GWEITHIAU  Y 
DIWEDDAR,  YN 

CYNWYS 
PREGETHAU  A 
THRAETHODAU... 

Morgan  Howells 


IP 

Digitized  by  Google 


4  ■ 


I 


I 


Digitized  by  Go 


I 

I 


Digitized  by  Google 


GWEITHIAU 

T  DIWEDDAB 

BAllbn.  MORGAN  HOWELLS; 

TN  CYNWYB 

PREGETHAU  A  THEAETHODAU. 


CYFROL  L 


^     ABERTA  WYt 

A&OllAFFWYD   OAN  BOBASR  A    WILLIAMS,   HBOL  FAWR. 

1868. 


li 


Digitized  by  Go 


•  - 

AT  Y  DARLLENWYR. 


Gyfeillion, — Nid  ydyni  yn  bwriadu  yn  bresenol 
i  wneyd  dim  ychwaneg  na  dyferu  ychydig  o  eiriau 
niewn  íFordd  gyfeillgar.  Fe  aliai  y  byddis  yn 
dysgwyl  rhyw  ragymadrodd  helaeth,  yn  gymaint 
a  bod  h}Tiy  yn  ffasiwn  y  dydd;  a  braidd  yr  ystyrir 
fod  llyfr  yn  gyílawn  heb  hyn.  Yr  oedd  yn  ein 
bryd,  y  mae  yn  wir,  i  y sgrifenu  rhagdraeth  go 
&ith  mewn  cysylltiad  a'r  llyfr  hwn  air  gymeriad 
gweinidogaethol  y  Pavch.  M.  Howells;  yr  oeddym 
yn  meddwl  fod  y  cymeriad  y  fath  ag  i  roi  mantais 
helaeth  i  gyffwrdd  a  Ilawer  o  bethau  fuasai  yn 
dra  dyddorol  ac  adeiladol;  oblegyd,  fel  y  gwydd- 
och,  nid  cymeriad  cyfFredin  oedd  Mr.  Howells, 
ond  rhyw  eryr  mawr  yn  ehedeg  yn  nerthol  ac  yn 
ymddyrchafu  yn  nchel,  yn  tori  llwybr  iddó  ei  hun; 
ac  o  ganlyniad  yn  agor  y  nefoedd  uchod  o  ^aen 
y  byd.  Ond  rhaid  i  ni  y matai,  onide  ni  awn  i 
wneyd  y  peth  yr  oeddym  yn  dechreu  myned  i 
ddweyd  nad  oeddym  yn  bwriadu  ei  wneyd  yn 
bresenol.     -  • 

Yr  hyn  a'n  hataliodd  i  gyhoeddi  dim  ar  gymer- 
iad gwéinidogaethol  Mr.  Howells  oedd  gvveled  y 
buasem  yn  gwneyd  cam  ag  ef  wrth  wneyd  hyny; 
yn  gymaint  a  bod  y  fath  gyflawnder  o  ysgrifen- 
iadau  o'i  eiddo  ei  hnn,  a'r  rhai  hyny  mor  werth- 
fawr.  Meddyliasom  mai  gwell  fuasai  iddo  c^ael 
dywedyd  drosto  ei  hun,  hyd  y  gellid,  a  pheidio 


Digitized  by  Coogle 


4 


ir. 

lladrata  un  ddalen  oddiarno.  Wrth  gychwyn  nid 
oeddym  yn      }  bod  pa  faint  o  argraff  y  gallasai  • 

yr  ysí^rifcniadau  gynwys,  a  plicndcrfyiinsoin  gy- 
hoeddi  mai  pump  rhan  y  buasai;  ond  wrth  fyned 
yn  y  blaen  gwelsom  ein  camsyniad;  ac  yr  ydym 
yn  awr  yn  gwybod  y  dylasai  fod  yn  ddeg.  Eto, 
i  gadw  eiu  gair  ar  cyhoedd,  a  chau  fod  y  puca 
rhan  yn  Ilawn  ddigon  o  gyfrol,  penderfynasom 
ddybenu,  serch  dybenu  yn  y  canol;  a  chyhoedd- 
asom  yr  hyn  a  ganhni  ar  amlen  y  bedwaredd 
Ran.  Yr  oedd  gan  Mr.  Howells  lawer  mewn 
ysgrifen  m^vy  nag  y  meddyliodd  y  rhan  amlaf;  ac 
y  mae  sibrwd  wedi  dyfod  i'n  clustiau  na  ddylem 
ymatal  nes  dwyn  allan  hall  waith  y  gwr  parchus. 
Os  dywed  y  derbynwyr,  'Digon  bellacli,  atai  dy 
law,'  ni  fydd  genyin  ddim  i  wneyd  ond  taflu  y 
pin  i  lawr,  tynu  y  11^  yn  ddystaw  dros  wyneb 
ein  cyfaill  ymadawedig  cto,  selio  ei  dafod  fel  na 
lefaro  mwy,  a  chladdu  cynyrchion  ei  feddwl 
galluog  gyda  gweddillion  ei  gorph  ^wan  mewn 
bedd  dystaw:  ac  os  dywedwch  fel  arall,  gwnawn 
ein  goreu  i'ch  gwasanaethu.  Gadewir  y  mater 
'  dan  eich  ystyriaethau,  ac  ymostyngwn  i  ch  barn 
«  y  peth  fel  y  Uys  uchaf/' 

Oddiar  hyn,  yr  ydym  wedi  derbyn  ilythyrau 

yn  gawodydd  o  bob  man  o  Gymry  yn  cynAvys  yr 
anogaethau  mwyaf  taer  i  fyned  rhagom,  a  dyfod 
a  chyfrol  arall  ^llan.  Yr  ydym  yn  ddiolchgar  Tn 
cyfeillion  am  ysgrifenu  atom,  ac  am  eu  hanog- 
aethau  tyner;  y  maent  wedi  ein  lloni  yn  fawr;  a 
chan  ein  bod  o  duedd  gryn  feddal,  y  mae  eu  taer- 
ineb  a'u  tynérwch  yn  agos  wedi  effeithio  arnom, 


Digitized  by  Google 


V. 


íel  ag  i  ddywedyd,  Yr  hyn  oll  a  lefarasoch,  ni  a'i 
gwnawn.  Er  hyny  y  mae  rhwystrau  mawrion  ar  y 
ffordd.  Er  mor  dda  ac  adíywiol  yw  cynghorion 
ac  anogaethau  cyfeillion  tyner,  ac  or  eu  holl 
effeithioldeb  iadloni  y  meddwl,  ac  ano^^  yii  v  blaen, 
7  mae  yn  rhaid  i  ni  ddyweyd  fod  rh^^  betíi  cryf- 
ach  na  hyny  yn  ein  hanog  yn  y  blaen  a*r  gwaith 
hwn.  Nis  gallwTi  lai  na  chanfod  gwir  fawredd 
yn  meddyliaa  Mr.  Howells,  a  gwir  fawredd  yn  y 
duU  o'u  trin,  a  gwir  fawredd  yn  yr  ysbryd  y  trinir 
hwynt;  ac  y  byddai  yn  golled  annhraethol  nid 
yn  nnig  i'r  oes  hon,  ond.Hefyd  i  oesoedd  dyfodol 
iddynt  fyned  i  ebargofiant.  Onid  ydyw  yn  an- 
hawdd  darllen  y  traethodau  hyn  heb  deimlo? 
A  ellir  eu  darllen  a  chysgu  ?  A  ellir  eu  darllen 
heb  dderbyn  argraíF?  A  ydyw  yn  bosibl  i  ncb 
feddwl  nad  oedd  y  dyn  ag  oedd  yn  dywedyd  yn 
credu  ac  yn  teimlo  ei  hun,  ac  yn  dymuno  o  galon 
am  i  bawb  deimlo  fellyhefyd?  Na;  y  mae  yn 
hunan-dystiol;  argyhoeddir  pob  meddwl  mai  dyn 
Duw  sydd  yii  siarad  dros  Dduw  wrth  ddynion. 
Y  mae  yn  rhydd  i  ni  gyíFesu  na  ddarfu  i  ni  deimlo 
yn  fwy  erioed  nag  wrth  ddarpar  y  "Gweithiau" 
hyn ;  ac  yr  oeddym  yn  casglu  oddiwrth  hyny  fod 
yn  debyg  iawn  eu  bod  yn  effeithio  yn  ddirifawr, 
eto  yn  iachusol,  ar  feddyliau  Ilaweroedd.  Yn 
wir,  derbyniasom  lawer  o  lythyrau  o  wáhanol 
fenau  yn  ein  hysbysu  fod  yr  awcstyriol  yn  cael 
eu  defFroi  a'u  dychwelyd  i  dy  EÉuw  trwy  ddar- 
llen  y  Gwaith  hwn ;  ac  un  yn  benodol,  na  welwyd 
ef  erioed  yn  moddion  gras  ^an  neb  o'r  ardalwyr, 
wedi  iddo  ddarllen  y  Gwaith  hwn  a  ddefifrowyd, 


Digitized  by  Google 


yi. 

ac  nad  ydjrw  yn  bresenol  yn  colli  un  cyfarfód. 
£in  cry fder  mwyaf  o'r  dechrea  i  fyned  yn  y  blaen 
a'r  o-orcliwyl  hwn  oedd  ein  bod  wedi  credu  yn 
benderfynol  fod  ynddo  y  duedd  gryfaf  i  wneyd 
lies  i  eneidiau  dynion.  Nid  ydym  }ti  dywedyd 
hyn  er  mwyn  dyweyd  rhyw  beth, — bydded  hyny 
yn  mhell  oddiwrthym ;  eithr  yr  ydym  yn  gyd- 
wybodol  yn  credu  yr  hyn  yr  ydym  yn  ei  ddy  weyd; 
ac  wedi  tynu  cryn  gryfder  a  hyder  o'r  meddwl 
hwnw. 

Wedi  pob  peth,  fe  aliai  y  canfyddir  llavver  o 
waeledd  a  fFaeleddau  yn  nygiad  y  Gwaith  hwn 
allan;  cyfrifer  hyny  i  ni,  a  bydded  i  feddwl 
h}Tiaws  y  darllenydd  edrych  dros  a  thrwy  ein 
gwendid  ni  at  fawredd,  cryfder,  a  defnyddioldeb 
Mr.  Howells.  I'r  gyfrol  hon  fod  yn  fendith 
neillduol  i'r  saint,  er  eu  cysuro  a  u  dyddanu  yn 
eu  holl  orthrymderau,  au  nerthu  i  íyned  rhag- 
ddynt  yn  wrol  i  dir  y  bywyd,  ac  yn  fendith  i'r 
annuwiolion  er  eu  deíFroi  o'u  cwsg  ysbrydol,  a  u 
dyc^wjelyd  at  Dduw  yn  ei  Fab  lesu  Grist,  yw 
gweddi 

Eich  gwas  yn  yr  efengyl, 

£.  Matthews. 

Ewenny^  Mawrth,  1858. 


Digitized  by  Google 


CYNWYSIAD. 


PREGETH  I.  TTTiAr. 

ArFER  Y  BYD  HBB  El  GAM-ARPER,  1  COF.  YÍÍÍ.  29—31  Õ 

.  ^  PREGETH  II. 

DUW    YX     DWYN    PETHAU    MAWRIOX   ALLAW   O  BETH  AU  BYCHATN, 

Micah  Y.  2  .28 

PREGETH  m. 

Breniwiaeth  Crist,  loan  xviii.  36  41 

PREGETH  IV. 

Dyfodiad  Mab  y  dyn,  Mat.  xxíy.  44.    .    .    .    ,  58 

PREGETH  V. 

AnSICRWYDD  AMSER  dyfodiad  CrIST  YN  ANOOAETH   I  YMBAROTOr 

Mat.  xxtv.  44.'  ^  !  68 

PREGETH  Yl. 

Crtst  yn  bob  pbth,  CoI.  iii.  11   .  7^ 

 PREGETH  VIL 

Carud  AT  Grist,  loan  xv.  9.  .    .    ,  186 

PREGETH  VIIL 

Ofn  yr  Arolwydd,  Mal,  iii.  16,  17  19g 

PREGETH  TX. 

Bpqail  mawr  y  dbfaid,  Heb.  xiii.  20   206 

Dpw  YR  HBDDWCH,  Heb.  xiii.  20   231 

PREGETH  XI. 

Prbsbwolprb  qrasol  Duw  yw  yr  eqlwys,  Ezec.  xIyIíí.  35.  .    ,    .  254 

PREGETH  XII. 

Rhaqrith,  Eaay  Iyííí.  1,  2  281 


Vlll. 

rREGETII  XTIT. 


Athrawiaeth  y  Dbindod,  2  Cor,  xiii.  13  310 

PREGETH  XrV. 

Dyoddefaint  Crist.  1  Pedr  iii.  18  336 

PREGETH  XV. 


Pbofion  o  ddbrbyniad  maddeuant  techodau,  Mat.  ix.2.    ...  369 

PREGETH  XVI. 

COSPFDIGAETHAU  TRYMTON  YX  OANLYXIAD  I  ESQEULU9IAD  MANTETSTnv 


MAWKiox,  Mat.  xi.  20 — 24.   414 

PREGETH  XVII. 

Y  TLOPiON  YN  YB  YSBRYD  YN  BTIFKDDION  Y  DEYRNA8,  Mat.  V,  3,  .     .  449 

PREGETH  XVm. 
DyDDAKWCH  i  ALARWYB  SlON,  Mat.  V.  4.  473 

PREGETH  XIX. 

GwÀQTÍER  Y  BYWYD'hWN,  a  8YLWEUD  YB  HWN  A  DDAW,  Sal.  Cxlív.  4.  493 

PREGETH  XX. 

Y  MeDDYG  AXFFAELEDIQ,  LUC  V.  31.  ,626 

PREGETH  XXI. 

Gwynfydediobwydd  y  meikw  YN  YB  Ahqlwydd,  Dat.  xiv.  14.      .  660 

 :  (  1  ■  •  •  ■  '  •  '  '  

TBAETUAvrD  AB  Bbiodoleddau  Ffidd  85 

HuNAN-YJÍUpilAD  Â  YDYM  YN  Y  FfYDD,  2  CoF.  XÍÍÍ.  5  143 


PEEGETHAU,  &c. 


PREGETH  I. 

▲BFEB  T  BXD  HEB  BI  GAM-ABFEB. 

■''A  hyn  jr  ydwyf  yn  eí  ddywedyd,  frodyr,  am  fod  yr  anuer  yn  fyr.  T  maa 
yn  ol,  fòd  o'r  rhai  sjdd  á  ^wn^^edd  iddynt  mc^ys  pe  byddent  hebddjut; 
a'r  riud  a  wylaat,  magya  heb  wylo;  a'r  rhai  a  lawdnIiaDt,  m^gyalMl» 
lawanhau ;  a'r  rhai  a  biynant,  magya  heb  ftddu ;  a'r  riudftaríéraot  y  byd 
bwn,  mcgys  heb  ei  gamarfer.  Càoya  j  maa  duíl  y  byd  hwn  yn  myned 
httbio^"  1  Cor.  Tii.  29,  30,  âJ. 

Y  MAE  yr  apostol  dangos  yr  ynfydrwj^dd  o  roddi  pwys 
mawr  ar  bethau  cvfticv^âdiol  a  b\T.  Y  rhai  sydd  à  <r\^Taííedd 
iddjut,  met^ys  pe  byddoiit  hebddynt;"  *'ain  fod  yr  amser 
yn  fyr;"  canys  ni  fyddwch  jn  liir  C}ti  y  byddwch  }ii  rhwym 

0  fod  hebddjTit.  "  A*r  rhai  sydd  yn  wylo,  megys  heb  \v}do;*' 
am  fod  yr  amser  yn  fyr.  "A  r  rhai  a  lawenhant,  megys  heb 
kwenhau;"  am  fod  yr  amser  yn  íyr.  "A'r  rhai  a  brj^nant, 
megys  heb  feddu  am  fod  yr  amser  }ti  fyT.  "  A*r  rhai  a  arfer- 
ant  y  bydhwTi,  megys  heb  ei  gam-arfer am  fod  yr  amser  yn 
fyr.  "  Canys  y  mae  dull  y  byd  hwn  yn  myned  heibio."  Beth 
bynag  sydd  â  dull  y  byd  hwn  argraffedig  amo,  nid  yw  o 
werth  sylw,  na  llawenhau  ry^v  lawer  o'i  blegyd. 

Sylwch,  1.  Y  mae  y  pcthau  hyn  yn  gyfreithlon.  Y  mae 
yn  gyfreithlon  ac  anrhydeddns  i  briocli,  y  mae  yn  gyfreithlon 

1  w)do,  y  mae  yn  gj^eithlon  i  lawenhau,  y  mae  yn  gyôreitiiioii 
i  feddu,  y  mae  yn  gyfreithlon  i  arfer  y  byd  hwn. 

2.  Gwelwn  fod  peryglon  mawrion  mewn  pethau  c^êiMon, 

Y  mae  annghymedroldeb  peebadurus  yn  dyfod  i  mewn  yn  yr 
arferiad  o  £xnjnt.  Y  mae  llaumydd  yn  gystal  a  ihrtatwcà 
yn  gweithio  angau,  yn  naturiol;  ao  yn  deehren  angau  tragy* 
inrdddLyma  ar  yddaear;  yn  gwneyd  y  ddaear  yn  uffem. 

Y  mae  y  byd  hwn,  y  naiU  fíosràá  a*r  Hall,  yn  "  boddi  dynion  i 
ddinyBtr  a  choUedi^aetíi''  yr  awr  hon,  yn  y  byd  hwn;  ac  yn 
dragywyddol,  ao  yn  anadferadwy  ar  ol  mjDM  oddiyma.  O, 
y  pechod  a'r  boen  sydd  yn  y  pethau  hyn,  yn  y  bywyd  hwn ! 
lêy  y  mae  pawb,  oná  Gnationogioii,  yn  oolli  eu  hunain  am 

▲ 


Digitízed  by 


6  ABFEB  T  BTD 

byth  mewn  eysylltiad  aV  pethau  hyn.  Y  mae  y  Cristion  yn 
cael  ei  flino  yn  fawr  ganddynt.  Mor  fyr,  mor  p:}4íie^'idiol  yw 
pob  peth  y  bywyd  liwn!  Mor  fuan  y  mae  cj-foeth  Ilawer  yn 
cael  ei  droi  yn  dlodi,  yr  anrhydcdd  i  wai-tb,  a'r  Ilawenyda  i 
dristwch.  Y  mac  Ilawer  iawn  o  long-ddrylliadau  ar  dyw^od  a 
chreigydd  y  byd  hwn;  y  mae  djTiion  )ti  colli  eu  crefydd,  eu 
cysuron,  eu  s}Ti^vyrau,  eu  biechyd»  eu  b^-Avydau,  ao  yn  y 
(íiwedd  eu  beneid^u,— eu  cwbl.  Yu  colíi  daear,  nefoedd, 
Duw,  yr  oll,  ac  yn  suddo  eu  hunain  i  utfem  am  dragywydd- 
oldeb. 

8.  Y  mae  crefydd  }'n  c}  nyg  meddyginiaetb  yn  yr  amgyleh- 
iadan  per^glus  hjn.  Y  mae  a  fyno  ereh'dd  â  phob  sd^Uía 
mewn  by>^yd.  Y  mae  a  fyno  hi  à  phxiodi,  prynu,  gwerthu» 
meddu,  elefyd,  iecbyd,  vrylo^  Ualreiuiau,  arfer  y  byd  bwn  yn 
ei  hoU  g3rsylltiadau.  Y  mae  crefydd  Vn  U^odraetbu  yn  y 
cwbl,  a  chyda'r  cwbl.  Hi  sydd  yn  aanteiddio  ein  Bercbiadau, 
ac  yn  eu  cymedroU  yn  mbob  ^th.  Nid  yw  crefydd,  deall- 
web,  yn  g>vneyd  áya  yn  annbemiladwy  i'r  byd  bwn,  fel  coed 
neu  geryg;  ond  yn  ycbwanegu  teimlad  arall,  }ti  rboddi 
g^iTthddrychau  eraill  i'r  serchiadau.  Nid  dinystrio  y  creadur, 
ond  ycliwanegu  creadur  nc^ydd,  y  tueddiadau  a'r  serchiadau 
yn  cael  cu  cyfeirio  at  wtlicldiycliau  uwcli,  fel  y  gwrth- 
ddi-ycliíiu  penaf.  Y  mac  y  áyn  yii  dywvdyd  yn  wyloius,  Yr 
wyf  wedi  colli  fy  mhriod ;  y  mac  y  creadur  ucwydd  }ti  cyf- 
eirio yr  enaid  at  Briod  uwch.  O,  medd  y  creadur  newTdd, 
golch  dy  dda«^u;  y  mae  dy  Br\Tiwr  yn  fyw.  "Dy  Briod 
w  yr  hwn  a' th  'v>Tiaeth;  Arglw^jdd  y  lluoedd  yw  ei  enw; 
Duw  }T  holl  ddaear  y  gelwir  ef."  O,  cbe  y  plant,  y  mae  ein 
tad  wedi  marw ;  pa  beth  a  wnawn  m^^ach  ?  Y  mae  gwell 
Tad  yn  y  nefoedd,  ebe  y  creadur  new)'dd,  }Tnddiried  dy  achos 
i  hA^Tiw.  **Tad  }T  ysbrydoedd,  abyw;  Tad  jt  amddilaid  a 
Bai'n\>T  y  gweddwon"  ydyw,  yn  ei  bre.swylfa  santaidd.  Y 
mae  y  rhieni  yn  pletliu  (h^ylaw,  ac  yn  wjdofaiu,  wedi  colli  y 
plant,  gan  ddpvedyd,  Beth  a  Avnawn  mwyach  ?  y  mae  cysur 
ein  bywydau  wodi  cilio,  y  mac  cofio  eu  troion  y  ddoe,  a  hwy' 
thau  yn  y  bedd  heddyw,  >ti  tori  ein  calonau.  Trowch  eich 
A^^j-nebau  tiia'r  nefoedd,  ebe  y  d}Ti  neTvydd ;  y  mae  cysur  y 
nef  yn  ddigon  i  wella  holl  adíj  d  y  bedd.  Y  mae  yr  ^Vrglwydd 
yn  dywedyd  fel  y  dy^ved  Elcanah  \^Trtb  Hannab,  "  Paham  yr 
wyli  ?  a  phaham  na  fwytei  ?  a  pbabam  y  mac  yn  flin  ar  dy 
galon?  onid  yd^vyf  fi  yn  well  i  ti  na  deg  o  feibion?"  1  Sam. 
i.  8.   lêy  ''yn  rbiigori  ar  ddeng  mil''  o  betbau  goreu  y  bywyd 


Digitized  by  Google 


H£B  £1  OAM-ABFEB. 


7 


hwBu  Y  mae  Duw  yn  cymeclrdíi  ein  Ilawenydd  á  galar 
duwiol,  ac  }Ti  cjinedroli  ein  galar  á  Ilawenydd  nefol.  Y  mae 
yn  ti'oi  eiu  Ilawenydd  o  gicadiir  i  lawenydd  yn  y  Creawdwr. 

Y  mae  gweithrediadaii  y  dyn  ncwydd  yn  troi  galar  ar  ol 
perthynasau  alar  aiu  bccliodau,  <^'d\i\v  am  gyrph  meirwon  i 
alar  am  eneidiau  meirwon  perthynasau  hyw.  Y  mae  gor- 
hoffder  am  g}Tph  y  plant  yn  cael  ei  g}Tnedroli  â  galar  ani  eu 
heneidiau  anfarwol.  O,  y  mae  miloedd  yn  addoli  cyrph  eu 
plant,  ac  heb  feddwl  dim  erioed  am  eu  h eneidiau.  Nid  ydynt 
}Ti  arbed  im  drafFertb  i  gasglu  cyfoetli  idd^ait  am  amser  byr, 
ac  eto  yn  ddiofal  am  cu  heneidiau  am  dragywyddoldeb.  O 
jTifydrw>'dd  !  O  warth  !  O  greulonder !  O  Dduw,  agor  Ijg- 
aid  y  wlad  dpyyll  }Tna. 

T  mae  crefydd,  fy  nghyfeillion,  yn  ein  cymedroli,  wrth 
brynn,  evrerthn,  a  thrin  y  byd  yn  ei  holl  gysyUtiadau.  Y 
meM  yn  myned  gyda'r  dyn  i'r  farchnad,  y  6Íop,  y  countmg- 
htmse^  ac  yn  cario  yn  y  blaen  fosnach  à*r  nefoedd  beimydd, 
yn  nçlianol  hoU  &!cmiaa7ddiaetli  y  byd  hsm*  '^Oanys  gwell 
vw  ex  inarBiandaeth  bi  na  marfflandaeth  o  arian,  a'i  chyn}Tck 
bi  sydd  yreU  nag  anr  coefh.  GhralilifivwTOcacli  yw  m  na 
«piau,  a'r  hoU  bethau  dymxinol  nid  ydynt  ^yfTelyb  iddi. 
Hir-boedl  sydd  yn  ei  Qaw  ddebeu  bi;  ac  yn  ei  Uaw  aswy  y 
mae  cyfoetb  a  gogoniant.  Ei  ffprdd  bi  fiydd  £^nrdd  hyfr}  d- 
wdi,  a  i  boll  Iwybran  bi  ydynt  beddwcb.  Pren  y  bywyd  jw 
bi  i'r  neb  a  ymaflo  ynddi ;  a  gwyn  ei  fyá  a  doalio  ei  a&el 
ynddi  hi/'  Diar.  iii.  14 — 18.  Os  ydym  am  ddianc  rliag 
Sttgn-draetboedd  a  cbreigydd,  y  mae  yn  rbaid  i  ni  hwj-lio 
wrth  y  c^Tiipas  new}  dd,  y  llyw  new)'dd,  a  cb\Tner5'd  pob 
pcth  yn  gargo,  Y  niac  aii  rliaid  i  ni  rwyfo  yn  y  blaen  o  dan 
JT  ystyTiaeth  Inyj-sig  fod  pery^glon  ar  bob  llaw;  cyfnewid- 
loldeb  y  gwymt,  a'r  tj^wydd,  pob  ])eth  o'n  ewmpas  yn  ddar- 
fodedig ;  tmgywj  ddoldeb  yn  unig  yn  sefydlog. 

4.  Gwelwn  a  tbeimlwn  bwysigrwydd  gwaitb  y  weinídog- 
aetb  Griation(^oL    "Pwy  sydd  ddígonol  i'r  pethau  hjTi?" 

Y  mae  yn  rbaid  i  weinidogion  yr  efengyl  fod  yn  "bob  pcth  i 
bawb."  Fy  mrodyr,  gwnewch  eicb  gwaitb  yn  onest  a  ífydd- 
Ion,  fel  y  galloch  roddi  eicb  '*cyfrif  }ti  Ilawen,  ac  nid  yn 
drist."  Y  mae  eich  gwobr  yn  y  nefoedd,  ac  oV  nefoedd  y 
mae  }'n  rliaid  i  ebwitbau  ei  ddysgwyl;  oblegyd  fe  aliai  mai 
erledagaetb  fydd  eicb  gwobr  ar  y  ddaear  yn  fynycb ;  er  eicb 
bod  yn  cyflawni  gwosanaetbDuw  yn  gywir.   Bydd  Uaweryn 


8 


ABFEB  T  BTD 


> 


eieh  galw  jn  ymyrwr,  pan  nad  jdycli  ond  yn  cyflawni  eieh 
dylediwydâaii  priodol;  ond  peidiwGh  a  gwn^a  "cyfrif  o 
âdiítt,  nac  o'ch  eínioes  eieh  iLtmam  chwaith."  xmclreeliwch 
trwy  y  cwbl  i  **orphen  eieh  ejA  mewn  Ikweimld/'  ,  f^eh 
dyledswydd  chwi  yw  rhybydcuo  pob  sefyUih.  Y  dyn  tlawd, 
y  dyn  cyfoethog,  y  gv^Tcng,  y  boneddig;  y  rhai  sydd  â 
gwragedd  iddynt,  ãV  rhai  ^rdd  hebddTnt;  y  ihai  ^dd  yn 
nryio,  a'r  rhai  sydd  yn  Uawenhau,  y  rhai  sydd  yn  meado,  aV 
rhai  nad  oes  ganddynt  ddim;  yr  hen  ar  hm  y  bedd,  y  canol 
oed  yn  nghanol  arfer  y  byd  hwn,  a'r  ieuenctyd  yn  nerth  eu 
plcserau  cnawdol.  Bydd  yn  angenrhcidiol  i  ch>yi,  fy  nirod^T, 
i  fod  yn  liamabas  ac  jn  Boanerges.  Y  naill  i  gysuro  y  rhai 
sydd  ya  vrs  lo,  a  i  11  ali  i  rvbyddio  y  rhai  sydd  yn  Uawenhaiu 
Y  mae  yn  ofynol  fud  gcnych  dafod  y  dysgedig,  i  gjTighori 
pob  gradd,  sefyllfa,  ac  oedran.  Dysgu  y  rhai  y  mae  gwrag- 
edd iddjTit,  i  f}^"  nieg)'s  hebdd\Tit;  y  rhai  sydd  }-n  pr^Tin, 
meg}s  heb  feddu;  y  rhai  sydd  yn  Ilawenliau,  megys  heb 
lawenhau ;  a'r  rhai  sydd  yn  wydo,  megys  heb  víylo.  *'  ^^N^^g- 
hora  y  rhai  sydd  yn  oludoff  \ti  y  byd  "\Tna,  na  byddo  idd\Tit 
obeitllio  mewn  golud  anwadal,  ond  }ti  y  Duw  b}'Ay,  yr  hwn 
sydd  }Ti  helaeth  rhoddi  i  ni  bob  peth  i'w  mw}Tihau;  ar 
idd^nit  -mieutliiu'  daioni,  jTngj^foethogi  nicAm  gweithredoedd 
da,  bod  )ii  liawdd  gandd}Tit  roddi  a  chj-íranu;  yn  trysori 
idd^iit  eu  bunain  sail  dda  erlxyn  yr  nm«!er  s^  dd  ar  dd^-fcd,  fel 
y  cafFont  afael  yn  y  bvwyd  tragy^^yddol.  Rhybyddi^ycll  yr 
afreolus,  dydden\\ ch  y  gwan  eu  nicddwl,  cjTieliwch  y  gweia- 
iaid,  byddwcK  jTnarhous  wrth  bawb,"  1  Tim.  vi.  17 — 19; 
Thes.  V.  14.  Rhybyddiwch  y  meddwyn;  am  fod  yr  amser 
yn  tyr;  rhybyddiwch  y  gocBnebwyr,  rhybyddiw^ch  yr  holl 
annuwioUon;  am  fod  }t  amser  yn  fyr.  Chwi  fyddwch  oll  yn 
y  fam  cyn  nemawr  bellach,  yn  wrandawyr  ac  yn  bregethwyr, 
Rhybyddiwch  y  rhagrithiwr;  canys  y  mae  yr  amser  yn^; 
fe  ddaw  i'r  golwg  bron  yn  iinion.  Rhybyddiwch,  ie,  yagyd-  i 
wch  y  rhai  sydd  yn  cysgn;  y  mae  y  byd  bron  yn  nij-ned  ar  j 
dán;  y  mae  yr  amser  yn  tyr,  âloeddiwch  wrth  y  rhai 
esmwyth  amynt  yn  S'í<m,  Y  mae  yr  amser  yn  fyr,  ehwi  fydd-  i 
Wch  yn  y  man  heb  esmwythder  na  dydd  na  nos  am  ditigy- 
Wyddoldéb.  •*¥  mae  dnrf  j  byd  hwn  yn  mj-ned  heibio;"  y  j 
mae  yn  llaWn  bryd  i  chwi  ddihuno,  os  ydyeh  yn  meddwl 
defErdi  y  tu  yma  i  draeywyddoldeb. 

Yn  awr,  fy  nghyfeilhon,  dymunaf  i  chwi  sylwi  ar  y  ddau 
beih  canlynol;  yn  1.  Beth  yw  cam-arfery  byd?  Yn2.  Beth 


Digitized  by  Google 


II  EB  El  GAM-ARFER.  ^. 

yw  ei  «ribr  yn  gywir  a  gwirionecidol?  YmaèV 
Lwn  yn  bediadurus  pan  yt  aiferír  ef^  jp —  \ 

(1.)  YnAtkeistaidb  L  Oa  na  wedir  Dww- yn  broffeià\ 
pràdir  ef  gan  y  ihan  fwyaf  yn  ymarferol,  yn  eu  hyii^ 
ar  byd  hvn.  Y  mae  y  dyn  yn  annghofio  Dnw:  "A  fw 
Daw  yn  ei  hoQ  feddyliau  ef  r  nid  cymeradw}'  gandd}^t  gadw 
Dnir  yn  eu  meddyliau.  Y  maent  mewn  anystyriaeth  M  yr 
•aifeihaid  i^dd  yn  eu  oerio  Vt  ffeiziau  a'r  marcbnadoedd.  x 
ffwahaaiaeth  mwyaf  rhwng  y  áya  a'r  anifidl  yw,  fod  y  creadur 
vpnol  yn  Uawnach  ei  fôl  na'r  creadur  anrhesymol  wrth  ddy- 
eawelyd  adref.  "Y  maent  wedi  ilygru,  yn  chwedleua  yn 
ddrygionns  am  drawsder ;  yn  dj^ed^  d  yn  uchel,"  Sal.  Ixxiii.  8. 
"Yn  dywedyd,  Vwy  yw  yr  Arghv^dd  .^"  Yn  lie  bod  tni<2:ar- 
eddau  yn  wydiau  ac  yn  tfencstri  i  welcd  Duw  trwyddyiit,  y 
maent  yn  cael  eu  gwneyd  yn  shutters  i  d^-wj^llu  y  ffluestri ;  a 
cliau  Duw  allan.  Yn  lie  bod  yii  risiau  i  esf^^n  at  ei  orscdd, 
y  maent  cael  eu  defnyddio  yn  risiau  i  ddisgyn  i  lawT  i'r 
pydew  diwaelod.  Dylent  fod  yn  loadstone  i'ch  tynu  at  yr 
Arglwydd;  yn  lle*hyny  y  maent  yn  cael  eu  gwneyd  yn  aríau 
i  ymladd  yn  ei  erbyn ;  felly,  fy  nghyfeillion,  byddaut  yn  y 
diwedd  yn  feini  trymion  am  yddfau  yr  annuMÍol  i'w  suddo 
am  dragyw}'ddoldeb.  Nid  oedd  y  d}Ti  cyfoethog  yn  yr 
efengyl  yn  meddwl  dim  am  Dduw,  mwy  na  phe  buasai  lieb 
fod;  )Ti  gweled  yr  un  Duw  me^vn  dim  nes  ydoedd  yn  ei 
weled  yn  uíícm.  Efe  a  agoroíld  ei  ly^aid  yn  Geliena,  nid 
cyn  hjTiy.  Y  maent  )ti  awr  yn  agored  led  peu,  a'r  Duw 
qrfiawn  a  santaidd  o'u  blaen  am  di  agywyddoldeb. 

(2.)  Cam-arferir  y  byd  hwn  trw^-  ei  arler  yn  eilun-addolgar. 
Y  mae  anngkofio  Duw  fel  Llj-wodraethwr  y  byd,  a  b}^  mewn 
aayBtyriaeth  o  hono,  yn  atheistiaeth  ymarferol;  ac  y  mac 
Çwuejd  y  byd  yn  brif  ddyben  ac  amcan,  yn.  etlun-addoliaeth, 
**C3Miy8yr  ydych  chwi  jTi  gpvybod  h}Ti,  am  bob  puteiniMor, 
aeu  aflan,  neu  gybydd,  yt  hwn  aydd  ddelw-addohvr,  nad  oes* 
iddynt  etáfeddiaeth  jn  nheymas  Crist  a  Duw,"  Eph.  y.  5. 
Yr  ydym  yn  gwaeddí  yn  erbyn  deiwau  Pabyddol  a  Phagan- 
aidd,  a  ninau  ein  hunain  ya  fwy  o  eilun-addolwp*  na  Phab- 
yddion  na  Fhaganiaid.  Anr  yw  prif  eilun  Ynys  Piydaín;  y 
mae  y  rban  fWyaf  o'i  pboblogaeth  yn  syrthio  o  flaen  yr  eilun 
kim  mwy  na  ihair  gwaifh  yn  y  dydd.  Yr  ydycb,  fe  aliai,  ya 
tybied  mai  diaarh^edd  a  diraddiad  yw  eicb.  galw  yn  eilun- 
addolwyr;'y  mae  Duw  ei  hun  yn  eick  galw  feUy,  os  ydych 
yn     neyd  y  byd  preeeDol  yn  Inif  ddybâ.   Y  byd  a  Baonua 


Digitízed  by 


o 


ABFSS  T  BTD 


y\v  prif  ciluiiod  yv  oes  hon;  y  mae  ganddynt  fwy  o  gaolyn- 
vrvv  o'r  haner  na  r  gwir  a'r  bywiol  Dduw.    Y  mae  temíau  yr 
ciiunod  h}Ti,  scf  y  masnaclidai  a'r  ta&mdai,  yn  llawn,  tra  y 
mae  temi  Duw  y  nefoedd  yn  wag.    Y  mae  yn  wir  nad  oes 
genym  lunian  j^weledig  yn  f£ar£  duwiau  dychymygol,  wedi  eu 
gosod  i  fyny»  fel  oedd  pan  Israel  a  chenedloedd  eraill  y  byd; 
ond  y  mae  genym  dneddiadau  a  sorchiadau  tu  fewuoL  }'n  cof- 
ie idio  a  gwasanaethu  yr  eilimod  hyn  yn  ddiwyd  a  f^dlon 
bob  dydd;  a  gwasanaeth  y  galon,  fel  y  gwyddoch,  yw  y 
mwyaf  Uwyr  a  difrifol.    Y  mae  gau-dduwiau  yn  cael  gwaa- 
anaeth  cywir  a  gwiríoneddol,  a'r  gwir  .a'r  bywiol  Dduw  yn 
cael  ei  wasanaeuLU  yn  flbgiol  a  rhagrítiiiol.  GwasanaeUi 
g3rwir  i  dduw  £[\igiol,  a  gwasanaeth  mgiol  i  Dduw  gwiríoii- 
eddoL   Yr  ydym  yn  oam-aifer  y  byd,  fy  ngh^^eilliosi,  wrth  ei 
wneyd  jn  dduw,  a  rhoddi  gwasanaeth  y  gwtr  Dduw  iddo  ^ 
^Gwreiddyn  pob  drwg  yw  aríangarwcb;  }t  hon,  a  rbai  yn 
cbwanog  iddi,  hvy  a  gyfeOiomasant  oddi^^th  y  Éyàà^  ac  a'u 
gwanasant  eu  hunain  a  Uawer  o  ofidiau,"  1  Tim.  vi.  10.  lê^ 
y  mae  y  pecbod  hwn  o  garu  y  byd  presenol  i  onnodedd,  wedi 
gwneyd  drwg  mawr  i'r  da  sydd  yn  y  byd.   Y  mae  Martha  yn 
anngliofio  y  rhan  dda,  "wrth  drafferthu  yn  ngliylch  Uawer  o 
bethau."    Y  mae  dysgleirdeb  aiu-  wedi  dallu  llygaid  Ilawer 
o*r  saiiit  ar  brydiau;  yr  edau  melyn  hwn  wedi  ymdd^iTysu 
ani  yr  ysbryd,  iies  gwanychu  gweithrcdiadau  y  grasusaii,  a 
ohr\'f'hau  llygrcdigaeth  y  galou.    Y  mae  y  byd  yn  ysbeilio 
aiiLscr  em  cymuiideb  â  Duw,  yn  cau  y  dramw}'fa  i  fyny,  ac 
yn  ei  gwneyd  }ti  anhawdd  i  }Tnwi:hio  i'w  bresenokleb,  gan 
g\nnaint  yw  y  dorf  o  fw^Tiiant  a  gofalon.    Calcdwaitli  ofiiadwy 
yw  tori  trw\^  \r  holl  bethau  h\n  at  orscdd  íjras.    Y  mae  yn 
oíynol  cael  Samsou  mewn  gras,  ar  ol  diwrnud  o  elw  mewn 
masiuich,  neu  gj-suron  maA\T  mewn  pethau  gweledig,  i  ddyfod 
â'r  holl  galou  at  Dduw  yn  y  nos.    Lláwer  sydd,  "wrth  lw>*ddo 
yn  y  cnawd,  yn  colli  }-n  yr  ysbrv'd ;  enill  Ilawer  yn  dymhorol, 
ac  oto  yn  afl\yyddo  \n  druenus  m\  yr  ysbiTdol.    Y  mae  cyf- 
oeth  yn  tlodi  yr  ysbryd ;  y  mae  miloedd  yn  cael  eu  tlodi  bob 
dydd  }Ti  ysbrydol  a  thragj  v^-j  ddol  gan  gyfoeth  y  byd  liAyn :  y 
mae  liaul  llw}-ddiant  tjmborol  yn  gwjTO  ac  yn  ditfrw}  tiio 
U^ant  ysbrydol.    Y  mae  yn  taflu  ^^Tuaith  wisgoedd  c\*fiawn- 
áer,  y  rhai  mewn  adfyd  ac  afiwyddiant  sydd  yn  glynu  yn 
agosach.    Y  cyfryw  yn  imig  sydd  yn  vnr  gyfoethog,  nad  yw 
eu  grasosau  yn  cael  eu  rhwystro  gan  o^yfoeth  y  byd.    Y  mae 
gwded  mercb  T;^nis  yn  dyfod  à  rbodid,  sef  y  cyfoetbòg,  yn 


Digitized  by  Go 


mUithpoblDdaw,  ynbeth  lled  ryfedd  ac  anaml.  Ond  dewch 
ébwi,  oaw  hyny  yn  beth  cyfíi-cdin  yn  y  mil  blyiiyddoedd : 
aoyr  wyf  yn  meddwl  nad  yw  jr  am.scr  hwnw  ddiíu  yn  mlicll 
iawii,  íi  mor  d^-wyll  y  mae  }ti  cdiych  pi  awr.  Bciidigedig! 
y  mae  yn  dcclu*eu  goleuo  yn  awr  yn  mhôn  y  gwynt ;  y  mae  y 
gwlaw  bron  a  pbasio,  y  mae  y  gauaf  ar  f^Ticd  heibio,  y  mae 
peth  ars\yddion  haf  yn  ymddanp^os  cisões  ;  y  mae  y  blodau 
ar  y  ddaear ;  y  mae  }t  adar  yn  declireu  canu  \ti  y  perthi ;  y 
mae  Uais  y  durtur  y  wlad.  Gogoniant !  "  Mcrch  T^tus 
liefyd  fydd  yno  ag  anrhegion;  a  chyfoethogion  y  bobl  a 
ymbiliant  â'tb  wyneb.  Dy  feibion  fydd  }ti  lie  dy  dadau,  y 
rhai  a  \\Tiei  ;^ti  dywj^sogion  }ti  jt  hoU  dir.  Paraf  gofio  dy 
eaw  yn  mbob  cenedlaeth  ac  oes;  am  hj-ny  y  bobl  a'tli  folian- 
ant  byth  ac  yn  di  agywydd,"  Sal.  xl.  12 — 27.  Yr  vryf  ya  coíio 
dai'Ilen  am  ryw  frenin  a  wrtbododd  drysori  aiu-,  rliag  iddo 
gwjmpo  i  gariad  ag  cf,  a  thnvy  hyny  syrthio  islaw  ma^\Tbydi 
breninal.  Yr  oedd  JiiKau  yn  dwcdyd,  yn  rhagrithiol  a  dir- 
nirp^is,  maí  yr  achos  ei  fod  yn  ysbcilio  y  Cristionogion  ocdd 
i'w  g^vneyd  'ynbarotach  i  fyned  i  mewn  i  de>Tnas  Dduw.  Er 
nad  oedd  yn  credu  y  peth  ei  hunan,  y  mae  IJawer  o  wir  yn  y 
dpvcdiad.  Cam-aifer  y  byd  yn  druenus  y  mae  dyrnon,  wrth 
iéááwl  nad  ydyw  wedi  ei  greu  at  im  pwipas  ond  i  chw  ilio 
am  aur  ac  arian.  Y  mae  trysorau  i'w  eaâ.  yn  y  byd  hwn 
tjáà  yn  fwy  gwertbfawr  nag  ef  ei  hnnan;  íe,  "yn  well  na 
mibead  o  aur  ac  arian.''  O  \Tifydrw}^dd!  O  gamwedd!  yw 
gwneuthiir  y  byd  hwn  yn  wraiddrych  addoliad. 

(3.)  Y  mae  dynion  yn  cam-arfer  y  byd  svrth  ei  ddefiiyddio  i 
borthi  balchder.  Y  maent  yn  hyn  nid  yn  gwneyd  duw  o*r 
byd,  ond  yn  de&yddio  y  byd  i  wneyd  eu  hunam  yn  dduwian, 
Y  maent  yn  annghofio  mai  dynion  ydynt  yn  addoli  eu  hunain, 
ae  am  i  bawb  eraill  blygu  iddynt  hefyd.  Annghofiodd  Herod 
mai  d}Ti  ydoedd,  yn  swn  y  dyhirwyr  a*r  fíyliaid  hjTiy  yn 
gwaeddi,  **LlaÍ8  Duw  ydyw;"  ond  fe  ddysgodd  yr  Argl\vydd 
iddo  yn  fbanmai  dyn  ydoedd,  a  áyn  gwael  befyd;  ac  fe'ch 
dysg  obvitiiau  cyn  hir,  er  eich  gwae,  os  na  ddysgwcb  trwy 
yr  efeng^  1  er  eich  çysmr.  Gdlid  meddwl  fod  íiawer  o  bobl 
vn  ystyríed  eu  hunain  uwehlaw  dynion,  o  ran  eu  defin^ddiau; 
iXid  vnddynt  rhyw  fetel  mwy  rhagorol  na  dynoliaeih.  Nid 
pndd  y  d}^t ;  y  maent  bron  yn  memu  gosod  eu  traed  ar  bridd. 
O  ynfydrwydd  ofiiadwy!  Y  mae  llwyddíant  yn  ber^  glus; 
ychydig  o  ddynion  aU  ei  fwynhau  heb  fyned  yn  annuwiol,  ao 
yn  ffylíaid.    "  Cadw  amat  rhag  anAghoíio  yr  Arglwydd  dy 


Digitized  by  Google 


12 


▲BF£B  Y  BTD 


Dduw,  heb  gadw  ei  orchTmymim  a'i  fionedigaethau,  a4 
ddeddfim  ef,  y  rhai  yr  jàwjf  fi  yneu  gorcbymyn  i  ti  heddjyr; 
ihmg  wedi  i  ti  fwyt/Lj  a'ih  éâágoai^  ac  adeiladu  tai  teg  a  thrigo 
jháàyai;  a  Uuosogi  o'tib  wartheg  a'th  âddiúd  di,  ae  Ainlhan 
oV  hjn  oU  sjdd  genyt;  yna  ymddyiQliafii  o'ik  gakm,  mó 
amifl^ofio  o  bonot  yr  Ai^lw}  dd  dy  Dduw,  yr  kwn  a'tili  ddyg 
di  aUan  o  irlad  yr  Aíplit  o  d^  y  oaetibiwed»"  Deot.  tuí.  11, 14. 
O  mor  duedAol  ydym  i  ymddyrohafa  laewn  baldider  g>  da 
Uwyddiaikt!   Y  mae  y  byd  jn  8«âdo  y  mieddwl  i  lawr  mefwn 
cir1^dd<dod,  ao  yn  ei  godi  í  fyny  meim  balobder ;  yn  gwnejà 
Éwl  o'r  dyn  yn  mhob  rbyw  íodd.    Owded  dyn  yn  fiiwr  yn  y 
byd  bwn,  ae  yn  isel  a  gost^Tigedig  o  ysbr}^d  sydd  yn  olwg 
rasol  iawn.    Éto  y  mae  Uawer,  er  nad  yd3nit  yn  meddianu 
ond  ychydig  neu  ddim  o'r  byd,  mor  falch  a  Lúcifer.  O  bech- 
adurusrwydd,  O  ffoliiicb  dyn  I  yn  cam-ai-fer  y  petliau  f»reodd 
Duw;  yn  eu  troi  o'u  cavts.  ac  yn  groes  i'w  dyben.   Y  pcthau 
hyn  ddylai  dy  wncyd  yn  jTnostpigar  a  diolchgar,  tr\vy  eu' 
cam-arfer  yn  dy  dd}  rtliafu  i'r  gvvjTit,  a  pheri  i  ti  feddwl  nad 
oes  neb  ar  y  dáaear,  nac  yn  y  nefoedd  ycbwaitb,  }ti  well  ac 
yn  uwch  na  thi  dy  hunan.    O  galon  ckueuus,  yn  t}'nu  g^en- 
wyn  allan  o  bob  blodeuyn,  íe,  }ti  troi  gras  piir  i  diytbyllwch, 
a  rhoddion  goreu  Ihiw  mewu  uatur  yn  borthiant  i  lygredig»- 
aeth. 

(4.)  Yr  ydys  yn  cam-arfer  y  byd  mewn  gwastraíf  ac  afrad- 
lonr^ydd.  Y  mae  dynion  yn  gwnoyd  cam  à'r  byd  yn  eu 
hjTnwisj^o,  yn  eu  bwyta,  ac  yn  eu  hyfed.  Y  mae  pethau  y 
byd,  trugareddaii,  eofiwch,  yn  cael  eu  g^vneyd  yn  arfau  an- 
nghyfiawnder.  yu  y  cam-aríeriad.  Dystrywir  yn  wholesale 
pan  nad  yw  yr  amgylchiadau  yn  caniatau  y  fath  beth ;  y  bobl 
yn  ehedílm  uwcblaw  eu  sefyll£BM>edd,  o  giéuilyniad  yn  methu 
talu  eu  dyledion,  a  ohyflawni  a*u  gofynwyr;  y  mae  hyn  yn 
gam-aiferiad,  ac  yn  groes  i  grefydd  a  dynoliaeth.  *'Na  fydd- 
web  yn  nyled  neb  o  ddim."  Nis  gellwoh  arfer  trugaredd  oa 
byddwch  yn  bwyta,  ja  y£Bd,  a  gprâigo  y  ewbl  eicb  bunain,  a 
thros  ben.  Yr  ydycb  yn  gWn^^  yn  annheg  â*r  byd  hwn; 
yr  ydycb  yn  lladrata  i^ían  yr  angenus,  y  weddw,  a'r  amddi- 
fittd.  Qwnewck  chwareu  teg  à*r  byd;  y  mae  y  tlodion  i 
gael  petii  o  bono,  a'r  brain,  a*r  owmngod;  ond  yrydych  chwi 
am  wastraffii  y  cwbl  sydd  genyoh,  a  diwaneg  hefyd,  héb 
feddwl  am  wneyd  trugaredd  a  neb.  lawn-arfbr  y  byd  yw 
arbed,  fel  y  byddo  genycb  beúi  i*w  gyfiranu.  Y  mae  mil- 
oedd  yn  awr  mewn  eisian  dix&wr  o  ai^ienxbeidiau  y  b j^d 


y ui^uo  L.y  Google' 


H£B  £1  OAM-ARFEB. 


kwnf  âi  yn  gwaatuiflb  yn  ddiarbedy  miewii  gwisgOi  bwyta, 
yfed,  yn  nghyda  phob .  oferedd.  O  7  meddwi  dycbr^^yd 
sjM  yn  awr  yn  ein  gwlad!  Y  mae  Cymro,  a  Llocgr  hefyd 
am  hyn^,  yn  domeii  o  feddwdod.  Y  wBBjm  syndod  oa  hsi 
Chmliiunii  Mynwy  a  Morganwg-  yn  osel  eu  Uosgi  fel  Sodom  a 
OoiiM»Tah  i  tliftn  o^r  nefbedd.  Y  SabbaHi  M  wyúmm,  j 
àjéà  M  y  nos,  y  mae  y  taflundai  yn  Ilawn  o  feddwon,  a  pbob 
llygredigaeth  yn  eu  nertb  mewn  eyflawn  ymarferiad.  "  O 
Arçlwydd,  beth  fydd  diwedd  y  pethau  hyii  ?  Gwrandewch ; 
y  mae  Duw  yn  dyfod  i'cli  sobri  yn  fuan;  y  mae  yr  amser  yn 
declireu  troi  eisoes ;  byddwch  mewn  caledi  yn  fuan,  }ti  mcthu 
cael  an^nrbeidiau  y  bywyd  bwn,  chwaitbacb  ymdroi  mewn 
glythineb  a  meddwdod.  Y  wlad  fwyaf  wastraffus  dan  y 
nefoedd  yw  ein  gwlad  ni ;  a  chwi  gewch  amser  i  ddarllen  y 
pechod  mewn  llythyrenan  mawrion  yn  y  gosp  sydd  yn  canhn 
yn  fuan  iawn.  Gwastraff  y w  y  pecbod ;  eisiau  fydd  y  gosp. 
Y  mae  ein  Ilawnder  wedi  acbosi  11a wer  o  ddrwg;  y  mae 
Ynys  Prydain  wedi  bod  y  cyfoetbocaf  yn  y  byd,  a'r  mw^^af 
pechadums  yn  y  byd  hefy^d.  Y  mae  fel  Sodom,  yn  feithrinfii 
•  pob  llygredigaeth,  "Ymenyn  gwartheg,  a  Ilaetb  defaid,  yn 
nghyda  brasder  wyn.  a  byrddod  o  rywogacth  Basan,  a  bycbod, 
yn  ngbyda  ])rasder  grawn  gwenith,  a  pbur-waed  y  gi*awnwin 
a  yfaist.  A'r  union  a  aeth  yn  fras,  ac  a  wingodd;  braseaist, 
tew>'cliaist,  p^%'yTitiaist ;  ^y-na  efe  a  wrthododd  Dduw,  yr  b^Ti 
ai  gwnaeth,  ac  a  ddiystjTodd  Graig  ei  iachawdwriaetb* 
Aberthasant  i  gythreiiHaid,  nid  i  Dduw,'*  Deut.  xxxii.  14 — 17. 
Hen  arfer  dynion  yw  troi  trugareddau  Duw  i  addnmo  temlan 
y  diafoL  Defiayddiodd  larael  degwch  Dnw  i  bortbi  balcbder 
odon  lygredig,  ac  i  ymâroi  mewn  ffieidd-dxa.  "  Ti  a  ymddir* 
iedaist  i'tb  degwcb,  a  pbuteiniaist  o  lierwydd  dy  enw,  a 
thywelltaist  dy  buteindra  ar  bob  oyniweirydd;  eiddo  ef 
ydoedd.  Cymeraist  o'tb  ddillad,  a  gwnaetbost  i  ti  uebelfeydd 
iMithian,  a  phnleiniaist  amynt:  y  fath  ni  ddaw,  ac  ni  bydd 
felly.  A  chymeraist  dy  haxddwch  o'm  baur  ac  o'm  baiMil,  y 
riud  a  roddaswn  i  ti,  a  gwnaethost  i  ti  ddelwau  gw^,  a 
pbntemiaist  gyda  bwynt.  Cymeraist  befyd  dy  wisgoedd 
•  iraith  edau  a  nodwydd,  ao  a'n  gwisgaist  bwynt.  Fy 
•W  hsfyá  a'm  harogl-darth  a  xodikôst  o'u  blaen  iKwynl 
Fdly  mwyd  yr  bwn  a  roddaswn  i  ti,  yn  beiUiaid,  ao  yn 
olew,  ac  yn  ffil,  à'r  rbai  y^  th  borihaewn  di»  rhoddaist  byny 
befyd  o'a  blaen  bwynt,  yn  nxogl  peraidd.  Fel  h^rn  y  b%  . 
aiedd  yr  Arglwydd  Dduw.   VíeiBf  byn  oedd  anwiredd  dy 


Digitized  by  Google 


14 


ASFSB  T  BTB 


okwBeac  Sodoma:  balohder»digoiieddbara,  ac  amlder  o  segtiaryd 
oedd  ganddi,  ac  yjx  ei  merehed  ;  ac  ni  cliryí'haodd  hi  law  yr 
angenog  a'r  tlawd.  A  hwy  a  ymddyichafiisant,  ac  a  wnaelii.-. 
ant  ffieidd-dra  o'u  blaen;  am  hyny  j  sy mudais  hwjmt  fel  y 
gwdais  yn  dda,"  £zec.  xyi.  16—60.  Fe  wna  Duw  gospí 
baldider  à  daxtwtyngiad;  gwastraff  ac  afiradlonrvrfdd  ag 
eisiau.  **Yxi  y  dydd  hwnw  j  tyn  yr  Arglwydd  ymaith 
addum  yr  esgidiau,  y  rhw^dwaith  helhrd,  a'r  Uoeraw^  wiflg> 
oedd,  y  cadwynau,  ar  breichledau,  a'r  moledau.  i  pen* 
guwch,  ac  addum  y  coesão,  a*r  ysnodenauy  a'r  dwyfronegau, 
a'r  dust-dlysau;  y  modrwyau,  ac  addum  y  trwyn,  y  gwis^- 
oedd  symudliw,  a'r  mentyll,  a'r  miayman,  a'r  crych-noa- 
wyddau,  y  dirchau  hefyd,  a'r  Uiain  mein*wycli,  a'r  cycyllau, 
a'r  gynau.  A  bydd  yn  lie  per-aro^l,  ddrewi ;  bydd  befyd  yn 
Ue  gwregys,  rwygiad;  ac  yn  He  iawn-dre&  gwallt,  foelni; 
ac  yn  lie  dwyfroneg,  gwregys  o  sachliain ;  a  llosgfa  yn  He 
prj^dfertliwcli.  Dy  wyr  a  sj-rthiant  gan  y  cleddyf,  a' th 
gadcrnid  trwy  ryfel,"  Esay  iii.  18—25. 

(5).  Cam-arterir  y  byd  wrth  ei  g}iuli\vTso  at  o-}-iiaIiaeth 
^wagedd.  Y  mae  Uawer  o  g}Ti)Tcli  ein  teyrnas  ni  yn  myncd  • 
i  gynal  chwareuyddiaethau,  dawnsio,  rhedegfcydd  d^nion  a 
clieffylau,  a*r  cyffelyb.  Y  mae  d}Tiion  wrih  y  miloedd  yn 
chwareu,  a  dawnsio  eu  hiinain  i  uJffem,  bob  blwyddyn.  Yr 
ydycli  yn  ymladd  yn  erbyn  Duw  â'i  arfau  ei  hun;  yr  ydych 
yn  sathrii  ei  p^freithiau,  yn  tori  ei  Sabbathan,  yn  cablu  ei 
enw,  dan  bwyso  ar  ei  drugareddau;  yn  derbyn  bendithion 
oddiwrtho,  a'u  troi  yn  bicellau  i'w  saethu  yn  ol  at  orsedd  yr 
Hollalluog.  Yr  ydych  yn  cilio  dros  berthi  a  chloddiau  oddi- 
wrth  ddyledswyddau,  ar  gefii  trugareddau;  yn  defayddio  ei 
fendithion  i'w  íclldithio. 

(6.)  Cam-arferir  y  byd  pan  deftiyddir  ef  i  gyflawTii  gweith- 
redoedd  o  «^reulouder  tuaji;  at  y  greadigaeth  anrbesymoL  Creu- 
londcr  ofnadvvy  yw  yr  horse-races — rbedegfeydd  cctfylau — 
dog-Jights — ^roddi  cwn  i  jTnladd,  a  cheiliogod.  Y  mae  )T 
jTiys  bon  yn  gruddfan  ac  yn  crynu  y  fynyd  hon  o  dan  y 
Uwyth  trwni  o  greulonderau  at  y  greadigaeth  anrhesymol. 
Y  mae  y  gw^  mawr  yn  euog,  íe,  poh  gradd  yn  euog,  yn 
"wreng  a  boneddig.  Nidoes  man  cy&n  o'r  pen  i'r  tracd; 
pechodan  pcrphoraidd  yw  pechodaa  ein  gwlad  ni.  "  Canys 
y  creadur  sydd  wedi  ei  ddarostwng  i  ofcredd ;  nid  o'i  fodd, 
eithr  oblegj^d  yr  hwn  a'i  darostyngodd,''  Rhnf.  viii.  20. 

(7.)  Cam-aiienr  y  byd  trwy  diwareuyddiaeih.    Nid  at 


Digitized  by  Coogle 


H£B  £1  QAM-AEFEB.  15 

gmUojmM  Dnw  yn  oynal  7  byd  hwn;  nid  i  ti  chwareu 
ntaiciau  y  gwnaeuipwyd  ef.  Pen  fifordd  i  ddmystr  t^nii- 
Wol  a  thragy  wyddol  yw  y  cardiau,  y  hiUtards,  chwareu  pèl, 
bando,  pel-droed,  a  pHob  peth  o  gyâelyb  natur.  Nid 
diwarea-fvnrdd  at  horse^races,  ymladdau,  cardiau,  hilliards,  a 
í&íríau  gwagedd  yw  creadigaeth  Duw ;  cam-arferiad  o  honi 
ytfyw  )T  holl  bethau  liyn.  Platform  i  ddangos  Duw  yn 
ngwaed  y  groes  yn  cyinotli  y  byd  a^j^  ef  ei  hmi,  ydyw;  lie  i 
chwi  weled  rhagorol  iawTedd  ci  ras  tuag  atoni  dí. 

Í8.)  Cara-arícrir  y  byd  )ti  gí  ddefuyddiad  at  annghyfiawn- 
der  a  thrais.  "  Yn  cysyUtu  at  d^,  ac  yn  cydio  macs  wrth 
faos,  hyd  oni  byddo  eisiau  lie,  ac  y  trigont  Éwy  yn  unig  ya 
nghanol  y  tir/'  Esay  v.  8,  Y  maent  yn  troi  allan  eu  oym- 
ydogion  tlodidn,  y  rnai  nis  gallant  amddifi^  eu  hunain;  yií 
chwenychu  y  wiaulan,  ac  yn  ei  mynuhi  trwy  rym.  Y  maent 
^  de&yddio  eu  cyfoeth  yn  arfau  anngliyfiawnder  i  bechod; 
1  ddaioáwng,  i  wasgu,  i  ymddial,  nes  trj-wanu  y  gortbr^Tnedig 
à  Uawer  o  oédiau,  ac  yn  gwneyd  gofídiau  gwaetli  iddynt  eu 
Iranain  gyda  llaw,  erbyn  rhyw  ddydd.  Fe  wna  Duw  eu  cospi 
•  yn  eu  com  eu  bunain  am  hyn;  nis  diangant  rhag  bam  y  Gor^ 
ttchaf.  "  Y  rbai  sydd  yn  ewyllysio  ymgyfoethogi,  sydd  yn 
iyrthio  i  brafedigaeth  a  masl,  a  Uawer  o  cbwantau  pifyd  a 
nwodiol,  y  rbai  sydd  yn  boddi  dyoion  i  ddinystr  a  cboUedig» 
aefli,"  1  Tun.  tí.  9. 

(9.)  CanljTiiad  naturiol  i  gam-arferiad  o'r  b} d  hwn,  yw 
gofidiau  presenol  a  dyfodol.  Fe  ddybena  y  Ilawenydd 
cnawdol  niewn  goíid ;  fe  diy  y  pleser  yn  boen,  y  gwlcdda  yn 
JTiiprydio,  llawTider  yn  angen,  chwareu  yn  wyloíidn,  a 
rhincian  danedd.  Ocli!  y  mae  miloedd  yn  ymyl  y  gawod 
dragj  wyddol  o  dân  a  brwmstan,  mor  ddifeddwl  am  angau  a 
baru  a'r  anifeiliaid ;  y  maent  fel  pe  byddent  i  fy w  byth  yn  y 
byd  hwn.  Y  maent  yn  ceisio  troi  amscr  yn  barhad  tragy  w- 
yddol  yn  y  byd  h\sTi,  a  dyddin^u  tragyAn  ddoldeb  me^-n  byd 
d^'fodoí.  Ond  dyma  lal'^*^^n  yn  y  testim.  Clpvch:  "Y  mae 
yr  amser  ^ti  f}T;  y  mae  dull  y  byd  hwii  yn  myned  heibio.'* 
Y  loae  y  dull  presenol  i  gyíhewid  a  myned  heiliio.  Y  mae  y 
ckwareuyddiaeth,  y  digrifweh  cnawdol,  }t  Jiarsc-races^  J plo,ySj 
y  cwn  bela»  y  da^^nsiau,  y  ffeiriau  gwagedd,  a  r  masqiierades, 
i  ddybenu  am  bytb  yn  angau.  Chwi  gewch  wckd  y  bydd  y 
ffiisiynau  wedi  newid  yn  uffem.  "  Cyâog  pecUod  yw  niarwr^ 
olaeUi."     Diyredd  y  pethau  byn  yw  axigau  tragywyddol, 


Digitized  by  Google 


16 


'  mu  T  BTB 


Marwolaeth,  ac  wedi  hyny  barn,  ac  wed'}ai  uíFem;  dyma 
actiau  olaf  y  play  hyn.  Mewn  plays  eraill  yn  gyflfredin, 
tragedif  yw  y  cyntaf,  comedy  wed*yn.  Ond  yma  chwareu 
pecliod,  cí?m«c/y,  yn  gyntaf ;  tragedy,  an^au  a  chosp  trag^yw- 
yddol,  yn  olaf.  O  Dduw,  pa  beth  a  ddywcdaf  wrtli  y  bobl 
yma?  Gwrandewch!  y  mae  y  play  olaf  yn  yr  yiiiyl;  yr 
ydych  yn  chwareu  ar  drothwy  Geheua  yr  awr  hon ;  yr  ydych 
yn  dawnsio  ar  drap  doar  uffem,  bydd  wedi  agor  a' eh  liyncu 
yn  íyyí  pwU  diwadod  yn  fuaa,  os  na  symudwch  oddiyno. 
Ciliwch,  y  mae  yr  amser  yn  fyr;  y  mae  didl  y  byd  hwn  yn 
myned  beibio.  Foneddigion,  y  mae  yr  horse-race  olaf  bxon 
ar  ben,  y  mae  yr  amser  yn  fyr;  y  mae  duU  y  byd  hwn  yn 
myned  beibio.  Os  ydwyf  yn  dweyd  yn  ngnlyw  rhyw  sai 
gydd  yn  ymâdobio  mewn  diÚad  g:wychion,  ystyriwcb  y  peth 
yn  ddifrijfol;  y  mae  y  suii  olaf  yn  agos;  y  bcdd,  y  pryíed, 
Uygredigaethy  a  thywyllwch  fel  y  &gddu.  Y  mae  yr  amser 
yn  fyr;  j  mae  dull  y  byd  hwn  yn  myned  heilxio.  Y 
mae  y  imthred  ddiweddaf-  o  annhmgarogrwydd  ac  aonghyf- 
íawnder  yn  agos;  j  mae  yr  amser  yn  fyr;  y  mae  dull  y  byd 
hwn  yn  mynâ  beibio.  Da&mwyr,  y  mae  yn  bryd  i  chwi 
atai  y  tap;  y  mae  yr  amser  yn  fyr.  GyfreitliwTr,  gwnewoh 
frys  i  orpben  eonvm^ce  y  frwkM  eitate^  oniáe  bydd  duU 
y  gyfiraitb  wedi  nemd,  fel  na  fydd  yn  werâi  dim.  Y  mae 
yr  amser  yn  fyr;  y  mae  duU  y  byd  hwn  yn  myned  hdbio. 
Y  rhai  sydd  yn  píanu,  gwnewch  firys,  omde  nis  bwytewoh 
y  ffiwyth;  y  mae  yr  amser  yn  fyr,  y  mae  dull  y  byd  hwn  ; 
yn  m3med  hdbio.  Y  rhai  sydd  yn  adeiladu,  gwnewoh 
ymdrech  i  orphen,  onide  ni  chewch  gjrfaneddu;  y  mae  yr 
amser  yn  fyr,  y  mae  dull  y  byd  h^sii  yn  m>Tied  heibio.  Fy 
ngbyfeillion,  mae  y  ííksiwn  yn  mron  newid.  Annuwioliou,  : 
cewch  ffasiwn  newydd  yn  y  man;  wylo  yn  He  crechwen,  \ 
rhincian  danedd  yn  lie  chwertliin,  tyw}llwch  yn  lie  goleu,  | 
tân  yn  lie  dwr,  mwg  tân  yn  lie  avryr  iaehus,  tragwyddoldeb  | 
maith  yn  lie  amser  byr.  Y  mae  dull  y  byd  hwn  yn  mjrned 
heibio,  a  dull  y  byd  a  ddaw  i  barhau  byth.  Y  mae  c^-foeth  I 
y  byd  hyyTi  yn  rhydu  yn  awr,  am  nad  yw  yn  cael  ei  gyniliwyso  | 
yn  briodol  at  achos  yr  iViglwydd.  Y  mae  Uawer  yn  gwneyd 
ewj41ys  g^refyddol  iawn,  pan  y  gwelir  nad  oes  dim  arsdl  i  fod 
ond  gadael  y  byd  hwn,  er  hyw  yn  gybyddlyd  at  grefydd  a 
phob  achos  daiomis  wrth  fjTied  drwyddo.  Ccisio  g\^Tieyd 
iawn  yw  hyn  am  f^^vyd  cybyddlyd,  a^  ewA^Uys  haclionus 
wrtb  Nid  oes  ^an  Dduw  ddioleh  sm  y  &th  aberth. 


Digitized  by  Google 

j 


H£B  £1  OAM-ABr£E 


17 


BéUach,  fy  nghyfefllion,  x^aid  i  m  sylwi  ^chydlg  pa  fodd  i 
dde&yddio  y  byd  hwn  héb  ei  gam-arfer. 

(1.)  Yr  yàym  yn  ei  arfer  heb  ei  gam-arfer  pan  yr  ydym 
711  ei  ddefiiyddio  i  rodio  gyda  Duw,  a'i  wasaaáetiiu  fel  y  ayben 
penaf.  Tn  defiiyddio  y  trugareddau  fel  cynifer  o  ffyn,  i 
wneyd  ysgol  i  ddringo  i*r  nefoedd ;  a  ch}Tiortl>wyo  eraiU  i 
ddrmgo  hefyd.  Yn  eu  gwneyd  yn  ddrychan  i  weled  wyneb 
Duw,  yn  loadstone  i'w  dynu  yn  nes  atom.  Y  mae  y  dyn  yn 
gweled  trwy  drugarcddau  y  bywyd  h^vn  ddaioni  y  Rboddwr 
Anfeidrol,  nes  y  mae  yn  tynu  at  Dduw,  a  Dmv  ato  yntau. 
Myfi,  yr  hwn  nad  wyf  }ti  haeddu  dim,  yn  cael  cymaint ;  myíi, 
8ydd  yn  haeddu  bod  yn  uffern,  yn  cael  byw  ar  y  ddaear,  a 
ehenyf  obaith  b}^v  byth  yn  y  nefoedd.  O  diolch ;  y  mae  y 
teimlad  hwn  yn  gwneyd  fy  enaid  yn  bwylus  i  ganmol,  ac  yn 
peri  i  mi  blygu  ger  ei  fron  yn  ddiorchest.  Y  mae  pethau 
amser,  pan  yr  arferir  hw^nit  }ti  briodol,  yn  "gweithredu 
tragywyddol  bwj^s  gogouiant  i  xáV 

(2.)  Arferir  y  byd  íiwn  beb  ei  gam-arfer,  pan  yr  arferir  ef 

0  dan  yr  ystyriaeth  mai  yr  Arp^lwydd  jny  Llywodraethwr  a 
Threfiiwr  y  cwbl.    *'  Holl  drigolion  y  ddaear  a  gyfrífir  megys 

ri  ddyddim:  ac  yn  ol  ei  ewyllys  ei  hun  y  mae  gwneutbur 
llu  y  nefoedd,  ac  â  thrigolion  y  ddaear;  ac  nid  oes  a  atalio 
ei  law  cí',  ncu  a  ddywed  wrtho,  Beth  \r  wyt  }ti  ei  wncutliur 
Dan.  iv.  35.  Y  mae  gan  y  crochenydd  allu  i  fiui-fio  y  ciai 
Vn  ol  ei  ewyllys,  ac  i  atcb  ei  ddybenion.  "Pwy  wyt  ti 
nwn  a  ddadíeui  yn  erbpi  Duw?  A  ddyvycd  y  pctli  fftu  íitdiu; 
^th  hwn  a'i  ffurfiodd,  Pabam  y*ni  gwnaetbost  fel  liyn? 
Onid  008  awdurdod  i'r  crochenydd  ar  y  pridd-gist,  i  wuenthur 
o'r  un  telpyn  pridd  un  llestr  i  barch,  ac  arall  i  anmhnrch?" 
Rhuf  ix.  20,  21.  Trugareddau  Duw  yw  pob  peth  y  byd 
liwn,  a  dylid  eu  defiiyddio  i'w  ogoniant:  ac  fel  y  mae  y  cwbl 
jn  rhoddian  rbydd,  bydd  rhaid  i  ni  eu  rhoddi  i  f^ny  yn 
ewyllysgar  pan  y  gehvir  arhom.  Benthyg  ydynt  i  m,  Duw 
sydd  à  gwir  ditl  iddynt.  Y  meddiant  sydd  genym  yn  awr 
niewn  bywyd,  iecbycC  cyfeillion,  a  phob  pctb  oll,  sydd  raid 

1  ni  roddi  i  fyny  yn  fuaai;  ond  de&yddiwa  hwynt,  tra  7 
maeiit  yn  cael  euparhan,  atogoneddu  ei  enw,  a  phau  y  gelwir 
Ml  danynt,  ymostyng^vn  i*w  benar^wyddiaetb.  Pan  y  mae 
Jf  Aigíwydd  yn  rhoddi,  y  mae  Job  yn  bendithio,  a  phan  y 
mae  yn  oymeryd  ^^maith^  y  mae  yn  melldithio;  nac  ydyw,  y 
nae  yn  bendithio  pan  y  mae  yn  cymeryd  ymaitn  nefycl. 
Oanys.y  mae  yn  cydaabod  nad  ydyw  efe  yn  eymeryd  ymaith 

B 


u   .1^ -o  Google 


IB 


ABVSm  T  BT1> 


édua  noA  yr  eiddo  ei  hus.  J>jnA  gyfoeth,  ieohyd,  perih.yn* 
asau,  a  cnysuron;  cànt  eu  cjmkwyso  oll  at  -wasanaeth  yr 
Arglwydd ;  íe,  a  Uawer  ychwaneg ;  caiff  bp^yd  ei  aberthu  ar 
alkir  j  nefoedd  os  bydd  galwad.  Nid  wyf  â  ond  tenant  at 
wiiif.yt  Arglwydd  yvr  y  gwir  beixdieiiog;  am  hyny  dylai  mel 
ei  waaaiiaethu  à'r  hoU  dda.  Y  mae  y  galon  rasol  yn  gwyooi 
{òd  3^  anmhoáibl gwneyd  cymaint  o  elw  o'r  byd  li^-n  a  thrwy 
d.  roddi  í  fyny  yn  ewyÚysgar  wrth  alwad  Duw.  Yr  oedd  yn 
«DiohoaibL  i  Mur  ffeindio  çystal  mardinad  i'w  hMuyoit  a'i 
arllwys  yn  rliwydd  ar  ben  yr  lenu 

(8.;  Yr  ydym  yn  ax&r  y  byd  heb  et  gam-ar&r,  pan  y  mae 
yn  ail-beth,  a  phetbau  enaid  a  byd  tragywyddcd  yn  flaflnaf. 
Nid  i'r  dyben  o  gasglu  c^^oeth  y  daethom  i'r  byd  bwn»  ond  i 
enill  oyfoeth  ysbrydol  a  thrag^^ddoL  ^^Eitbr  yn  gyntaf 
ceiaLwon  dejmas  Dduw;  a*i  g}^wnder  a^r  boll  bethm 
byn  axoddir  i  oíhwi  yn  ychwaneg.  'Lkfuriwcb,  nid  aiay 
bwyd  a  dderfydd,  eiihr  am  y  bwyd  a  besy  i  fywy d  tnffywydd- 
QI9  jt  kwn  a  ddyry  Mab  y  dyn  i  èbwi.  O  barwydd  panam 
yn  nytcacb,  írodyr,  byddwch  ddiwyd  i  wneuthnr  eieb  galw* 
edigaeth  a'ch  etiioledigaeth  yn.aier:  oanys  Isa  fyddodi  yn 
gwneuthur  y  pethau  hyn,  ni  lithrwoh  cb.in  ddim  byth,"  Mat» 
tí.  S3;  loan  ti.  27;  2  Pedr  i.  10.  Bywyd  tragywyddol  yn 
gyntaf,  y  bywyd  hwn  wedi  hyny. 

(4.)  Yr  ydym  yn  arfer  y  byd  heb  ei  gam-arfer  pan  nad 
ydym  yn  ymddiried  ynddo.  Pan  nad  ydym  yn  ymddiried 
ynddo  }t  ydyni  y[\  cael  y  m^^'}^lhad  helaethaf  o  hono.  Ym- 
ddiriedwch  yn  liollol  ac  jn  g}  langwbl  }ti  Nuw,  fe  ddaw  y 
creadur ;  ond  os  yniddiriedwch  yn  y  creadur  ni  ddaw  Duw, 
oitlir  cilia  oddi^\Ttliych.  Yr  oedd  gan  Asa  lyddin  o  ddim  Uai 
nii  phiuup  cant  a  phcdwar  ugain  o  filoedd,  eto  yr  ydoedd  yn 
edrych  anipit  fel  dini,  heb  Dduw  gydag  ef.  Mae  yn  ymddir- 
ied yn  Nuw  yn  gwbl  yn  mhresenoldeb  y  cryfder  daearol 
mw^af.  *'Ac  Asa  a  waeddodd  ar  yr  Arglwy  dd  ei  Dduw,  ao 
a  ddr^xdodd,  O  Aighvydd,  nid  yw  ddim  i  ti  gynorthwi^^o,  pa 
un  b}Tiag  ai  g>"da  11a wer  ai  g}'da'r  rhai  nad  oes  ganddj'nt 
gryfder:  cynorthvrja  di  ni,  O  Arglwydd  ein  Duw;  canys 
pwyso  yr  ydym  ni  amat  ti,"  2  Cron.  xiv.  11.  Y  mae  Jeho- 
sapbat  hefyd  yn  pwyso  ar  Dduw,  nid  amo  ei  hun,  ac  yn  myned 
allan  yn  ei  nerth  ef,  ac  nid  yn  nerth  ei  fyddinoedd.  "  O  ein 
Duw  ni,  oni  femi  di  hwynt?"  eb  efe;  "canys  nid  oes  genjm 
ni  nerth  i  sefyll  o  ílaen  y  dyrfa  fawr  hyn  sydd  yn  dyfod  i'n 

berbyiLj  ac  ni  wyddom  ni  beth  a  wnawn,  ond  amat  ti  y  mae 


Digitized  by  Google 


HE»  Sf  dAK-ABniEt.  l9 

em  llygaicU"  2  Groii.  xz,  12.  Y  mae  yn  aabawdd  ymddiriM 
yn  Nuw  meim  eutau  a  chyfyngderau  mawnan,  ônd  y  mac 
yn  Ilawer  mwy  anhawdd  mewn  Uawnder  a  Ilvyddiant. 
Gweithred  ddewr  o  eiddo  fl^dd  oedd  yn  Job,  pan  djircdodd, 
*^Pe  Uaddai  efe  íi,  mi  a  ymddiríedaf  }aiddo;''  ond  mwy  SyâA 
JW  gaihi  ymddiried  yn  nglianol  b^-w}  d  pan  y  mae  cwpBOk 
pleier  yn  mron  Ilifo  trosodd;  ymddmed  yn  Nuw  ac  nid  yn  y 
ewpttu.  Pan  y  byddo  yr  hwylíau  yn  Uawn  o^r  irade  wind  ac 
yn  nglianol  y  mòr  mawr,  nid  ydyw  y  morwyr  yn  meddwl 
Ilawer  am  bÚot;  a  plum  y  mae  genym  ninau  bob  peth  y  byd 
\smL  o'n  ewmpas,  y  mae  yn  gamp  i  edrych  amynt  fel  petbau 
ttmigonol,  ao  ymddmed  yn  Nuw  yn  hoUol,  a  phwyso  amo  yn 
«nrfimgwbi.  Qwneyd  hyn  yw  adio  fPydd  yn  yradduchalL 
Fan  y  bydd  creamiriaid  yn  amlhau,  cyfoeth  yn  cyi^du, 
eynnonyn  llttOBogi,  eto»  yn  nghanol  y  cwbl,  pwyao  ar  Ddmr 
jn  imiff)  efb  oU  yn  a  pbob  peu  araU  yn  ddhn,  sydd 
erdiwyi  tdlwng  o  %dd  Abraham. 

(5.)  Yr  yd}Tn  yn  aifer  y  byd  bèb  ci  gam-arfer  pan  yr 
ydym  yn  ei  A^ynnatt  yn  ei  bexthynaa  aV  Greawdwr,  Yr 
yà^isL  yn  profi  cysuron  y  bywyd  hwn  yn  fehis;  eithr  y  mae 
bttw,  y  flynonell  fendigediç,  ^^  anfeidrol  fehimck.  Am  li}aiy 
paliiyaf  o  flas  y  %non  i^rdído  ar  y  ffirydiau,  gorea  oll  ydynt» 
1  mae  ycbydig  o  fias  CraKwdwr  ar  y  creadar,  blas  y  nemdd 
ar  y  ddaear,  yn  gweUa  y  eíwbl  yn  annkraetlioL  Nid  yw 
Madar  keb  nas  Creawdwr  amo  yn  wertb.  dim^  y  mae  yn 
poeni  yn  fwy  na  cbygiiro.  Cymaint  o  flas  Duw  yr  ydych  yn 
ei  gael  yn  y  creaaur  sydd  o  wir  gysur  ynddo.  Y  mae  un 
Duw  }Ti  well  na'r  hoU  grcaduriaid  sydd  yn  deiUiaw  o  hono. 
Y  mae  yn  wir  fod  y  pethau  a  welir  yn  arwyddion  ei  ddaioni ; 
ond  bcth  ydpit  ato  ef  ei  hun  ?  At  wedd  ei  wyneb  grasol  nid 
ydynt  oiui  inegys  cregin.  Llc^^'^^'ch  ei  wyneb  }ti  tpvj-nu  ar 
achos  tragywyddol  dyn  sydd  f}^yd  o  feirw.  Gogoniant! 
dyma  y  perl  diddiwedd.  Gall  Esau  dywedyd  fod  ganddo 
ddigon  o  betbau  y  bywyd  hwn ;  eithr  rhoddwch  Dduw  i  mi, 
a  gwaeddaf  yn  fuddugoliaethus  gyda  Jacob,  "  Y  mae  genyf  fi 
bob  peth,''  er  na  fv^dai  genyf  ddim  o'r  bywyd  Fy 
enaid,  paid  a  sychedu  Ilawer  am  roddion  ei  law  as\\y,  eithr 
pethan  ei  ddeheiúaw.  Llawn-digonir  fi  â  brasder  dy  dy,  ac 
ag  afon  dy  hyfrydwch  dioda  íi,  Sal.  xxxvi.  8.  Gall  pethau  y 
byd  hwn  eich  trosglwyddo  at  y  pethau  tragj-^vyddol ;  nid 
ydynt  yn  wrthddrychau  i  chwi  bwyso  amynt,  ynddynt  eii 
kuuain,  ond  deôiyddiwcb.  hwynt  i'ch  trosglwyddo  i'r  creigydd 


Oigitized 


20 


▲USB  T  BTD 


yr  ochr  draw.  Y  mac  y  byd  hwn  fel  y  pysgodyn  hwnw,  yn 
y  brys  mw}  af  i  daílu  Jonah  i  dir  sycli.  Ni  orphwysodd  ues 
ei  gael  i  ddyogelwch.  Y  mae  y  byd  \ti  was  da,  ond  yn  feistr 
gwael.  Efe  a'c}i  p^wasanaetha  ond  i  chwi  M  asanaethu  Duw; 
efe  a' eh  cjTiorthwya  at  y  Creawdwr;  ymddiricdwch  yn  Nuw, 
chwi  gewch  hassoge  ato  trAvy  y  byd  yma  yn  rbyw  fodd.  Os 
bydd  yn  ar\v,  pcidiwch  a  gofalu  Ilawer  am  hyny,  canys  y  mae 
dyogelwch  yn  sier ;  cewcíi  gAThaedd  yr  hafan  ddymunol  heb 
f^Tied  yn  ddrylliaii ;  y  mae  yr  Arglwydd  wrtJtk  y  Uyw,  ac  e£é 
Bydd  yn  Ilywodraethu  y  gNA^yiit  a'r  mor. 

Yr  yvyí  yn  cofio  darllcn  am  un  dyn  yr  hwn  a  syrthiodd 
dros  y  bwrdd  i  r  môr  mawr  pan  oedd  y  llong  mewn  ystorm 
enbyd;  ond  yn  rhaí^luniaethol  yn  Uc  suddo  i  waelod  y  mòr, 
dÍ8g]^'nodd  ar  gefn  dolphin.  Yn  ddisi^inwth,  dyma  y  dolphin 
yn  nofio  ymaith  hyd  y  giúlai  mewn  syndod  a  braw,  y  mae 
yn  ddigon  tebyg,  ac  ar  ol  rhyw  gymaint  o  amser  cyrhaeddodd 
dir,  dadlwythwyd  ef  o*i  faich,  ac  achubwyd  bywyd  y  dyn. 
Cafodd  y  dyn  hwn  ddiangfa  trwy  ddisgyn  ar  gefii  y  dolphin; 
achubwyd  Jonah  trwy  i'r  pysgodyn  ei  lynea ;  eithr  y  mae  yr 
HfiL  dybfta  yn  cael  ei  gyxhaeddyd  trwy  wahanol  %rdd, — achub 
y  bywyd.  OuUide  passenger  oedd  y  dyn  ar  gefii  y  dolphin; 
tnstdê  paê9ênger  oedd  Jonah.  Ond  pa  wahaniaeth»  fy  Bghyf- 
eillion,  pa  iin  ai  ouiMe  patêm^er  neu  inaOe  poêsmperf 
cyrhaedd  yr  hafan  yw  y  pAvnc :  safe  aakore  am  dragywjrdd* 
oldeb.  Bendigedig,  y  mae  ffordd  i  dcymas  Dduw,  er  trwy 
*'lawer  o  orthrymcbnnsL"  Y  mae  y  byd  yn  bm-ion  i  fod  yn 
hanage,  eithr  y  mae  yn  rhaid  cael  Duw  i  fod  yn  drigfian  tr2^ 
gywyddol;  yr  hwn  yn  unig  ali  lanw  ein  hoil  ndd  ni,  a'n 
*^cyflawni  ál  yn  oU."  ''A'th  gynghmr  y^m  harweiBi;  ao 
wedi  hyny  y'm  eymeri  i  ogoniant,  SáL  Izziii.  24. 
•  (6.)  Yr  ydym  yn  ei.  taiet  beb  ei  gam-axfer,  pan  yr  ydym 
yn  gallu  tmn  ein  oysuron  o'r  Arglwydd  yn  yv  ainddiíiEudriirydd 

0  b^o^  Pan  y  mae  y  pydew  yn  nydá,  yn  gallu  tjmn  dw£r  o'r 
%non;  fd  J(M>»  yn  ngvvyneb  fod  pob  yn  marw^  yn 
Uawenban  a  goifoíeddu  mewn  Prynwr  byw.   Byddweb  foirw 

1  gy<^;  yr  1m>11  ddefiud*  camelodi  aâynod»  a  phob  petb  arall; 
ÇM  i  mi  ffaid.eadw  Mbrynwr  yn  fyw,  bydoaí  finan  byv  im 
oes  oesoem  beb  neb  o  banoob.  Gogoniant !  Kid  ípecula^n 
penboetii  yw  hyn,  oofiwcb,  <md  pwiiKmedd  sylweddol  ao 
ymaxfiBKol.  Y  mae  ^'ewmwl  o  d^stum'*  ar  y  pme  bwn  wedi 
^  ^^osod  o'n  bamgylcb;  y  rbai  trwy  %dd  a  oresgynasant 
deymasoedd,  a  wnaetfaant  gyfiawnder,  a  gawaant  addewidion» 


Digitized  by  Google 


21 


agpniMiit  safiiaa  Uewod,  a  ddiffoddasaat  angefdd  j  tân,  a 
ddiragaBaiit  xbag  min  j  cdeddyf ;  a  nerthwyd  o  wendid,  a 
waaa&pwyd  yn  gryfion  mewn  rhyM,  a  jTasant  fyddinoedd 
jr  estroniaid  i  gilio,    Heb.  xL  34,  96.    Nid  oedd  ganddynt 
ddim  i  ymddiried  a  rhoddi  en  pwys  amo  imd  Dinr;  ae  yr* 
oedd  elé  yn  ddigon  hdb  ddim  anui»  ekwi  wehrdi.  «Habacuo» 
7  mãe  y  ffigyshren  hebflodeuo  ekni;       bydd  ffiheyik  ar  y 
ffwinwydd,  gwaith  yr  olevydd  a  baUa,  a'r  nubesydd  m  xoddant 
^yd;  iam  Tmaitii    pndod  o'r  gailan,  ae  ai  liydd  eidion  }ii 
y  beudai dyma  ddiwinod y  oewcli  <^wi  ei  weled  yn  fuan;  y- 
ooedydd  heb  firwyth,  wedi  exino  i  ohwi  am  b}i:li ;  y  bendai- 
heb  eídíoiian,  j  eonaaan  beb  ddefidd,  íe,  pob  petb  y  byd  hwn 
yn  sych,  pob  oell  yn  wag,  pob  %non  yn  ddiddwfr.    Y  mae' 
rhyw  olwg  felly  ar  beâiau  yn  fynyck  wrth  íyned  trwy  y  byd- 
kwn,  eyn  yr  amser  y  byddvoh  o  angenrbeidiwydd  yn  ffliur-' 
weiié  â  r  owbL   A  eUtrtui  cbwi  yn  wyneb  yr  amgylchiadan' 
hm  hw  ar  Bdixw  béb  y  byd  bwn?  a  cãlwcb  ébmi  dynu  dwfr 
<nr  f^non  pan  y  xaae  y  ffirydiaa  yn  ayehn?  a  ellwcb  cknn 
ifrwytli  oddiar  breu  y  bywvd  pan  y  mae  yr  olewydd  yn  pafiu  ? 
a  éUwéh  odbladdii  fel  Habacuc  ^^n  yr  Arglw}  dd,  a  bod  yn 
hyfiyd  yn  Nuw  eíebiacliawdwriaeib?  Hab.  iii.  17,  18.  Eled 
y  byd  yn  ddrylliau ;  canys  yr  wyf  yn  credu  mai  y  diwmod  y 
coUaf  y  cwbl  o  hono  y  caf  feddianu  **pob  peth." 

(7.)  Yr  yd3rni  yn  arfer  y  byd  liwii  heb  ci  gam-arfer,  pan 
yr  yd}Tn  yn  cymedroli  ein  liunaiu  \nddo.  Mcddienwch  eich 
eneidiau  mewTi  amynedd,  yn  nghanol  terfysgiadau  y  bywyd 
bwn;  bydd  wedi  myned  beibio  yn  fuan  bellach.  Edrycbwn 
ar  y  byd  fel  pe  na  byddai;  ein  pertbynasau  megys  pe  na 
byddont;  mewn  eystuddiau  trymion,  megys  beb  wy^lo; 
me\^'n  llw^^ddiant,  megys  beb  lawenbau ;  yn  meddu  Ilawer,  ac 
megys  beb  fedcUanu  dim.  Nid  bod  heb  geôylau,  gwartbeg, 
a  defaid,  wedi  i  chwi  eu  prynu;  eithr  cymediolwch  eich 
eerchiadau  tuag  atynt.  Yn  dlawd,  ac  yn  meddianu  pob  petb ; 
yn  gyfoethog,  ac  megys  heb  ddim  genych.  Edryehwch  ar  y 
byd  gyda  dibrisdod  santaidd;  defiiyddiwch  hwynt,  ond  pcid- 
iwch  a'u  caru.  "Minau  braidd  na  lithrodd  fy  nhraed:  prin 
na  thripiodd  fy  ngherddeddiad.  Canys  cenfigenais  wrth  y  rhai 
ynfyd,  pan  welais  Iwyddiant  y  rhai  annuwiol.  Canys  nid  oes 
rhwymau  yn  eu  marwolaeth;  a'u  cryfder  sydd  hcini.  Nid 
yrI\'Tít  mewn  blinderfel  dynion  eraill;  ac  ni  ddialeddir  amynt 
iiwy  gyda  dynion  eraill.  Am  hyny  y  cadwynodd  balchder 
kvynt»  ao  y  gwiag  trawsder  am  danynt  £èl  dilledyn.  Eu 


Digitized  by  Google 


Uygaid  a  saif  allan  gan  frasder;  aethant  dros  feddwl  calon  o 
gyíoeth.  Y  maent  wedi  llygru,  ya  chwedleua  yn  ddrygionus 
am  drawsder,  yn  djrwedyd  yn  Ví^kdL  Mor  ynfyd  oedd>^Ti,  ac 
heb  wybod.  Hyd  onid  ftoumm  i  gysegr  Dnw :  yna  y  deallais 
eu  diwedd  hwynt.  Minau  nesâu  at  Dduw  sydd  dda  i  mi»'' 
SaL  IxziiL  Jdeddienwch  faint  a  fynoch  o'r  byd  kwn,  eitte 
peidiwch  a  gadael  i'r  byd  eidi  meddiaBuohwi.  Yr  jáyetk  yn 
ffwnejd  rhy  fach  mewn  petlum  neftA,  a  mamoà  niewii  petma 
aaeaim;  newidiwch  y  ffiwiwn,  gwnewãi  mwy  yn  y  mefol^  a 
Uai  vn  y  daearol.  Y  Mae  y  byd  hwn  i'w  az£nr,  nid  yn  vaÁ^ 
yn  ddynol,  ond  hefyd  yn  Gristionogol.  Y  mae  Ilawer  yn  ei 
arfer  yn  ddieflig,  rhai  yn  ddynol,  ambell  un  yn  Qristionogol. 
GrÍ8tionogion,  y  mae  3m  xhaid  i  chwi  fod  ^^n  Gristionogol  jn  eiidi 
arferiad  a'r  byd  hwn,  onide  nid  ydych  yn  Gxistkmogion  mewn 
dim.  Nid  ydyw  yn  ddigon  i  ddianc  rhag  ei  lygredigaeth,  yn 
yr  arferiad  satanaidd  o  hono,  ac  nid  y  w  yn  ddigon  ei  ddef* 
nyddio  yn  imig  fvryd,  a  diod,  a  dillad,  yr  ai&r  anifeilaidd  o 
bono;  canys  nid  y^oli  vn  wdl  na  cheffj^^  <w  nad  ydych  yn 
gwn^d  rhyw  beu  heblaw  hyn:  y  ntaent  hwy  yn  ei  ddef- 
nyddio  felly.  Bhaid  i  chwi  ^^mgom  uwchlaw  diafol,  uwèUaw 
yr  anifiúl»  uwchlaw  y  áyn  bydol,  ae  aotio  y  sairt,  yr  angeU  a'r 
aeraph  yn  eich  traíòdacíh  à'r  byd  preaenoL  Amcenwoh» 


11 

wch  hwn  yn  barãdwys,  yr   ^  ,^  

yr  hen  nefoedd  a  daear  i  nefoedd  a  daear  newydd,  yn  He  i 
g>íiawnâer  nrtiefii.  Gweddiwch,  cyfirenwdi,  ai^raf^reh 
Fibku,  cynâiwdi  y  weinidoeaeth,  danfonweh  ffenadan  i 
bedwar  ohwarter  y  byd,  adeiledwch  gapelau,  troweh  nwêgue» 
y  Mahometaniaid,  eglw^  sdai  y  Pábyddion,  a  hall  demlan  yr 
^unod,  yn  nn  deml  ftwr  Tr  gwir  a'r  bywiol  Dduw.  De^ 
nyddiwch  eich  arian  at  ddychwelyd  y  werín  o  fbd  yn  aaifeil- 
iaid,  yn  ddynion;  ie,  o  fod  }ti  gytbreidiaid  i  fod  fel  Baint  ao 
angybon.  Defiiyddiwch  bethau  y  byd  hwn  i  wneyd  cadwynau 
i  rwymo*  satan:  plethwch  y  copr,  }t  arian,  a'r  aur  yn  nghyd, 
a  fFiu*fiwch  gad\^7^l  dair-cainc  i  p^lymu  diafol  wrth  y  posL 
Defuyddiwcli  tf  iil  picish  {pick-aare,  cyfegydd)  i  f}Tied  o  clan 
sylfaen  Rhuíain,  Paganiaeth,  a  Mabometaniaeth ;  i  daro  y 
dehvau  i  lawr,  dychwelyd  yr  ben  gcnedl  trvvy  dynu  y  muriau 
tewion  yn  giuiddryll.  Arferwcb  y  byd  i  droi  y  cleddyfau  yn 
sychau,  i  ddwyn  c\  flawnder  y  cenedloedd  i  mewn,  i  guro 
pecliod  a  tbrueni  allan  o*r  greadigaeth,  a  gwneyd  y  ddaear  oU 
yn  uu  Eden  gyf&edinoL   Arferwoh  y  byd  i  droi  pob  peth 


Digitized  by  Google 


HXB  XX  0jUC-AB7EB. 


aUaa  o  lywodraetb.  ynddo,  ac  adfiarwch  ef  yn  ol  i'w  wir  Ber» 
dienog,  "fel  y  byddo  Duw  oU  yn  oU."  Bendigcdigl  y  mae 
oobakh  cael  gweled  y  byd  hwn  wedi  ei  dxoi  wyneb  i  miered. 
Cymanfaoedd  yn  Ue  gwyl  mabsantau,  salmau  a  hymnau  yn  lie 
maswedd,  capelau  yn  íle  tafiumdai,  mm  cán  a  mobant  yn 
mhyrth  merch  Sion  yn  He  gwaeddi  yn  yr  horse-racetf  ac  ar  ol 
cwn-hela.  Yn  awr,  gaàewch  i  ni  yslyned  y  pethau  canlynol, 
heb  ba  rai  nís  galhm  adiei*  y  byd  hwn  yn  gxefyddol. 

1.  Bhaid  gwneutbur  gair  Duw  yn  vmg  ffjpnon  ein  boU 
gyauron.  Y  mae  fy  boU  f^^nau  ynot  ti,  ac  y  mae  fy  boU 
ffiydiaii  yn  dylifo  o  bonot  ti.  "Pob  rboddiad  dioanns  a  pbob 
modá  bcarffiiitb  oddiucbod  y  mae,  yn  disgyn  oddiwrth  I>ad  y 
goleuni,  gyda'r  hwn  nid  oes  gyfiiewidiad  na  cbysgod  troedig- 
afltb,"  Iago  i.  17.  Oddiuohod  y  mae  pob  rnodd  i^dd,  yn 
dyfod  i'r  byd  hwn;  nid  yn  unig  xhoddion  jêbryáxA,  gras  a 
gogoniant»  ond  hefyd  rhoddion  tymhorol,  b^^-yd,  iechyd, 
cysimm  o  bob  nshir.  Nid  oes  genym  ddiín  ond  a  ddtrbyn* 
iaaam,  ac  ni  dderlmiiaaoin  ddim  o  vm.  nian  ond  oddindiod* 
**Tr  hwn  Bydd  yn  helaeth  yn  xhoddi  i  ai  bob  peth  i'w  mwyn- 
han."  Yr  Arglwydd  a  roddodd,''  ebe  Job;  efe  roddodd  y 
ewbl;  y  plant,  y  cy^Mtii,  a'r  anrhydedd;  íe  pob  peth  oU. 
Nid  o^r  dwyrain,  na'r  g«)rUewin,  y  gogledd,  iia^r  dehen;  oddi- 
yma  nac  oddiyna,  oddxwrtb  y  ^fn  ir^  neu  y  dyn  araU,  trwy 
deSyngdod  y  naiUna^r  lUly  mae  tni|;«veddan  yn  dyfod,  eitfar 
Dow  o'i  drngaredd  aydd  yn  thoddx  y  ewbL  Ckxftwch,  oa 
ycboh  yn  llw^ddo  ;fn  eidi  masnach,  nud  Dow  flydd  yn  ben- 
dimio;  nid  eteh  scil  cbwi  eicb  bnnain  sydd  yn  ei  aéhosi. 
•*Nid  oedd  penaetb  y  carchardy  yn  edryeb  ar  ddim  M  a'r  a 
oedd  dan  law  Josepn,  am  fod  yr  Arglwydd  gyda^  ef ;  a'r  hyn 
a  wnai  efe  yr  Arglwj^dd  a^i  llwyddai/'  Gen.  xxxix.  28.  Gall 
y  dysgyblioii  bysgota  trvry  y  nos,  eithr  nid  ydynt  yn  dal  dim 
nes  y  mae  Crist  yn  dyfod  at}Tit:  "Bendith  yr  Arglwydd  sydd 
yn  cyfoetho|;i."  Nid  gwiw  i  ni  ymfírostio  fel  pe  bnem  heb 
dderbyn.  Canmolcd  craill  eu  talentau,  eu  doetliiueb,  a'u 
diwjdr wydd ;  ond  mi  a  \Tnddiriedaf  yn  yr  Argh^ydd,  myfi  a 
glodforaf  ei  enw  bendigedig  am  ei  holl  ddoniau  i  mi.  Cyng- 
horwvd  ben  fltermwr  imwaith  i  roddi  diolch  i  Dduw  am 
gynyrcb  rbyfeddol  y  Aw^^ddyii  hono ;  ond  dy  wedodd,  Y  mae 
yn  well  gen}^  ddiolcb  i'r  cart  gariodd  y  trwsiad.  Fel  y 
ffennwr  y  mae  y  rban  fwyaf  yn  byw,  gan  feddwl  nad  oes  dim 
f>Tio  Duw  á  dim  yn  y  byd  hwn.  Y  mae  yi\  rbaid  i'r  Cristion 
beidio  dywedyd  jn  ei  galou,  "Fy  nertb  fy  bun,  a  chryfder  fy 


Digitízed  by 


24 


ASnS  T  BTD 


law,  a  barodd  i  mi  y  c^^oeth  hvm.  Ond  cofia  yr  Arglwydd 
dy  Dduw;  obleg}'d  efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  nerth  i  ti 
i  beri  cyíbeth."  *'Llcfarodd  y  brenina  dywedodd,  Onid  hon 
yw  Babilon  íáwr,  yr  hon  aadeiledais  i  yn  frenindy  yn  ng:hryf- 
der  fy  nerth,  ac  er  gogoniant  fy  mawrhydi?  A  r  gair  eto  yn 
ngenau  y  brenin,  syrthiodd  llef  o'r  nefoedd  yn  dywedyd, 
Wrthyt  ti  frenin  Nebuckod(»iosor  y  dywedir,  Aeth  y  frenin- 
iaeth  oddiwrthyt;  a  thi  a  yrir  oddiwrth  ddynion ;  a' th  drigfa 
fydd  gyda  bwystfilod  j  maes:  â  gwellt  y*th  borthant  fel 
eidionaUy  a  chyfiiewidir  saith  amser  amat,  hjà  om  wypech 
xnai  y  Gk>ruchaf  sydd  yn  Ilywodraethu  yn  mloeiítmaetli  dyn- 
ion,  ac  yn  ei  rhoddi  i'r  neb  y  myno."  "  Vvry  sydd  yn  gwneu- 
thiir  rhagor  rhyngot  ti  ac  arall?  a  pha  beth  aydd  genyt  aV 
nas  derbyniaist?  ac  os  derbyniaist,  paham  jr  vryt  ti  yn  gor- 
foleddu,  megys  pe  bait  heb  dderbjna?"  Deut,  ym.  17,  18; 
Dan.  iv.  30—32;  1  Cor.  iv.  7. 

2.  Gan  fod  y  cwbl  o  Dduw,  cam-arfériad  fydd  oe  na 
ddefbyddir  y  cwbl  erddo.  Y  petíiau  y  mae  efe  yn  eu  troi  yn 
gysuron  atom  ni,  a  ddylènt  gaâ  eu  dychwelyd  yn  ol  yn  ogon- 
lant  iddo  ef.  £Íé  yw  y  cyntaf,  ac  gaiff  fod  y  diweddef; 
efe  yw  yr  Alpba  yn  ei  roddion»  efe  hdyd  gaiff  fi)d  yn  Omega 
yn  em  mawl;  efe  yir  %none11  fy  nbragareddan,  efe  gaiff  fbd 
yn  gandbwynt  a  dyben  fy  ngwasanaem;  ac  lé  gjaiff  tiyacseau 
y  ddaear  eu  de&yddio  genyf  i  gyrhaedd  y  dybemon  gomcbfel 
Jayn.  Yr  ydym  yn  arfer  y  byd  yn  briodol  pan  yr  ydyra  ynei 
díoi  i  ogoniant  y  Greawdwr.  Y  mae  efe  wedi  gwneyd  pob 
petk  er  ei  twvn  ei  hun,  ac  er  datgan  ei  c^niant.  Dyleot 
ninan  ymgyrnaedd  yn  ein  hcSí  fifyrdd  ai  yr  nn  dyben,  sef* 
rhoddi  gogoúiant  iàão.  Bylem  yn  ein  bwyta,  yfed,  gwisgo, 
pwexthioy  masnachu,  ymgais  at  g^eitio  y  cwbl  yn  ogoniant 
1  Dduw.  Yr  ;^dych  i' w.  ogoneddu  jn  mch  Uawenydd,  yn  eieh 
gofidiau,  yn  eien  prynu,  ac  yn  eieh  gwertini.  '^CnayB  ev* 
gwOTtfcy  pr}Tiwyd  chwi:  am  hyny  gogoneddwi^  Dduw  yn 
eieh  corph,  ac  yn  eieh  ysbryd,  y  rhai  sydd  eiddo  Duw," 
1  Cor.  tí.  20.  Yr  ydych  i  weithio  i  Dduw  wrtíi  drin  y  byd, 
a'i  wasanaethu  â'r  byd  hwii.  Y  mae  yn  rhaid  i  chwi  fod  yn 
weithgar  ac  ymroddgar  mewn  masnach,  fel  y  galloch  drwy 
hyny  ogoneddu  yr  Arglwydd.  Nid yn ddiog mcwn  masnach; 
nid  yn  ddiog^Ti  yn  jonhisgo,  yn  rhy  bwdr  i  ddim,  yn  warth 
1  Gristionogaeth,  yn  lie  bod  yn  u,of^()neddu  IXiw  yn  eieh 
cyrph,  ac  yn  eieh  ysbryd.  Yr  oedd  Adda  i  fod  yn  llafurus  a 
diwyd  yn  Mharadwys ;      oedd  wedi  ei  greu  yn  arddwr.  Y 


Digitized  by  Google 


25 


mae  diw-^-dr^^Tdd  p:yda'r  byd  )ti  angcnrheidiol  fel  y  gallom 
gynal  chi  teiúuoedd  yn  anrhydeddus,  i  ogoniant  )t  Arglwydd ; 
oblegvd  yr  hvm  nid  yw  yn  "  darbod  dros  yr  eiddo^  ac  yn 
enwedig  ei  deulu,  efe  a  wadodd  y  £^dd,  a  gwaeth  yw  u'r 
di-%dd/'  1  Tim.  v.  8.  FeUy  ein  áyledswydd  yw  prynn, 
gverthu,  gweithio  à'n  dwylaw  xieu  ein  penau,  fel  y  byddoia 
yn  anrliydedd  i  Dduw  yn  nyg^ad  em  tenluoedd  i  fytiy. 

Yr  yd>Tn  yn  ddeiliaid  dau  fyd,  yn  weithwyr  yn  hwn,  ao  yn 
etifeddion  o'r  hwn  a  ddaw;  felly  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gael 
angeucheidiaa  i  fyneá  trwy  hwn  i'r  etifeddiaeth  dragywyddoL 
Y  mae  diwydrwydd  yn  angenrhieidiol  hefyd  fel  y  gaUom  fod 
ja  gyfiawm  tnag  at  em  gofynwyr,  ao  yn  drugarog  tuag  at  yr 
•agenus.  Y  mae  Ilawer  yn  rhodio  yn  rhodreagar,  yn  segnr- 
wyr,  lieb  allu  bod  yn  ^-fiawn  na  thrugarog;  ao  felly  yn 
diaiurbydedduyr  efengyl  a  i  Hawdwr.  Rhaid  i  chwi  ogoneddu 
Duw  trwy  arfer  çyfiawnder  a  thrugaredd;  a  ohwi  wyddoch 
&dya  anmhoflibl  çwneyd  hyny  heb  fod  yn  ^tbutus  yn  eioh 
amgjichiadatt  bydol.  Y  mae  maanachwyr  yn  dyodde^  y  mae 
pawb  yn  dyodoef  o  eisiau  vmgadw  o  léwn  çylcn  cymedxol»  a 
plieídio  gwaatvafiii  tnigaseddan  d\yyfol,  Y  mae  yn  rhaid  i 
dm  '*gymeryd  poen,  gan  weithio  à'ch  dwylaw  yr  hyn  sydd 
dda,  tó  y  byddo  geaych  beth  iV  g^franu  i'r  hwn  y  mae 
angen  axno,'^  Biph,  ir,  28»  **Mi  a  ddangoiaia  i  ehwi  bob 
peth/'  ébe  yr  apostol,  '^mai  wrth  lafurio  íéUy  y  mae  yn  rhAid 
mortiiwyo  y  gweíniaid,  a  cho&o  geixian  yr  Arglwydd  leso, 
ífyireàvà  o  nano  ef,  Itfai  dedwydd  yw  rhoícldi  yn  hytrach  na 
dftrbyn,  Act.  xx.  85.  "Uewyrehed  felly  eich  goleimi  ger 
hton  dynion,  fel  y  gwelont  eich  gweithredoedd  da  chwi,  ac  y 
gogoneddont  eich  Tad  yi*  hwn  sydd  yn  y  nefoedd,"  Mat.  v.  16. 
Llewyrched  eich  ^olcuni  trwy  yr  ymarferiad  â'r  byd,  fel  y 
gwelo  dynion  Dduw  yn  eicli  çyfiawnder,  onestrwj^dd,  a  chy- 
m^^Tiaísgarwch ;  ac  y  gogoneddant  ei  cmv.  "G^wnewch  i 
chwi  gyfeillion  o*r  mammon  anngh}'fiawn/'  Gwnewcli  weith- 
rcdoedd  o  drugaredd  er  cysuro  y  cefuau  noethion,  y  cylla 
gweigion ;  a  gwnewch  napcyn  o'r  byd  hwn  i  sychu  dagrau  y 
weddw  a'r  amddifaid.  "G^ynewch  dda  i  bawb,  yn  enwedig 
i  deulu  y  ffydd."  Dylem  fod  yn  gynil  iawn,  yn  enwedig  yn 
yr  amseroedd  tlodion  hyn,  mewn  gwisgo  ac  nle\^'n  bwj^ta,  fel 
y  gallom  g\Tiorthwyo  ychydig  ar  y  tlodion.  Yr  wyf  y-ii  cofio 
clywcd  am  un  dyn  roddodd  lieibio  un  pryd  o  Iwyd  yn  y 
dydd  i'r  dyben  o*i  roddi  íNv  gymydogion  tlodion.  Gall  y 
rhan  fwyaf  o  honom  sefyll  Uaweir  trwy  amryw  ffyráà;  a  phe 


Digitized  by  Google 


86 


mXB  T  BTD 


baech  yn  vmprydio  ychydig  weithiau  gwnelai  les  mawr  i'ch 
cyrph  a'ch  eneidiau.  Cofiwch  hefyd,  £y  nghyfeillion,  fod  p^an 
Dduw  achos  ar  y  ddaear,  yr  hwa  sydd  wedi  ei  jTnddiriod  i 
cliwi  i'w  ^Tial.  Y  mae  eisiau  bw^^d  a  dillad  ar  lesu  Grist 
tra  }Ti  y  byd  hvm,  am  h}Tiy  trowcli  y  ddaear  at  wasanaeth  y 
nefoedd.  G^^^lo^vch  steam  o  liono  i  weithio  pciriant  y  nef- 
oedd.  llhaid  i'r  d}Tiion  sydd  yn  aflonyddii  y  byd  ^irael  eu 
cynal,  onide  hwy  a  lewygant.  Yr  ydym  wecU  inyned  i  lawer 
o  ddyled  i  wneyd  magnelau,  i  ymladd  â*r  Ffrancod,  y  Chine- 
aid,  a*r  Aiphtiaid;  eithr  y  mae  yn  rhaid  defnyddio  jr  arian 
bellach  i  well  pwrpas;  edfdarpar  aifftu  pbrydol  iV  lladd  i 
bechod,  a'u  bywhau  i  gyfíawnder.  Cymerwch  gleddj^f  yr 
Ysbryd,  ^ir  Duwyn  ekh  Uaw,  i  ymladd  à  âatea;  trowch  €Í 
brif  arf  ei  hun,  y  byd  bwn,  yn  ei  erbyn,  ac  ysigwek  ei  ben 
â'i  law-£K>n  ei  hun.  Troweh  yr  hoU  fagnelau  ag  sydd  wedi 
bod  yn  meddiant  j  tywyllwoh  er  ys  Uawer  dydd  yn  erbyn  y 
àsymM  hon,  ér  et  dmystrio.  T  mae  y  byd  hwn  Wedi  bod  yn 
Ay  bir  yn  gwasanaethu  a  cbynortkwyo  horse-races,  plmf$^ 
90ck-fightim§ê^  a'r  holl  bethan  byn ;  tynwcb  eC  odditan  deymat 
T  diftfol,  a  gosodwch  ef  yn  golofii  o  dan  deymoa  Mab  Duw. 
Y  mae  miloedd  o  grefyddwyr  yn  gybyddlyd  yn  eu  dydd  at 
aebos  orefydd»  ar  ^  im  piya  yn  pentyru  cyfoeth  iV  roddi  i 
berthynaaau  annuwiol»  ydynt  yn  oynal  i  fyny  deymaa  Satan  à 
hwynt:  y  mae  hyn  yn  gam-aner  y  byd  hwn.  Y  mae  Uawer 
fel  hyn  wedi  pentyru  C3rlbeth,  yr  hwn  aydd  yn  Mldith  iV 
hjà  am  oeaan  wedi  iddynt  hwy  &rw.  Yr  oedd  achos  lesa 
títíst  mewn  aagen,  eitur  nid  oedd  dim  i'w  gael  oddiwrth^^t 
hn^.  Yroeddgonnod  eisoes  gan  y  perthynasan  h^^y,  ag 
oedd  yn  etâfeddion  t!t  cyfbeth ;  yr  oeddynt  yn  carlamu  i  ddys* 
tryw  }Ti  gyflym  o'r  blaen;  maent  yn  myned  yn  gyflymach  yn 
awr.  Yr  oedd  gormod  o  wynt  yn  y  »mÚ9f  a  rhy  fiuài  o  fala9i 
yn  y  llongo'r blaen,  mae  ehwaneg  yn  awr;  y  maentyn cael  ea 
gyru  yn  anwrthwynebol  i  ddinystr  a  ohoUedigaeth.  Yr  wyf 
yn  oredu  yn  ddiamheu  Ibd  Uawer  yn  nflfem  y  fynyd  hon  yn 
rhegu  eu  perth^^nasan,  am  roddi  iddynt  bethau  y  gallasent 
wybodfàaiai  yn  cyflymn  en  dinystr  trag}^ddoL  Duw*n 
he^io  i  fod  yn  omchwylwyr  eyfiawn  yn  y  byd  hwn.  Arfer- 
wch  y  byd  heb  ei  gam-arfer,  canys  y  mae  yr  amser  ^tx  fyr ;  y 
mae  dull  y  byd  hwn  yn  myned  heibio.  Cedwch  eich  golwpj 
ar  y  dyben  trag^nf^yddol,  a  phcidiwch  ymr\\Tstro  gyda 
phethau  bacli  a  phethau  hyr.  Nid  yw  y  pr^vahaniaeth  yn 
\    fawr  pa  nu  ai  uckel  neu  isel,  tlawd  ai  cyfoetliog,  gwych  neu 


Digitized  by  Google 


HEB  £1  GAM-ABFEB. 


27 


tDr&ydeddns,  ybyddocli  yn  y  byd  hwn,  canys  y  mae  yr amser 
jn  Yr  wyf  yn  cofio  dcywed  am  kmg,  wodi  cy chwyn  lyw 
g^miuiit  Vr  voyagê,  ha  &rw  y  cadben,  a  dbododd  ymrysoxi 
aofeitii  yn  mUiui  y  dwylaw  pa  uii  f}  ddaí  yn  gadbcõi,  a  pha 
m  fyàâBÍ  jn  /ate;  mà  tra  yr  oedd  yr  ymraml  yn  mjrned  jn 

LUaen  dan  y  deekj  dyma  im  o'r  morwyr  yn  gwaeddi  oddiar 
tty  ^  Y  mae  y  tir  yn  y  golwg— aJI  haíuh  tgxm  deeh;  nid  yw 
yn  werth  i  chvi  gadir  yStwr  pw}^  íyàá  jn  hyn  neu  arall;  y 
mae  y  voyage  htm.  Br  ben.''  Fy  nghyfeíllioii,  peidiwch  ag 
ymxa&élio  yn  ngliylch  pwy  fydd  fwyaf,  heu  pwy  fydd  leiaf ; 
y  ttae  y  loraaim  nran  ar  ben.     Y  mae  yr  amaer  yn  fyr." 

Qhin  wjàà.  yn  ^wrlo,  cymerwch  gysur,  y  mae  y  voyagiê 
Imi  yn  darfod ;  cnwychwi  aydd  4  gwvagedd  genych,  peidiwch 
axioo^  eioh  ealon  amynt,  y  mae  yr  mídeb  yn  mron  datod; 
Awychwi  sydd  â  Uawer  o  r  byd  bwn,  nac  ymddiriedwch 
yaddo,  canys  y  mae  yr  amser  yn  fyr ;  y  mae  dull  y  byd  hwn 
Ta  myned  licibio.  Bendigedig!  yn  nghanol  cyfhewidiadau  y 
fcwr,  y  mae  rhywbetli  gan  fy  enaid  nad  yw  yn  cj-fiiewid  yn 
dragywyddol.  "lesu  Grist,  yr  un  ddoe,  a  heddyw,  ac  yu 
dra^pirydd/* 


28 


PREGETH  II. 


DXrW  YK  PWTK  PETHJLtr  XAWBIOST  ALLAK  O  BXIHATT 

BTCHAIir. 

A  thithau,  Bethlehom  Ephrata,  er  dy  fod  yn  fechan  yn  mhlith  miloedd 
Judah,  eto  o  honot  ti  y  daw  allan  i  mi  wr  i  fod  yn  Ll5'wydd  yn  Israel;  yr 
hwn  yr  oedd  ei  fynediad  allan  o'r  deciireuad,  er  dyddiau  tragywyddol- 
deb/'  Micahv.  2. 

Y  PKOPHWTD  Esay  gafodd  yr  anrhydedd  o  gael  ei  go£Bàu 
gyntaf  jn  y  Testament  Newydd.  **Am  hyny,"  ebe  Esay, 
**yr  Arglwydd  ei  hun  a  ddyry  i  chwi  arwydd.  Wele» 
morwyn  a  íydd  feichiog,  ac  a  esgor  ar  fab,  ac  a  eilw  ei  enw  eí 
Jmmanuel,  Esay  vii.  14.  ''A  hyn  oU  a  wnaethpwyd,"  ebe 
yr  efengylwr»  **M  y  cyflawnid  yr  liyn  a  ddywedwyd  trwy  y 
prophwyd,  gan  ddywedyd,  Wele  morwyn  a  fydd  fcochiog,  ao 
a  esgor  ar  âib,  a  hwy  a  alwant  ci  enw  ef  Immanuel ;  yr  hyn 
o'i  gyíieithu  yw,  Duw  gyda  ni,''  Mat  i.  22,  23.  Micaa  oedd 
yr  aiiil  brophwyd  a  goffawyd  yn  y  Testament  Newydi 
•♦Canys  felly  yr  ysgrifenwyd  trwy  y  prc^hw)'di;  aihiuiaxi, 
Bethlehem,  tir  JudfliL,  nid  Ueiaf  wyt  yn  mhUth  tywysogion 
Judah :  canys  o  honot  ti  y  daw  l^wysog,  yr  hwn  a  fúgeilia 
fy  mhobl  Israely"  Mat.  ii.  6.  Y  mae  yr  efengylwyr  a'r  proph- 
wydi  yn  dylyn  eu  gilydd  yn  rhagorol  fel  olwyn  mewn  o1w}ti  ; 
eithr  y  mae  yn  aniwg  fod  rhyw  un  uwchben  vn  Uywodntethu 
'  yr  hoU  olw3mion,  onide  byddent  wedi  eu  dryllio»  a  chwalu  eu 
gilydd  yn  yfflon.  Y  mae  un  yn  dywedyd  am  ei  enedigâeth, 
a'r  Hall  am  ei  le  genedigol.  Esay  yn  dywedyd,  "Morwyn  a 
fydd  fieiehiog;''  Micah  yn  dywed^nl  am  y  lie  i  esgor  amo, 
Bethlehem  Ephrata."  ''Immanuel,  Duw  gyda  ni,''  ebe 
Esay;  ''ein  Llyw}  dd,"  medd  Mioah.  Yn  nechreu  y testun  y 
mae  efe  gydani,  yn  Bethlehem;  n^^ni  gydag  ef  yn  nhragy- 
wyddoldeb  yn  y  diwedd.  Y  mae  proph wydoliaethan  am  y  ddau 
mewn  cyflawmad  jjer&ith  yn  Nghrist ;  felly  Crist  yw  s^^^n  a 
sylwedd  yr  Hen  Destament  a*r  Ne-svydd.  Y  mae  prophw;y  di 
ac  efcní^ylwyr  yn  cyd-g^4arfod  ynddo  ef. 

1.  Gwchvn  fod  yr  luddcwon  yn  cwo^  o  annghrediniaeth 
wirfoddol  ^ni  eu  gwrthodiad  o'r  Arglwydd  lesu.  Nid  oes 
neb  ond  ci  hunan  ^ti  ateb  yn  gyflawn  iV  proph  wydoliaethan 
hwynt.  Yr  ydych  yii  gweled  fod  y  ddau  Destament  yn  cyt- 
uno  yn  Nghrist^  am  le  ei  enedigaetii,  a  phob  peth  arall.  Os 


• 


Digitized  by  Google 


TETHATT  MAWBION  O  BETHAU  BYCIIAIN.  29 

bfddant  am  anngliytiino  yn  nghvlch  marwyn  Esay,  nis  gallant 
amighydweled  yn  nghylcn  Bethiehem  Micah.  Penderfynodd 
7  tynod  a  alwd  gan  Herod  i  edrych  i  mewn  i'r  cwestíwii 
hw]i,iiiai  Betblehem  oedd  Ue  genedigol  y  MeasiaJi,  ac  yn 
dy£)d  ag  adnod  ein  testun  yn  brawf.  Ond  pan  glybu  Herod 
frenin,  efe  a  gyffrowyd,  a  hoU  Jerusalém  gydag  ef.  Ac  wedi 
dwyn  ^-u  ngliyd  }t  holl  arcli-o£Ebiriaid  ac  ysgrifenyddion  y 
bom,  efe  a  ymofynodd  â  liM^ynt  pa  le  y  genid  Crist.  A  hwy 
addywedasant  wrtlio,  Yn  Êetmeliem  Judea:  canys  felly  yr 
ygçnfenwyd  trwy  y  prophwj  d,'*  Mat.  ii.  4,  5.  Yr  oedd 
iiid  yn  iinig  y  dysgcdigion  ond  y  bobl  gyffiredin  hefyd  yn 
gvyíoà  hyn,  canys  yr  oeddynt  yn  dadleu  y  peth  hwn  à*u 
gilydd  yn  fynych.  '*Ain  hyny  Ilawer  o*r  bobl,  wedi  dywed 
yr  ymadrodd  hwn,  a  ddywedasant,  Hwn  jw  y  Crist.  Êraill 
a  ddywedasant,  Ai  o  Galilea  y  daw  Crist?  Oni  ddj^ed- 
odd  yr  ysgi*)i:]i;^T,  Mai  o  had  Dafydd  y  mae  Crist  yn 
dyfod?"  loan  vii.  40.  Yr  oeddynt  jn  dadleu  'd'u  gilydd  mai 
nid  efe  oedd  y  Ciist  oblegj  d  mai  o  Bethli  hem  y  deuai  efe, 
ond  fod  hwn  o  Gulilea.  Yr  oedd  yr  AvgUyydá  K  sii  wedi  ei 
ddwyn  i  fyny  jn  Galilea,  eithr  yn  Bethleliem  Judali  y  ganwyd 
ef.  F^elly  ni  a  weh\Ti  fod  yr  oífeiriaid  a'r  bobl  yn  deall,  yu 
t>l  y  prophwydoliaethau,  mai  Bethiehem  oedd  lie  genedigol 
Crist.  Y  mae  y  seren,  fel  tyst  mawr  a  goleii  o'r  nefoedd, 
dyfod  yn  uuiongyrehol  i  Bethiehem.  Ni  safodd  nes  dviod 
yno,  a  seMl  yn  union  uwchbcn  y  lie.  Yr  oedd  fel  pe  estyTiai  ei 
bys,  ac  y^i  dywedyd,  Wele,  dacw  y  fan  lie  y  mae  y  Ceidwad 
wedi  ei  eni.  Y  mae  pawb  yn  dwyn  tystiolaeth  i'w  enedig- 
aeth;  efenjj^lwyr,  prophwj^di,  offeiriaid,  a  phobl;  luddewun 
a  Christionogion,  nefoedd  a  daear,  y  cwbl  yr  un  ochr.  Y 
mae  pawb  yn  cytuno  fod  y  testun  h^Ti  yn  eyfeirio  at  enedig- 
aeth  yr  Argh\ydd  lesu  yn  Bethiehem,  ac  nid  neb  arall.  Y  mae 
perífaith  gydgordiad  am  y  lie  a'r  amser,  y  rhai  yd^nat  anyydd- 
ion  cryfion  er  cadamhau  dyfodiad  Crist  yn  y  cuawd,  ac  mai 
efej^  Mab  y  Duw  Goruchaf,  Fe  ddaotíi  yn  auiscr  Cc8iu\  a 
Herod  frenin,  i'r  lie  y  dysvedwyd  tr>\^^y  prophwydi,  sef 
Bethiehem  Judah,    Eithr  gadewcli  i  ni  fyned  at  sylweddau, 

y  peth  ei  hun.  Oddiwrth  y  11o  at  yr  enedigaeth,  ac  oddi«> 
wrth  yr  enedigaeth  at  y  person  a  anwyd. 

2.  Sylwch,  nid  yn  unig  fod  Crist  yn  wir  Fessiah,  yr  hyn 
íydd  yB  erbyn  luddewaeth ;  ond  hefS  d  fod  y  Messiah  yn  wiir 
Dduw,  yr  hyn  eydd  yn  erbyn  Soeiniaeth.  Daêth  allan  yn  ei 
Uwy  nator;  nn  o  ddyddiau  tragywyddoldeb,  a'r  Hall  o  Beth* 


Digitized  by  Google 


30 


DUW  YN  PWYN  PETIIAU  MAWBION 


lehem.  Dynoliaeth  o  Bethlelieni,  Duwdod  o  drag^^wyddddebu 
Neu  y  mae  genym  bedwar  peth  yn  y  testim  i  sylwi.  amynt* 
1.  Y  Ue.  2.  Y  persoEL.  8.  Y  naturíaeth.  4.  Y  swydd. 
Eithr  gadawn  y  pethau  Hyn  am  ycbydig  i  eyhri  yn  gynti2^ 

Ar  ddull  yr  ymadrodd  yn  y  testun.  19  id  oes  yr  im  ey»* 
ylltiad  rhwng  y  testun  a  dim  a  le&rwyà  o*r  blaen.  Hanes 
gwarchae  Jerusalém  y w  y  cyd-destynau,  ac  y  mae  y  prophwyd 
yu  gadad  byny  yn  fyr  ae  yn  ddirybydd,  gan  redeg  yn  uniaii 
tua  Bethleliein,  beb  ddyweyd  gair  wrtb  neb.  Pan  y  mam 
natur  yn  cerdded  yn  drwm,  dywedár  mai  y  peth  goreu  yw 
cy&ewid  y  gorchw}  1,  a  ihroi  y  sylw  at  rywbeth  aiall.  Y  mae 
y  prophwyd  ynia  yn  gadael  byddinoedd  a  gwarchae  Jerusalém 
ar  unwaiúi,  mcgys  o  ganol  y  tân,  ac  yn  rhedeg  yn  union- 
gyrchol  i  Bethlehcm,  gan  ddywedyd  wrthym  am  blent^  n 
rhyfeddol  ocdd  i  gael  ei  eni  yno.  Yr  oedd  yn  rhaid  i  Inn 
ddAN'}Ti  sylw  niawr  ar  y  pryd.  A'r  petli  sydd  yii  ei  wneyd  yn 
rby'('d(la('li  byth,  ac  yn  í\yy  c  ffeithiol,  nid  araetli  am  Fethle- 
hiiu  Judah  ydyw,  ond  wrth  Fcthlehem.  "A  thitliau  Beth- 
khcm  i^jhrata,  nid  lleiaf  vryt  yn  mhlith  miloedd  Judah."  Y 
mae  Esay  yn  traethu  am  íbi  wjTi  yn  esgor  ar  Immanuel;  nid 
yn  dywedyd  wrf/n,  ond  am  (la}ii\  mevm  proph^N-^doliacth.  Y 
mae  fel  pe  bai  mw}  o  fywyd  a  giym  yn  ein  testun.  ^'Tithan 
Bethlehem;"  y  mae  yn  d^-wedyd  vrrth.  bethau  meirwon,  sef 
cervíí  a  chocd  y  pentref ;  "  o  honot  ti  y  daw  im  i  fod  yn 
Lly^^  vdd  yu  Israel."  Pe  buasai  dafodau  gan  goed  a  cherjg 
buasent  yu  bloeddio  eanu  yn  y  mau.  Ceidwad  ya  dyfod  allan 
o  bentref  Bethleliem,  yn  íendith  i  Judah,  Jerusalém,  aV  hoU 
fyd;  yr  oedd  h\Ti  yn  ddigon  i  gyíFroi  coed  a  cheryg. 

Yn  awr,  fy  n<;hyíeilli()n,  oadeweh  i  ni  edrych  dipvn  i'r  lie 
y  o'an^yly'd  y  Ceidwad.  Bethlehem  Eplirata.  Dyma  y  lie  y 
gauwjd  Arglwydd  y  b^Tsyd.  ''Pa  le  (^ebe  y  doethion^  y  mae 
yr  liwn  a  anwyd  yu  Frenin  }t  luddewon»  canys  gwelsom  ei 
scrcn  et'  yu  y  dwyraiu,  a  daethom  i'w  addoli  ef,"  Mat.  ii.  2. 
Dyljuwch  y  scrcn,  ac  pia  nid  oes  cisiau  anioch  ofyn  i  neb. 
Y  mae  y  prophwji^liaethau  mor  eglur  a'r  seren;  fy  mrodyr, 
dyljTiwch  h^\ynt,  ant  à  chwi  yn  union  i  Bethlehem.  7%tê 
Í8  ^  straight  road  to  Bethlehem.  Yr  oedd  dau  Bethlehem^ 
un  yn  Mwyih.  Zabulon  (Josuah  zix.  15),  a'r  Hall  yn  llw^^iik 
Judah.  Bethlehem  Judíih  y\  lie  genedigol  Crist;  Ephrata, 
medd  y  testiui.  Yn  Bethlehem  Judah  y  daddodd  Jacob  ei 
anwyl  Rachel*^  *♦  A  Rachel  a  fu  farw,  ac  a  gladdwyd  yn  y 
ffordd  i  Ephrath;  hon  yw  Bethlehem,"  Gen.  xv.  19,  Y  mae 


Digitized  by  Google 


ÁJuhAJX  O  BETHjíTT  btohain.  81 

jn  anmliosibl  fod  \m  camsyiiiad  ain  y  lie,  canys  y  niae  Moses 
yn  dywedyd  yn  e<ílur  wrthjmi  ani  Kpliratli,  y  lie  y 
claddw-yd  Rachel,  mai  liono  yw  Bcthlelicm,  Gcn.  xlviii.  7. 

Yii  a\yi-,  wcdi  i  ni  wneyd  y  lie  allan,  ymofyuwn,  Pa  fath 
le  ydyw  ?  Pentref  ydy w,  bychan  a  thlawd,  heb  ddim  i  ddenu 
8Tl\r,  na  thoilyngu  siarad.  Y  mae  yii  rhywbcth  dyeithr  i 
^lyvved  y  propbwyd  yn  sou  am  Bethlehem,  o  ganol  son  am 
JoiíLsalem,  yn  yr  adnod  flaenorol.  Nid  oedd  uu  tebygol- 
Twydá  oddiwrth  y  He,  y  buasai  person  mor  fawr  ag  un  i  fod 
p  Llywydd  yn  Israel  yn  dyfod  o  hono.  Y  fath  eiiedigaeth 
oruchel  yn  y  fath  gomei  tywyll  a  distadl — y  mae  y  fath  bcth 
yn  rhy  fawr  i'w  ddysgwyl  yn  y  fath  le.  Y  mae  cig  a  gwaed 
yn  wastad  yn  rhagfamllyd  yn  erbjTi  rhw  ddosbarth  o  ber- 
m\m  a  Ileoedd.  A  ydyw  yn  bosibl  i  ddim  mawr  dd}-fod 
oddiyno?  Beth !  person  mor  fawr  yn  dyfod  o  Fethlchein  a 
Galilea?    Nonsensef  Os  yàyw  yn  berson  mor  fa\vr,  y  mae 

doby^ol  y  deuai  o  Jerusalém,  Damáscus,  Cesárea,  neu  ryw 
ddinas  fawr  ac  enwog;  dyma  hen  iaitb  calon  naturiol.  O 
Bethlehem  Epkrata,  y  llciaf  yn  mhlith  miloedd  Judah,  mewn 
pt)T  ddynol,  ond  nid  y  Ueiaf  mewn  ystjT  ddwyfol,  y  daw  un 
1  fod  yn  Ujwydd  ar  Israel,  íe,  yn  Llywydd  ar  yr  holl  fyd. 
Bethlehem,  er  dy  fod  di  yn  fychan,  nid  pevaon  bychaa  ddEiw 
sUan  o  hoDot.  Y  mae  y  Ue  yn  âudi,  ond  y  person  sydd  yn 
í^r&d  allan  yn  &wr ;  y  Ue  yn  nn  o  fil  mewn  bychandra,  er 
kyny  y  mae  yr  bwn  sydd  yn  dyfod  allan,  i  lywodraethu  mil- 
Mdd  Jndah.  Er  yn  ^chan,  yn  fflrwythlon.  Ni  chynyrchodd 
ttipren  flhiytli  mor  doreithiog;  canys  y  mae  pren  y  b^^wyd 

tyfu  yn  nghanol  Bethlehem,  yn  "d%vyn  deuddeg  rhyw 
^^th,  beb  mis  yn  rhoddi  ei  ffirwyth:  adail  y  pren  sydd  yn 
iachau  y  cenedloedd.** 

Nid  oes  y  gwrtâiddywediad  Ueiaf  rhwng  y  prophwyd  a'r 
tfengylwT,  d^ijlwch;  er  fod  im  yn  dywedyd  ^*y  Ueiaf  wyt, 
â*r  iGll  yn  dywedyd  "nid  y  Ueiaf  wyt"  Y  mae  Micah,  pan 
ya  dywedyd  "er  dy  fod  yn  feclian/'  yn  cyfeirio  at  y  Ue 
ya  wladol,  yn  mklitii  miloedd  Judah.  Yn  wael  o  ran  tai, 
niamalL,  a  d}mÍQn.  Nid  oedd  yn  aUnogi  4bddi  Uety  e^rsunis 
i  Joseph  a  Majr;  feUy  yn  féchan  a  dibwys  yn  mblith  nuloedd 
Mab.  Y  mae  Matthew  yn  dywedyd  "nid  Ueiaf  wyt" 
gyda  golwg  ar  beth  araU,  yr  hyn  sydd  yn  pwyso  mawredd  y 
njà.  kwn  i  lawr.  Dyma  y  Ue  y  bu  genedígaeth  ryfeddol, 
Çaedigaeth  y  Measiah  bendigedig;  y  mae  Yiyn  yn  ddigon  i 
írm  y  byd  yn  dom  ac  yn  golled.  Yr  oedd  dyTomad  nn  mor 
fcwr  allan  o'r  pentref  hwn,  yn  ddigon  i  wneyd  y  Ueiaf  y 


Digitized  by  Google 


tmcyqf  o  hoU  breswylfeydd  Jacob ;  y  mw^  af  yn  hoU  dir  Israel ; 

íe,  y  mwyaf  j  n  hou  diroedd  y  byd.  Os  yw  y  lie  yn  lleiaf,  y 
mae  y  person  sydd  yn  dyfod  allan  yn  fitwr,  íe,  y  mw^^af.  Ya 
awr,  beth  a  wnawn  à  hyn?  Dim  ond  y  peth  sydd  yn  dyfod 
yn  natoríol  o  hono  ei  hun,  heb  nn  ymorchestíad.  Dywedodd 
ryw  bagan,  Y  mae  Duw  yn  }iiLhy&yda  dyfod  à  i^ethau 
mawrion  allan  o  bethau  bychain."  Wel»  dyma  ariér  Duw:  a 
dyma  Gríst  mawr  wedi  dyfod  allan  o  Betblehem  &ch.  Y 
mae  hyn  i'w  ganfod  ynddío  fél  Duw  nator.  Pwy  fuasai  yn 
meddwl  wrth  wded  y  fesen  fech,  y  tyfei  derwen  mor  fawr  a 
chadarn  o  honí?  Gronyn  o  had  mwstard,  y  lleiaf  o'r  holl 
liadau,  fel  Bethlehem,  yu  dyfod  y  mw^^af  o'r  holl  lysiau ;  }n 
brcn  inawr  mewn  amser  bach;  íe,  ychydig  o  fisoedd,  a  lie  i 
holl  iiclur  y  iicfoedd  iiythii  yn  oi  ij:au<^cnau  eí.  Y  mae  }T 
Ai"glwydd  wedi  codi  ymerodiaetliau  ci*)'íioii  o  ddechreuad 
bychan.  Daetli  Moses,  UywodiaethwT  cyntaf  Israel,  allau  o 
gawell  br^vyn,  fel  pe  bua^ai  yn  ddygw}  ddiadol,  pan  yn  nofio  ar 
>T  aíon  Nilus.  G^\Tiawd  Said  }ti  frenin  ar  Israel  pan  yn 
ehwilio  am  as\Tiod  ei  dad,  ac  jTitau  heb  fod  yu  bercheii  asyn 
ci  hunan.  Codwyd  Daíydd  i'r  freuiiiiaeth  oddiwrth  y  defaid, 
a  Uawer  eraill  ellid  enwi,  a  ddaethant  yn  uchel  ynllaw  Duw, 

0  fanau  isel  iawu.  Y  mae  teymas  yr  Immanuel,  sef  yr  eglwys 
ar  y  ddaear,  fel  yn  codi  allan  o  fadau  pysgota.  Pysgotwyr 
oedd  y  pregetliwp- ;  hwy  Iw^^ddodd  Duw  i  fvvrw  ccstyll  i*r 
Ilawr,  a  chodi  ci  eglwys  i  f^ny,  yr  hon  a  saif  i  drag}^\yddol- 
deb.  Cuddiodd  y  pethau  hyn  rhaç  y  doethion  a'r  rhai 
deallus,  a  datguddiodd  hii^ynt  i*r  rhax  bychain,  eanys  felly 
y  rhyngodd  bodd  iddo,  Mat.  xi.  26.  Ilyfrydwch  Duw  yw 
gweitliio  fel  li)n,  ac  y  mae  am  ein  dysgu  uinau  i  beidio 
*'diyst)TU  dydd  y  pethau  bychain."    Y''  mae  yi\  cin  harwain 

1  Bethlehem  i'n  dysgu  yn  y  wers  hon.  Os  ydjTit  yn  fach  yn 
ngolwg  d}Tiion,  peidiwch  a  digaloni;  os  ydjTit  o  Dduw  y 
maent  yn  sicr  o  fjTied  yn  fa^vr.  Os  diyslyrwcli  bethau  byclí- 
ain  ohwi  ddiystyrwch  Bethle^Lem  ei  hunan;  yr  Arglwydd  lesu 
a'r  cwbl.  Ni  oddef  Duw  i  ch"wi  ddiystyru  pethau  bychain. 
Gall  diuas  fechaA  Zoar  gadw  y  oorph  rhag  y  tàn,  a  pn^tr^ 
bychan  Bethlehem  gadw  yr  enaid.  Na  rwystrwch  un  Q*t 
rhai  bychain  hyn;  na  ddiystyrwch  ddydd  y  pethau  bychain, 
Zech.  iv.  10;  Mat.  xviii.  6.  Coíiwch  y  caatuwI  bychan, 
megys  cicdi  Uaw  gwr,  a  guddiodd  yr  holl  nefoedd  nes  gwlawio 
ar  yr  holl  dir.  Felly  dydd  y  Pentecost ;  ychydig  oedd  w  edi 
ymgynull  yn  y  boreu;  eto  miloedd  wedi  eu  hachub  y  pryd- 
nawn:  yr  oedd  oynbauaf  mawr  mewn  ydiydig  o  oriau.  Os 


Digitized  by  Google 


iXLÀlr  O  BETHA.tr  BTCHAtK 


diystyrwch  bethau  o  ddechreuad  bycban,  y  mae  Bethlehem 
Ephmta  yn  codi  yn  eich  erbyn.  Yn  awr,  y  mae  rhyw  briod- 
oLdeb  mawr  yn  Bethlehem  i  fod  yn  lie  genedigol  Cnst. 

1.  Am  fod  Bethlehem  yn  ddinas  Dafydd»  ac  yntau  yn  fáb 
Dafydd,  ac  yn  Arglwydd  Dafydd. 

2.  I  gj^flawni  y  prophwydoliaethau.  Rhj  wbeth  meTO 
rhagluniaeth  oedd  wedi  galw  Joseph  a  Mair  i  Bethlehem; 
nid  oedd  ganddjmt  im  dyben  eu  hunain;  M^^ned  i  fyny  i 
gaél  eu  trethu  a  "wnaethaiit;  nid  yno  yr  oeadynt  yn  bfw. 
Yr  oedd  Duw  yn  gwasgu  ar  Angustus  Cesar,  ac  yntau  yn 
papchyroyn  i'w  swyddogion,  a*r  swyddogion  }ti  gorchymyn 
i'r  bobl,  aV  bobl  yn  gorfod  iifdddhau;  a'r  cwbl  i  gael  Joseph 
a  Mair  i  Bethlehem.  "A  Joseph  hefyd  a  ae&  i  fyny  o 
Galilea,  o  dduias  Nasoreth,  i  .  Judea,  i  ddinas  Dafydd,  yr  hwn 
a  elwir  Bethlehem,  am  ei  fiid  o  d^  a  thylwytili  Dafydd,'* 
Lnc  ii.  4. 

3.  Yn  Bethlehem  y  cawd  y  newydd  gyntaf  am  y  deml, 

ac  yno  y  mae  y  newydd  cyntaf  am  Arglwydd  y  deml.  Yr 
«wd  Y  deml  yn  gysgod  o'r  eglwys;  Crist  yw  peu  }t  eghv^^s; 
ac  ooid  oedd  yn  briodol  i  Gnsta^r  eglwj  s,  y  Pen  a'r  aelodau, 
í  gyfarfod  yn  }t  un  man?  "Wéle,  clywsom  am  dani  yn 
Sphrata;  cawsom  hi  yn  maei^dd  y  eoed,  Sal.  czzaii.  6. 

4.  bara  yw Bethlehem.  Seth.ty;  hhem^hmL:  effeyw 
fca»  y  bywyd.  JSphrata,  digon  o  fara.  Yn  y  ty  ffrwythlon 
kwn  y  mae  genedigaeth  ffirwythlon.  Yr  oedd  ffynon  o  ddwfr 
ja  Bethlehem,  y  goreu  yn  yr  holl  wlad.  Hiraethodd  y  brenin 
Dafydd  Tjw  dro  am  ddracht  o  honi.  "A  blysiodd  Dafydd,  a 
dywedodd,  P^^y  a'ni  dioda  i  â  dwfr  o  bydew  Bethlehem 
I)yinunwch  chwithau  dch-achtio,  iiid  o  ífpioii  y  brenin  Dafydd 
Wrth  y  porth,  ond  y  ífyiion  sydd  yii  Arfrlwydd  yn  y  sfaòL 
Bendigedig !  dyma  ddigon  o  ddwfr,  a  bara  hefyd,  am  dragy- 
^vddoldeb.  Lie  bjTiag  y  mae  Crist,  nid  oes  eisiau  dim. 
Bethlehem  enw  ei  dy  b}i;h,  a  thy  bara  ydyw  o  hyd;  a 
di^on  o  fara.  Gweddiaf  gyda  y  dysgj-blion,  "  O  Arglwydd, 
àvTo  i  ni  y  bara  hwn  yn  wastadol.  Y  mae  ymadawiad 
Èlimelech  a  Bethlehem  i  fyned  tua  gwlad  Moab,  yn  dangos 
pTthgiliad  d}Ti  oddiwrth  ddigon  at  ddim,  oddiwTth  gyf- 
lawuder  at  eisian  a  new\Ti.  Cy^arfyddodd  yTitau  jn  nhir 
Moab  ag  eisiau  a  ne>vyn,  a  bu  dda  iddo  íeddwl  am  Bethlehem, 
a  throi  ei  wyneb  yn  ol  drachefn. 

5.  Yr  oedd  geni  Crist  yn  Bethlehem  yn  cyfateb  i*w  am- 
gylehiadau  isel  ar  y  pryd.    Yr  oedd  iselder  y  lie  a'r  sefyll£ft 


Digitized  by  Google 


34 


1>VW  YN  DWTN  FETHAU  MAWBION 


yn  evdweddn  a'u  gilydd.  Nid  oedd  ueb  mor  iietag  ef  yn  ei 
sefyÚfii  o  ddarofitA^g^ad.  Nid  oedd  BetMehem  mor  wael  jn 
mhlith  dinasoedd  Judah  ag  oedd  Críst  yn  mblith  meibion 
dynion.  Gall\m  gyàsx  phriodoldeb  ddywedyd,  Tydi  y  Beth- 
lehemiad,  vr  hwii  vdwvt  iselaf  yn  mlilith  meibioii  d^^lion. 
Yr  oedd  pob  pt  th  yi\  lychan  yn  jnuddantiosiad  Crist.  Y  ;^auaf 
ydoedd,  pau  oedd  y  dydd  yu  íyr ;  hanodd  hefyd  o  bobl  o  radd 
isel  a  thlawd.  *'Pwy  a  g)'lyd  Jacob  ?  canys  bychan  \"w/* 
A1UO8  vii.  ò.  Ni  bu  erioed  mor  isel  ag  yn  amser  ci  ddyibdiad. 
Y  teulu  breninol  wedi  mjTied  yn  fychan;  fel  ag  oedd  y 
ta  d  a'r  fam  vn  wir  dlawd.  Yr  oedd  Israel  meA^Ti  caethiwed 
o  dan  yr  iau  llhuíeinig;  uii  o  blant  Babilon  yn  sathm  Jeiu- 
salem  dan  draed,  ac  yn  dj^edyd,  **Dynoethweh,  dynoethweh 
hi,  hyd  ei  sylfaen,"  Sal.  cxxxa-íí.  7.  Gwnaeth  hyii  i  Rachel 
wylo  yn  ci  bedd,  yr  bwn  oedd  gerllaw.  A  galarodd  wedi 
hyny  am  lofruddiaeth  ei  phlant.  Felly  ch^vi  welwch  fod  y 
cwbl  yn  fyehan  ac  )ti  ddistadl  ar  yr  aniscr  1i\\ti;  y  lie,  yr 
amser,  y  bobl,  a'r  cwl3l:  ac  efe  ei  linn  yn  liai  ac  islaw  iddpit 
oll.  Y  niae  Micab  yn  d^^vedyd  fod  y  lie  yn  fychan  yn  mhlith 
miloccld  Judah.  ond  «^ellir  ychwancfj;u,  y  mae  Crist  yn  Uai, 
islaw,  yn  fwy  dii'mygedig  fil  o  weithiau  na'r  lie.  Y  mae  Liic 
yn  dyAvedyd  yn  hclaethach  na'r  proplnvyd;  scf  i  Grist  ddyfod, 
nid  yn  miig  o'r  pcntref  bychan  hwnw,  ond  hefyd  o'r  He  iselaf 
oedd  o'i  fewn.  0'r  preseb,  o'r  ystabl  yn  Bcthlehem  y  daeth 
un  allau  i  fod  yn  I^lyw^  dd  yn  Israel.  Y  mae  Bethlehem  yn. 
isel,  ond  y  mae  ystabl  yn  Bethlehem  y  man  iselaf  mewn  U6 
isel.  Ond,  fy  nghyfeillion,  nid  w  hyn  yn  ddim  iV  gydmam 
à'i  daith  drwj'  y  byd;  na  i  Iwybr  trwy  y  byd  yn  nemawr  at 
ei  fynediad  aUan  o'r  byd.  Efe  a  gafodd  ystabl  yn  ei  enedig- 
aeth,  eithr  yn  ei  fywyd  ni  chafodd  le  i  roddi  ei  ben  i  lawr. 
Cafodd  breseb  yn  ei  encdigaeth;  yn  ei  &rwolaeth,  croes, 
lioeli ( )n.  fflangelíaU)  drain,  wermod.  Yn  awr  gwnawn  ychydig 
gasgliadau. 

1 .  Gwelwn  mai  arweinydd  drwg  yw  rheerwmcnawdol  mewn 
crefydd.  Yr  oedd  yn  rlmid  Tr  doetkion  gael  myned  i  Jeru- 
salém i  cbwilio  am  y  Mab  bychan,  y  lie  yr  oedd  yn  fwysí 
rheBymol  i  ddysg>\7l  genedi^th  brenin.  Siomwvd  bwrnt 
wrth  ddylyn  xheswm;  gorfa  idd3n!it  ddyfod  yn  oí  at  dw- 
guddiad,  ac  yna  camant  yr  bwn  a  ddywedwyd  am  dano  gatt 
Moses  a'r  propbwvdi.  Pa  le  mõrdebyg  a*r  brif-ddinas  i 
£^dio  br^n  yr  íuddewon?  Y  mae  t^ll  mawr  yn  fyxrfob 
mewn  petbau  ag  sydd  yn  ymddangos  yn  debygolrwydd  i 


Digitized  by  Google 


reswm  cnawdol,  yn  enwedig  raewn  pethaii  crefydd.  Y  mae 
Duw  yu  myned  yn  ei  íFordd  ei  liiin,  iiid  yn  ol  ein  meddyliau 
a  u  ffyrdd  ni.  Nid  ein  meddy  liau  ni  yw  ei  feddyliau  ef,  ac 
nid  ein  íFxrdd  ni  yw  ei  ífjTdd  ef.  Lie  marwolaeth  Cri  st  oedd 
Jerus^ni;  Bethlehem  oedd  lie  ei  enedigaeth.  Bethlehem 
oedd  lie  ei  vuiíxnawdoliad,  Jeiíisalem  lie  ei  ddvoddeíiadau* 
in  Bethlehem  y  inae  Haul  cyfiawnder  yn  codi,  yn  agos  i 
Jerusalém  y  mae  yn  machlud.  Bendigedig  fyddo  Duw  am 
Fetiilehem,  Jerusalém,  a  Clialfaria;  rhwng  y  ewbl  ni  gawa 
ein  bywydau  yn  oes  oesoedd.  Crist  yn  cael  ei  eni  yn  Beth- 
lehem, Crist  yn  d^oddef  yn  Jerusalém,  Crist  yn  marw  ar 
Galfaria;  dyma  ddigon  i  drigolion  Bethlehem,  Jerufialemy  a'r 
kill  ddaéar.  Bend^gedigl 

2.  T  mae  Crist  yn  cael  ei  eni  yn  Bethlehem  Tn%n0n  cysnr 
idiodion.    Cerddwch  toa  Bethlehem 

derbynir  fú  boneddigion.  Gellwch  g^^ff^rrdd  ag  ymyl  ei  wisg. 
Hid  palas,  cofiwch,  eithr  ystabl,  preseb;  gaU  y  tMle-éoy^ 
a'r  fnUk-matd,  a'r  «w-mon,  gymdeithasu  ag  foreu  a  hwyr. 
Nis  gellwch  chwi  alw  yn  yr  m»,  eithr  gellwch  fod  yn  eon  i 
alw  yu  yr  ystabl  gyda'r  Icsu. 

3.  Y  mao  o^enedigaeth  Crist  yn  Bethlehem  ^ii  wers  o  s\ti- 
dod  a  rlivíeddod.  Dvlein  cvlrvch  ar  ei  ddarost^^l":ia(l  an- 
nnraothol  g)'da  syndod  a  diolchi;ar>vch.  Yr  liwn  oedd  mor 
uchel  yn  ymddarostmig  mor  isel ;  yx  hwn  a*n  g\^'naeth  }ti 
cymeryd  ei  wneyd  mor  fach  er  ein  mwyn.  Brenin  wedi  ei 
wisgo  mevn  cadachau;  gaUu  mewn  gwcndid;  Creawdydd 
nefoedd  a  daearmewn preseb;  yThwn  s^dd  }ti  lU^odraethu 
y  bydoedd  mewn  ystabl;  a  fu  erioed  ostyugeidídrwydd  fel 
h}Ti?  Y  Duw  mawr  wedi  dyfod  yn  faban  bach,  yr  Hen 
lidihenydd  yn  blentyn  gwan;  yr  hwn  oedd  mor  fawr  ag  i 
lanw  nefoedd  a  daear  yn  ymostwng  i  ddyfod  yn  ddyn  bach, 
ya  Bethlehem  fach.  Llywodraethwr  y  ser  yn  cael  ei  fagu  ar 
fronau  mcrch  dlawd;  yr  hwu  svdd  yn  dal  creadigaeth  ar 
gledr  ei  law,  ^-n  cael  ei  ddal  ar  ímiiau  Mair.  O  ddyfnder  y 
oarostyngiad!  O  uchder  y  gras  ag  sydd  yn  y  ewbl!  Yn 
amlixaewidwy! 

4.  Y  mae  ^nna  wers  i  \Tnostyngiad.    Y  mae  Bethlehem 

filchyn  condeniuio  balchder  miloedd  a  ehvir  yn  Gristionogion. 
BregethwAT,  sydd  yn  sefyll  j-u  11c  Crist,  dan  yr  cnw  o  genadon 
drosto,  y  mae  Bethlehem  codi  yn  eich  crbyn,  yn  eich 
coudemnio,  ac  yu  eich  diarddel  o'r  berthynas.    Beth  j-w  y 


Digitized  by  Google 


blaclraii,  y  chwj^dd,  y  gwynt  o  falchder  sydd  }Tioch  wrih 
bregctlni  Crist?  Ediychwch  ar  Grist  ^^l  l^othlchcm,  fe  aliai 
y  ^vmix  hyny  hricio  y  bladn^ii,  a  dyfod  a'r  cliwydd  gw^ntog 
yiia  i  lawT.  Y  mae  yr  olwg,  yr  ystTim,  y  gciriau  oh\\'yddedig, 
ya  fwy  cydweddol  â  gwlcdd  Belsassar,  na  Christ  yn  Bethlc- 
hem.  Gellid  meddwl  wrth  ambell  ddyn  yn  y  pwlpud,  ei  fod 
jn  8(m  am  ryw  dywyBog  ieoaiie  o  Nixkefe,  ar  fedr  d^iPod  i 
Gymru  mewn  rhwyÍBg  a  gogoniant,  gyda  holl  fri  Ilysoedd 
gwladol,  ac  md  am  Grist  cystuddedig,  yn  dyfod  i  Fethlehem 
yn  dlawd  yn  ein  hachos  ni.  Trowch  cich  wynebau  tua  Beth- 
lehem,  a  deuwch  i'r  11  web .  Y  mae  dyfbdiad  Crist  i  Fethlehem 
yn  dangos  fod  ganddo  hj^^dwcb  mewn  preswylio  gydag 
ysbrydoedd  isel  a  gostyngedig.  "  Ar  bwn  yr  edryehaf,  sef  y 
truan  a*r  eystnddiedig  o  ysbryd,  sydd  yn  erynu  wrth 
ngair.''  Y  mae  yn  datgaddio  pethan  mawrion  i  fabanod:  a 
ihiai  bychain  ^-n  eu  golwg  eu  hunain.  Kr  mwyn  Bethlehem 
CMTWch,  anrhydeddwch,  ac  TnMffferwch  oityngeiddr^^ydd. 

Y  mae  y  seren  yn  plygu  nwchben  y  lie  y  mae  y  Ceidwad  o't 

Y  mae  mwy  o  ddaioni  yn  dyfod  a*r  He  byohan  hwn 
na  hoU  ddinasoedd  mawríon  y  fayd*  Bethlehem  yw  y  cam 
cyntaf  i  baradwys;  hyny  yw,  plygu  Chraredwr.  Mynwch 
y  gras  hwn,  fy  ngb^-feilHon ;  bydd  yn  arbed  Uawer  o  draflbrtfi 
I  chwi;  ni  bydd  eiaian  i  chwi  deitluo  ar  bereríndodan  yma  a 
thraw,  canys  bydd  Bethlehem  yn  mhob  man  y  byddooh  chwi. 

Y  He  cyntãf  i  g;^Eurfod  yd)^,  i  gael  çweled  a  dkyfiireh  Jhxw 
mewn  cnawd.  Yma  y  mae  efe  yn  aechren  gyda  ni,  ao  yma 
yr  ydym  ni  yn  deohreu  g^^dag  yntan.  Ni  euwoh  ei  gael  o 
gwDl,  o8  na  ehewch  ef  yn  gyntaf  yn  BetMéhem.  Yno  y 
eafodd  y  doethion  ef,  wedi  eu  harwain  gaa  seren ;  a'7  bugeií» 
iaid  a  arweiniwyd  yno  gan  angylion ;  a*r  angj^lion  eu  hunain 
a  ddanfonwyd  yno  gan  Dduw.  Y  mae  luddewon  a  Cbenedl- 
oedd,  doethion  ac  annoethion,  tyw>^sogion  a  dciliaid,  nef  a 
daear,  angj-lion  a  dynion,  Duw  a  phcchadur,  i  gyd  yn  cwidd  i 
ddechreu  yn  Bethlehem  Kphratui.  Os  na  ddechreuwcli  ati 
Bethlehem,  yr  ydych  yn  colli  y  cara  cyntaf,  o  ganljTiiad  gellwch 
beidio  a  mvnt  d  yn  y  blaen  ar  cich  pererindod,  canys  ni 
ffcindiwch  y  iiefoedd  yn  drag^^ydd  heb  ddechreu  a  chychwyn 
oddijnio.  Y  mae  Paul,  meddwch  chwi,  yn  dysgu  ffordd  fyr- 
ach  i'r  ncfoedd  na  myned  oddiamgylch  i  geisio  Bethlehem. 
**Eíthr  y  mae  y  cj^awnider  sydd  o  ífydd  yn  dyv^  edyd  fel  hyn, 
Na  ddwcd  ati  dy  galon,  Fwy  a  esg^-n  i'r  nef?  (hyny  yw, 
áyyyn  Crist  i  waered  oddiuchod.)   Neu,  Pwy  a  ddísgyn  i'r 


Digitized  by  Google 


▲XXAK  O  BXTHAU  BTCKAIIT.  87 

dyliider?  (hj-ny  yw,  dwyn  Crist  drachefn  oddiwrth  y  meirw.) 
Éthr  pa  beth  y  mae  yn  dywedyd?  Y  mae  y  gair  yn  agos 
atat,  yn  dy  enau»  ac  yn  dy  galon :  hwn  yw  gair  y  ffydd,  yr 
hwn  yr  yaym  ni  yn  ei  bregetbu,''  Bhuf.  x,  6— Fj  n^hyf- 
eillion,  Bethlehâii  j  rfainweddau  yw  gostyngeiddrwydd ;  y 
mãe  Crist  yn  aros  yno  o  hyd;  ac  y  mae  iV  gaelyno  bob 
amser*  Bethlehem  yw  dccJireu  ein  testim,  a  thrapywydA- 
oldeb  yw  ei  ddiwedd.  Os  diedwyddwch  tragywyddol  yw  yr 
Omega,  go8t}Tigeiddrwydd  yw  yr  Alpha.  Y  mae  miloedd  yn 
rhy  fawr  i  fynied  trwy  Fethlehem,  am  hyny  yn  cami  yn  iaeh 
iddi,  ac  yn  cymeryd  eu  taith  trwy  Babilon;  eátbr  y  maent  yn 
«mu  yn  íaoh,  i'r  nefi>edd  yr  «n  pr^-d.  Os  na  ellwch  fyned  i 
mevra  trwy  y  porth  cyfyng,  ni  aUwoh  byth  fyned  i  mewn  i'r 
oefoedd.  Oa  yw  Bethlehem  yn  riiy  fach  i'r  cxeadnr  baloh,  y 
mae  y  nefoeda  yn  rhy  &oh  hefyd.  Y  mae  y  ndbedd  yn  rhy 
ímL  ir  LnsifEtariaid. 

5.  Y  mae  yma  anogaeth  i  fOrwyfhlondeb.  Ephrata,  er  yn 
ifÚMíf  yn  ffirwythlon.  Yma  y  gwelwyd  pren  y  bywyd  yn 
^Ai;  baia  y  b}^wyd  }ix  caal  et  âurotoi,  bara  angylion,  bttoa 
wM,  digon  o  3rmbovth  i  nelbedda  daear.  Y  mae  ]Bethleh«m 
Epbiata  i'r  eglw^  s ;  yn  ffirwythlondeb  ibob  gras  ysbrydoL 
Bue  Beâileliem  fiúsh  yn  Uawn  ffrwrtfalondeb.  .  Y  mae 
flpwythkmdeb  wedi  ai  uno  â  gostyngeidarwydd*  Yn  feohan» 
celumy  yn  &wr«  Betiblehesn  ac  £^phrata  wedi  eu  cysylltm 
9fUÍ  yn  egluro  d^(HUikléb  a  iBrw]rthlondeb.  Byddwoh  hei- 
aaliiion  yn  ngwaidi  Axglwydd  yn  wastadol."  Y  mae  yn 
fhaid  eysylltu  Ephrata,  wrth  bob  petli,  fy  ngliyfeillion,  wrth 
bob  gras.  Edifeirwch  deddfol,  a  ffydd  heb  weithredoedd, 
aid  ydynt  wcrth  dim.  Y  mae  íírw^th  priodol  i  bob  gras, 
ac  os  na  fydd  ffi-wytli  nid  oes  fywyd  tragywyddol.  Y  mae 
•  yn  rhaid  i  Eplirat<i  í od  ar  ol y  cwbl,  onide  nid  yw y  cwbl  yn  werth 
dim.  Edifeirwch,  Ephrata ;  tfydd,  Ephrata ;  cariad,  Kphrata. 
V  uiue  ípvaith  i  ffydd  a  llafur  i  gariad.  Epluatayw  aurname  yr 
holl  rasau,  nid  yn  unig  surname  gostyngeiddrwydd,  ond  pob 
im  o  honynt,  canys  o'r  un  y  maent  oU.  Os  na  fydd  Ephi-ata 
ar  ol  yr  cnw^,  nia  yw  yn  wirioneddol ;  nid  oes  íii  wyth  ar  y 
pren,  dim  ond  dail  yn  iinig.  Bethlehem  Zabulou,  litthle- 
Wi  dywodlyd,  Bethlehem  ddiflfrw}i;h,  oedd  hono  ar  Ian  y 
mor;  Bethlehem  Judah,  Bethlehem  Èplirata,  yw'n  Bethlehem 
ni;  Ephrata,  yn  Ilawn  ffrwythlondeb.  Nid  y^y  ífrw^^tliau 
bywyd    tragyw^yddol    yn    ^yu^\ysedig  mewn    ychydig  o 

eiriau  tog;  o^d  mewn  trugaiudA»  tosturi»  ymysgaroedcl  tru- 


Digitized  by  Google 


as 


D17W  TK  DWTV  PSTHAU  XAWBION 


gai*eddiiu,  me\\Ti  ^veithred  a  g^rionedd.  Fel  y  Philipiaid, 
yn  Ilawu  lír>\'ythau  da,  }ti  cofio  am  eu  gweinido;:^:  yn  ei  ^  t- 
yu^derau.  "'Nid  o  ht  rwydd  fy  mod  i  yn  ceisio  rhodd,  eithr 
yr  ydwyf  }Ti  ceisio  dVwytii  yn  amlhauerbyn  eich  c\^f  chwi. 
Ond  y  mae  genyf  bob  peth,  ac  y  mae  gon}^  hclaethrwvdd ; 
mi  a  gyflawTiwyd,  wedi  i  nu  dderbyn  g;au  Epaphi'oditu8  y 
pethau  a  ddaethant  oddiwrthych  chwi,  sef  arogl  peraidd, 
aberth  cpneradwy,  boddlon  gau  Dduw.  A*m  Duw  i  a  ^jf- 
lawna  eich  holl  raid  chwi,  yn  ol  ei  olud  ef  mewn  gogoniant 
yn  Niíhrist  lesu,"  Piíil.  iv.  18,  19.  Y  maent  yn  dy wedyd  fod 
yr  holl  tj^oed  a  ddefiiyddi\r3'd  at  adeiládu  y  deiul  }ii  goed 
tírwythlou:  i  ddan<?os  y  dylem  fod  yu  ttrwythion  yn  ein 
creiydd.  Yn  Ephrata  y  clywyd  am  y  deuil  gyntaf;  ac 
Epbrata  ydyw  gwasanaeth  crefydd  i  fod  hyd  y  diwedd.  Eto, 
fy  XDJodyr^  j  mae  miloedd  yn  nghanol  yr  holl  ffrwythlondeb 
kyn  jíi  ermo  i  dàn  yn  eu  pechodau.  Fe  n  profir  dydd  y  fiun 
wrth  ein  ffrwythlondeb,  sef  ein  gweithredoedd.  "Yna  yr 
efyb  efe  iddynt  gan  ddj^wedyd,  Yn  wir,  meddaf  i  chwi»  yn 
gymaint  nas  gwnaethoch  i'r  tUL  o'r  rhai  lleiaf  hyn,  xiis 
grwnaethoch  i  minau/'  Mat.  xxv»  45.  Ediychwn  ar  y 
cysylitiad  sydd  rhwng  bychan  a  ffrwythlon — Bethlehem  aie 
Bphiata.  Os  ydym  yn,  flfrwythlon,  ebe  chwi,  jt  ydym  gan 
hyay  yn  darfod  a  bod  yn  fyehan.  Yr  ydych  yn  barod  i 
moddwydio  am  deilyngdod,  a  gwertih,  os  oee  rhyw  gymaint 
o  rínweddan  ynoch.  Y  mae  dyn  mewn  perygl  o  fynedya 
linnan-^biol»  os  bydd  yn  dde&yddiol;  yr  ydym  yn  myned 
o  nn  eitnafed  i'r  Hall  beunydd.  Os  ffirwythíon,  yn  fiilch;  oe 
isel,  dtffirwyth»  Ychydig  sydd  yn  ostyngedig,  ac  yu  ffirwythlon; 
yn  Bethlehem  ac  Ephnita.  Dyma  y  gwir  Fethlebem,  Ue  y 
ganwyd  Crist,  a*r  Ue  y  mae  yn  hj^firydu  preswylio.  Bro  go§- 
tyngeiddi*w^  dd  yw  y  fro  ffirwythlonaf  ar  y  ddaear.  Y  mae 
lesn  Grist  yn  caru  ^^cerdded  rnwng  y  myrtwydd  yn  y  pant.'' 
Peidiwch  a  dínnygu  Crist,  bdbí,  trwy  loddi  gwaetk  lie  iddo 
nag  ystabl.  Os  nad  ydych  ynrhoddi  lie  iddo  yn  eíeb  eálcman, 
nid  ydych  yn  rhoi  cystal  ag  ystabl  iddo ;  yr  oedd  ystabl  yn 
rhywbeth,  ond  ei  wrthod  o  gwbl  sydd  jn  ei  droi  allan  o  bob 
mau.  A<j;orwch  eich  calonau  iddo,  derbyniwch  ef  i  mewn,  i 
bresAv^'Iio  yu  dra^ywydd  jiiddyiit.  Triged  Crist  trwy^  ífydd 
yn  eich  calonau,  ac  ya  fuan  cewck  diigo  gydag  ef  yn  y  ncf- 
oedd  mewu  gotj^oniant. 

6.  Y  mae  yiua  iiiiogaeth  i  ddysgwyliad  wrth  yr  Arglwydd 
yu  wj-ueb  t/ywyllwch  ac  annhebygolrwydd.    Yr  oedd  gen- 


Digitized  by  Go  v,!.^ 


AILAK  O  BETHÁXr  BTCHAIN. 


89 


edí^Tacth  Crist  yn  Bethlehem  yn  wyrthiol,  yn  weithred  o  allu 
a  phenarglwj^ddiaeth  Duw.  Nid  oedd  dira  yn  fwy  aimhebyg 
er  ys  ychydig  yn  ol,  canys  yi*  oedd  Mair  a  Joseph  yn  byw 
vn  Nazareth,  tua  phedwar  ugain  a  dwy  o  íilldiroedd  o  Feth- 
lehem;  yr  oeddynt  dlawd,  ac  ;yT  oedd  Mniv  yn  agos  i 
amser  esgor,  ac  nid  oedd  ganddynt  feddwl  am  gymeryd  y  íath 
daith.  Yr  oedd  pob  tebygolrwydd  mai  yn  Nazareth  y  buasai 
Crist  yn  cael  ei  eni.  Ond  beth  am  yr  hen  brophwydol- 
iacthau?  beth  am  oin  testmi?  bcth  fuasai  yn  dyfod  o'r  hoU 
pfrr)^hyrau?  Buasai  y  cwbl  yn  Uongddrylliad  tragyw}-ddoL 
Eithr  gadewch  rhwng  y  Duw  sydd  wedi  dyi^^eyd  a'r  cwbi  o*r 
eoncerfi.  lè,  y  mae  amser  Mair  o  fewn  ychydig  wythnosau; 
j  mae  y  ffordd  yn  mheU,  y  maent  hwytiimi  yn  dlawd»  ac  y 
mae  bron  yn  beryghis  i  symud  y  forwyn  o  gartref,  pe  byddai 
ya  bwxiadu  hyny ;  ond  nid  ydyw  Joseph  na  hithan  yn  meddwl 
amy&thbeth. 

Ow!  y  mae  yr  ar&eth,  y  prophwydi,  yr  angel  hysbysodd 
á  enedigaeth  yn  s}irf}iio  am  dittwa  eu  gilydd  yn  bràibietli  i 
ditnyatrl  Gaãi  bwyll,  peidiwch  â  Aedeg  yn  rhy  wyllt ;  y 
BMe  ychydig  ddiwmodau  eto  cyn  syrthio  i  dywyllwch  yn 
boUol;  a  chwiwyddoch  y  medr  ein  Duw  ni  greu  bydoedd  yn 
liyny  o  amser.  Yn  sydyn,  dyma  orch>Tnyn  yn  d^^od  allan 
oodiTiTth  Augustufl  Cesar  i  "dretliu  }t  holl  fyd;  ac  i  bawb 
f}ned  i'w  diiiasoedd  eu  hunain  i  gael  cu  trethu."  Oddiwrth 
Cesar  y  daeth  y  gorchymyn,  eithr  yr  oedd  Ymerawdwr  arall 
7  tu  cefti  i  Cesar,  yn  cario  allan  ei  amcanion.  Nid  oes  neb 
erioed  wedi  gallu  deall  beth  oedd  y  rheswm  am  y  cofrestriad 
hwn.  Nid  oedd  cofrestriad  byth  yn  cael  ei  wiieyd  heb  ryw 
reswm  mawr,  canys  yv  oedd  y  fath  beth  gostus  ia^Ti  i'r 
Hywodraeth.  Yr  oedd  yn  amser  o  heddwch  cyffi'edinol  ar  y 
pryd,  yr  oedd  temi  Janus*  yn  gauedig,  nid  oedd  eisiau  na 
dynion  nag  arian  ar  y  pryd,  ac  ni  ddefnyddiwyd  erioed  y 
cohostriad  hwn.  Llywodraeth"«T  y  byd  oedd  wedi  ei  osod 
yn  nghalon  yr  ymerawdwr,  rhagluniaeth  ddwyfol  yn  cyflawni 

•Mewi)  hanesyddiacth  oViNvodluidcl,  Janus  oefld  y  breniti  cyntaf  yn  Itali, 
tc  yn  cydoeBÍ  a  Saturn,  ac  yn  tcyrnasu  yn  Latinun.  Yr  ydoedd  yn  ol  rhai 
yn  fui)  yr  huul,  ao  eíe  yw  drysor  y  nefoedd;  y  mae  efe  yn  agor  y  flwyddjn; 
y  mac  y  miu  (^yntaf  wedi  ei  envi  ar  el  enw.  T  mae  yn  lly  wodreethv  ar  j 
tymhorau,  ac  y  mae  yn  cael  ei  ddaugos  fel  â  phedwar  pen,  ac  adeiladwyd  el 
deinlnu  â  phodair  ochr  yn  jryfartal,  Yr  oedd  ei  deralau  yn  anil  yn  Rhufain. 
Yn  amser  rhyfel  yr  oedd  pyrth  y  prif  deml,  scf  Janus  Quirinus,  yn  wnstad 
30  agored,  uc  y  u  amser  beddwch  yr  oeddynt  yu  guuedig,  i  ^adw  y  rhyíyloed4 
ineim. 


u   .1^ -o  Google 


40  PETHA.XJ  ICAWBION  O  ££IHAU  BYCHAIlí. 


bwriadau  a  rhagddywediadaii  y  nef.  Y  mae  gorcli;vTiiyn 
Rhufaiu  }Ti  t^usod  y  naiur  ddynol  lnc^\^l  cyííi*o,  a  r  cwbl  yn 
cael  ei  weithio  gan  fwriad  dir^claidd  Duw  Israel  er  mwATi 
cael  Joseph  a  Mair  i  Bethlehcin,  fel  y  byddai  Crist  i  <j^ael  ei 
eni  yn  ol  yr  ysgrythyrau.  luddewon  a  Cheiíedloedd,  dewch 
yn  awr  i  gj  dmaru  cofiiodau  mewu  pertliynas  i  enedigaeth  yr 
lesu  yn  Bethlehcm. 

Genedloedd,  pa  fodd  y  daethocli  chwi  i  Ts^^-bod  am  le  ac 
amser  genedigaeth  Crist  ?  **Ni  a  welsom  ci  seren  ef  yn  y 
dwyrain;"  hi  a  actli  o'n  blaen,  gan  sefyll  iiwchben  y  lie  yr 
oedd  y  "mab  bychan."  luddewon,  dewch  yn  y  blaen; 
come  to  compare  notes.  Beth  syáà  gyda  chwi  ?  Gyda  m, 
medd  yr  luddewon,  y  mae  Moses  a'r  prophwydi,  oll  yn  dw^n 
tystiolaeth,  ac  yn  eyd-dystiolaethu  mai  jti  Bethleheni  y  mae 
Crist  i  gael  ei  eni.  Dy  ma  luddewon  a  Chenedloedd  jti  cwrdd 
jn  yr  un  Crist;  un  yn  cael  ei  arwain  gan  y  prophwydol- 
lactliau,  a'r  llall  gan  y  seren,  a  phawb  yn  cyfarlbd  yn  Beth- 
lehem  Ephrata.  Y  mae  y  naill  yn  cadamhau  y  llall.  Y  mm 
luddewon  a  Chenedloedd  yn  cyd}Taddyddan  yn  felus:  y  niiie 

luddewon  yn  dywcdvd,  Ganwyd  y  Messiah  vn  Bcthlehem 
}  n  unol  à  geiriau  ein  proph^^ydi  ni.  O  do,  ebe  y  Cenedloedd, 
canys  pio  }t  arweiniodd  ein  seren  ninau  y  doethion.  Oa 
cicli  proi)h>>ydi  chm,  ein  seren  ni.  O  íe,  cbe  yr  angylion 
a'r  bugeiliaid,  ond  Crist  Duw  ydyw;  plygwch  bawb  iddo, 
luddewon  a  Chenedloedd  hefyd.  Y  mae  trueni  adnod  gyntaf 
y  benod  hon  yn  cael  ei  wrtnbwyso  gan  fendithion  y  teatun. 
T  mae  j  barnau  sydd  yn  Jerusalém  yn  âtwr,  eithr  y  mae  y 
bendithion  sydd  yn  dyfod  o  Jerusalém  yn  annbraethol  fwy. 
Bendigedig,  y  mae  yn  well  byw  yn  Bethlehem  íach  na  Jeru- 
salém £awr.  Os  bydd  yn  dywyll  amoch«  fy  mrodyr,  edrych- 
wch  i  dywyllwch  Nazareth  a  Bethlehem  cyn  i'r  haul  çodi,  ao 
ymddiriedwch  yn  yr  Arglwydd,  hwn  sydd  yn  troi  y  nos 
yn  ddydd,  cysgod  angau  yn,  foreu-ddydd;"  ac  yn  dyioàk 
phethau  oddiai^lch  ag  sydd  yz).  aornhosibl  gyda  dynion. 


41 


PBEGETH  III. 

IJIíi:^,  INIALIK  CllIST. 

"  Yr  Ie«Ti  a  atebodd,  Fy  mrenitiiaeth  i  nid      o*r  byd  h^rn.  Pe  o*r  byd  hwn 

Íf  byddai  fy  mreniniaeth  i,  fy  Qgweision  i  a  ymdrechent,  fel  na'm  i  hoddid 
'r  Inddewon:  ond  yr  awr  am  nid  yw  fy  nmeniniaeth  i  oddiyma," 
loanxyiii.  38. 

Y  MAE  Crist  yn  frenin,  ac  y  mae  ganddo  deyrnas ;  ond  fel  y 
dwed  y  testuii,  "nid  o*r  byd  h>vn/'  Y  mae  jt  holl  swyddau 
yn  terfynu  jTiddo  ef;  efe  yw  y  cwbl  ei  hun,  ynddo  ei  hun; 
canys  efe  yw  y  "cjTitaf  a'r  diweddaf,  y  dechreu  a*r  diwedd.** 

Y  mae  efe  yn  Brophwyd,  yn  Otfeiíiad,  ac  yn  Frenin.  Yr 
oedd  Melchisedec  yn  frenin  ac  yn  offeiriad ;  Samuel  yn  bro- 
phwyd ac  yn  offeinad;  Dafydd  yn  frenin  ac  yn  brophwyd; 
eithr  (^'ist  pi  bob  mi  o'r  tri.  Fel  offeiriad,  y  mae  yn  gwas- 
anaethu  yii  y  nefoedd  dros  ddynioii  ger  bron  l)uw ;  fel  brenin 
a  phropliwyd,  y  mae  yn  gweitliredii  ar  y  ddaear  j^yda  dyn- 
ion  dros  Dduw;  fel  offeiriad,  yn  prynu,  trwy  roddi  aberth 
di&i  i  Dduw.  Fel  joopkwyd  y  mae  yn  egluro  a  datguddio 
j  brynedigaeth  i  dd}'nion,  ao  fel  bream  yn  darostwne  dyníon 
i'w  derbyn.  Fel  offeiriad  j  mae  yn  gwaredu  yr  e^wys,  lél 
propbwyd  y  mae  yn  ei  dysgu,  ac  fel  brenin  y  mae  yn  ei 
Ifyirodraethu.  Y  mae  y  tri  eneiniad  ag  oedd  gynt  yn  yr 
eg^wys  luddewig»  sef  propbwyd,  offeiriad,  a  brenin,  wedi  eu 
íylweddoli  mewn  im  Cyíiyngwr.  Y  mae  efe  wedi  derbyn 
tri  o  ddoniaiu  penodol  er  ^ddasrwydd  i'w  swydd,  sef  doetíi- 
ineb,  «aateidi&wyâd,  a  gallii.  Y  mae  doethineb  ^-n  gym- 
Hwyéder  at  y  ffnrdd  brophwyddiaethol,  santeiddrwydd  at 
swydd  offiBimAol^  a  gallu  at  y  swydd  fireninol.  Y  mae  y  tri 
pheâi  ueihod  yBÍ^gbriBt  yn  c^^ateb  yn  bollol  i  dri  pheth  ag 
sydd  yn  nkrneiiugrwydd  ein  sefyUfii.  Euogr\^ydd,  }t  \\yn 
sydd  yn  ein  gwneyd  yn  agored  i  ddigofaint;  gwrtluy  felgar- 
web,  trwy  yr  hyn.yr  ydjrm  yn  profi  ein  gelyniaetb  at  Dduw; 
a*n  hanwybodaetb  o  beryglon,  yr  byn  sydd  yn  ein  g^wneyd 
TQ  agored  i  ddinystr  tragywyddoL  Y  mae  yn  symud  ein 
Wogrwydd,  fel  offeiriad,  wrtii  âurw  trosom,  a  cbymbwyso 
èL  waed  atom;  y  mae  yn  symud  ein  çwrthryfelgarwch,  fel 
brenin,  trwy  ein  plygu  a*n  darostwng  i  w  ewyllys ;  ac  y  mae 
yn  c>Tnor\'d  )Tnaith  ein  hanwybodaeth,  fel  Prophwyd,  trwy 
ein  goleuo  a'n  dysgu  ^-n  ffordd  iachawdwriaeth.  Bendigedig 
bythl  dyma  dii  plietk  yn  Ngkrist  yn  macddu  y  tri  pkctb 


42 


BRENUÍIAETH  CKIST. 


giraethaf  sydd  \iiom  ni,  íc,  yn  gwella  ein  holl  ddrwg  ni  am 
drag7wydd(ddeb.  Fel  offeinad,  y  mae  yn  g;wiieyd  ei  waith 
trwy  aberthu  ac  eiriol;  fel  prophwyd  a  bmun,  yn  gweitíiio 
trwy  ei  air  a  gonichwyliaeth  ei  Ysbryd.   Y  mae  fel  brenin 

yn  gorchj-m^Ti,  ac  fél  j)ropl^wy*^  <Iysgu  y  gorcliymyiiioa  i 
cUtpuon,  a'u  dysgu  liA\ythau  iV  cadw.  Y  mae  lei  prophwyd 
yn  ein  dysgu  i  ddeaU  y  gwirionedd,  aefel  brenin  yn  ein  plygu 
a*ii  hystw^o  i  nfudâiau.  Y  mae  gwaith  Críst  lel  prophwyd 
yn  dfd  perthynas  a'r  ddaear,  er  y  bydd  }'n  dysgu  yii  y  nefoedd 
hefyd.  Fel  ofifeiríad,  y  mae  ya  gwaaanaetliu  yn  y  ni^oedd  ae 
ar  y  ddaear;  fel  brenin,  y  mae  yn  llywodraetnn  ar  y  ddaear, 
yn  y  nefoedd,  ao  yn  nffem.  Y  mae  ei  fireniniaeth  yn  twv 
cj^redinol  na*r  sw^^-ddau  eraill.  Fel  brenin,  y  mae  yn  aí- 
gl^vj  cldiacthu  ar  dd\iiion.  cytlireiíliaid,  saint,  anp;ylion,  haul, 
íleuad,  ser,  gw]^iit,  dwr,  tau,  ie,  pob  peth,  yi\  iiihob  man.  Y 
mae  Crist  yn  oíFeiriad  a  phrophwyd  i*r  egh^Ts,  eithr  y  mae 
yn  frenin  yu  mhob  man,  ac  ar  bawb.  Y  mae  holl  waith  vr 
iacha^>xh\TÍaeth  wedi  ei  gwblhau  trvry  deilpigdod,  gw}  bod- 
aeth,  a  chonewest,  gan  ein  llottViriad,  ein  Prophwyd,  a'n 
Brenin.    S\hni  ar  cli  i  pheth  oddiwrth  y  testun. 

I.  Fod  Crist  yn  frenin. 

II.  Fod  ganddo  de}Tnas. 

III.  Fod  ei  depuas  jTi  ysbrydol.  Nid  j^^v  o'r  byd  h^-n; 
y  mae  uwchlaw  hwn,  am  hyny  yn  rhagorach  natheymasoedd 

y  ddaear  lion. 

I.  Y  niae  Crist  jn  frenin.  Mae  gan  fr-eninoedd  eu  tej-m- 
asoedd,  eu  coronau,  eu  palasan,  eu  gorseddfeinciau,  eu  llys- 
oedd,  eu  gwisgoedd  breninol — rm^al  robes — eu  teymwiail,  eu 
cleddy&u,  eu  titlau,  eu  guarda^  eu  ban^nm,  eu  cerbydau,  a 
rhyw  rai  yn  gwaeddi  o'u  blaen,  God  9a»0  ihe  King:  fel  hja 
yr  oedd  ar  goroniad  y  brenin  George  er  ys  ychydig  yn  oL 
Ond,  fy  nghyfeillion,  y  mae  y  petbau  \\jn,  a  mil  mwy,  gan 
ein  Brenin  ni.  Y  mae  fy  enaid  wrth  ddedbreu  bron  mewn 
bwvl  i  waeddi,  Brsv  fyddo  y  Brenin  lesu  yn  oes  oesoedd. 
Nid  oes  amom  ni  eisiau  im  brenin  ond  lesu. 

1.  Y  mae  ganddo  ditl  a  braint  brenin.  Mae  yn  eael  ei 
alw  yn  *'Bp\ysog  broninoedd  y  ddaear;"  ^^^enin  y  breai» 
oedd,  ao  Arglwy  dd  yr  arglwj^ddi." 

2.  Nid  yn  unig  y  mae  jn  frenin  o  berwydd  tiÚ,  ond  fad^d 
gwir  hawL  He  is  ihe  Kwç  tn  kda  own  rigint.  '*Mi  a  fynegaf 
dy  gyfbwnder  a*th  weithredoedd/'  Esay  hrii.  12.  Y  mae 
ganddo  ditl  gyíiawn  i'r  fi:eniiiiaeth — 


Digitized  by  Google 


BEENINIAEin  CRIST.  43 

(1.)  Oddiwrth  yt  undeb  personol  a  natnriol  rHyngddo  a^r 
Tm  a'r  Yabocyd.  Mae  ganddo  hawl  gyfortal  gyda  hwy  yn  y 
QjTimbaetíi  yn  naturíol.  Nid  áyn  yn  unig  jw  Orist,  fel  y 
d^wed  V  Soainiaid,  ond  befyd  yn  wir  Dduw.  I^lem  ei 
binhu  doiliaid  ei  l^^odiaeth:  y  mae  breninoedd  yn  cael 
enpaarchu  gan  eu  deOiaid,  a  phaham  na  ehaiff  Grist,  y  Brenin 
tragywyddol,  ei  barehu?  Os  na  pblygwoh  o'c1l  bodd,  chwi 
blygwch  o^éh  anfodd  yn  y  diwedd;  canys  y  mae  yn  rhaid  i 
bob  glin  blygu,  o'r  neMion,  a'r  daeatolion,  a  tban-ddaearolion 
bethau;  cyffesa  "  pob  tafod  fod  lesu  Grist  yn  Arglwydd,  cr 
gogoniaiit  Duw  Dad,"  Phil.  ii.  10,  11. 

(2.)  Mae  yn  freniii  ya  etiíeddiaethol.  Mab  Duw  ydyvr. 
Mae  y  Tad  ya.  ArghAydd  páwb  oll,  a  phob  peth  oll.  Oa 
ydyw  ysi  Fab,  y  mae  yn  etifedd  liefyd.  Yr  unig  ddadla  ellir 
goài  yn  ei  erbyn  yvv  tybio  fod  gan  ei  Dad  chwaneg  o  feibion ; 
ac  wedi  hjTiy  y  mae  yn  amheiís  pa  un  ai  efe  ynte  un  lleill 
yw  yr  etifedd,  Crist  yw  y  Mab  hpiaf,  ie,  yr  \mig-anedig 
Fab.  **A  thiachefn,  pan  yw  yn  áwyn  y  cyntaf-anedig  i'r 
byd  y  mae  yn  dy wedyd,  Ac  addoled  boll  angylion  Duw  ef," 
Heb.  i.  6. 

(3.)  Y  mae  ci  ditl  yn  dda  fel  d}-n.  O  bad  Dafydd  yn  ol  y 
cnawd.    0'r  teulu  breuinol  niewn  CTRylltiad  a  tbad  a  mam. 

(4.)  Y  mno  n-anddo  liawl  i  h^wodraethu  y  grcadi^i^aeth  fel 
ei  Cbreawdwr.  Yn  gpnaint  a'i  fod  wedi  gwneyd  y  cwbl,  y 
mae  ei  hawl  yn  gyfiawn  a  hollol  i'r  arglwj^ddiaeth.  "Hwn 
oedd  yn  y  decbreuad  gyda  Duw.  Trwyddo  ef  y  gwnaeth- 
pwyd  pob  peth;  ac  hebddo  ni  wnaethpwyd  dim  a'r  a  'w-naeth- 
pwyd."  "  Canys  trwyddo  ef  y  crewyd  pob  dim  a'r  sydd  yn  y 
aefoeâd,  ac  sydd  ar  y  ddaear,  yn  weledig  ac  yn  anweledig^ 
ftk  UR  bynag  ai  thronau,  ai  ai^lwyddiaethau,  ai  tywysogaeth- 
aa,  ai  meddianan;  pob  dim  a  grewyd  trwyddo  ef^  ac  erddo 
et"  loan  i.  2,  3.    Col.  i.  16. 

(5.)  Y  mae  ganddo  hawl  mewn  prynedigaeth.  Trwy  ei 
dôlyngdod  boddlonodd  y  nefoedd  am  ein  troseddaa  yn  erbpi 
gorsedd  ei  Dad.  Talodd  ein  dyled  í't  goron  trwy  ei  nfiidd* 
dod  gweiúiredol  a  dyodddbl,  nes  haeddu  yn  Ilawn  goron  a 
gorsedd.   Pwrcasodd  yr  eghvys  à*i  brlod  waed,  Act.  xx.  28. 

(6.)  T  mae  ganddo  hawl  trwy  ^oncwest.  Y  mae  wedi 
gwaredn  ei  ddeiliaid  nid  yn  unig  oddiwrth  euogrwydd  pech- 
od|  ond  heiyá  oddiwrth  gaethiwed  a  Ilywodraeth  pechod.  Os 
darostyngwyd  ni  o^  dan  lywodraeth  Satan  trwy  bechod,  y 
mae  Crist  yn  plediú  hawl  ynom  yn  awr,  o  herwydd  iddo 


Digitized  by  Google 


44 


BXSKtVXAXTH  CBI8T 


goncro  diafol,  a*i  Iwyi-  ddarost^^ng.  Gau  fod  Crist  wedi  eiii 
gwaredu  trwy  ei  allu,  a  thrwy  daliad  llaA^^l,  y  mae  í]^anddo 
twy  o  hawl  i  fod  yn  frenin  amom  na  neb  arall.  "  Gan  wybod 
nad  à  phethau  llygredig,  megys  arian  ncu  aur,  y^ch  prynwyd 
oddiwrtli  eich  ofer  ymarweddiad,  yr  him  a  gawsoch  trwy 
draddodiady  tadau;  eithr  à  gwerthfawr  waed  Cxist,  megys 
Oen  difeius  a  difiycheulyd,"  1  Pedr  i.  18,  19. 

(7.)  Y  mae  wedi  derbyn  hawl  gyfreithion  oddiwrth  y  Tad. 
Mae  y  Tad  wedi  rhoddi  pob  peth  }ti  ei  law,  "  Gwael  yw  dy 
fod  yn  was  i  mi,  i  gyfodi  U^v^-thau  Jacob,  ac  i  adfera  rhai 
cadwedig  Israel :  mi  a* th  roddaf  lieíyd  yn  oleuni  i'r  cenedl- 
oedd,  fel  y  byddych  yn  iachawdwriaeth  i  mi  hyd  eithaf  y 
ddac»r,"  Esay  diz.  6.  ^'BKoddaf  deriynau  y  ddaear  i'th 
^sddiaat»"  SaL  ii.  8.  Mae  genym  yr  addewid  mewn  cyf- 
lawniad  yn  nghodiad  Griat  o*r  bedd,  pryd  y  mae  yn  cymeiyd 
yr  hoQ  awdurdod  iV  law.  **Bh!oàáwyà  i  mi  bob  awdnr&d 
^-n  y  nef  ac  ar  y  ddai»r/'  Mat.  xrnii.  19.  Mae  y  Tad  wedi 
ei  vmei/d  yn  Arglwydd.  *'Am  hyny  g^^^bydded  holl  d^  Ifliad 
yn  ddyogel,  ddarlòd  i  Dduw  wneul^ur  yn  Arglw}  dd  ac  yn 
€hri8t  yr  lesa  hwn  a  eroesheeliaaacli  ehwi»"  Act.  ii.  36.  Y 
mae  y  Tad  wedi  rhodu  pob  peth  iddo,  fd  y  byddai  yn  Ar- 
glwydd ar  y  ewbl.  ^*Mi  a  eglurais  dy  enw  Vt  dynion  a 
roddaist  i  mi  allan  o'r  byd;  eiddot  ti  oeddynt;  a  thi  a'u 
rhoddaist  hwynt  i  mi,"  loan  xyii.  6.  *'Ac  a  ddarostyngodd 
bob  peth  dan  ei  dracd,  ac  a'i  ihoddes  ef  }ti  ben  uwchlaw  pob 
peth  i'r  c<;lwys,"  Eph.  i.  22.  Cynygiodd  diafol  liuU  dL'}Tn- 
asoedd  y  byd  a*u  go<i^oiiiant  iddo,  eithr  ei  impudetice  ef  oedd 
hyny;  nid  oedd  ganddo  uu  titl  i  deymasoedd  y  byd,  nid  efe 
oedd  eu  perchen;  traws-feddianydd  annghyfia^\^^  ydoedd. 
Duw  biau  y  cwbl,  ac  y  mae  yn  rhoddi  y  ewbl  i  Grist.  Pa 
mor  grj  f  bynag  yw  titlau  breninoedd  y  ddaear  iSv  gorseddau, 
y  mae  magna  charía  Duw  yn  gi^^ncyd  titl  lesu  Grist  yn  gryf- 
ach  na  hwynt  oll.  Bendigedig !  coronau  lawer  fyddo  ar  ben 
Brenin  Sion.  Yr  oedd  y  bobl  wedi  bod  rai  gweithiau 
ceisio  gwneyd  Crist  yn  frenin,  eithr  efe  a  giliai ;  ni  chjTnerai 
ei  ^Tieyd  gan  ddynion;  yr  oedd  ei  ditl  i'r  freniniaeth  yn 
uweh  na'r  byd  hwn.  Mac  y  Tad  yn  ei  alw,  Fy  Mrenin," 
SaL  ii.  6.  Mae  y  tywj^sogion  daearol  yn  eydnabod  fod  eu 
gosodiad  o  Dduw,  mai  gweision  ydynt  hwy  i'r  Goruchaf. 

George,  by  the  yrace  of  God  king  of  Englandt  Scotland,  and 
Ireland.'*  Y  mae  yr  Arglwydd  lesu  wedi  rhoddi  rhyw 
ychydig  o  dan  ddwylaw  bwn  a  r  llaU,  iV  dzin  o  dano.  Nid 


Digitized  by  Google 


BBSNIiriABTH  CBIST.  45 


kin^  of  England^  Scotland^  and  Ireland,  eithr  King  of  ali  lands 
vw  Brenin  Sion.  "  O  for  i  for,  ac  o'r  afon  hyd  deríynau  y 
adacar/'  Y  mae  j  Tad  wedi  ymddiried  y  cwbl  iddo  hyd 
eiUiaf  y  ddaear. 

(8.)  Y  mae  ganddo  hawl  i'r  freniniaeth  o  liierwydd  dewis* 
iad  gínrfoddol  y  deiliaid.  Mae  hoU  angylion  y  nefoedd  wedi 
cymeryd  Uw  o  fiyddlondeb  iV  lywodraeth.  The  oath  of 
aUegianoe  ia  iakm  •»  heaven,  Y  mae  yr  hoU  saint  ar  y  ddaear 
l^efyd  "yn  ewyllyBgar  yn  nydd  ei  nerth;"  ac  >ti  swper  yr 
4i;^wydd  y  maent  ya  cymeryd  Uw^i  vfuddliau  iddo  yn  dra- 
dd.  Maent  yn  cymeryd  yr  anaa,  ac  yn  lUtio  o  dan  ei 
yn  ngalwad  yr  efengyl,  yn  gwisgo  livery  y  Blrenin;  yn 
taflu  ymaith  ji  hjãi  ddiUad,  ac  yn  gwisgo  omament  y  Ilys; 
vn  yagnfenn  a'u  Uaw,  Eiddo  Brdiun  Sion  ydwyf  fi  byth.  Pa 
le  y  mae  ei  elynicm  sydd  yn  ceisio  gwadu  ei  hawl  i  r  frenin- 
iac^?  Dewcli  yn  y  blaen,  chwi  I)deÍ8tiaid  a  Sosiniaid ;  y 
mae  genyf  chwan^  o  ditle  deeda  er  dangos  ei  hawl  i'w 
deymaa. 

(l.)  Prophwydoliaethan.  "Nid  ymedy  y  deymwíalen  o 
Jnoah,  na  dedáwr  oddi  rhwng  ei  draed  ef,  liyd  oni  ddel  y 
Siloh;  ac  ato  ef  y  bydd  cjTiulliad  pobloedd,'^  Gen.  xHx,  10. 

Nid  oes  (lc}Tnwialcn  na  deddf^^T  }ti  Judali,  ar  y  ddaear,  oddiar 
paii  y  daetli  Crist.  Y  mae  y  de}'mwialen,  y  deddfwT,  y  gorou, 
}T  orseddfainc,  y  Ilys,  Jerusalém,  a'r  c^^'hl  yn  awr  yu  y  nef- 
oedd, '*o'r  lie  }T  ydym  ya  dysg\v^d  yr  lachawdwr." 

(2.)  Braint-ysgrif,  hcn  charter  y  nef.  Llyfr  yr  addewidion 
"mawr  iawn  a  gwerthfawr."  "Canys  bachgen  a  aned  i  ni, 
mab  a  roddw^d  i  ni,  a  bydd  y  llywodractli  ar  ei  ysg\v>'dd  ef; 
a  gelwir  ei  enw  ef,  Rhyfeddol,  Cynghorwr,  y  Ihiw  cadai-n, 
Tad  tragywyddoldeb,  Tywysog  tangnefedd.  Ar  hclaetlirwydd 
ei  lywodraeth  a*i  dangnefedd  ni  bydd  diwedd;  ar  orseddfa 
Dafydd,  ac  ar  ei  freniniaeth  ef,  i*w  thrcfnu  hi,  ac  iV  chadam- 
hau  â  bam  ac  à  ch^-fiawnder,  o'r  pryd  hyn  a  hyd  byth," 
Esay  ix.  6,  7.  "Bydd  lawen  ia^^-n,  ti  fcrcli  Sion;  a  chroch- 
wena,  ha  ferch  Jenisalcm.  "VVí  lo  dy  frenin  yu  dyíbd  atat; 
cyfia^Tn  ac  achubydd  yw  efe;  y  mae  efe  yn  llariaidd,  ac  yn 
marchogaeth  ar  asyn,  ac  ar  ebol  llwdn  asyn,"  Zec.  ix  9. 
**A  thithau  Bethlehem  Ephrata,  er  dy  fod  yn  fechan  yn 
mhlith  miloedd  Judah,  eto  o  honot  ti  y  daw  allan  i  mi  im  i 
&d  yn  Llywydd  yn  Israel,  yr  hwn  yr  oedd  ei  fymediad  allan 
0'r  dechreuady  er  dyddiau  tcagywyddoldeb,"  Micah  v.  2. 
Dywedodd  yr  aagel  wrtin  Mair  cyn  ymddwyn  y  plentyn  yn  y 


Digitized  by  Google 


46  BBBKIKIAEXH  CEISX. 

bru,  mai  brenin  oedd  i  gacl  ei  eni  o  boni.  "  Hwn  fydd  mawr, 
ac  a  elwir  yn  Fab  y  Goruchaf ;  uc  iddo  y  rbydd  yr  Arglwydd 
Dduw  orseddfa  ei  dad  Dafydd.  Ac  efe  a  dejTnasa  ar  d^ 
Daíydd  yn  dragywyddj  ac  ar  ei  freuiniaeth  ni  bydd  diwedd,^' 
Luc  i.  32,  33. 

4 .  Y  mac  Críst  yn  frcnin  trw^'  ^'ds5^liad  cyfeiUion  a  gelyn- 
ioii.  Cydnabydd"W'}'d  ef  yn  freniu  ^an  y  byd,  gan  nflPem,  gan 
dd^^lion»  gan  gytbreuliaid,  gan  saint,  gan  becbaduriaid,  gan 
y  doetbion;  bwy  a  ddaethant  o'r  dwyrain  i'w  addoli  dan  y 
cymeriad  o  íreniu  yr  luddewon.  Y  mac  Pilat,  o  dan  oruwcb- 
lywodraetiiiad  y  nefoedd,  yn  ei  gyhocdcli  yn  írenin.  "A 
Philat  a  ysgrifenodd  ditl,  ac  a'i  dododd  ar  y  groes.  A'r 
TSgrilbn  oedd»  lesu  o  Nazaretb,  Breain  yr  luddewon.  Y  titl 
nwn  gan  byny  a  ddarllenodd  Uawer  o'r  luddewon:  oblegyd 
agos  i'r  ddmas  oedd  y  £ui  He  y  croesbooliwyd  yr  lesu;  ac  yr 
oedd  wedi  ei  ysgrifenu  yn  Uebraeg,  Groeg,  a  Lladin.  Yna 
arch-K>£Eeinaid  yr  luddewon  a  ddywedasant  wrtb  Pilat,  Ka 


1_  J 

j 

ysgnfenais,  a  ysgrífenais,"  loan  xix.  ld-*-21.  Y  mae  mwj 
nag  awdurdod  PiJat  am  beidio  newid  yr  ysgrifen;  y  mae  Duw 
yn  y  nefoedd  yn  gomwch-lywodiaethu.    Y  mae  yr  hoU 

efengylwyr  yn  cr)  bA^yll  axn  y  titl  hwn,  yr  byn  sydd  yn  dangos 
eu  bod  yn  g^eled  rh3rw  âtwredd  a  dírgelwch  ynddo*  Nid 
yw  y  geixiau\ii  c}tlw^8  achos  ei  gondemniad,  ac  aeh^^^^- 
ladau  yr  luddewon,  eithr  yn  ^nw)  s  cyboeddiad  eglur  o'i 
ogoniant  yn  ei  freniniaeth.  Íe8u  o  ^azareth,  Bx^in  jr 
luddewon.  FeUy  rhoddw^  d  y  tiiL  hwn  iddo  gan  y^  nefoecH, 
trwy  ddwylaw  Pilat,  er  egluio  fod  Ctiet  yn  fremn  pan  yn 
marw  ar  y  groes.  "Yna  milwyr  y  rbaglaw  a  gymerasant  yr 
lesu  Vr  dadleudy,  ac  a  gynullasant  ato  yr  boll  fyddin.  A  bwy 
a*i  dyosgasant  cf,  ac  a  roisant  am  dano  fantell  o  ysgailad, 
Ac  wedi  iddynt  bletbu  coron  o  dtbain,  bwy  a'i  gosodasant  ar 
ei  ben  ef,  a  cborsen  yn  ei  law  ddcbeu,  ac  a  blygasant  eu 
gliniau  ger  ei  fron  ef,  ac  a'i  gwatwarasant,  gan  dd^^wedyd, 
Henífych  well,  lircuin  }t  luddewon,*^  Mat.  xxvii.  27 — ^29. 
Cb>vi  wehvcb,  fy  ngbyfeillion,  y  milwjT  yn  ei  goroni,  yn  ei 
wisgo  mewn  roi/al  robes,  yn  rhoddi  te^TiiAvialcn  yn  ei  law,  ac 
yTi  plygu  gbn  iddo.  Cellwair,  y  mae  yn  debyg,  oedd  y  petk 
ganddynt  bwy ;  eitbr  yr  oedd  y  nefoedd  uwebben  yn  serious^ 
ac  yn  peri  i  fawrbydi  breninol  ei  Fab  gael  ei  gydjiabod  gan 
ddynion  mewii  tywyllwch,   Ni  ddaetk  Crist  yn  j  caawd  i'x 


Digitized  by  Google 


BliiiNINIAETn  CHIST. 


47 


àjbm  uniongTickàl  o  egluro  ei  fitwredd  breninol;  nid  i  íod 
JB.  &niwr,  eimr  yn  lacâiwdwr.  Y  mae  nator  ei  swyddcw- 
aeth  yn  argraffedig  yn  ei  enw,  ac  wedi  ei  eébonio  gan  angâ* 
''liaelwi  eienwálesu;  oblegydefea'waredeiboblo£li- 
wrth  ea  pecliodau.''  Er  hyny,  Uewyrcliodd  allan  ychydig  o 
belydran  ei  ogoniant  breninol  yn  ei  ddaroet^ngiad  iselaf.  Yn 
ei  enedigaeth.  yr  oedd  Ihiaws  o  In  nefol  yn  <r^hoeddi  fod  Geid- 
mdwedL  eicoii,  ac  xnaiGbriBtYr  Argh>7ddoeddhwnw.  Y 
seren  yn  arwain  y  doetíiion  o'r  dwyiain  i  daln  cydnabyddiaeth 
beninol  iddo.  "A  phan  ddaethant  i*r  t^,  hwy  a  welsant  y 
náb  bychan  gyda  Mair  ei  fam ;  a  hwy  a  s}Ttliiasant  i  lawr, 
ac  a'i  haddolasant  ef ;  ac  Avcdi  ap^oryd  cu  trysorau,  a  ofFrym- 
asMit  iddo  amiiej^ion;  aur,  tlius,  a  niyr,"  Mat.  ii.  11.  llliodd- 
odd  ychydig  amlygiadau  o*i  fawi-edd  breninol  i*w  ddysp^-blion 
yn  ei  fywyd,  hyn  oedd  yn  eu  gorfodi  i  ddpvedyd  gjda 
Xathanael,  "Tydi  yw  Mab  Duw;  tydi  yw  Brenin  Israel,'* 
loan  i.  49.  GorclnTiiynai  gyda  y  fath  awdurdod  y  g^^'}'nt  a*r 
môr  yn  ddystaw  a  llunydd,  nes  oedd  pawb  yn  gwaeddi  allan 
mewn  s^ndod,  "Pa  ryw  iin  jvr  hwn,  gan  fod  y  gw^Titocdd 
hefyd  a'r  môr  yn  nfuddhau  iddo?''  Yr  oedd  y  gwynt  a'r 
môr,  pe  buasent  hvry  yn  deall,  yn  arfer  ufuddhau  iddo ;  yr 
oeddjTit  yn  adnabod  yn  buiion  "pvry  ydoedd.  Efe  oedd  yr 
hwn  a  gauodd  y  môr  á  dorau,  pan  ruthrodd  efe  allan  megys 
po  {lf'iií\i  allan  o'r  groth ;  gan  ddywedyd,  Ilyd  ymn  y  deui,  ac 
md  yn  mhellacli ;  ac  ynia  yv  atelir  ynicli^^^  dd  dy  donau  di, 
Job  xxxTÍii.  11.  Y  mae  eíe  yn  danfon  am  yr  ascn  hcb  of^-n 
cenad  y  perchenog,  gan  ddywedyd,  "Ewcli  i'r  pentref  sydd 
ar  eich  cyfer,  ac  yn  y  man  cnwi  a  gcwcli  asyn  yn  rhw-j^n,  ac 
ebd  gyda  hi:  goIlyn(pv'cli  hwynt,  a  dygwch  ataf  fi.  Ac  os 
dywed  neb  ddim  mthych,  dywedwch,  Y  mae  yn  rhaid  i'r 
Axf^myáã  wrthynt;  ac  yn  y  man  e£9  a'u  denfyn  hwynt.  A 
kyn  olí  a  wnaethpwyd,  fel  y  cyflawnid  yr  hyn  a  ddywedasid 
trwy  y  prophwym,  yn  dywedyd,  Dywedwch  i  ferch  Sion, 
Wele  dy  Frenin  yn  dyíod  i  ti  yn  addfwyn,  ac  yn  eistedd  ar 
aayn,  ac  ebol  Uwdn  asen  arferol  à'r  iau,"  Mat.  xxi.  2 — 5.  Y 
Brooin  lestt  biau  y  ddaear  a*i  chyflawnder,  am  h^y  dj^vedwch, 
01  ffofyn  neb,  fi>d  yn  rhaid  iddo  gael  yr  eiddo  ei  hun.  Ehodd- 
OM  ^Uirhad  o'i  mwrhydi  breninol  pan  yn  marchogacth  tua 
Jenimemar3nra8en.  Yr  oedd  y  ddaear  bronynneidio  o  dano; 
7  eoed  a'r  ceryg  bron  yn  gwaeddi  aUan.  A  1hyr&  ddir&wr  a 
èMBaaant  eu  diUad  ar  y  tiSnrdd;  eraill  a  dorasant  gangan  o'r 
gwydd,aoa'ute«na8a&tarhydy  ílbrdd.  A'r  toifeydd,  y  rhai 


Digitized  by  Google 


48 


BRENIXIAETil  CRIST. 


oedd  yn  myned  o*r  blaen,  a*r  rbai  oedd  yn  ãyíoà  ar  ol,  a  icf- 
asant»  gan ddywedyd,  Hosaxma  i  &b  Dafydd:  bendigedig  yw 
yr  hwn  sydd  yn  d}-fod  yn  enw  jr  Arglwydd:  Hosanna  yn  y 
^gorueliafion.  Ac  wedi  ei  ddyfoa  i  mewn  i  Jerusalém,  y  ddinas 
qU  a  g}Tih}Tlbdd,  gan  ddj-wedyd,  Pwy  yw  hwn?  A*r  torf- 
eyàá  a  ddywediisant,  Hwn  yw  lesu,  y  pi  ophwyd  o  Naeareth 

Sa  Oalika,''  Mat.  xxi.  8 — 11.  Y  mae  yn  cjmieryd  yr  awdur- 
odi  guro  y  marsiandwyr  o*r  deml,  yr  hyn  fàaãai  yn  berygl 
i  ddyn  cyflfredin.  Gwrthododd  yr  offeiriaid  ef;  "Éitíff  hwy 
a  lefarasant,  Ymaith  ag  ef;  croeslioeHer  ef"  loonnz.  15. 
Ond  y  bobl  a'i  harddelodd  ac  a'i  cyhoeddodd  yn  fremn,  gan 
ddywedyd,  ''Bendif^edioj  yw  y  brcnin  sydd  yn  dyfod  yn  enw 
yr  Arp:hv}'ddr  tanf]^ncfedd  yu  y  nef,  a  gogoniant  yn  y  gor* 
uchafV'  Lvic  xix.  3H.  Gotioniant,  medd  fv  enaid  tlawd  inau 
hcíVd.  Cai  ti'  íV  enaid  inau  yinuiio  â'r  nefoedd  a'r  ddaear  Vw 
goroni  yn  oes  oesoedd.  Bydded  y  Brenin  lesu  byw  yn 
aragyw\-dd. 

'  Yu  a\vi%  fy  ngb}^eillion,  cewcli  ditl  y  Brenin  hwn  oddiwrth 
y  gwynt  a'r  môr,  ancrau  a'r  bedd.  Dacw  Lazarus  yn  dyfod 
allan  i  dystiolaethu  i  r  gwii'ionedd.  Yr  oedd  cleíydau  ac 
an;j;~aii  ^ti  ffoi  o  ílacn  ei  orchymyn  ef.  Gof}Ti\vcli  i'r  deillion, 
a  hwy  a  waeddant  allan,  Njtií  a  gawsom  ein  llygaid  ganddo; 
Hosanna  i  fab  Dafydd.  GofjTiw  ch  i'r  byddariaid,  a  dywedaut, 
Gawsom  ein  cliistiau.  Gof}Tiwch  i'r  cloffion,  hwythau  a  dyst- 
iolacthant  iddjTit  f;acl  traed  ganddo.  Gof\Tiwoh  i'r  clerfion, 
a  dywedant,  Gawsom  icchyd  yn  rhad.  Goí^Tiwch  i'r  meirw, 
a  dywedant,  Gawsom  ninau  fpvyd.  GofyTiwch  i'r  cj^tbreul- 
iaid,  a  dywedant,  "Ni  a' th  adwaen  di,  j)vry  jíhvyt^  losn  Fab 
Duw;  betb  sydd  i  ni  a  mielom  à  thi?  a  ddaethost  ti  yma  i'n 
poeni  ni  c}'^yr  amser?  A'r  cythretdiaid  a  ddeisj^fasant  amo, 
gan  ddpvedyd,  Os  bAvri  ni  allan,  caniata  i  ni  f^Tied  jTnaith  i*r 
genfaint  foch.  Ac  efe  a  ddywedoddwrdiyil^  £wGh»'^Mat.TÍn. 
29 — 40.  GU)goniant,  y  mae  wedi  ysigo  pen  yaarph,  wedi 
dinystrio  yr  hwn  oedd  â  nertb  mai-wolaeth  ganddo ;  byny  yw, 
diafol/^  Ileb.  ii.  14.  Y  xnae  diafol  yn  cydnabod  fod  ei  ben 
wedi  ei  yeigo ;  ni  bu  yr  m  £Eitb  b}i:h  wec^  i  Grist  drengn  ar 
y  groes.  Mae  angau  yn  cydnabod  hefyd  lod  ei  golyn  weidi  ei 
dynu,  a'r  bedd  yn  dywedyd  ei  fod  yntaa  wedi  oolli  yr  agor- 
iadau. 

5.  Y  mae  Crist  nid  yn  unig  à  bawl,  ond  y  mae  erbyn  beddyw 
mewn  eyflawn  feddiant.  Mae  efe  wedi  ei  ddyrohaftt  i'r 
onedd.   Ni  ohaf  ddywedyd  yn  awr  am  ei  eneiniad  ag  oiew 


Digitized  by  Google 


BBBKXNIAEXH  CBISI. 


49 


MBteidd  i V  awyâdy  dtíir  am  ei  goramad  a'i  àtiftdmâaá  Vt 
«nedd.  Yr  ydym  yn  darllen  am  y  Tad  yn  ^  enemio  ag  olew 
rafidedd  tu  hwnt  i  w  gyfeOlion,  Heb.  i.  9.  "Hwn  a  sdiodd 
Duw  Dady"  loan  vi.  27.  Y  mae  Duw  Dad  yn  ei  goroiii  à 
gogoniant.  A  gogoniant  ao  anrhydedd  y  coFonaiit  ti  ef,  ae 
a'i  goaodaist  ef  ar  weithredoedd  dy  ddwylaw ;  ti  a  ddarostyng- 
mst  bob  peth  dan  ei  draed  ef/'  Heb.  iL  7»  8.  Mae  ei  fiEim 
befyd,  sef  yr  eglwys,  yn  ei  goroni  &  choronaii  lawer.  Mae  y 
Brenin  yn  cael  miloedd  o  goronau  bob  dydd  oddiwrth  y  saint, 
y  rhai  a  waredodd  efe  trwy  ei  waed.  Ar  ei  ben  bendifi^edig 
y  byddo  coronau  diddíwedd  o  fawl,  am  iddo  farw  }ii  ciii  Ue, 
a'ii  pr)' nu  i  Dduw  trwy  ei  waed.  Coronwch  ef,  fv  niiodyr,  â 
moliant  am  hyn.  Y  mae  fy  enaid  yn  barod  i  w  goroni  y 
fynyd  hon.  Gogoniant !  ai'  ei  ben  y  byddo  y  goron  yn  oee 
oesoedd.  Eweb  allan,  ferched  Sion,  ac  edryehweb  ar  y 
brenin  Solomon  yn  y  goron  â'r  bon  y  coronodd  ei  fam  ef  yn 
ei  dd^dd  dyweddi  ef,  ac  yn  nydd  Ilawenydd  ei  galon  ef^ 
Can.  lii.  11.  Edrycbwcb  amo  yn  ei  ddyrchafiad  a'i  eisteddiad 
ar  yr  orsedd,  a'r  holl  nefoedd  yn  plygu  iddo.  *'  Dyrcbafodd 
Duw  â  Uawen-floedd,  yr  Arglwydd  à  sain  udgorn,''  Sal. 
xlvii.  5.  *'0  byrtli,  djTcliefwch  eieh  penau;  ac  ymddyrcb- 
efwch,  ddrysau  tragpvyddol ;  a  Brenin  y  gogoniant  a  ddaw  i 
meTHi,"  Sal.  xxiv.  7.  Y  mae  y  geiriau  liyTi  y  n  dangos  Ilaw- 
enydd y  nefoedd,  pan  y  dychwelodd  adref.  Yr  oedd  yr  holl 
drigfenau  tragywyddol  yn  fawl  drwyddynt  oll,  Dawnsiodd 
7  brenin  Dafydd  paa  dygwyd  yr  arob  i  Sion ;  eithr  y  mae  yr 
boU  nefoedd  yn  daivnaio,  jn  oaaxi,  ac  yn  bloeddio,  ac  yn  curo 
dwylaw  pau  j  mae  Brenm  y  gogoniant  3m  dycbwelyd  adze^ 
•c  yn  cymeryd  meddiant  fel  Cyíryiigwr  o*r  tngfiemau  tragy« 
vyddol.  A  mi  a  edrycbais,  ac  a  glywais  lais  angylion  lawer 
yn  ngbylck  yr  orseddfainc,  a*r  anifeiliaid,  a*r  henuriaid :  a*n 
rbifedi  hwynt  oedd  fyrddiynau  o  fyrddiynau»  a  miloedd  o  âl- 
oedd :  yn  djrwedyd  à  llef  uch^,  Teilwng  yw  yr  Oen,  yr  bwn 
aladdivyd»  i  dderbyngallu,  a cbyfoetb,  doetbineb»  a  cbademid, 
ae  anrhydedd,  a  gogoniant»  a  bendith/'  Dat.  y.  11, 12.  Nid 
yn  unig  fe  ddawnsiodd  y  brenin  Dafydd  o  âaen  yr  arcb,  ond 
befyd  yr  offbiriaid  a  chwythasant  vn  eu  cym,  a  bloeddiodd  j 
bobl  gana  mewn  llawenydd«  Nia  oedd  gwaeddi  a  bloeddio 
aiawr  ar  y  ddaear  pan  esgynodd  Mab  Duw;  yr  oedd  y  llawea- 
ydd  a'r  gotfoledd  y  tu  fewn  i'r  llen,  yn  mlditb  yr  angylion,  y 
gwaredigion  dan  yr  ben  erochwyliaeth,  y  patneircb,  y  pro- 
ibrydi,  yr  offeiriaid,  a'r  boU  o  l>ob  gradd.  They  made  hiUm» 


Digitized  by  Google 


50 


BniriKIABTH  OBIST. 


ring  with  akmiiê  thaê  day*  Yr  oedd  bryniau  tragywyddoldeb 
yn  aâsain  gan  eu  caniadnu ;  ac  felly  7  byddant  yn  dragy* 
wyddol  mwy.  Yr  oedd  y  Tad  yntau  vn  gwaeddi,  Tyred  yn 
y  Maen;  **ei8tedd  ar  fy  neheulaw;'  y  mae  yn  bryd  i  ti 
itfphwys  bellach,  fy  anwyl  Fab.  Y  mae  dagrau  a  gruâdfioiau 
y  groes  wedi  eu  syeliu  ymaith:  yr  oedd  yma  heb  le  i  roddi 
ei  ben  i  lawr,  yn  eãel  ei  gyfrif  gyoa  tbroeeddwyr  a  chátdwyr, 
9Í\  erlid  i  ftrwolaetíi ;  eíihr  yn  awr  yn  hy\\  yn  nghaaol  mawl 
y  gwaredigion.  Daw  eto  yn  y  man  gyda  **bloedd  yr  ardi- 
angel,  ac  udgom  Daw/'  Gan^  d  ef  yn  ein  byd  ni  mewn 
ystabl»  eitbr  yn  awr  y  mae  yn  y  Ue  ucbaf  yn  y  nefoedd ; 
dyoddefodd  y  groes,  ond  yr  awr  hon  y  mae  yn  gwisgo  y  goron ; 
cafodd  gabledd  oddiwrth  ddynion  yma,  eiihr  yn  bresenol  y 
y  mac  yn  derbyn  Haleluia  oddiwrtn  saint  ac  angylion. 

6.  Y  mae  }ti  awr  wedi  ei  gadamliau  mewn  cjíawn  awdm*- 
dod  brcninol.  Yr  vdoedd  wedi  ei  neillduo  yn  frenin  ^11 
nhragyw\'ddoldcb,  a  chyliocddwyd  ef  yn  frenin  yn  Eden  i 
ysigo  pen  y  sarph ;  jTacgliirodd  ar  Sinai  yn  rhoddiad  y  g}'f- 
raitb  danllyd,  yn  n<2:hanol  y  mellt  a  tharanau,  pi  mkrcsenol- 
deb  tyría  fawr  o  bobl.  Sefydlodd  yr  eglwys  a*r  wladwriaeth 
luddcwi^;  ordeiniodd  henuriaid,  offeiriaid,  arch-otfeiriaid, 
prophwydi,  a  breninoedd  o  dano  ei  bun,  i  lywodraethu  yn  ol 
y  cvfrcitbiau  gosodedig,  y  rhai  oedd>Tit  gysgodau  o  Iwodr- 
aetn  well,  ar  ol  ei  adgyfodiad  ef  oddiwrtb  y  mcirw.  (iorcby- 
mynw}'d  i  holl  lywodraeth  Duw  i  ymostwng  iddo  yn  ei  balas 
newydd,  ac  yn  t  i  ddillad  newydd,  yn  y  natur  dd}'nol.  Yr 
angjdion  a'i  addolasant;  ac,  fel  y  dywedais  o'r  blaen,  yr  oedd 
ei  ymddaní^osiad  cyntaf  yn  eglurbad  o'i  swy^dd  ofFeiriadol  yn 
benaf,  er  fod  yebydig  o  fa^vrcdd  ei  freniniaetb  megys  )ti  diauc 
yma  a  thraw;  ond  wedi  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw  a*i 
esgyniad  i*r  nefoedd,  y  mae  y  llen  yn  cael  ei  rhwygo,  a'r 
mawr  rhagor<d  ogoniant  yn  dyfod  yn  hoUol  Tr  goiwg.  Y 
mae  mawredd  ac  awdnrdod  dwj^fol  yn  egluredigyn  nhywallt- 
iad  yr  Y8br}  d  Glân  ar  ddydd  y  Pentecost,  ac  yn  ngbasgliad 
ei  eglwys  o  blith  y  Cenedloedd,  a*r  luddewon  hefyd.  Y  mae 
yn  daníon  cleddvf  yr  Ysbn^d  yn  nwylaw  y  dysgyblion  i  bob 
gwlad»  i  holl  aeyrnasoedid  a  ihywyBOgaethau  y  byd,  heb 
genad  neb  o  lywiawdwjT  y  dcíaear,  yr  hyn  sydd  yn  dy- 
wedyd  ei  fod  yn  uwch  brenin  na  hwy,  a  bod  hoU  natur  o  dan 
ei  awdurdod.  Bhoddodd  ergyd  marwol  i  anngbrkt  yn  y 
dLwygiad  Germanaidd;  ac  y  mae  yn  parbau  i  ergydio  ar  ben 
Babuon,  y  bntain  &wr,  nes  y  bydd  wedi  ei  Uwyr  ddinystria 


Digitized  by  Google 

I 


I 


BBSNIKIAETH  OBIST.  61 

Y  mae  y  gau-l>rophw}-d  Mahoinet  i  syrthio  o'i  flaen;  ady- 
chweliad  yr  luddewon  ato  ci  hun  i  <?Mneryd  11c  yn  fuan;  y 
mae  cyflawnder  y  Ccnedloedd  i  ddod  i  mewn,  a  Satan  i  gael 
d  rwymo,  ac  yna  y  teyrnasa  yn  fuddugoliaetlms  am  fil  o 
ílyiiyddoedd.  Y  gareg  fach,  a  aorwyd  nid  â  llaw,  a  dreigla 
am  draws  y  Pab,  Mahoroet,  Paganiaeth,  luddewaeth,  sn- 
l^ddiaetli,  a  SooiBiaetli,  ac  a  â  yn  fynydd  mawr,  gan  lenwi 
yr  holl  ddaear.  "HoU  deyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  ein 
narglwydd  ni,  a'i  Qmt  ef."  "Rhaid  iddo  dej-rnasu  liyd  oni 
OBodo  ei  holl  el^nion  yn  droedfainc  i'w  diaed/'  Henffjrch  y 
boreu  y  bydd  ein  &enin  bcndigedig  uwchlaw  pawb  ary 
ddaear,  megys  y  mae  yn  y  nefoedd. 

7.  I  vneyd  ei  ditl  yn  fwy  eglnr  byth,  y  mae  ganddo  yr 
holl  arwyddnodau  braiinol.   Coronwyd  ef,  fel  y  dy  wedasom, 
gan  y  Tad,  nid  á  drain,  ond  à  gogoniant  ao  anrhydedd.  Y  nef- 
oeddyw  ei  orsedd&inc,  y  ddaear  tw  Ueitbig  ei  draed.  *^Wrth 
y  Máb,  dy  orsedd&inc  di,  O  Dduw,  sydd  yn  oes  oesoedd; 
tqrxnwialen  nxiiondeb  yw  tmnwialen  dy  de\Tnas  di/^  Heb» 
i  8.  Teyxnwialen  o  aur  i  lywodiaetlui  ei  adeiliaíd,  teym- 
mfen  haiam  i  ddacmtwng  ei  elynion,  a'u  dryllio  h^vy  ja 
diwOMw.    Y  mae  dedd^  dau-finiog  yn  ei  law,  }ii  tori 
wyneb  a  chefa.  "Gwregysa  dy  gleddyf  ar  dy  glun,  O  gadam, 
a'tíi  ogoniant  a' th  harddwch.    Ac  yn  dy  harddwch  marchog 
yn  llwydclianus ;  o  he^^vydd  gwirionedd,  a  lledueLsn^-ydd,  a 
chj-fiawiider :  a' th  ddclieiáaw  a  ddysg  i  ti  bethau  oftiadwy. 
Pobl  a  syrthiant  danat ;  o  hcr^\'ydd  dy  sacthau  llyinioii  yn 
gl}Tiu  yn  nghalon  gel^mion  y  brcniu,"  Sal.  xlv.  3 — 5.  Coat 
of  arms  ein  brcniu  ni  yw  y  Llcw  a'r  Grocs.    Llcw  o  Iwyth 
Judah,  yn  gorchfygii  ci  cljTiion;   a  Christ  ai-  y  grocs  yn 
gwarcdu  ei  bobl  oddiwrth  eu  pcchodau.    Y  mac  fel  brenin 
yn  rhoddi  cyfreithiau.    Rhoddodd  y  ddcddf  foesol  ar  Sinai,  a 
deddí' íiydd  o  Síon.    Y  mac  ganddo  orseddfcinciau  lawer:  y 
mae  jn  gwneyd  cich  calonau  yn  orseddau,  ac  ^ii  teymasu 
trwy  ras  i  fy^yd  trag>^yddol  amynt. 

Y  mac  ei  lys  penaf  yn  y  nefoedd,  cithr  y  mae  yn  fynych 
p  cadw  Uysocdd  yn  y  wlad,  yn  gystal  a'r  brifddiuas.  Pa  Ic 
bynag  y  byddo  dau  ncu  dri  wedi  ymg^-nuU  yn  ei  cnw,  y  mac 
ym>  lys  gan  y  lircnin,  ac  y  mae  cfo  yn  preswylio  yn  y  canol, 
W  yn  bendithio.  Y''  mae  ganddo  bendeíigaeth  ardderchog. 
Seraphiaid,  ccmbiaid,  a'r  rhai  rhagorol  y  ddaear;  áymti 
nohility  na  fydd  ddim  oywilydd  gan  y  nefoedd  eu  hamhydeddu 
^ytlu  Yr  angyHon  yw  ei  gerbydau  a'i  royal  guard.  Yr  oedd 


Digitized  by  Go  ^i.^ 


* 


52  BBENIHIAXTU  CBI8T. 

ganddo  ddeg  mil  o  gerbydau  yn  ci  drain  ar  ddydd  ei  goron- 
iad;  mil  o  filoedd  o  weision,  wrth  ddnvs  y  palas,  }ti  barod 
iV  dderb}Ti,  a  gwasanaethu  amo.  Weithiau  y  mae  yn 
gwneyd  y  *'cymylau  gerbyd  iddo,  ac  yn  luarchog  ar  aden- 
ydd  y  gwjTit."  **  Ac  y  mae  ganddo  ar  ei  wisg,  ac  ar  ei  fordd- 
wyd,  enw  wedi  ei  ysgrifenu,  Brenin  y  breninoedd,  ac  Argl- 
vryàà  yr  arglw^  ddi,"  Dat.  xix.  16.  Gwelodd  Daniel  ei  wisg 
freninol,  ac  yv  ydoedd  c}ti  Ts^Tied  a*r  eira,  Dan.  vii.  9. 
Gwelodd  Esay  ef  mcwii  p:\\'isíToedd  cocbion,  yn  dycliwelyd  o 
faes  y  gwacd.  Y  mae  ganddo  liefyd  swy^dd^v^yr  lawer  yn  ci 
deymas.  Apostolion,  proph\\ydi,  efengylwyr,  dysgawílw}r, 
henuriaid,  a  diaconiaid.  Y  mae  efe  wedi  ymddiried  agor- 
iadau  y  deymas  iddjTit,  i  gadw  gwyliadwriaeth  ar  yr  athiuw- 
iaeth  a'r  ddysgyblaeth.  Cenadon  y  brenin  yw  ^einidogion 
y  Testament  Newydd,  y  rliai  ^dd ynnegeseua  rhwng  y  ddwy 
wlad.  *' Yr  ydym  ni  yn  genadan  aros  Grist,  megys  pe  byddai 
Duw  yn  áiásft  amoch  tr^^y ddom  ni :  yr  ydym  }ti  erfyn  dro6 
Grist,  Cymoder  ohwi  à  Duw,"  2  Cor.  y.  20.  Y  mae  e^m- 
pions  hcfyd  ja  nbeymas  y  Cyfryngwr.  Yr  oedd  yr  apostol 
Paul  yn  brif  ehan^ion  yn  oes  yr  apostolion,  a  miloedd  o  fer- 
thyron,  yn  ngwahanol  oesau  y  byd  yn  ymladd  hyd  an^u  ar 
y  maes  gwaedlyd,  o  "blaid  y  ffydd  a  roddwyd  unwaith  i'r 
saint."  Y  mae  ganddo  luoedd  nefyd.  Y  mae  lluoedd  o  sear 
yn  ymladd  yn  ei  vasanaeth  ireithiau;  yr  liaul  a'r  Ueuad  M 
commanãera-if^chief  yn  mhlith  y  Uu;  eithr  y  cwbl  o  dm 
gyfarwyddyd  yr  home  gwêmment.  Brenin  Síon  y  tu  cefii  i'r 
noU  luoeda.  x  mae  y  gw5^lt  ystormus,  y  dwr,  y  gwlaw,  yr 
eira,  y  cenllysg,  y  pláau,  y  clefydau,  y  daeargrynfãau,  y  Dan, 
a'r  ÚyfiGunt  ja  army  ein  mrenin  ni.  Pob  peth  at  ei  wasanaeth. 
Aeih  allan  i  ddarostwng  }t  Aipht  â  regimmt  o  lyffiiint,  a 
daeih.  a*r  hen  Pharaob  yn  fiian  iV  s}TiwjTran.  Ymoeododd 
ar  Herod  à  byddin  o  lau,  a  tlirengodd  ya  yr  ymosodiad  cyntaf. 
Nid  yn  tmig  y  mae  yn  cospi  fel  brenin,  eithr  y  mae  yn 
gwobrwyo  hefyd  fel  brenin.  Gwobrwyodd  yr  licn  kicLi-  â 
pharad>T}'s,  y  gair  cyntaf:  "Ileddpv  y  byddi  gyda  mi  yn 
Mliaiiidwys."  Y  mae  ganddo  awdm-dod  i  gadw  a  choUi;  i 
roddi  bpvyd,  i  faddeu  pccliodau,  ac  i  gospi  yr  anedifeiriol  â 
ciios2>edigaeth  dragywyddol.  Uffem  ^'^v  ei  garchar;  ac  y  mae 
yn  caxcham,  nid  am  saitli  mlynedd,  ond  am  diagpvyddoldeb. 
Nid  yw  Crist  yn  freniu  trwy  diaws-feddiant,  chwi  welwch, 
eithr  trwy  roddiad  y  Tad,  a  thrwy  ei  deihTigdod  ei  hun ;  efe 
a  brynodd  ei  ddeiliaid  â'i  briod-waed;  eíb  a  dywalltodd  for  o 


^  oj  by  Google 


BltBKISIAEXH  OBIST. 


53 


«aed,  ac  a  nofiodd  trwjddo  i'r  orsedd^Ediic.    Felly  y  mae  jn, 

awr  jn  eistedd  ar  orseddfa  ei  ogoniant,  yn  byw  mewu  bn  a 
mawredd  gogoneddus.  Pe  bai  ond  ymweled  à  ni  y  cyfarfod 
kwn,  ni  waeddem  gyda  y  dyrfa  pan  oedd  yn  myned  i  Jeru- 
flBlem,  *'Hoeaiuift  i  Fah  Dafydd;  bendigedig  yw  yr  liwii  sydd 

yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd." 

II.  Y  mae  eí  fi^niniaeth  ya  ysbrydol.  "Nid  yw  oVbyd 
hwa.'*  Nid  yw  yn  dywcdyd  nad  yw  ei  freniniaetíi  y»  y 
liyd  hwtt,  eithr  "nid  yw  o*r  byd  hwn.*' 

L  Nid  yw  y  Brenin  o'r  bydhwn.  Nid  oedd  na  rhwysg 
mc  ardderchogrwydd  o'i  gwmpas  e£;  fel  y  g^lir  mewn  cys^ 
yDtíad  a  bieninoedd  y  ddaãur;  eithr  yn  boUol  wrihwynebol; 
canys  gostyngeiddrwydd  a  thlodL  oedd  yn  weledig  i  bawb 
jpâào  et  *^  Wele  dy  fremn  yn  dyfod  atat;  y  mae  efe  yn 
knaidd,  ae  yn  marcbc^aeth  ar  asyn,  ac  ar  ebol  Uwdn  asyn," 
fte.  ix*  9.  "  Y  mae  Mab  y  dyn  faieble  i  roddi  ei  ben  i  lawr/' 
Paa  yr  ewyllysiai  y  bobl  ei  gipio  i'w  'wne3rd  yn  frenin  daearol 
ymaeyncilio  rhagddynt;  eithr  pan  ddaetbant  i'w  ddal  M 
tVQseddwr  ni  cbiliodd,  ond  cymerodd  ei  rwymo  yn  ew^ilysgar, 
á  groeshoelio,  a'i  ladd.  Felly,  chwi  wèhrch,  }t  ydoedd  yn 
ttDhebyg  i  freninoedd  y  byd  bwn.  Y  mae  yr  an%ddiwr  yn 
barod  i  wneyd  yn  ysgaèi  o'r  mater  bwn,  a  dirmygu  brenin- 
iiefli  Crist  o  herwydd  yr  annhcbygobwj^dd  sydd  j  nddi  i  bob 
peth  cyffelyb  yn  y  byd  hwn.  "Ah,"  eb  efe,  ''brenin  cyfritbl 
sydd  ^yda  chwi;  dyn  grogwyd  ani  ddwyu  asyu;  liiLiun 
cyfrifol  yn  wir ;  pwy  glysvoíld  am  freninoedd  yn  cael  eu  geni 
mewn  ystablau  ?  Mac  gan  íreuinoedd  balasau  i'w  dcrbyn. 
A  ydyw  preseb  yn  gryd  priodol  i  frenin?  Ystablau  yd\iit 
leoedd  i  anifeiliaid;  presebau  ydynt  ^11  perthvTi  i  ychain. 
Bethlehem  yn  11c  gcuedií^ol,  Nazarctli  anenwog  yn  lie  dygiad 
i  fyny ;  am  yr  hwn  le  y  goíynNvyd,  A  ddiclion  dini  da  ddj-fod  o 
hono?  P\v!  y  mae  oíÍPer  saer  yn  fwy  gweddus  iddo  na 
theymwialen  brenin.  Y  mae  gan  freninoedd  goronau;  a 
choronwyd  pitau  â  di*ain  o  ddmnyg,  am  ei  anturiaeth  a*i 
ryfyg.  Cafodd  groes  yn  lie  gorsedd,  y  mynydd  11c  Uys, 
publicanod  a  pkechaduriaid  yn  bcndeíigaetk ;  pysgotwyr  ^lòr 
Galilea  yn  weinidogion ;  Pedr  yn  champion,  yr  hwn  a  orch- 
fyg\*yd  gan  forwynig  fechan,  yr  hon  a  wnacth  iddo  ei  wadu, 
áan  djTigu  a  rhcgu.  Rhoddwyd  gwisg  borphor  am  dano,  a 
phlygodd  y  uiilwyr  o'i  liaen  gan  ddywedyd,  'Ilentfycli  well, 
brenm  yr  luddewon;*  aV  cwbl  mewn  dirmyg  a  gwawd. 
l^yma  y  £ftth  ftenia  yr  ydycb  yn  son  am  dano,"  ebe  yr  an* 

E 


Digitized  by  Google 


I 


54  BBENIKtAETH  CBI8T. 

ffyddlwr.  Mae  rliai  o'r  pcthau  hyn  yn  wír,  ao  yn  egluro  maí  ' 
fel  twyllwr  yr  ymddygwyd  ato  pan  yn  y  byd,  j 

Ai'os\vch,  cymerwch  bwyll  hefyd;  canys  y  mae  y  petliau 
yr  ydych  chwi  yn  eu  àwyn  yn  y  blaen  i  brofi  nad  yw  Crist 
yn  frcnin  o  gfwbl,  yn  bethau  trwy  ba  rai  yr  wyf  fi  yn  profi  ei 
ibd  yn  freiíin,  ond  nad  yw  ei  freniniaeth  o*r  byd  hwn.  Nid 
yw  Atheistiaid  a  Deistáaid  yn  deall  uatnr  ysbrydol  ei  deymas 
ef ;  am  byny  maent  yn  dywedyd  nad  yw  yn  firenin  o  gwbL 
Mae  y  deymas  yn  ysbrydol;  maent  hwythau  yn  gnawdol,  ae 
yn  dainnygw}T  y  nefoedd.  Eithr  pan  daw  efe  i  âtmu  y  byw 
a'r  meirw,  byddant  jn.  cxjnu  o  flaen  ei  fidnc,  ac  ele  a'u  tery 
bwynt  à  ewíalen  haiam  i  ufEbm.  Nid  fii  y  byd  hwn  yw  yr 
Arglwydd  lesu  mewn  dim.  Nid  fel  y  mae  y  byd  yn  rhodâi 
y  mae  efe  yn  rboddi,  loan  xiy.  27;  ac  nid  fel  y  mae  y  byd 

Sn  Uywodraetbii  y  mae  efe  yn  Uywodraethu:  y  mae  ei 
eymas  yn  ysbrydol.  Yr  oedd  yr  laddewon  yn  dysgw}!  i'w 
Messiab  fod  yn  frenin,  eiihr  ffwiihodaBant  Grist,  am  nad 
ymddangosodd  mewn  mawrliyai  breninol.  Yr  oeddynt  yu 
ei  ddysgw}d  fel  Cesar,  à  cboron  ar  ei  ben,  yn  eodi  teymas 
weledig  yn  ngwlad  Canaan,  ae  yn  taflu  Cesar  vn  bendramwiiw|fl 
o'r  Ilywodraeth.  Eitbr  yr  oedd  Ilywodraetn  Brenin  Bion  md 
\-n  erbjTi  breninoedd,  ond  uwcblaw  breninoedd.  Nid  yw 
lioll  frcninocdd  y  byd  ond  rhaglawiaid  o  dano  ef;  efe  yw 
r>reiiiu  y  breiunoedd,  ac  Arglwydd  yr  arglwyddi.  Nid  ocs 
arno  eisiau  ofiú  Ilerod,  Cesar,  na  neb  arall.  Y  mae  311  yviv 
foJ  y  Brenin  lesu  wedi  ei  eni;  eithr  y  mae  iiwchlaw  y  byd 
hwn.  Pe  bnasai  o*r  byd  hwn  cawsai  well  derbpiiad  iddo, 
a  niwy  o  amddiíFyniad  piddo  nag  a  gafodd.  "Pe  o'r  byd 
hwn  y  byddai  fy  mrcniniaeth  i,  fy  ngweision  i  a  ymdi*echent, 
fel  na'ni  rhoddid  i'r  luddewon."  Ni  ddaeth  i  ddinystrio 
Uywodractliau  gwladol,  ond  i'w  sefydlu  ar  dir  cyfiawn,  a 
phwrcasu  te}Tuas  ysbrydol  a  thragywyddol  iddo  ei  hun. 

Nid  YVi'  teyrnas  CrLst  fel  tewnasoedd  v  byd  hwn  mewn 
jTnddangosiad  allanol.  Llcv^-^Tchu  mewn  gogoniant,  mawr- 
edd,  ac  ardderchogrwydd  allanol  y  mae  teyrnasocdd  y  byd  ' 
hwn.  Yn  yr  allanol  y  mae  y  gogoniant  i  gyd.  Gogoniant 
teyrnas  Crist  sydd  yn  dufewnol ;  nis  gcllir  ei  ganfod  à  llygad 
cnawdol.  Gorsedd  ncfol,  nid  dacarol,  yw  yr  eiddo  ef;  ei 
lywodraeth  yn  y  gulon,  ti-^vy  yi*  Ysbryd,  er  gwneyd  ei  holl 
ddeiliaid  }ni  "  ewyllysgar  yn  nydd  ei  nerth."  Efe  yw  Ar- 
glwydd y  gydwybod;  nid  oes  drais  ati  ei  l}^odraeth;  y  mae 
yn  tyuu  à  thrugaredd,  yn  rbwymo  y  rhai  ysig  o  galon,  ac  yn 


Digitized  by  Google 


BBBSriKIASTH  CBI8T. 


53 


^^Buro  y  ihai  galaras.  Ymae  gwaed  a  chreulaadeb  yn  Uiwio 
y  rhan  fwyaf  o  orseddau  ein  byd  ni;  y  maent  wedi  eu  syl- 
aenu  mewn  creulonder,  ac  yn  cael  eu  dwyn  yn  y  blaen  mewu 
Inis  a  gorthrymdcr.  Bendigedig  am  deyrnas  Immanuel,  yr 
hm  sydd  yn  seiliedig  ar  winonedd,  ac  a  ddygir  yn  y  blaen 
mwn  cynawnder*  Y  mae  cyfreitliiau  Brenin  Sion  fel  ei 
hunan,  yn  ddaiomis  a  thmgarog.  Ni  d  deddíau  anmherfBBdtli 
y  byd  hwn  ydynt,  eithr  "yn  berf&ith,  ao  yn  iroi  yr  enaid: 
^fstidaeth  yr  Aiglwydd  sydd  sicr,  ac  yn  gwneuthur  y  gwir- 
ion  yn  ddoeth.  Dedd&u  yr  Arglwydd  sydd  uniawn,  yn 
bwenhau  y  galon;  gorcb^nnyn  yr  Arglwydd  sydd  bur,  yn 
goleao  y  lly^d,"  Sol.  xix.  7,  8.  Ei  gy£reiihiau  ydynt  ber- 
ftith,  }ii  cyrhaedd  meddyliau  y  galon  yn  gystal  a  gweith- 
xediadau  y  corph.  Nid  oes  eisiau  ar&u  cnawdol  o  fewn 
teymas  Immanuel:  gT\naewcb  sychau  â'r  cleddy&u,  a  pblad- 
wíau  â'r  gw  ay  wffyn. 
Y  mae  deíMaid  y  deyTnas  h(m  yn  bobl  ysbrydol,  nid  yn 

Kdol  a  bydol;  wedi  eu  geni  oddiuchod,  a'u  ^^sercbar 
a  sydd  uchod,  He  y  mae  Críst  yn  eistedd."  Dylent  fod 
sr  waban  oddiwrtb  ddynion  y  byd  bwn  mewn  lymner  add- 
fWyn,  mewTi  cymwynasgarwch,  a  phob  ymarweddiad  nefol. 
••Nid  ydynt  o' r  byd,"  medd  Crist,  "meg^s  nad  ydwyf  finau 
o'r  byd."  Dirmygockl  yr  Arghvydd  Ie.su  fawTcdd  bydol 
frwy  ymostwug  o'i  orseddíainc  i  dlodi  a  rhwyTiiau. 

Yr  ydoedd  yn  esiampl  o  ost^ngciddrwydd;  Lyddwch  yn 
debygiddo;  peidiwch  a  syciicdu  am  gjíbeth;  edi-yclnvch  ar 
y  Brenin  beb  le  i  roddi  ei  ben  i  lawr.  "Tiysorwcli  i  cliwi 
drysorau  yn  y  nef,  lie  nid  oes  na  gw^j-fyn  na  rli>vd  yn  lly^ru, 
alie  nÍ8  cloddia  lladron  trwodd,  ac  nis  lladvatant,"  Mal.  vi. 
20.  Os  ydycb  yn  ddynion  cyíbetbog  ar  y  ddaear,  byddwcb 
dnif^arog  wrtli  y  tlawd. 

Cy-merweh  esiampl  oddiwrtli  eieb  brenin,  i  }Tuarfer  cy- 
medroldeb,  caiiad,  a  phuideb.  Gwneii'  h}n  gyda  plilcser, 
osbydd  yr  un  cariad  ynom  ag  a  ddaetli  ag  eí  mor  isci  drosoni 
ni.  Pwy  na  ddymunai  fod  yn  ddeiliad  i'r  Brenin  bwn! 
Pw)-  na  ddymunai  wasanac  tlui  y  goreu  o  freninoedd,  Brenin 
nef\-  ncfoèdd?  Mae  fy  eiiaicí  yn  falcb  i  gael  plygu  iddo. 
Vil  yr  eneidinii  yn  benaf  y  niac  y  llywodraetli  hon  yn  cael 
ei  d\\'j'n  yn  y  bíaen  yn  y  byd  hwn.  ''Teymas  Dduw,  o' eh 
mewn  cbwi  y  mae."  Y  mae  efe  yn  ysgrifenu  ei  gj^fiaiUi  yn 
y  Ralon;  ac  yno  ymae  ef  wtdi  ei  oi^seddu,  ac  }ti  y^gwyd 
deymwiálen  yn  y  sercbiadao.   ''Canys  nid  yw  teymas 


Digitized  by  Google 


56 


Dduw  fwyd  a  díod;  ond  cyfia>nider,  a  thaognefedd,  a  Uaw*^ 
enydd  yn  yr  Ysbryd  Glân,"  BhsxL  xiv.  1 7. 

Dywedir  fod  swyddwyr  y  deymas  hon,  nad  yw  o'r  byd 
hwn,  yn  3rmdroi  meim  mawredd  byd<d  a  gloddest ;  yn  gwiasa 
titlau  tywysopaidd,  ao  yn  cysylltu  y  cwbl  a^r  byd  hwn.  z 
maent  yn  gwiago  dillad  esmwyth  ao  addumiadan  gwycliioii, 
ae  yn  mesr  pob  gwastraff  ar  geíb  y  Gwr  fti  fiurw  bx  j  gioes. 
T  maent  yn  cael  eu  galw  arglwyddi,  yn  Lordt  spiniÊtaIf  ja 
Righi  a  Jaoãt  Jteverend  Faikerê  m  Goa.  Nidywh^n  yn  ddim 
amsen  na  oheisio  bydoli  y  deymas  nad  yw  o'r  byd  hwn. 
OÁrglw}  dd,  y  fath  drueni  fod  gwir  flyniadau  am  deymas  dy 
anw^  1  Fab  bnm  wedi  myned  ar  goll  yn  y  ^enedlaeth  kon! 
Y  mae  gwaith  y  deymas  yn  cael  ei  drín,  nid  yn  Lambetiiy 
Tilandaf,  a  Thyddewi»  ond  yn  nghakxnau  pechadnziaid.  Y 
mae  y  deymas  hon  yn  eaél  ei  dwynyn  y  blaen  trwy  orchfyga 
pelynion  ^  sbrydol  yn  ein  oalonau.  "ámys  arâni  ein  milwri> 
laeth  ni  nid  ydynt  gnawdol,  ond  nerthol  trwy  Dduw  i  fwrw 
cestyll  i'r  Ilawr.  Gan  fwrw  dychymygion  i*r  Ilawr,  a  phob 
uchder  aj?  sydd  yn  ymgodi  yn  erbjTi  gwybodaeth  Duw,  a 
vhim  gaetliiwo  pob  moddwl  i  nfudd-dod  Crist,"  2  Cor.  x.  4,  5. 
Er  eu  bod  yn  leddiant  cyfiawn  iddo  trwy  roddiad  y  Tad,  a 
thr\>y  daliad  ar  y  grocs,  eto  y  mae  Satan  mewn  traws-feddiant 
o  hon}Tit,  fel  y  mae  yn  rbaid  eu  cymeiyd  trwy  goncwest.  Y 
luae  g>da  Cbrist  ^ti  rlipv  debyg  fel  ai::  >t  ydoedd  gydag 
Abraham:  rhoddodd  yr  Arglwydd  wlad  Canaan  i  Abraham, 
mewn  addcwid  a  chyfamod,  eithr  yr  oedd  y  Caiiaaneaid  mewn 
meddiant  o  honi,  fel  ag  yr  oedd  yn  rhaid  i  had  Abraham 
ymladd  am  dani,  a*i  henill  wrth  y  fodfedd,  cyn  y  gallasent  ei 
mwynhau.  Mac  y  tf  11c  y  mac  y  crjif-ai-fog  yn  cyfaneddu 
wedi  ei  roddi  i  Grist  gan  y  Tad,  ac  wedi  oi  br^nau  â  g^vaed 
ar  y  croesbren;  eithr  y  mae  diafol  mewn  j^ossession^  y  mae  y 
meddiant  presenol  yn  ei  law,  a  chcidw  fcddiant  er  pawb,  nes 
y  delo  y  gwir  Berchenog,  yr  hwTi  sydd  gryfach  nag  ef,  arno 
a'i  orchfygu,  ei  droi  dros  y  drw^s,  a  chymeiyd  y  lie  trwy 
goncwest.  Er  fod  Crist  wedi  marw,  a  phrynu  yr  enaid  â'i 
wacd,  cto  rhaid  iddo  ymladd  ei  ffbrdd  i  mewn  iddo,  a  chy- 
meryd  meddiant  fel  buddugoliaethwr  mawT.  Mac  ganddo 
hawl  iddo,  wedi  ei  br}Tiu  mor  ddrud;  er  h^nny  mac  yn  gorfod 
arwain  ei  luoedd  i  ymosod  amo  vJi  gymeryd.  Danfonodd  yr 
•Ajglwydd  lesu,  wedi  iddo  adgyfodi  o  feirw,  luoedd  o  apos- 
tolion,  efengjdwyr,  a  dysgawdwyr,  o  dan  arweiniad  yr  Ysbryd 
Qlàny  wedi  eu  haiíogi  â  chleddyf  dau-finiog  a  chawodydd  o 


Digitized  by  Google 


( 

BUENINIAEIII  CRIST.  67 

bíceDan,  i  wneyd  ymosodiad  ar  y  gydwybod.  Pacw  ârwydt 
fiiwr  ar  ddydd  7  Pentecost.  ^'H^rytliau  wedi  dywed  hyiiy  a 
ddwysfaigwjd  yn  eu  calonau,  ac  a  ddy  w«;dasaQt  vrih  Pedra^r 
moetolioii  eraul.  Ha  frodyr,  beth  ainiawA?**  Act.  ii.  37. 
zr  oedd}^t  yn  gwaeddi  allan;  a  pha  ryfedd,  pan  yr  oedd  y 
saethau  llyrniou  }  n  glynu  yn  nghalonau  gclynion  ^  brenin. 
Yr  oedd}^t  yn  syiihio  o  flaãi  magnelau  Sinai,  y  rbaa  oeddynt 
yn  cnro  i  lawr  efu  ffobaith  twylloârus»  ac  yn  rhoddi  y  cwbl 
jn  gydwastad  a'r  fiawr.  Felly  y  mae  y  eastell  yn  cael  ei 
gpaeryáf  y  mae  y  dinasyddion  yn  agor  y  pyrth,  ao  yn  dewis 
ea  Llywocbaetlrwr  newydd,  gan  ddywedyd,  "Tyred  i  mewn, 
ftndigedig  yr  Arghvydd,'*  Teymased  yr  Arglwydd  lesu, 
irwy  ei  Ysbryd,  yn  ein  calonau ;  cydnabyddwn  ef  yn  Frenin ; 
plygwn  iddo.  Y  mae  pawb  yn  ei  gj  dnabod  ond  gwallgofiaid. 
Mae  DafS  dd  oi  hun  yn  ei  alw  cf  Arglwydd.  Mae  Pilat 
yn  gofyn,  "A.Í  ti  yw  Brenin  yr  luddewon?  Yr  vryt  ti  yii 
dywedyd,"  elDe  Crist,  Mat.  xxvii.  11.  Nid  yw  yii  gwadu 
ei  ditl,  eitbr  yn  ei  gydnabod  o  flaen  breninoedd.  Y  mae  yn 
attb  yu  fwy  amlwg  a  chryf  o  flaen  yr  arch-offeiriad.  ''Dra- 
chefii  }T  arcb-offeiriad  a  ofy^dd  iddo,  Ai  tj^di  pv  Crist, 
Bíab  y  Bendigcdig?  A'r  Icsu  a  ddywedodd,  Myfi  yw:  a 
chwi  a  gewch  Aveled  Mab  y  d}Ti  )ti  eistedd  ar  ddcheiílaw  y 
gallu,  ac  yn  dyfod  yn  ngbymylau  ynef,"  Mare  xiv.  62.  Mae 
tafodau  d^snion  ac  angylion  yn  ei  gy^dnabod  yn  frenin;  ie,  y 
mae  Duw  ei  bun  wedi  ei  "osod  yn  frenin  ar  Sion,  ei  fjTiydd 
Bantaidd."  O  Arglwydd,  y  mae  fy  cnaid  tlawd  inau  yn  ei 
gyffesu  yn  frenin  yn  dragywydd,  a  cbaiff  fy  ngliniau  egwan 
Uygu  iddo  mwy.    O  Frenin  Sion,  bydd  fyw  byth.  Amen. 


Digitized  by  Google 


% 


58 

m 

PBEGETH  IV, 

BTPODIAD    MAB  Y  I>TN. 

"  Am  bjnj  byddweh  ohwithau  barod:  canys  yn  yrawrm  thybiooh.  y  daw 

Mab  y  dyn,"  Mat.  x.vív.  44. 

Y  MAE  y  bonod  hon  yn  bregeth.  Arglwydd  y  pregethwyr 
yw  y  pregetli\\T.  Propbwyd  mawr  yr  eglwys.  Cynwysiad 
y  brcp:ctb  yw  ci  ail  ddyíbdiad  i  famu  y  byd.  Y  mae  y 
bregetb  yn  ddwy  ran,  sef  eglurhad  a  chymhwysiad.  Y  rhan 
gyntaf  sydd  yn  desgriíio  arwyddion  a  rbyfeddodau  ei  ddyfod- 
iad,  o  adn.  1  i  42.  Ac  o  hyny  i'r  diwcdd  yn  anogactb  i  ddys- 
gwyliad  ac  ymbarotoad  i  gyfarfod  à  dydd  lesu  Grist.  Y  mae 
y  têstun  a  ddarllenasom  yn  y  rhan  ddiweddaf,  a'r  rhan  fwyaf 
ymarferol  o'r  bregeth.  Y  mae  ein  Hiachawdwr  yn  deâiyddio 
awy  gydmariaeth,  tm  o  ba  rai  sydd  o  flaen  y  testnn,  a*r  llall 
ar  ol,  i'r  d^ben  o  roddi  grym  yn  yr  anogactb  at  ymbarotoad. 

Y  gydmanaetb  gyntaf  y  cawn  syl\YÍ  ychydig  azni  yw  y  ddi- 
wedidaf  a  ddcâiyddir  gan  yr  Arglwydd  Ic  su,  sef  ymddygiad 
gwas  gyda  golwg  ar  ddy^odiad  elarglw}'dd.  Nis  gallasai  eín 
Hiachawdwr  siarad  am  ddim  yn  fwy  cydnabyddus  i'r  meddwl 
cyffiredin,  ac  yn  haws  ei  amgyffired* 

Y  mae  yn  gosod  allan  y  perygl  o  esgeuluso  dyledswyddau, 
a'r  daioni  ag  sydd  yn  deilHaw  oddi\\Tth  fod  yn  wyUadwrus» 
yn  nghyda  gwneyd  pob  peth  jn  ei  dymhor  priodoL  Y  mae 
bron  yn  anmhofiibl  i  neb  béidio  teimlo  nerth  yr  ymresymiad. 
Yr  oeáà  un  cadMdog  yn  dywedyd,  Fod  y  dyn  nad  oedd  yn 
teimlo  dim.  oddiwrth  dda  na  drwg,  ac  nad  oedd  yn  bosibl  á 
ddychiynn  na'i  ddenu,  yn  anargyhoeddedig,  yn  ddiberBwad. 

Y  mae  Crist  yn  defiiyddio  y  ddwy  ffordd  hon  yn  dra  efieithiol. 
Mae  yn  dangos  dedwyddwch  a  chysur  y  gwaa  £^ddlon  yn 
n}iPodiad  ei  arglwydd,  ac  yna  yn  egluro  8efyll&  alaethtts  ao 
ofioadwy  y  gwas  diog.  Mae  y  gydmariaetíi  arall  yn  sobr  a 
dycbrynllyd^  eto  yn  bynod  o  gymbwy^s,  sef  percnen  t^  a 
lleidr.  Y  mae  Cnst  yn  cymeryd  amo  y  cymeriad  o  leidr^  a'r 
dyn  yn  "berchen  t^."  Y  mae  y  corpb  yn  d^  He  y  mae  enaid 
yn  cyfaneddu,  yr  hwa  sydd  yn  fwy  gwerthfawT  na  deng  mil 
o  fydoedd.  Dy  ma  y  trv^sor  penaf  ar  y  ddaear ;  y  tiyr^or  y 
dylid  gofalu  aiu  dano  yn  fwy  na  dim  arall,  Y  mcddyliaii,  y 
geiíiau,  y  gweithrt  doedd,  yw  y  teulii  ma\NT,  ag  sydd  yi\  rhaid 
bwrw  golwg  ainynt,  a  gofalu  am  danynt  oU  bob  dydd.  Y 
mac  yr  Arglwj  dd  lesu  jn  galw  ei  hmi  yn  lleidr,  eithr  cofiwcb. 


Digitized  by  Google 


nidyw  hyn  yn  cynwjs  eí  fod  vn  droseddwr  fel  Qeidr;  eiilir 
oyrdmaríaeth  er  eglixro  ei  oníonwyliaeâisa.  Y  mae  efe  jn 
mbà  fel  Ueíclr.  Nid  ^  y  gydmariaeth  rhimg  perscm  a 
fomm,  gwaith  a  gwaith,  ond  yn  hytracli  rhwng  amser  ao 
iOlKr.  Y  mae  yr  apostol  yn  defiiyddio  yr  un  gydmariaeth 
pan  yn  dywedyd,  "  Y  mae  dydd  }t  Arglwydd  yn  dyfod  fel 
leidr  yn  y  nos."  Yu  gpuaint  a  bod  dyíbdiad  Ueidr  yn  y 
nos  yn  annysgw^-liadwy,  y  mae  y  gydmariaeth  yn  C3'fateb  yn 
bcrlíiiith.  Y  mac  gwr  y  yn  cysgu  heb  feddwl  dim  drwg; 
felly  y  mac  dj^odiad  Crist  at  yr  annuwiol. 

Ond  dichon  y  bydd  rhai  yn  barod  i  godi  gwrthrcsyniiad, 
gan  ddpvedyd,  Pa  fodd  y  gellir  cydmaru  Crist  i  leidr,  gan  ei 
fod  yn  dywedyd  ei  hun  nad  yw  efe  yn  áyíoá  fel  lleidr  ?  Nid 
yw  lleidr  }ti  dyfod  ond  i  ladrata,  ac  i  ladd,  ac  i  ddystrywio ; 
m}'fi  a  ddaethum  fel  y  eaent  fj^yd,  ac  y  caent  ef  yn  helaeth- 
mJi,"  loan  X.  10.  Gwir;  eithr  y  mae  hyn  yn  cael  ei  lefaru 
am  ei  ddj-fodiad  cjTitaf  me^vn  gras  a  thrugaredd.  le,  ond  y 
mac  lleidr  yn  dyfod  i  ladd,  a  lladratíi,  ac  i  >\nieyd  cam,  a 
drygu  y  diniwed.  Gwir;  eithr  y  mae  Crist  }ii  wahanol  i  leidr 
yn  ^T  ystyr  hyn.  Barn\N"r  ('yf^aT^^l  ydpv  yn  ei  ddyfodiad,  ac 
yn  rhoddi  i  bob  un  }ii  ol  ei  weithredoedd.  Efe  a  wobrwya  y 
duwiol,  ac  íi  gospa  yr  annmviol.  Bydd  ei  ddyforliad  ííyda 
golwg  ar  gyfiawnder,  fel  dyfodiad  Bamwr;  ond  gyda  golwg 
ar  amser  fel  dj-fbdiad  lleidr.  "Am  hyny  ^lab  y  dyn  a  ddaw 
fel  llcidi*  yn  y  nos."  Pan  y  daw,  bydd  yn  ddisymwth,  yn 
annysgwyliadwy,  yn  gryf  ac  anwrthwynebol.  "Am  hyny 
byddweh  barod ;  caayB  yn  yr  awr  ni  thybioch  y  daw  Mab  y 
d}Ti."  Dyma'r  casgliad  oddiwith  yr  ansicrwydd;  dyma  y 
rhybydd  pw^-sig  a  difrifol  yn  cael  ei  daranu  allan  o  i  enau 
ílwyíol  ei  hun,  Tn  dihnno  o'n  cwsg  ysbxydol  i  BefyUât  o  ym- 
barôtoad  erbyn  ei  ddyfodiad.    Yn  y  gciríau— 

I.  Ni  a  welwn  ddyfodiad  yn  cael  ei  dybio  yn  y  gair  olaf  o'r 
testun.  "\"n  yr  awr  ni  thybioch  y  daw  Mab  y  dyn."  Gan 
fod  Mab  y  dyn  yn  dyfod  anuyv\^  weithiau,  ac  i  wahanol 
•Awylion,  y  mae  yn  angenrheidiol  ymholi  pa  ddyfodiad 
^  hwn.  Fe  aliai  y  gallwn  gynwys  pob  dyíòdiad  o  eiddo 
Mab  y  dyn  mewn  dau: 

1-  £i  ddyfòdiad  fel  Ceidwad.  2.  Fel  Bamwr.  £to  mae  y 
ddau  ddyfodiad  hyn  i'w  hy styried  yn  welediç  ac  anweledig. 
Y  mae  dyfodiad  Crist  atom  fel  Ceidwad  naill  ai  yn  y  cnawd 
^ynyr  ysbrj^d.  Y  dyfodiad  cyntaf,  sef  ei  ddyfodwd  yn  y 
^wd,  yw  ei  ddyfodiad  Tr  byd  atom  yn  ein  nator;  ei  ddy- 


Digitized  by  Google 


60 


BTFOBIAD  MAB  Y  DTK. 


fodiad  ysbrydol  yw  ei  ddyfodiad  beunyddiol  yn  ngoruchwyl- 
iaethau  ei  ysbryd  i*n  calonau*  Ya  ei  ddyfodiad  gweledig, 
daeth  yu  Fab  d}^,  fel  y  gallai  yn  ein  natur  bwrcasu  iachawd- 
wziaeth  i  ni.  £i  ddyfodiad  anweledig  sydd  trwy  ei  ysbryd, 
er  ein  gwneyd  yn  feibion  i  Dduw  trwy  gjfinliwysiad  o*r  iach- 
awdwriaeth  hono  at  ein  ealonau.  Eithr  nis  gall  yr  un  o'r 
rhai  hyn  gael  vi  olygu  yma.  Y  maeei  ddyfodiad  yn  y  enawd 
wedi  oymeryd  He;  eithr  yma  y  mae  yn  nysbysu  dyíodiad  i 
gymeryd  He  mewn  amser  dyfodoL 

2.  Rhaid  i  ni  f}Tied  yn  y  blaen  i  enrlwi  ar  ei  ddyfodiad  fel 

Bam^^T ;  }t  hyn  sydd  naill  ai  yn  neillduol  neu  yn  gyffiredinol; 
yn  bcrsonol  ac  effeithiol,  yn  weledig  neu  yn  anweledig.  Bydd 
dy fodiad  i^op^oneddiís  Crist  yn  niwedd  y  byd  hwn  yn  bersonol, 
i  wncyd  bani  gyfinMTi  ar  bob  dyn  yn  ol  ci  Aveithredoedd. 
Eithr  yn  Ineseuol  y  mae  yr  iirglwydd  lesu  yn  dyíod  trvry 
offerynaii  allanol,  at  bob  dyn  yn  unigol;  a  rhai  gweitliuui  at 
genedlacthau  c^'fain.  Y  mae  efe  yn  dyfod  yu  bersonol,  am 
bethau  perscnol,  ac  yn  genedlaethol  am  bethau  cencdlaetliol. 
Gwelir  tcp-nasoedd  yn  cael  eu  dystrywio  trvvy  newyn,  plâau, 
a  rliyfoloodd,  yn  f}Tiych.  Y  mae  personau  imigol  yn  cyfarfod 
â  damwciniau  neu  glefydau ;  dyfodiad  Mab  y  dyn  y w  hyny. 
Gellir  cymeryd  i  mewn  y  petliau  hyn  oU,  wrth  son  am  ddyfod- 
iad !Mab  y  dyn.  Y  dyfodiad  a  olygir  yma  yn  llythyrenol  ac 
yn  uniongyrchol,  yw  ei  ddyfodiad  trwy  Titus  Vespasian  yn 
erbvn  Jerusalém,  i*w  dinystrio ;  ac  felly  d^^yn  digofaint  ar  yr 
luddewon  am  lofruddiaeth  ofnad\»y  yr  hwn  a  ddaeth  i  gynyg 
iachawdwriaeth  iddynt.  Er  mai  hyn  yyv  y  íiolygiad  llythyr- 
enol, cto  y  mae  Ilawer  o  bethau  yn  y  benod  hon  ap^  sydcl 
rhy  fawr  amgylchiadau  hyny,  er  cymaint  oeddynt,  ae  yn 
cyfeii*io  yn  uniongyrchol  at  y  dydd  diweddaf,  scf  dyfodiad 
olafMab  y  dyn.  Gallwn  odiych  ar  ddinystr  Jerusalém  fel 
arwyddlun  y  farn  ddiweddaf.  Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
ddyfod  yn  agosach  at  yr  amgylchiad  presenol,  ac  edrych  ar 
y  rhan  ddiweddaf  o'r  benod  hon,  yn  nghyda'r  adnod  dan 
sylw,  fel  yn  ddesgrifiad  o  ddyfodiad  neillduol  Crist»  yn  ngoar- 
nehwyliaeth  angau,  yn  galw  dynion  ger  ei  fron, 

(1.)  Edr^  chwn  ar  y  person  sydd  yn  dyfod — ^'*Mab  y  dyn." 
Y  mae  ein  Harglwydd  bendigedig  yn  cymeryd  yr  enw  nwn 
amo  ei  hun  dra  m^^ych.  Y  mae  trwy  hyn  yn  gosod  o'n 
blaen  esiam]^  o  ostyngeiddrwydd.  Dylem  ddylyn  ei  61  mewn 
tybio  yn  bnodol  am  danom  ein  hnnain;  ac  arfer  iaith  wyl- 


Digitized  by  Google 


61 


9Íià  mewn  jjertíiyiias  i  ni  em  hunain.  GaUasai  ^roeyd  def- 
Wfiã  o'r  títian  nniraf  gogoneddua,  a  galw  ei  hon  yà 
dragywjddol  Eab,  litob  Duw,  Mab  y  Gorqchaf,  Mab  y 
Bndigedig;  eíihr  y  mae  yn  hoíà  aiarad  yn  vylaidd  à'r  byd, 
M  Mab  y  dyn. 

(2.)  Ymae  efe  trwy  hyn  yn  profí  pnrioiíedd  eiddynol- 
iieuL  Mae  rbai  iredi  oodi  yn  y  byd  i  waáu  ei  ddynoliaeth, 
aihywiai  eraill  i  wadu  ei  ddwyfoliaeth,  a  rhwng  y  ddau 
htrme  hyn  y  mae  yn  drugaredd  amduaetliol  fod  genym  Grist 
ey&n  i  gjmyg  i  chwi,  fy  ngh}^eillion,  yn  Geidwad  digonol 
i'ch  achub  byth.  Y  mae  Crist  yu  íab  Dmv  ;  y  inac  liyn  yn 
profi  ei  (ld^^'y^oldeb ;  y  mae  hefyd  }ti  Fab  y  dyn,  yr  hyn  sydd 
ynproíi  ei  ddyiioliaeth:  am  lijniy  y  mac  ein  Ceidwad  }ti  nn 
pcrson  yn  meddu  d^yJ  natur,  dwyful  a  dynol;  yn  *'im  Cj-f- 
rjugwr  rhwTig  Duw  à  dynion,  y  dyn  CrLst  lesu."  ''Imman- 
uel,  Duw  gyda  ni."  Duw  yn  ein  natur  ni,  Duw  o'n  plaid  ni, 
Duw  yn  bob  peth  i  ni.  Bendigedig  nle^^^l  gwaed  oer;  y 
mae  gen)Tn  Grist  eyfan  i'w  gynyg  i'r  byd,  er  gwaethaf  pawb. 

(3.)  Y  mae  yn  galw  ei  bun  yn  *'Fab  y  dyn,"  i  nodi  allan  y 
cariad  cryf  oedd  ganddo  at  ein  natur.  Er  fod  ein  natur  yn 
wael,  mewn  rh^^  ystyr,  hoffodd  Mab  Duw  hi  yn  ei  biseb*add, 
"o  herwydd  bod  ei  drugaredd  yn  dragywy^dd."  Y''r  oedd  o 
dra^wyddoldel)  "yn  Ilawenychu  yn  nghyfaneddle  y  ddaear, 
a'i  hyfrydwch  oedd  gyda  meibion  djTiion,"  Diar.  viii.  31.  Y 
mac  rhai  wedi  myned  mor  bell  a  dy  wedyd  ei  fod  wedi  cwympo 
cymaint  mewTi  cariad  a'n  natur  ni,  y  buasai  yn  \Tníniawdoli 
pe  buasai  dyn  heb  syrtbio,  ac  hcb  anp^cnrhei(hwydd  am 
Geidwad.  Nid  vryí  yn  g\^'ybod  dim  am  kyn,  ac  nid  oes  amaf 
eisiau  g^N-ybod ;  am  liyny  awn  yn  y  blaen. 

(4.}  Paham  y  mae  yn  ym^^ymeryd  â  thitl  mor  isel  pan 
ya  siiirad  am  ddyíbdfa  mor  ogoneddiís  ?  Os  trowcb  i  adn, 
42,  cewch  ef  yno  yn  defiiyddio  y  titl  gogoneddus  o  Ai'gh\Tdd. 
'*G\vyliwch,  gan  hyny,  am  na  wyddoch  pa  awT  y  daw  eich 
Arglwydd."  Y  mae  yr  enw  hwn  yn  briodol  iV  natur,  ac  yn 
cyfateb  i  &wredd  a  rhwysg  ei  ddyfodiad.  Yma  y  g^velir  ef 
yn  ymeglnro  yn  ei  faT\Teda,  yn  dyfod  i  waredu  ei  bobl,  a 
chyda  ^dlu  ac  awdurdod  i  gospi  y  troseddwyr,  a'u  daiost^-ng 
o  dan  ei  draed.  Fe  aliai  ei  fod  yn  arfer  y  cymeriad  Mab  y 
dyn  mewn  cysylltiad  a*i  ddyíbdiad,  i  beidio  tramgwyddo  yr 
luddewon,  cithr  eu  henill  a*u  dcnu.  Yr  oedd  golwg  wael  yr 
Ar^d>\Tdd  lesn  yn  y  byd  yn  peii  i'r  luddewon  ei  dídizmygu; 
&  plie  buasai  yn  aifer  aiaxad  am  dano  ei  bun  bob  amser  yn 


Digitized  by  Google 


63  DTVODIAD  XAB  T  DTK. 

fiKwrediUuK  byddai  hyny  yn  toeddu  i  gynliyrfu  cu  digofaint 
yn  fwy.  Yr  oedd  yr  luddewon  yn  barod  i  ddywedyd,  Pa 
edsiausydd  amotn  ni  ofiii  bygythion  mab  y  saer?  Y  mae 
Grist  yn  siarad  à  hwy  yn  araf  a  mwynaidd,  gan  ddywedyd, 
**Mab  y  àyn  a  ddaw."  £r  fy  mod  yn  ymddangos  yn  waeL 
ger  eich  bron  yn  awr,  y  mae  y  dydd  gcrllaw  y  byddaf  yn 
dyfod  mewn  nertih  a  gallu  tragywyddol  i  dalu  y  pwyth  r  m 
gebrnion. 

U.  Y  mae  amaer  ei  dd}^odiad  yn  cael  ei  nodi.  Mewn 
awr  nid  yw  efe  yn  dysgwyl **yn  yr  awr  ni  thybiocb  y  daw 
Mab  y  d}  ii."  V  mae  y  dyfodiad  yn  gyfiym  ac  yn  annys» 
gwyliadwy.  Peidiwch  a  cnyfrif  wrth  y  fl>\7ddjTi,  eithr  wrth 
yr  oriau,  fy  nghyfeillion.  Mewn  awr  nad  yw  efe  yn  medd* 
wl."  Nid  ydych  yu  gwybod  pa  awr;  mae  angau  yn  cerdded 
yn  ddyBtaw  atoch;  y  mãe  yn  eicb  ymyl  pan  nad  ydych  yn 
meddwl  ei  íoà  gerllaw.  O  Arglwydd,  mor  annysgwyliadwy 
yw  angau  i'r  rân  fwyaf  o  ddynion!  Argyhoedda  y  byd  o'r 
peryglon  ofiiadwy  sydd  yn  yr  jTnyl. 

ni.  Y  cymliwysiad.  "Am  hyny  bydclwch  chwithaii 
barod."  Dylai  yr  ystyriaethau  h}Ti  weithio  pnbarotoad  yu 
y  meddwl  yn  ddioed.  Dehwch  eich  hunain  mewn  parod- 
rwydd,  am  na  wyddoch  pa  bryd  y  daw  ^lab  y  d}Ti.  M\Tiwch 
bob  pcth  mewn  trefn  cyn  ei  ddyfod,  fel  na  fyddo  arnocb 
eisiau  gweddio  am  ras,  pan  y  dylech  ei  arfer  a'i  ddefnyddio. 
Ni  chaniata  amser  i  ni  fyned  di*os  yr  holl  bethau  hyn,  am 
byny  cawn  syhvi  )ti  unig  ar  y  ddau  l3cth  canlynol; — 

1.  Pcrygl  yn  cael  ei  ragddywedyd:  "Yn  yr  awr  ni  thyb» 
ioch  y  daw  Mab  y  dyn." 

2.  CjTigbor  i  ddarpar  i  gyâurfod  â'r  pezygl:  "Am  byny 
byddwch  chwithau  barod.'* 

Unwaith  eto.  Y  ddau  wirionedd  pfwymg  sydd  yn  y  geixma 
hyn  yw — 

1,  Dyfodiad  annysgwyliadwy  yr  Arglwydd  lesu:  •*Yuyr 
awr  ni  thybiocb." 

2.  Yr  angenrheidrwyâd  i  ymbarotoi;  "Am  byny  byddwdi 
chwithau  barod.'* 

Yn  awr,  fy  nghyfeillion,  cyn      elom  yn  mliclliich,  gadewch 
i  ni  atolygu  ar  i  Fab  y  áyn  ddyfod  trv\'y  ei  Ysbiyd,  i'n  cyn- 
ortliwyo  i  bregctliu  ac  i  wrando.     Ni  ga^Ani  cnwi  bellaeh 
bedair  o  oriau  ag  y  mae  dj-nion  yn  bxir  ddiíeddwl  am  angau, 
a  dj^odiad  Crist. 


Digitized  by  Google 


DYrODIAD  Mi3  Y  DYN.  63 

1.  Awr  pleaerau  onawdoL  -  2.  Awr  nivydâittiit  bjpâol.  8. 
km  iechyd  corphoroL   4.  Awr  ieuenctyd. 

1.  Awr  plescr  cnawdol.  Y  mae  yr  awr  lion  yn  «^yfryw  nçi; 
j  mae  meddwl  am  angau  yn  nn  oV  pcthau  mwyaf  dycithr 
iddi;  braidd  y  mae  meddwl  am  dano  o  gwbl.  Pan  y  mae  }t 
uchelfrydig  yn  dringo  yn  uchel,  iiid  yw  yn  meddwl  fa\\T  am 
orfod  suddo  yn  isel  i*r  bedd.  Pan  y  mac  y  cybyddion  ya 
trysori  i  fyny  y  ciai  tew,  nid  ydynt  yn  breuddwydio  y  cânt 
eu  gwneyd  yn  s}q)}Ti  o  glai  eu  hunain  yn  y  man.  A  thra  y 
mae  }Tr  Epiciiriaid  trachwantus  yn  jTnborthi  ar  cii  dantcith- 
ion,  ac  yn  dawnsio  gyàn  Dalilah,  nid  ydynt  yn  meddwl  y 
byddant  yn  fwyá  i  brj^ed  yn  llwch  y  ddaear  yn  fuan.  Y 
mae  ein  Hiacbawdwr  }ti  rbybyddio  ci  ddysgj^blion  rhag 
sj^i-tbio  i'r  arferion  hyn,  pa  rai  ydynt  yn  ddinystr  i  feddyliau 
priodol  iWA  y  diwedd.  ''Ac  edrychwcli  arnoch  eicli  hmiain, 
rhag  i'ch  calonau  vm  amser  diymhau  tr\\y  l)i;hineb  a  mcddw- 
dod,  a  gofalon  y  bywyd  bwn,  a  dyfod  y  dydd  bwnw  arnoch 
yn  ddisjnnwth,"  Luc  xxii.  34.  Mae  miloedd  yn  y  wlad  yn 
byw  fel  hyn,  ac  felly  yn  cyíarfod  ã'r  "  dydd  hwnw  yn  ddí- 
0pawth."  Mae  dynion  yn  suddo  i  mewn  i  ofalon  á  phleserau 
y  bywyd  hwn,  ac  yn  ngnanol  hyny  peth  cyffiredin  yw  i*r  awr 
BODO  dd3rfod.  Och,  mor  o&adwy  ydyw  pon  y  mae  Mab  y 
àfn  yn  tori  i  mewn  yn  nghanol  yr  awr  hon,  ac  yn  arrestio  y 
pcehadur  rhj^gus.  Mae  Belsassar  yn  nghanol  ei  rwysg, 
fryda'i  ordderchadon,  ei  gwpan,  ei  wledd  âwr,  ei  gyfeiilion 
flawen,  pan  y  mae  11a w  dyn  yn  dyfod  o  ryw  le,  ac  yn  ysgríf- 
enu  dinystr  iddo  ef  a'i  deymas.  Mae  Herod  yn  yfed  o  gwpan 
anrhydedd  a  mawl  dynol,  yn  malchder  ei  galon  yn  annghofio 
eâhnn,  ac  yn  annghofío  Brenin  y  breninoedd;  eto,  pan  yn 
nghanol  yfed  y  cwpaa  melus  hwn,  Och«  dacw  br^^ed  yn  ei 
jBo.  **Ae  aUan  o  law  y  tarawodd  angel  yr  Arglwydd  ef^  am 
na  roisai  y  gogoniant  i  Dduw:  a  chan  rayfed  yn  ei  yso,  e& 
a  drengoddy"  Act.  xii.  23.  Bydd  dynion  yn  ^'treulio  eu 
dyddiau  mewn  daioni,  ac  mewn  moment  y  disgynant  i'r 
hedd,"  Job  zzi.  13.  Fe  ddaeth  y  diluw  ar  yr  hen  fyd  mewn 
awr  fel  hyn.  Pan  oeddynt  yn  bwyta,  yn  }ited,  yn  priodi,  yri 
Aoi  i  bnodas,  yn  planu,  yn  adeiladu,  ac  yn  nghanol  pob 
^rwch,  dacw  hwynt  yn  "cael  eu  cymeryd  oU  ymaiâi.'' 
Felly  y  bydd  yn  y  dydd  y  datguddir  Mab  y  d)Ti.  Oh  mor 
arewydusf  Diangfaf  O  Aiglwydd,  beth  ddaw  o'r  wlad 
aonuwiol?    Mae  miloedd  yn  marw  yn  nghanol  digrifwch. 


Digitized  by  Google 


64 


DTFOBIAB  UÁM  T  I>TK 


anystyríaeth,  a  meithrin  eu  okwautau  cuawdoL  ''Am  hyny 
byddwch  chmthau  barod." 

2.  Awr  Uwyddiant  bydoL  Awr  yw  hon  ag  y  mae  dynioa 
jn  gj-ffredin  yn  llcd  ddifatcr  a  difeddwl  yn  nghylch  dyfodiad 
líab  y  dyn.  Mewu  adfyd  ac  aflwyddiaat  bydd  y  bobl  yn 
ffweddioy  ac  weithiau  yn  dpnuno  inarw;  eithx  mewn  mwyn,- 
UOLt  a  Uwyddiant  braidd  y  byddant  yn  meddwl  am  y  pethau 
byn.  Ni  feddyliodd  neb  ya  Sodom»  paaoedd  yr  haul  yn 
dysgleirío  ya  danbaid  ami  }'n  y  borcu,  y  buasai  ar  dâii  cyn 
noB.  Pan  y  mac  y  byd  yn  Ilifo  fel  ffirwd  i  mewn,  y  mae  yn 
anhawdd  iawn  i'r  dyn  h\>Tiw  feithrin  ly  \t  lawer  o  feddyliau 
yn  nghylch  myned  allan  o  hono.  Os  bydd  y  mynydd  yn 
ymddangos  yn  gryf,  y  mae  hyd  y  nod  y  sahnydd  yn  dywedyd, 
**Ni'm  8yflir'yn  drâgywydd,"  Sal.  xxx.  6.  A  pha  ryfèdd 
ydyw  ani  y  rh^^ygus  r  ÉabÚon  sydd  yn  eistedd  yn  y  gaâair 
à^-T^^  sogaiddy  ac  yn  dywedyd,  •*  Yr  wyf  yn  eistedd  yn  frènines, 
ac  md  wyf  weddw,  ac  ni  welaf  ofid;  ac  eto  yn  íynyeh  dyma 
yr  awr  y  mae  Mab  y  dyn  yn  dyfod.  Y  tobb  y  drwg  }  n  dvíod 
ami  mewn  moment,  mewn  im  dydd.  Ni  welwn  yr  ynfytyn 
cyíbeihog  yn  yr  efengyl  yu  gorchym}^l  ei  enaid  i  gjTneiyd 
bwyd  a  mod,  ac  esmwythdra,  a  byw  Ilawer  o  fiynyddoedcL 
Eiihr  y  nos  hono  y  gofyn\\yd  ei  enaid  oddiamo.  CoUodd  y 
byd  a'i  enaid  yn  sydyn  gyda'u  gilydd.  Am  hyny  byddwcm 
barod  bob  amser. 

3.  Awr  iechyd  corphorol.  Awr  iechyd  a  nerth  corphorol, 
sydd  awr  ag  y  mae  dynion  mewn  profedigacth  i  daflu  yr  ystyr- 
iaeth  o  farw  y  tu  ol  iV  ceôiau.  Tra  y  mae  lliw  coch  yn  y 
gruddiaii,  ystvvythder  yn  y  cymalau,  archwaeth  dda  at  t\vyá 
yn  y  cylla,  a  phob  ar>v3'ddion  iechyd  yn  y  coq)h,  mor  anfH^iyxh 
y  byddis  yn  coleddu  lucddyliau  am  an^i^nu,  y  bcdd,  a  tlii*agy- 
wyddoldcb.  Cerddwch,  mcddant,  a  phrt  tíothwcli  eich  prcg- 
ethau  ar  fiirwoldeb  i'r  g\sun,  y  cloíF,  y  cystuddiedig,  a'r  rhai 
sydd  yn  trengu  yn  y  darfodcdi^acth ;  am  danom  ni,  nid  oes 
rbaid  i  ni  Hino  oin  liunain  â'r  fath  feddyliau  pruddghvyfus. 
Paliam  y  dywedwch  wrtliym  ni  am  farw,  a  phydi-u  mewn 
beddau,  tra  y  mae  ein  "  hcsgp-n  jti  iraidd  gan  fer  ?"  Nid 
yd}Tn  eto  }*n  tcimlo  im  adfeiliad,  am  hyny  nid  ydym  yn  ofiú 
marw.  Fy  ngh^^feiUion,  yn  y  fath  nvrr  a  hon  y  mae  Crist  yn 
dyfod  }Ti  fynych  ac  yn  tori  i  lawr.  "Y  mae  im  yn  marw  yn 
ei  lawn  nerth,  yn  esmwyth  amo ;  ei  fronau  }ti  llaw  Ilaeth, 
a^i  esg>ni  yn  iraidd  gan  fer."  Pa  gjTiifer  o  dd>mion  glew  a 
chryf  y  mae  angau  wcdi  eu  goscKi  i  orwedd  ar  eu  ceâiau 


Digitized  by  Google 


DYFODIAD  MAB  Y  DYX. 


65 


mewn  moment  ?  Yr  ydych  wedi  gweled  lawer  gpmth  y  derí 
cadamaf  wedi  eu  taflu  i  hxwv  mewn  tarawiad  gan  w}iit  cryf ; 
A  Uoiig  odidog  wedi  suddo  o*^  golwg  o  hen^rdd  ageu  fiich. 
FeUv  y  mae  dyuion  yn  cael  eu  cipio  ymaith  yn  nghiyfder  eu 
•ertà  corphorol,  a*u  gosod  yn  ddjrstaw  yn  y  llwch.  "Am 
hyny  byddwch  chwithau  barod ;  cmys  yn  yr  awr  ni  tbybioch 
y  daw  Mab  y  d}Ti." 

4.  AwT  ieuuuctyd.  Y  mae  tvmlior  ieuenctyd  yn  adou:  nad 
yw  oud  ychydig  yn  meddwl  am  farw.  Y  mae  yn  (Uli<i;ou 
CMiar,  cbe  dynion  ieuainc,  i  fedd>yl  am  anp^au  ''yn  y  dydd  y 
pLilIu  clnyant,"  i  edrjch  am  fedd  pan  y  "lywylla  y  rhai  sydd 
yn  ecbM»-ch  trwy  y  ífbncstri  ac  i  ofiii  agosâd  marwolacth 
pau  y  byddo  "ceidwaid  y  ty  yn  cryiui,  ac  y  cryma  y  gw\T 
cryfion.'*  ''  Mac  dillad  y  bodd  yu  rhy  bruddaidd  i  ireidd-dj*a 
eiii  ciiawd  ni ;  yr  ydym  yn  ieuainc,  a  p:alhyn  welcd  Ilawer 
bhvyddyn  dc<i:  ati  m^Tied  dros  ein  pcnau.  Peidiwcb  a  mcddwl 
V  «TwnaNyn  drculio  ein  by^\"^'dau  yn  mhlith  y  beddau,  fel  y 
dyn  }iifyd  yii  yr  efei)gyl."  Och,  yn  nglianol  y  dyogelwcli 
hyn  i  gyd  mor  aml  yr  ydym  yn  g\veled  Aíab  y  djTi  yn  dyfod, 
ac  yn  ysgwyd  yr  énaid  allan  o'r  coi-ph.  Fy  nghyteillion 
ieuainc»  j  mae  mwy  o  blant  yn  hanes  wythnosol  maiwol- 
acthau  yn  cael  cu  cofrcstru  na  dynion  oedranus.  Y  mae 
cbwedl  yn  mhlith  y  beirdd  fod  henaint  ac  angau  yn  Uetya  yn 
yr  un  g^yesty,  y  pryd  y  cyfnewidiasant  eu  saethau,  ac  oddiar 
jiyny  byth  y  mac  hcn  ddynion  yn  anú  yn  se^U»  a  dynion 
ieuamc  yn  syrtbio.  Nid  yw  angau  yn  ein  gwysio  yn  ol  ocd- 
nm;  y  mae  yn  deifio  y  hlaguryn  yn  gystal  a  gwywo  y  blod-* 
eam  Y  bygythiad  hwnw  ag  y  mae  yr  HoUalluog  yn  ei 
gyhoeddi  trwy  y  prophwyd,  sydd  yn  fynych  mewn  ystyr 
wesoí  yn  dyfod  i  ben.  ^Mi  a  baraf  Tr  haul  íaohlud  ganol 
dydd;''  íe,  nid  yn  untg  canal  dydd,  ond  yn  y  horeu  yn 
^yeh  iawn.  Gwna  dy  hun  yn  barod  i  farw,*  áàja  ieuanc,  a 
phaid  ag  oedi.  Y  mae  yn  wir  fod  yn  rhaid  Tr  hen  âurw,  eto 
gall  yx  ieuangaf  fyncd  yn  g}Titaf ;  *SAm  h}Tiy  byddwch  chwi* 
thau  barod.'*    €hmawn  yâiydig  gasgliadau  cyn  dybenu— 

1.  Gwelwn  drugaredd  a  thosturi  Mab  y  dyn.  Y  mae  yn 
danfon  rhybydd  o'i  flaen,  i'n  g^yn(^yd  yn  hysbys  o'i  ddyfudiad. 
Bendigedig  lyddc)  ei  enw  yn  diagyAvv  dd,  nid  y\v  yn  eyineiyd 
DUiuliiis  ariioni,  a  dyfod  yn  ddirybydd,  yr  hyn  a  liaeddasoni, 
a'r  hyn  y  gallasui  yiitau  wncyd  yn  gyfia^vn.  Nid  yyv  yn 
Rwnoyd  yn  ol  cin  liawldiant,  eithr  "S'  mae  \n  cofio,  tmoraredd 
aukuíddianol  yn  ng^lianol  baru  haeddiaiioL    Y  mae  yn  dy-» 


Digitized  by  Google 


66 


DYFODIAD  MAU  Y  DYN. 


wedvd  wrtbym  ei  fod  yn  dyfod,  ac  yn  nodi  allan  ein  dyled- 
swrddau.  Y  mae  vedi  cadw  awr  ei  ddyfodiad  yn  ddirgel,  i'r 
dyben  i  ni  gadw  a  good  iook-ouL  **  ir  wyf  yn  dyfod,"  eb 
efe,  **ain  hyny  byddweh  yn  baiod  bob  amfl^.  Yp  "wyf  yn 
dyfod,  eitkr  yr  iíj{  wedi  daníon  rbagredegw^T  trugaredd  à 
rybydclio,  fel  na  byddo  i  chwi  eael  eicb  dychrynu  yn  ddi- 
syimvth/'  Mae  efe  wedi  danfon  iBrwm  o'i  flaen;  mae  yn  ein 
rhybvddio  trwy  ci  air,  ci  wcision,  ei  ra<z;luniaeth ;  trwy  farw- 
oliu  tii  1 111  cy(l-pT(*íiduriaid,  trw>^  sain  drom  y  gloch  larw  yn 
yr  ep^lwysdai,  ;i  tlu  wy  a<i;()iiad  y  bcdd  yn  y  fonwcnt.  Trwy 
V  pothau  hyn  y  mae  pi  i)ro2;othu  wrth  vin  clustiaii  a'n  lly^aid 
ein  bod  i  farw ;  ac  }ii  curo  wrth  ein  drysau,  ac  yn  dywedyd, 
**lij'ddweh  chmthau  barod."  Mae  y  geiriau  hyn,  fy  nghyf- 
eilhou,  yn  dcih^ni^j;  i  trael  Gabriel  i'w  pregethu,  cwniwl  yn 
b\vl])ud,  ac  ud«;orn  IJiiw  i'w  cvboeddi,  fel  v  bvddai  ei  s^^ti 
yn  cerdded  fel  tiiranau  crNfion,  nes  clywo  lioll  drin^olion  y 
ddacar.  Duw  a  ysrjydwo  y  ddaear  hyd  y  sylíacn,  nes  ci  hysgwj'd 
o'i  cliwsg  i  sefylUa  ddarpnrcdig  i  gyfarfod  h'í  ITarglwydd. 

2.  Owelwn  sicrwydd  ei  ddylbdiad.  Y  mae  ei  ddyfodiad 
mor  sicr  iddo  ddanfon  rliybydd  o'i  fiacn.  Efe  a  ddaAv.  Ond 
pa  le  y  bydd  trigolion  y  Casnewydd,  a  thrigolion  y  byd,  ean 
mlynedd  i  hedd}'^^'?  Byddant  wedi  eu  bysgubo  ymaitli  oll 
gan  ddyfodiad  Mab  y  dyn,  yn  barod  nen  yn  anmharod.  Dy- 
wedir  am  loan  Fedyddiwr  ei  fod  yn  genad  wedi  ei  anfon  o 
flaen  wyneb  Crist.  Gallasai  loan  ddywedyd,  Nid  wyí  ond 
ychydig  o'i  flaen  ef;  /  /lave  onhj  had  the  êtart  of  hím;  y 
mae  efe  yn  dyfod  ar  fy  ol  i ;  nid  oes  genyf  amser  ond  i  ddy- 
wedyd wrtbycli,  'Edí&rheweh,  paiotowcli  íFordd  yr  Aj- 
ghAydd;'  fe  ddaw  i'r  golwg  bron  yn  nnion."  Yr  ocdd  loan 
Tn  Úef  Críst,  yn  rbedeg  o  flaen  ei  wyneb  cyn  ei  ddyfod  i*r 
byd,  ae  yn  rhyb^^ddio  y  byd  o'i  dd^^odiad.  Mae  ei  weision 
eto  yn  genadon  i'cb  rhyb}  ddio  o'i  ail  ddyfodiad.  Yr  ydym 
ychydig  o'i  flaen  ef,  fel  ag  yr  oedd  loan;  y  mae  yn  dyfod  ar 
ein  hol  ni;  eewob  weled  ei  wyneb  yn  ftuin.  O  anwyl  Ar* 
glwydd,  betb  ddaw  o  bobl  y  Casnewydd,  íe,  a  pha  beth  a 
ddaw  o  lua  ws  o  honom  ninau  ag  sydd  ar  enw  bod  yn  weision 
iddo?  betli  ddaw  o  lawer  ag  sydd  }T1  profFesu  ei  enw?  Ond 
bendiuediy;  íyddu  Duw  ;  dyma  alwad  unwaitli  eto  i  yinbarotoi, 
d>Tna  un  cj-fleusdra  yn  ychwaneg :  os  jni  aniuharod  hyd  yn 
liyn,  y  niae  yn  bosibl  ein  c\'fnewid  yr  a^^  r  hon.  Yr  ydym 
1  g^-faríbd  a.  Mab  y  àyn  wrth  y  ddesc,  wrth  y  counter^  i  gael 
gwneyd  ein  holl  gjfirifon  i  fyny  am  dragywyddoldeb.  Eithr 


Digitized  by  Google 


67 


cni  y  cymoT  yr  ymgjfarfyddiad  ofnadw^^  h}Ti  Ic,  y  niac  }ti 
íiii  evinhell  i  }nnbarotoi,  ac  yii  ein  rhyb} ddio  i  ífoi  rhag  y 
Ilid  a  fydd.  ''Byddwch  barod;  canys  yn  yr  aNvr  ni  tliybioch 
y  daw  ^íab  y  d}Ti." 

3.  Gwcddiwcb  am  iddo  ddyfod  trwy  ci  Ysbryd  i  p^yfnowid 
eích  C}iiyrau,  cyn  y  delo  fel  Barnwr  i  «^yhoeddi  decbyd  inarw- 
olacth.  Gwedfliwcli  aui  iddo  ddyfod  mewn  trugaredd  i'ch 
golchi,  cyn  dyfod  i  ch  dal  ach  rhwymo  yn  angau;  gwcddi- 
wch  ain  iddo  ddyfod  i'ch  gwneyd  yn  barod,  cyn  dyfod  i'ch 
galw  i  dragywyddoldeb.  Gweddiwch  am  iddo  gyinhw}  so 
rhinwedd  a  theilyngdod  ei  ddyfodiad  cyntaf  }ti  y  cnawd  at 
eicli  encidi^u,  cyn  iddo  egluro  ei  fiiwredd  oihadwy  yn  ei  ail- 
dd}*fodiad  jn  angau,  ac  ar  gymylau  y  ncf  yn  y  dydd  di- 
weddaf,  pryd  y  rhydd  orcbympi  awdurdodol  a  difrifol^  "Cliwi 
feirwon^  codwcliy  a  deuwch  ger  bron  eich  Bamwr.'' 


68 


PREGETII  V. 

AN8ICBWTDB   A.XSBE   DTFODIAB  CBI8T    TN  AKOGA£IH 

J  YMBABOTOI. 

''Am  byny  byddvoh  ohwithaii  barod;  canys     yr  awr  ni  thybioch  y 

daw  Ifab  y  clyn/'  Mat.  zziv.  44. 

Y  MAK  y  p^ciriau  1i}ti  jn  dal  yr  un  berthjTias  à  ni  yn  awr  ag 
oeddvnt  a'r  dvsjrvblion  erviit.  **Bvddwcli  cliwithau  licfvd 
barod;"  cln\  vclnvi  svdd  yma,  a  phawb  aí?  sydd  yn  clwcd  yr 
efengyl  yn  inliol)  nian,  yi\  ddiwahan.  Y  mac  yr  Aiglwydd 
Icsu  }n  dpvc}  d  mor  gyíeiriol  wi*thych  chwi  yn  awr  a  phe 
byddai  yina  yu  y  cnawd  yn  siarad  à  chwi.  Chwi  welwch  fod 
y  gwirionedd  hwn  yn  cael  ci  ddírí2:ymhell  à'r  geiíiau  '*aia 
íijiiy"  yn  nochroii  y  tcstun.  Y  mac  Crist  yn  dyíbd  a'r  gwir- 
iouedd  adref  at  y  gydwybod,  yn  ci  hot  lio  yn  y  galon,  yn 
rhwyddhau  ci  rediad  i'r  enaid  trwy  ddynyedyd,  Am  hyny, 
f^aii  fod  Mab  y  dyn  yn  dyfod,  yn  gynnaint  a  bod  amscr  ci  ddy- 
íbdiad  yn  anaidnabyddus,  "byddwch  ch>vithavi  hefyd  barod." 
Yn  awr  gi;niawn  ychydig  o  B}'lwadau  eyffiredinol  ar  ddyfodiad 
Mab  y  dyn;  ac  yna  rhai  casgliadau  oddiwrth  y  cwbl. 

1 .  Y  mac  Mab  y  dyn  yn  sier  o  ddj-íbd  ry\y  awr.  Am  hyny 
byddwch  barod  yn  irastadq!.  Y  rhan  fynychaf  yr  ydym  yn 
^Ãrpar  gogyfer  a  phethau  nad  oes  sicrwydd  am  danynt,  ond 
tebygoh*wydd  yn  unig.  Y  mae  yr  amaethwr  yn  ai^dig,  yn 
trWisio,  ao  yn  hau  y  tar  erbyn  y  flwyddpi  ddy^odol,  er  nad  yw 
yn  sicr  y  caiff  fedi  o  ffinnrytk  ei  laáir.  HJueni  ydynit  yn 
trysori  cyfoeth,  yn  pry^u  tai  a  ihiroedd  iV  plant,  er  n^id 
yaynt  jn  sicr  y  cànt  eu  mwynhau.  A  ddaxparwn  ni  erbyn  y 
dyfodol  bethau  fe  aliai  na  fydd  eu  heisiau  byth,  ae  eto  yn 
ddioM  am  bethau  y  mae  sicrwydd  y  bydd  eu  heisiau  ?  Fe 
ddaw  Mab  y  dyn  íe  aliai,  Nid  ocs  fe  aUai  yn  y  cwcsti>^ni, 
citlir  sicr>vydd  hollol.  Y  mac  y;i  dyfod;  "am  hyniy  byddwch 
barod."  Yn  briodol  iawn  y  galwyd  y  dyn  cyíbethog  hwnw 
yn  yr  cfcngyl  ^'yn  yníVd,"  yn  f^ynitunt  a'i  fod  yna  cymeryd 
( yniaint  o  ofal  am  adeiladu  y\«<gnl)()riau  mawrion,  a  thrysori 
''da  lawer"  erbyn  blyny-ddoedd  ansicr  bywyd,  ac  cto  yn 
ddibris  yn  nghylch  gwneyd  ei  himan  yn  barotf  i  farw,  yr  hyn 
ocdd  yn  sicr,  ac  fel  y  gwelwyd  fiian,  mor  agos.  Pc  bnasai 
hvm  mor  ddiwyd  mewn  2)cthau  ysbrydol  a  thragywyddol  ag 
ydoedd  yn  nghylch  pcthan  natiuiol,  bnasai  yn  im  o'r  djTiion 
callaf  yn  y  wlad.    O  gwcddiwch  rhag  i  chwi  gael  eich  uodi 


Digitized  by  Google 


JLNSIC&WrDB  AMSSE  BYFODIAD  CRIST.  61) 

â  nod  o  annghrcdiíiiaeth  ac  anfeddwlp^arweli,  a  sjTtliio  o  liou- 
och  i  ddinystr  fel  y  o^wnaetli  y  cyfocthog  tlawd  hwn.  Y  mae 
Mab  y  dyn  yn  sicr  o  ddyfod,  am  liyny  byddwch  barod. 

2.  Er  fod  sicrwydd  y  daw,  y  mae  ansiorwydd  am  yr  a^\  r, 
VI'  livn  svdd  ano":aeth  cryfach  i  ymbarotoi.    Y  mae  Mab  v 
(iVTi  }Ti  dyfod;  eithr  pa  bryd  sydd  \i\  guddiedig  oddhvrthyiu 
ai,  fel  y  byddom  yn  ei  ddysí^wyl  bob  amser.    Pe  bai  eelyn 
va  (lywcdyd  \\^'tlivt,    Yr  amser  hyii  a*r  amser,  yn  y  11c  hyii 
ar  Ue  mi  a' th  p^yfarfyddaf byddaihjTiy  \ti  ddif^on  i  dy  osod 
ardy  wyliadwiâaeth ;  a  bod  yn  barod  i'w  gj^farfod  yr  amser 
hwuw  os  byddai  bosibl.    Eithr  os  dywed,  *'Pa  le  a  pha  biyd 
b\nag  y  cyfarfyddaf  â  thi,  mi  a  jonosodaf  arnat;"  byddai  hyn 
}Ti  pcri  i  ti  fod  ar  wyliadwriaeth  gwastadol  a  chyson;  yu 
arfog  iV  gyfarfod  pa  bryd  bynag  y  deuai.    Felly,  fy  nghyf- 
eillion,  y  mae  daioni  a  doethmeb  ein  Harglwydd  beud^dig 
wedi  ein  rhybyddio  â  sicrwydd  ci  ddyfod^ad,  eithr  jt  ameer 
ynaasicr.  Am  hjTiy,  gan  na  wyddom  yr  amser,  y  mae  efe  yn 
dyagwyl  i  bí  ymbarotoi  bob  amser,  a  bod  yn  \yastad  yn  barod. 
Dywedir  nad  oedd  Julius  Cesar  byth  yn  liysbysu  i*r  iyddin 
amser  ei  gyckwyniad  o  xm  man,  fel  y  byddai  y  bobl  yn  dysgii 
dal  eu  himain  mewn  parodrwydd  i  gychwyn  nnrhyw  amser, 
ac  ar  unrhyw  achlysur.   Pelly  y  mae  ymddysiadau  doeth  yr 
Aiglwydd  lesu  tuag  atom  ni,  a  hyny  er  ein  daioni.    I^id  y^ 
yn  ein  li}'sby3u  am  amser  ein  marwolaeth  fel  na  byddom  yn 
rKyfygus,  ac  mewn  teimlad  o  ddyogelwcli  os  byddai  yn  mbell; 
ttàkr  yn  wastad  mewn  teimlad  parod  o  ran  agwedd  ein  medd- 
yliau.   Se^cb  ar  eicb  dysgwylfa,  edrycbwch  allan  oddiar 
d*r  gwyliadwriaeth  am  ddyfodiad  Mab  y  djTi.    Fel  dedd- 
yfwr,  yr  hwn  nid  yw  yn  g\vybod  at  ba  ran  o  r  corph  y  bydd 
«i  wrtliwyneb\vT  yn  anicanu,  ac  yn  amgylchu  ei  gorph  ag 
arÊm  amddiífynol,  gan  ddal  ei  arf  yn  y  fiith  fodd  aj;  i  fod  y\\ 
barod  i  amddidyn  mirhpv  ran,  a  phob  rhan.    Gadewch  i 
ninau  gymeryd  gwers :  gan  n.ul  ydyni  yn  gwybod  pa  ddydd 
neu  awr  o'n  bywyd  y  daw  Crist,  gweddiwn  am  barodrw}'dd 
ac  addasr\^'ydd  i'w  dderbyn,  pa  bryd  bpiag  y  delo. 

3.  Nid  oes  un  awr  o'ch  bywydau  y  gellweh  fod  y\\  sicr  na 
ddaw  Mab  y  dyn.  Am  nad  oe.s  mi  man  yn  ddyogel  rhai;- 
an»au,  fe  aliai  y  daw  i'r  capei  atat;  nen^Ti  nghanol  masnach 
a  brys  y  siop ;  yn  y  cae  yn  gystal  ag  yn  y  gwely ;  y\\  y 
íarchnad  yn  gystal  ag  y\\  y  ty  gartref.  Felly  hefyd  nid  oes 
un  amser  mwy  na  Ue  yn  ddyogcl  rhag  dyfodiad  ^íaV)  y  dyn. 
Ytt  y  nos  fel  y  dydd,  mewn  ieuenctyd  fel  canol  ocd,  canol 


Digitized  by  Google 


70 


i)?d  fel  hcíiaint.  Nid  yáyw  yn  w^byddus  pa  bryd  y  denfyn 
CrisL  augaii,  lieu  íroniii  \-  dycliryuiadau,  i  ymaflyd  yn  dy  "war. 
Onid  ydyw,  gan  hyny,  yii  aupjenrheidiol  i  ti  íod  yn  barod  yn 
luhob  mau  a  ])hob  ainser?  Yr  ydwyt  yn  addaw  ymbarotoi 
ar  ol  m}Tied  yu  hen;  citkr  beth  os  daw  Críst  pan  wyt  yn 
ieuanc?  Yr  wyt  yn  addaw  ymbarotoi  ylbry  :  ond  beth  os 
byddi  farw  hcddy w  ?  Bydd  yu  otalus  rliag  dy  lud  dyddio 
yr  amser  i  weilhau  yn  mhellach  hwut  na  dyddiau  dy  íywyd.  . 

Y  inae  liaues  am  ryw  ddyn  wedi  codi  i  fawredd  yn  y  de^Tnas 

V  Dorthvnai  o  hcrwvdd  ei  weithredocdd  twyllodrus  a  lladi'ad- 
aidd:  ete  a  am<i^ylcliynodd  y  Ilywodraeth  â  Uadron;  a  pnan 
yniunodd  et'a'i  <^yíoilli<)n  mcwn  g^dodd  fawr  a  rhyfygus,  yn 
sydyn  dyma  ryw  uu  yn  dyíbd  à  llythyr  i  mown  iddo,  ^yda 
dymuniad  am  iddo  ei  ddarllen  yn  union,  ^an  ei  íbd  o'r  jíwys 
mwya£,  £ithr  ni  wnaeth  sylw,  ond  gosododd  y  llytkyr  o  daa 
y  gobenydd  gan  dd}-wedyd,  ''Senous  tJàng»  to-morrow^*'^ 
pethau  diMfoi  y  £ory.  Ond  daeth  cynwys  y  llji;hyr  hwnw 
arno  y  noson  hono,  cyn  dyfodiad  ei  dymhor  ef  i*w  ddarllen, 
DifeddianwAíI  ef  o'i  íywyd  a'i  anirhjdedd  ar  unwaitb.  Fy 
ngh}'feillion.  rliyw  sefyUlá  ákaethus  yw  taâu  pethau  diirilcd  o 
un  diwrnod  i'r  llall,  ao  angau  yn  dyfod  a  cbael  y  cwbl  mewn 
annibendod.  Och,  dyma  yw  'agwedd  y  rhan  fwyaf  o'r  wlad 
er  hyny.  Y  mae  im£)edd  yn  byvdan addaw  bod  yn  ddifiífiol 
ac  yn  dduwiol  yn  mben  ychydig,  eithr  y  mae  Mab  y  dyn 
wedi  dyfod  eyn  eu  hamser  hwy.  Bechadnr,  pe  bait  yn  sicr  o 
barhad  bir^\'}^d  am  flwyddyn,  mis,  wythno«,  ie,  oiwmod, 
byddai  rhyw  yehydi^  o  rei^nmoldeb  ar  dy  obiiiad;  eithr  gan 
na  wyddost  beth  fydd  y  foiy,  ie,  y  fynyd  nesaf,  yn^rdrwydd 
yw  **oedi  yr  amser."  Becnaduríaid,  peidiw<di  a  bod  mor 
ynfyd,  pwallgof,  anifeilaidd,  a  byw  diwrnod,  awr,  mynyd 
mewn  gefyllfa  y  bydd  yn  ofidus  jL^enych  farw  piddi.  "Am  li\niyi 
byddwch  barod,  canys  yu  yr  awr  ni  lli>bioch  y  cliiw  !M;i)j  ^ 
dyn.  l*an  y  mae  y  crocodile  yn  cysgu  ac  yn  agor  ei  saiu,  y 
mae  y  llygodcn  liidiiiidd  yn  mjTied  i  mewn  i'w  )  niy.sgaroedd, 
ac  yu  ymborthi  arnynt.  Pan  y  bydd  dvTiion  yn  ddyojxel  yn 
cu  pcchodau  y  mae  anjí^au  yn  íynych  }ti  dyfod  aniynt  yu 
annysgwyliadwy.  Y  dydd  a^  yr  ydwyt  fwyaf  diíeddwl  ain 
dy  ddiwedd  fydd  dydd  dy  an<;au,  y  mae  yn  bosibl. 

4.  Y  mae  yr  holl  amsrr  sydd  j^-cnyt  cyn  dvíbdiad  Cri.st  \n 
ddigon  bacb  at  y  gwaith  nuiwr  liwn  o  }^nban)toi.  Am  InTiy 
gweddiwch  am  gyndiortli  i  Ibd  me^^^l  llafm*  bininyddiol  yii 
ymdiwsio  i  gj  iaríod  à'ch  ^iiglw^dd.  Y  mae  uii  pláíoâophydd 


Digitized  by  Google 


yn  dywedyd,  "  Y  mae  ein  hoes  yn  rhy  fer  i  ddyso^i  byw  yn 
lawn."  Ãlae  y  duwinyd  I  yn  dywedyd,  "Nid  yw  eiii  lioll 
fywyd  ond  braidd  yn  ddigon  i  ddysij^  y  p^arap  o  farw  yn 
ia\vn.''  Pe  byddai  weddi  fer,  neu  uchenaid  brudd,  megys, 
Duw  a  faddeuo  i  mi — ^Vrglwydd,  cymer  drugaredd  amaf,  yn 
yinbarotoad  dip^onol  erbyn  d^^bdiad  Crist,  byddai  y  ^waith 
drosodd  mewn  ainscr  byr;  geilid  ei  gwblhau  me\yn  ychydig 

0  amser.  Ond  **na  thwyller  chwi;  ni  wat^^arir  Duw;'* 
canys  nid  yw  y  gwaith  mawr  hwn  mor  hawdd  a  hyny.  Go- 
f}Tiwch  i  weision  Duw,  y  rhai  ydynt  wcdi  cynierj-d  poen 
mawr,  a  threidio  11a wer  o  íl\niydd<)edd  ir}'da'r  gorchwyl  hwn, 
a  ohewch  eu  clywed  hwy  vn  cw>n\o  nad  vd^^lt  hyd  y  dydd 
hwn,  er  tu  hoU  weddiau,  dagrau,  ymprydiau,  gwyliadwT- 
iacthau,  ac  ymorchestiadau,  ond  yn  Ued  anmharod  i  g^^farfod 
à  ^^brenin  y  dychryniadau."  Ac  oiiid  yájw  jn  rhyfyg 
trnenus  mewn  un  dyn  i  dybio  y  gall  ymbarotoi  i  farw  a 
wynebu  byd  tragywyddol  mewn  awr  o  rybydd?  Dihunwch, 
bechadumid,  i  yst^Tiaeth  o'ch  diwedd,  ao  ymbarotowch. 

5.  Pan  y  daw  Mab  y  djn  ni  bydd  cj-fleusdra  mwyach  i 
tmeydy  gwaith  hwn.  Mae  yn  debyg  y  bydd  Uawer,  pan  y 
ddo  angau,  }ti  gweddio  yn  ddifirilbl  yn  ngeinau  y  sabnydíl, 
*'Paid  ã  mi,  M  y  cryfhawyf,  cyn  fy  myned  ao  na  byddai 
mwy.'*  Mae  un  yn  cdsio  mis,  axall  wythnos  yn  ychwaneg, 
estbr  y  ewbl  yn  ofer.  Nis  gellir  caniatau  eu  dymuniadau 
iddynt;  nid  oes  boeibl  a  gohirío  yr  amser.  Mae  St.  Gregory 
yn  adzodd  am  ddyn,  yr  hwn  oedd  mor  Ilawn  o  beèhodan  ag 
ydoedd  o  gyfoeth  y  byd  hwn ;  pan  ddaeth  angau  ato  yn  bur 
6}'d}ii  ryw  noeon,  efe  a  waeddodd  allan,  Truce  hut  HU  ihe 
moming — goUriad  ddim  ond  hyd  y  boreu.  O  Mab  y  dyn, 
8X08  hyd  boreu  y  fory.  Eithr  anadlodd  ei  anadl  olaf  gyda 
dywedyd,  Gall  fod  Crist  }ti  aros  yn  hir  c^ti  dyfod,  ( ithr  wedi 
y  delo,  ni  crys  mwy.    Dysgwcli  oddiwrtli  y  inorwynion  íFol 

1  fod  yví  gall.  Pau  ddaetli  y  Priod-íab,  y  maciit  Invy  yn 
declireu  dihuno :  ond  Ocli,  yr  oeddynt  wedi  cysgu  d}  dd  gras 
allan  cyn  b}Ti.  Yr  oedd  mnrrhnad  }T  efengjd  ^vcdi  daríod, 
cynhauaf  iaehawdwriaeth  wedi  myned  beibio.  Yr  ychydig 
oedd  yn  barod  cyn  ]xyn  a  acthaut  i  mewn  g}  dag  ef  i'r  briodas, 
a  chauwyd  y  drws. 

6.  Ni  bydd  eich  parotoad  prysmo  dyfodiad  Mab  y  àyn, 
Mae  llawer  yn  mcddwl  os  gwnant  feddwl  am  farw,  ac  ym- 
barotoi, y  daw  angau  yn  fuan  atjTit;  ac  ar  y  tir  bwn  ymaent 
yn  taâu  yn  mheli  y  meddwl  o  dreínu  eu  tai  a'u  hcueidiau. 


Digitized  by  Google 


72  AiiSXC&W X1>D  ÍlMSEA  DYJíODUlD  caisx 

Ond  paid  a  p^dacl  i  ofiiuu  oferj^oelus  dy  dwyllo;  nid  ydyw 
aiii^uu  ddiíii  agosaeli  obk  i^ytl  dy  íbd  }ii  meddwl  am  dano  ac 
yn  ymbarotoi  Tw  «;ythríod;  eitlir  bydd  jii  íblusacli  pan  y 
deli) ;  bydd  yr  erçyd  yn  d^nerach,  a  golcu  yn  yr  li^yr  ya 
talu  am  bob  t}n;vyllwch  yn  y  boreu.  Ani  hyny,  pe  baecli  yTi 
methu  «^wneyd  (liiu  arall,  ^wnewcli  cicli  hunain  yn  barod  it 
siwrnai  cUajrvwvddol.  Y  mae  y  ''i^wr  o  bercíicn  tv"  yn 
ofí\his  bob  nos  i  gau  a  bolltio  ei  ddrysau,  i  ddyogelu  ei  dda 
rhag  y  lladron ;  íe  aliai  nad  ydpv  of  niewn  pen-gl  ond  o  golli 
ei  arian  a'i  dlvsau ;  eitlir  yr  ydym  ni  mewn  perygl  o  golli  eiu 
lieneidian  «^nn  crtlitawr,  y  rbai  ydynt  íil  f\vy  o  werth  na'r  byd- 

0  hUI,  chvvaitliacli  tv.  O  fv'  inrodyr,  os  caiff  Crist  ni  yn. 
anniliarod  yn  ei  ddyíodiíul,  gwell  fuasai  i  ni  pe  nas  gaiicsid 
erioed:  l)ydd^^^l  fel  y  morAvyuion  ffol,  yn  erbi^^i  pa  rai  yr 
oedd  di  ws  y  nef  wedi  ei  gan,  ac  ni  allasai  lui  taerineb  Iwyddo 

1  ^ael  a^^riad.  lé,  iel  y  dyn  hwnw  ddaeth  i'r  briodas  heb  y 
Wl8g  bnodas,  yr  hwn  a  rwj-mwyd  draed  a  dwylaw,  ac  a  fwr- 
iwyd  i'r  tywyllwch  eithaf.  Neu  fel  y  gwaa  aníuddiol  yn 
niwedd  y  benod  hon,  yr  liwii  a  "wahanwyd  pan  ddaeth  ei 
arglwydd;  a  gosodwyd  ei  ran  ef  gydii'r  rhagrithwyp;  yno  y 
bydd  wylofain  a  rhincian  daaedd."    Ond  i  ddybenii. 

(1.)  Fe  ddaw  Mab  y  dyn  yn  fíian.  Y  mae  rhagredeg?^ 
ei  fyddin  wcdi  dyfod  eisoes,  ac  y  mae  y  rbai  hyny  yn  dy- 
wedyd  £od  eu  Haorglwydd  yn  nesàu  yn  gyílym,  ei  fod  yn  agos, 
ei  fod  yn  yr  ymyl,  y  bydd  wedi  dyfod  i'r  golwg  yn  gynt  nag 
ydyeh  yn  meddwl.  Y  mae  wyneb  ei  fyddin  yn  gwneyd  ei 
hymddiímg08taâr--dyma'r  front  yn  y  golwg,  yn  Uu  banerog, 
omadwy,  yn  gryf  ac  yn  rhw}^sgfa^\T ;  y  mae  yn  nghanol  ein 
gwlad,  ac  y  mae  yr  ôl-fyddin  yn  dyfod  i  fyny  gyda  chyf- 
lymder  a  nerth.  O  Arglw^  dd,  pwy  a  ddichon  sefyU !  Mae 
gcnjTn  ddesgnfiad  o'i  fyddmoedd  yn  Dat.  vi.  Y  gpitaf  yyv 
mareh  gw}Ti  yr  efengyl ;  yr  ail,  march  coch  rh^4el :  y  drydedd 
yw  march  du  newyn;  y  bedwaredd  yw  y  maixli  gwelw-las, 
'*ac  enw  vr  hwn  oedd  vn  eistedd  amo  oedd,  ^Mai  wolaetli ;  ac 
yr  oedd  uficrn  yn  eanlyn  í^yda"-  ef.  A  rhoddwyd  idd-STit 
awdurdod  ar  y  bedwaredd  ran  o'r  ddaear,  i  ladd  à  eliledd^^, 
ac  à  ne\\'>Ti,  ac  à  marwolaeth,  ac  â  bwystíilod  y  ddaear." 

1  mae  yr  adran  í^yntaf  o'r  fyddin  wedi  dyíbd  i  fyny  i'n 
plith — y  mae  y  niareh  gwyn  wedi  dyfod  i'r  golwg,  "a'r  hwn 
sydd  yn  eistedd  arno  â  bwa  ganddo ;  a  choron  ar  ei  ben,  ac 
y  mae  yn  myned  allan  yn  gorchfygu,  ac  i  orchfygu."  O 
-Arglwydd,  bydded  iddo  orchíygu  rhywi-ai  yn  y  cyâufod  hwn. 


Digitized  by  Google 


TN  AN0OA£ZH  X  YJiBABOIOI.  73 

a'u  gwneyd  }ti  cwj*llysíi;ar  yn  nydd  áy  nerth.  Os  nad  ydycli 
wcíli  eich  gorchfygii  a'ch  dwyn  i'r  llwch,  os  nad  ydycli  wedi 
(icli  elwj'fo  a*ch  darostwng  gan  saethau  argylioeddiad,  a'cli 
meíl(IygÍDÍaethu  à  balni  trugaredd  trwy  yr  ctengyl,  byddwch 
wedi  eich  gorchfygu  yn  llwyT  am  dragywyddoldeb  ya.  fuan, 
f^mn  saethau  gwenwynig  marwolaeth  a  choUedigaeth.  Fe 
wna  maix'h  gwelw-las  marwolaeth  eich  sathru  yn  Uaprau  dau 
ei  draed  adamantaidd,  ac  ni  bydd  neb  a' eh  gwaredo.  Ben- 
digedig  yn  oes  oosocdd,  y  mae  march  gwj-n  yr  efengjd  y^n  eiii 
plith  yn  awr.  y  mac  gydíi  ni  heddyw.  Bendigodig,  y  mao  yn 
y  golwg  bob  dydd;  yr  ydym  yn  ei  weled  yn  gyson  yn  ei 
syuiudiadau  yn  eiu  tref  ac  yn  ein  hardaloedd;  y  mae  yn 
inarchogaeth  yn  ol  ac  yn  mla^  ar  hydystrydoedd  Jcruaalemy  * 
tn\y  ein  heglwysi,  ac  yn  cynyg  tangnefedd  i  bell  ac  ag06. 
Biolch  am  y  Tywysog  sydd  yn  eistedd  ar  y  march  gwyn; 
lywyBOg  tai^gnefedd  ydy w,  Tywysog  digon  cryf,  ond  llechu 
dan  ei  ^rsgod,  i'ch  cadw  rhag  y^  march  coch,  y  march  du, 
a*r  marcn  gwelw-las.  Llechwch  o  dan  ei  gysgod.  Y  mae 
maieh  coch  rhyfel  wedi  ymweled  à  ni  nd  gweithiaui  ac  y 
mae  march  da  newyn  wedi  bod  yn  ein  gwlad,  ac  yn  ein 
bygwth  yn  awr  hefyd,  ob  nad  ydyw  jn  ein  pUth  i  ryw  fesur. 
Oià  fe  aliai  y  dylaswn  ddywedyd  he^  am  larch  coch  rhyfel, 
nua  nid  efe  dalodd  ymwehad  a  wlj  iBithr  nyni  a  aethom  i  ym* 
weled  ag  ef  yn  hytrach  i  Gy&ndir  Ewrop,  pryd  y  saihrwyd 
mfloedd  ar  filoedd  o  dan  ei  draed  o^n  brodyr,  ein  cyfeillion, 
tfa  cydwladwyr.  Eithr  d}Tna  y  sylw  yr  oeddwn  am  dynu 
ito:  Yr  yd}Tii  wedi  gwelecí  tair  rhan  o'r  fyddin  oftiadwy  hon 
yn  Bynnul  gyda  rhA>Tsg  luawr  dios  y  lla^\T.  Y  g^Titaf  mewn 
tnigaredd,  yr  ail  a'r  diydedd  mewn  barncdi^aetliau,  yn  din- 
ystiio  a  difrodi  pob  rlian  o'r  greadigaeth.  Yr  ^yyí  wedi  cam- 
^iad ;  ai'oswch :  y  mae  yr  òl-fyddin  wedi  dyfod  i  fyny  hefyd. 
Mae  brenin  y  dychiTniadau,  mewn  llawnaríbt?aeth,  yn  e  istedd 
vn  rh\NTsgía^\T  a  buddugoliaethus  ar  y  march  g\N'elw-las,  ya 
^Úim  o  dan  ei  garnau  haianiaidd  fach  a  maw,  hen  ae  ieu- 
íúnc,  rhieni  a  phlant,  gwreng  a  boncddip:.  Bobl,  beth  a 
wueweh  i'w  g}4arfod?  Mae  yn  tori  i  lawr  yn  ddidrugaredd, 
ac  }Ti  sathni  y  bobl  o  dan  ei  draed  fel  «;wcllt  ine"vvn  tomen. 
Onid  yw  wedi  tori  i  me^^^l  i  dai  cin  c'^•lVlydo«>ion  ?  Onid  yw 
wedi  ymaflyd  yn  Ilawer  o'n  cyfeillion,  a'u  rlioddi  i  orwedd  yn 
ybodd?  Onid  ydpv  wedi  taflu  i  lawr  amiy w  o'n  perthyn- 
asau  agosaf  ac  anwylaf  ?  Onid  ydynt  wedi  eu  rhoddi  i  orwedd 
ya  ddystaw  o  dan  y  gwys?   Eídrychwch  allan,  ymbarotowch 


Digitized  by  Google 


74  JLNSICS.WYDD  AMSEB  DYFODIAD  CSISI 

i  dderl)\ni  erp^yd  marwol  angau.  Byddwch  ^nti  barod  i  gymerjd 
y  saetli  íhrvvol  oddiar  fwa  brenin  y  dychr^niadau. 

(2.)  Cotiwcli  inai  nid  araddiffpifa  gadam  yw  eich  sefyllfa. 
Bydd  yn  rhiiid  i  chwi  g^^'^^npo  yn  fuan  o  flaen  y  byddinoedd 
galluojj^  li}Ti.  Yr  ydych  }ti  ''trijxo  meT;\Ti  tai  o  j^lai,'*  y  mae 
eioh  sail  lucM^ni  pridd,  y  rhai  a  faliuir  yn  gynt  na  gwyfvii.** 
Y  bedd  yw  "ty  cin  hir  p^ai*trcf,"  y  pryf  yw  ciu  ''mam  a'ii 
chwacr."  Cofiwch  íod  amser  ein  hjTiiddatodiad  a'n  hpn- 
adawiad  jm  nesàu.  Mae  y  Lord  of  the  manor  yr  ydyin  )n 
pexthyn  iddí  yn  benderf\Tiol  o  dynu  i  lawr  ein  hen  dai,  a 
symud  cin  Uuestai.  Bechaduriaid,  y  mae  yn  Ilawn  hryd  i 
áiwi  ednxh  allan  am  lodgíngs  newydd,  canys  bydd  angau 
wedi  eich  troi  allan  YQ  fuan  o*ch  prcswylfoydd  presenol;  ac 
06  na  un  cysgod  yn  barod  genych  i  droi  i  mewn,  bydd- 
wcb.  adan  yn  y  stonnydd  tragywyddol  yn  oes  oesoedd  Cof- 
iwch, fy  nghyfeillion,  nid  yw  ein  trigfeydd  presenol  ynfreéf 
holdy  na  copyhold^  na  leasehold^  eithr  deiliaid  wrth  ewj^Uys— 
ienants  at  wiU  ydym.  Bydd  ein  Meistr  mawr  yn  danfon 
efeeimeni  gyàa  grym  o  chaneery  y  nef,  trwy  law  angau,  i  ben 
i  ni  ymadael  â*r  trigfanau  hyn.  Y  mae  prcgcthwyr  tlawd  yr 
Cífengyl  wedi  eu  daofon  à  rbybydd  i'r  preswyhvyr — miíee  to 
quU — er  ys  Hawer  dydd.  Yr  yd}Tn  dros  Dduw  yn  eicb  rhy- 
byddio  fod  yn  rhaid  i  ch^-í  ymadael,  eithr  pa  br^-d  nis  gw}T 
neb.  Nid  yn  nilien  lianrr  "bh^Td(lyn,  neu  fis,  ond  fe  aliai  cyn 
pen  timos.  Canys  fe  ddaw  me'^^^l  "awr  nad  ydycb  chwi 
^^l  dysg^^-^  l  am  dano."  O  Arglwydd  Ddnw,  pa  betli  a  >ynaf? 
^Vranda'v^'^T,  pc  bai  Mab  y  dyn  yn  dyíbd  cyn  y  boreii,  a 
yd}'c*li  wedi  parotoi  Uety  cysnrus  am  dragywyddokleb?  neu 
ynte  a  ydych  yn  debyg  o  fod  heb  aneddau,  a  chacl  eich  troi 
i'r  carchar  tragywyddol,  i  nffern  heb  dò  na  chysgod,  yn  tngo 
yn  noeth  ''gyda'r  tàn  ysol,"  ac  yn  preswylio  byth  "gydar 
Uosgfeydd  trag}'W}^ddol  O  na,  yr  wyf  yn  gobeithio.  \ 
Ewyllys  fy  nfj^halon,  a'ni  o-weddi  ar  l)duw,  y^^'  eich  bod  yn  j 
gadwedig,  ac  yn  ddiangol  rhag  y  Ilid  a  fydd.  Fy  anwyl  g)'f- 
eillion,  Uefwch  am  yr  unrhyw  grefydd  £^  oedd  gan  yr  apostol 
Paul:  d}Tia  oedd  ei  iaith  ef,  ''Canys  ni  a  wyddom  os  ein 
daearol  dy  o*r  babell  hon  a  ddatodir,  fod  i  ni  adeilad  gan 
Dduw;  sef    nid  o  waith  Uaw,  tragywyddol  yn  y  nefoedd.'' 


Digitized  by  Google 


75 


PREGETH  VI. 

CKI8T    YN    BOB  rETII, 

"Lie  niá  oes  na  Groegwr  nac  luddew,  cuwaediad  na  dicnwaedíad,  barbariad 
na  Scvthiad,  caeth  Da  rhydd;  ond  Crist  sj  dd  bob  petii,  ac  )  u  uiliobpoth," 
Col  iii.  11. 

Mae  yn  debyg  fod  y  bobl  dan  }t  Ilcn  Destamcnt  yn  g^veddio 
yn  enw  yr  Arglwydd  lesu.  Yr  ocddyiit  yn  ymbil  à  Duw 
cr  m^v}*u  Crist.  ''Ond  yr  awr  hon  gwrando,  O  oin  Duw  ni, 
ar  weddi  dy  was,  ac  ar  ci  ddeisj-fiadau,  a  Uewyrclui  dy  wyneb 
ar  dy  gysegr  amheithiedig,  er  m\\yn  }t  Argh^ydd,"  l)eut. 
ix.  17.  Ele  yw  y  ífyTionell  lie  y  mae  c}^aT\Tider  y  Duwdod 
yn  trigo,  efe  hefyd  pv  y  bihell  ag  sydd  yn  trosglwyddo  pob 
peth  i'n  gwlad  ni.  Yr  holl  ddaioni  ag  y  mae  yr  Árglwydd 
yn  meddwl  gyfranu  i'w  bobl  sydd  wedi  ei  roddi  i  gadw  yTiddo 
ef,  fel  Ymddiriedolwr.  Eiiaid  yw  c<i;^^'^'ddor  gweithrediad 
mcwn  djn,  íc,  enaid  yw  pob  peth  y  byd  liwu,  yn  rhoddi 
ysgogiad  a  nertb  yn  y  cwbl.  Crist  yw  pob  peth  yr  enaid,  íe, 
enaid  \t  enaid,  egwyddor  ei  holl  ysgogiadau  ysbrydol.  Mae 
Crist  yn  Awd\\T  pob  dymuniad  da  yn  y  saint.  '*Mi  a  groes- 
hoeli^^'yd  gyda  Christ,  eithr  byw  ydwyf ;  eto  nid  myfi,  ond 
Crist  sydd  yn  byw  yaoí  fi:  a'r  hyn  yr  ydwy^  yr  awr  hon  yn 
ei  fpv  yn  y  cnawd,  ei  fyw  yr  ydwyf  trwy  ffydd  Mab  Duw, 
yrnwn  a'm  carodd,  ac  a'i  dododd  ei  hun  drosof  fi.^'  "  Duw 
yvyr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch  ewyllysio  a  gweitbredu, 
o*i  ewyllys  da  ef.*' 

Y  mae  Crist  yn  cael  ei  gydmani  i  yniborth,  dillad»  medd- 
TSmiaeth,  iechyd,  anr,  íe,  ^'pob  peth,  ac  yn  mbob  peúi.'' 

Yr  hTO  sydd  yTi  gorcbfygua  etifedda  bob  peth,"  Dat.  xxi.  7. 
Pob  peth  at  bob  gwasanaeth,  ac  i  bob  dyben.  Ni  byddai 
eavaediad,  a  hoU  ragorfreintian  yr  luddewon,  ond  croesau,  a 
bejchiaa  ycbwaneeof  i'r  Cenedloedd,  heb  Gríst.  Byddai  pob 
Uozd  azall  yn  feUdith  heb  Gnst.  ^'Bendith  yr  Arglwydd  a 
gyfi>ethoga,  ac  ni  ddwg  flinder  gj^da  hi,"  Diar.  xi.  22.  Y 
Wae  iechyd  yn  troi  y  clefyd  gwaethaf,  heb  Grist ;  cyfoeth  yn 
Awyd  ac  yn  fagl  heb  ei  fendith  cf.  Os  nad  y^v  Crist  yn  bob 
peth  i  chwi,  nid  yw  efe  yn  ddim.  Chwi  a  aotlioch  yn  ddi- 
ftidd  oddiwrth  Grist,  y  rhai  ydych  yn  ymg}'íiawnhau  yn  y 
ddeddf:  chwi  a  sp-thiasoch  ^Tiiaith  oddiwrth  ras,"  Gal.  y.  4. 
Os  j-w  Crist  yn  bob  peth,  nid  oes  eisiau  dim  o'r  eiddoch  chwi 
i  gymysgu  ag  ef ,  cr  ei  wneyd  yn  fwy  effeithiol ;  fel  y  bydd  y 
Pabyddion,  yn  cymysgu  dyledswyddau  a  Christ  yn  nghyd, 


76  cBisi      BOB  TExn. 

fel  y  byddo  un  yn  cjuortliwyo  y  llall.  Mae  Crist  yn  fwy 
eticithiol  ar  ci  bcn  ei  him;  cie  ei  hun  pv  y  cwbl  sydd  arnom 
eisiau,  aiu  liyuy  y  inac  pob  peth  )^lddo.  llcbdclo  ef  nid  oes 
dimowerth:  ^'Gwap^edd  o  wagedd,  gwagcdd  yw  y  cwbl.'* 
Nid  yw  cyfoeth,  anrhydedd,  a  pliob  ma^^Tcdd  a  mwyiiiant 
d)^lui  ond  r<)>/<f'/\v;  Crist  sydd  bob  peth,  ac  yn  mbob  pcth." 
''Cvmer,  atolwg,  fy  luendith  (ebc  Jacob  wrth  Esaii)  )t  hoii  a 
ddycj)wyd  i  ti ;  oblegyd  Duw  a  fu  rasloii  i  mi,  ac  ani  íbd 
geiíyf  bob  peth.'*  **Pa  irn  b>Tiag  ai  Paul,  ai  Apoios,  ai 
Cephas,  ai  y  byd,  ai  b^-^yd,  ai  angau,  ai  pethau  presenol,  ai 
pethaii  i  ddyíbd;  y  luae  pob  peth  ^^l  eiddoch  chwi.  n  rhwitliaii 
yn  eiddo  Crist,  a  Christ  yn  eiddo  Duw;"  Geu.  xxxiii.  9; 
1  Cor.  iii.  22,  23.  l*wy  b>aiag  sydd  â  Christ  ei  feddiant, 
niâ  gall  ibd  byth  mewn  eisiau.  Y  crcdadyn  thiwd  yw  y  dyn 
c}^oethocaf  y  deyrnas,  Y  mae  ganddo  bob  peth;  am 
hyny  pwy  alí  ychwanegu  dim  at  bob  peth?  Os  yw  Crist  yn 
bob  peth,  pcidiwch  ag  vrylo,  pc  baech  yn  coUi  y  byd,  a'r  oll 
ag  sydd  jniddo ;  os  bydd  yr  Argh>')  dd  Icsu  gcnych,  bydd  pob 
peth  yn  eich  uieddiant,  wedi  eolli  y  cwbl.  Ychydig  sydd  yn 
mhob  peth  y  byd,  eithr  y  mae  pob  peth  yn  ychydig  Crist. 
Chwi  àbindiwch  bob  peth  s}'dd  amoch  eisiau  yn  ychydig  o 
wedd  wyneb  Críst.  Mae  dillad  yn  dda  i  gynesu,  ond  ni 
wnant  y  tro  yn  Ue  bara;  ac  ni  wna  bara  y  tit>  yn  Ue  diUad 
ychwaith;  rhaid  cael  un  i  ymddilladu,  a  r  llaU  i  dori  ein 
newyn;  eithr  y  mae  Críst  yn  bob  peth  at  bob  gwasanaeth,  i 
bob  dyn,  at  Doh  amsera  sefyll&.  Os  coUwch  Grist,  cliwi 
goUwchycwbl. 

Pe  byddai  hoU  gyfoeth  dyn  yn  gynwysedig  mewn  un  tlws, 
neu  un  pcrl,  byddai  yn  dra  gofalus  am  y  tlws  neu  }  jx  rl 
hwnw.  fícchadui*,  y  mae  pob  peth  dy  enaid,  am  dragywydd- 
oldeb,  mewn  un  pcrl  gwerthfawr:  bydd  yn  othlus  i  gydio 
ynddo,  a  chadw.  t^aíael  arno  byth.  Pob  peth  yn  Nghrist,  a 
Christ  yn  bob  peth.  ^íae  y  rhai  ag  sydd  wedi  gweled  ei 
ncrth  }"nci  geisio  â'r  goíal  mwyaf;  a  phan  ymaent  yn  tybied 
cu  bod  wedi  ei  goUi,  maent  yn  codi  ac  yn  ehwilio  am  dano 
gyda'r  diwydrwydd  m\\yaf.  "  Gwcll  y w  dy  gariad  na  gwin. 
Tvn  fi;  ni  a  redwn  ar  dy  ol.  Y  brenin  a'm  dyjj:  i'w  ysta- 
íeHau :  ni  a  pnhyíiydwn,  ac  a  jTulawcnhawn  ynot :  ni  a 
gofiwn  dy  ti:ariad  yn  íSvy  na  gwin :  y  rhai  miiawn  sydd  m  dv 
garu.  INÍerehed  Jerusalém,  gorchymynaf  i  chwi,  os  eewcli 
fy  anwylyd,  fynegi  iddo  fy  mod  yn  glaf  o  gariad,"  Can.  i.  2,  3; 
V.  8.    Os  oes  rhyw  beth  yu  uwch  ei  bris  gan  eich  eneidiau 


Digitized  by  Go  v,!.^ 


CBI8T  TK  BOB  PETH. 


na  Christ,  nid  ydycli  }ti  ei  wei-thfawrogi  ef  o  gwbl ;  Crist  sydd 
bob  peth  neu  ddim.  Os  nad  yw  efe  uwclilaw  yr  hoU  ddaear, 
íe,  a'r  holl  ncfoedd  hcfyd  yn  dy  fryd,  y  mae  yn  sefyll  }ti  rhy 
isel  yn  dy  feddvvl ;  yr  ydwyt  }ti  edrycli  amo  fel  Crist  tlawa, 
ac  nid  Orist  cyfoethog.  Os  nad  y^v  efe  yn  Gyíaill  goreu 
genyty  yn  gjibeth  digonol  yn  mhob  tlodi,  yn  ddigon  yn  mhob 
BefyUfii  i  dy  ddiwallu,  nid  jw  efe  yn  Grist  i  ti.  "A  dywedodd 
Abram,  .^rglwydd  Dduw,  beth  a  roddi  di  i  mi,  gan  fy 
mod  yn  "myned  yn  ddiblant?''  (xen.  xv.  2.  Yr  oedd  gan 
Abram  etiíeddiaethau  eang,  eto  yr  oedd  rhyw  beth.  yn  eisiau 
ag  oedd  yn  gwneyd  y  cwbl  yn  boenus,  sei  mab  ac  etifedd. 
Wedi  cael  'hwnw  eâwaíth  yr  ydoedd  yn  rhy  &eh  i  ymejá 
pob  peth.  Pe  baech  yn  cael  y  cwbl  a  welsooh  ac  a  glywsoeh 
am  dmynt,  ni  wnelent  byth  bob  peth  í  fyny ;  eithr  os  cewch 
a&él  ar  Giist  cewch  bob  peth  mewn  nn  peth.  Amddifed- 
rwydd  o*r  Ar^lwydd  lesu  yw  gwir  dlodi,  yn  dlawd  o  bob 
peUi;  canys  zud  oes  dim  yn  wiríoneddol  Ue  nad  yw  Crist. 
xr  oedd  yr  apostei  Paul  heb  ddim,  eto  yn  medoianu  pob 
peth,  2  Cor.  vi.  10.  Mae  y  cwbl  sydd  genych  yn  wagter,  íe, 
yn  felldith,  heb  Grist.  Dylecb  ei  garu  uwchíaw  pob  peth 
sydd  genych  ;  uwchlaw  cyfeillion,  iechyd,  a  hywyd  yn  wir. 
Nid  ydyeh  yn  ei  ^ru  oU  os  heb  ei  garu  yn  well  na  pliawb. 
**Yr  hwn  sydd  yn  cam  tad  ucu  ítxm  yn  fwy  na  myfi,  nid  yw 
deil\vii<jç  o  liouof  íi;  a'r  neb  sydd  yn  caru  mab  neu  ferch  yn 
fwy  na  mj^,  idd  yw  deihvng  o  lionof  fi,'*  Mat.  x.  37.  Bydd- 
wch  foddlon  ar  Grist,  pan  y  byddoeh  mewn  eisiau  pob  peth 
arall ;  gwnewch  eich  holl  angenion  i  fpiy  y nddo  ef.  G  \v  n  l  \\c'\i 
ef  yn  ddyben  yn  y  cwbl ;  jn  ddybcu  wrth  ddarllen,  yn  d(l\  ben 
HTth  weddio,  yn  ddyben  wrth  bregethu,  yn  ddybeu  wrth 
ddyoddef;  yn  ddyben  yn  mhob  peth.  "Yn  ol  fy  awyddfryd 
a'in  gobaith,  na'ra  gwaradwydder  mewn  dim :  eithr  mewn 
pob  liyder,  fel  pob  amser,  felly  yr  awr  hon  hefyd,  y  mawiygir 
Crist  ^^l  íy  nghorph  i,  pa  im  byuag  ai  trwy  fywyd,  ai  trwy 
fiirwoiaeth,"  Phil.  i.  26. 

Y  mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  y  cwbl  at  Grist  fel  y  dybcn 
uchaf.  Crist  yw  yr  Alpha  a'r  Omega,  y  cynbyrfiad  cyntaf, 
dyben  olaí^  Cerddwch  ato  am  y  cwbl:  maddeuant  pech- 
odan,  nerth  yn  ol  y  dydd»  cysnr  mewn  p^ortbr^Tnderau ;  y 
mae  y  cwbl  ^ddo,  ac  yr  ydych  yn  ei  ddianrhydeddu  wrth 
fyned  i*w  ceisio  i  im  man  arall.  Gwnewch  y  cwbl  yn  ei  enw, 
a  thrwy  ei  nerth.  "A  rbodiwch  mewn  cariad,  meg^'s  y  earodd 
Orist  ninau,  ac  a'i  rhoddodd  ei  hun  drosom  ni  yn  offirwm  ac 


Digitized  by  Google 


78  CBIST  TN  BOB  PETH. 

vn  aberth  i  Dduw  o  arogl  peraidd,''  £ph.  2.  A  plia 
beth  bynag  a  wneloch,  ar  air  neu  ar  weithred,  gwnewcli  bob 
peth  yn  enw  vr  Arglwydd  leso,  gan  ddiolch  i  Dduw  a'r  Tad 
irwyddo  ei;*' Col.  iii.  17. 

Os  ydycli  yn  dlawd  yn  y  byd  hwn,  eto  yn  percbenogi  Crist, 
peidiwch  a  grwgnach,  y  mae  genyck  ddigon;  y  mae  genyck 
bob  petb.  nad  oes  genycb  ddim  cyfoeih  i  adael  Teh  plant 
yn  eich  ewyllysiau,  gweddiwob  am  iddynt  feddianu  Ctist» 
yna  bydd  ganddynt  bob  peth,  eled  y  byd  lie  yr  elo.^  Bendig- 
odig,  y  mac  gcii}^  etífeddiaethau  eang  mewn  gobaitii,  ac  i'n 
plant  ar  ein  hol.  Gogoniant,  v  mae  gen}^  gyfoeth  mawr, 
anfeidrol  íkwr»  le,  "pob  peth.''  A  pha  eisiaa  ychwaneg 
sydd  ?  Nid  oes  dhn  cysnr  yn  y  creadnriaid  ond  sydd  o  hona 
ef ;  efe  yw  Awdwr  y  greadigaeth  gjTitaf,  ac  efe  y w  Awdwr 
y  grcadiu:aeth  newydd  yn  eich  calouau.  O  hoiio  ef  y  mae 
iiatur,  gras,  a  gogoniant;  oblcgyd  "piddo  ef  yr  ydyiu  m  yn 
byw,  jTi  symud,  ac  yn  bod,"  Actau  xvii.  28.  Yr  yd^^n  yn 
hyw  ynddo  fel  d^^lion,  ac  yn  byw  ynddo  fel  ercdinwyr,  a 
bydd\ni  fyw  yiiddo  mcwii  gogoniant  byth  yn  y  man;  nid  oes 
eisiau  myncd  byth  allan  o  hono  ain  ddim.  Efe  w  yr  achoB 
effeithiol  o  bob  peth.  Felly  hcfyd  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
"Y  dyn  cyntaf  Adda  a  wnacd  yn  cnaid  byw,  a'r  Adda 
di\yeddaf  yn  ysbrj  d  yn  by^^hau,'*  1  Cor.  xv.  45.  ''Oblegyd 
meg)^s  y  mae  y  Tad  yn  cyfodi  y  rhai  raeirw,  ac  }ti  eu  by  whau ; 
felly  hef^•d  y  niae  v  Mab  yn  bywliau  y  rhai  a  fyno.  Canys  y 
Tad  nid  pv  yn  baniu  neb ;  eithr  efe  a  roddes  bob  barn  i*r 
Mab :  fel  yr  anrhydeddai  pawb  y  Mab,  fel  y  maen  tyn  an* 
rhydeddu  y  Tad.  Yr  hwn  nid  pv  yn  anrhydeddu  y  Mab, 
nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd  ef.  Ya 
wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi,  Y  neb  sydd  yn  gwrando  fy  ngair 
i,  ao  yn  credu  pi  yr  hwn  a'm  hanfonodd  i,  a  gaiff  fy wj^d  tra- 
gyyryddol,  ac  ni  ddaw  i  fam,  eithr  efe  a  aeth  trwodd  o  £Krw* 
oketh  i  fywyd.  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  ohwi,  Y  mae  yr 
awr  yn  dyfod,  ac  yn  awr  y  mae,  pan  glywoV  meirw  lef  Mab 
Duw:  a'r  rhai  a  glywant,  a^ddant  byw,"  loan  v.  21 — 25. 
Ni  buasai  dy  enaid  marw  wedi  anadlu  erioed,  oni  boaaai  i 
Cbrist  anadhi  anadl  einioes  ynddo.  £i  raa  ef  yw  egwyddor  y 
bywyd  trag}^ydd<d:  "Cnst  ynooh,  gdbaith  y  gogoniant.*' 
Efe  yw  anMidiâynydd  ein  bywjxlau ;  pan  yr  ydym  yn  cysgu, 
efe  sydd  yn  ein  gwylied,  ac  yn  ein  deiffixn.  Pan  yn  Uewygu, 
y  mae  efe  yn  ein  nerthu  a'ii  c3rsuro.  Y  mae  efe  yn  synmd 
ymai^  y  doluriau  ag  sydd  yn  perj-glu  a  dinystrio  bywyd;  yn 


Digitized  by  Google 


CRIST  YX  BOB  TEIU 


79 


bnidithio  yr  oorâmhadaa  sydd  yn  cynal  bywyd;  a  phan  yr 
yàym  yn  agOB  i  angau,  ac  yn  barod  i  ymdreiglo  yn  &woh  y 
bedd,  y  mae  efe  yn  adferu  ac  ya  bywhau  dzaehefii.  **Efó  a 
ddychwel  fy  enaíd:  efe  a'ni  harvain  ar  byd  Uwybrau  cyf- 
liwiider,  er  mw}  o  ei  enw,"  Sal.  zxiii.  3.  x  mae  Gríst  yn 
Mu  dwr  ar  y  planig^u  g\v)'wedig,  a'i  ddychwélyd  i  Arwiog- 
rwydda  gwyrddlesm.  *^Pan  ymddan^oso  Críst  ein  bywyd 
ni,  yuA  hefyd  yr  ymddangoawch  chwithau  gydag  ef  mewn 
gogoniant/'  Col.  iii.  4. 

Efe  yw  esiampl  ein  bywydau ;  y  rheol  i  gerdded  wrthi ; 
y  copi  i  ysgrifenu  yn  ei  ol ;  y  mae  lipi  yn  un  o  ddybeiiioii 
ei  ymgnawdoliad ;  '4  adael  i  ni  esiampl  fel  y  canlynem  ei  ul 
ef,"  1  Pedr  ii.  21.  Y  mae  yn  rhaid  cael  bywyd  i'w  ddylyn, 
canys  y  mae  enaid  hcb  Grist  fel  corph  heb  enaid — yn  farw. 
"Oblegyd  dy  frawd  hwn  oedd  ya  farw,  ac  a  aeth  yn  fyw 
drachcfti."  Efe  a'ch  bywhaodd  "pan  oeddych  feirw  mewn 
camwcddau  a  phechodau;*'  Luc  xv.  32;  Eph.  ii.  1.  Bod  hcb 
Grist  yw  y  ^wolaeth.  Yr  ydych  yn  feirw  yr  awr  hon  os 
ydyeh  hebddo;  ac  os  byddwcb  feirw  hebddo,  chwi  a  fyddwch 
feirw  yn  dra^jn^^-wy^ddol  yi\  utfoni.  **Yr  hwn  y  mae  y  Mab 
ganddo  y  mae  y  bywyd  jL^aiiddo;  a'r  Invn  iiid  yw  ganddo  í^ab 
I)\iw,  nid  oes  {çanddo  fywvd,"  1  loau  v.  12.  Hvd  oni  Ifurfier 
Crist  jTioeb  y  mae  yr  enaid  yn  farw ;  ac  y  mae  enaid  marw 
yn  waeth  na  cborph  marw,  yn  gymaint  a'i  fod  yn  fwy  rbaff* 
orol.  Ffieidd-dra  yw  marwolaeth  yn  ei  natur  mewn  corjm 
ac  enaid.    "Rboddwch  i  mi  feddiant  beddrod  gyda  chwi 

Íebe  Abrabam)  fel  y  claddwyf  fy  marw  allan  o*m  golwg," 
len.  xxiii.  4.  Sarah,  byfeydwcb  ei  lygaid  pan  yn  fyw,  wedi 
taÀ  yn  hich  ar  ol  marw.  Hoffder  ei  enaid  pan  yn  nrw,  gofid 
á  gâon  wedi  iddi  farw.  Cleddwch  hi  o'm  golwg.  Y  mae 
nmrwolaeth  ysbrydol  yn  fwj  ffiaidd  o  lawer  ger  bron  Duw ; 
T  nae  yn  arndod  pa  foàá  y  mae  yn  salln  ei  oddef  cybyd  i 
idrewi  yn  á  ffioe^ii;  na  buasaí  eyn  hyn  wedi  claddu  yr 
eaeidiatt  yn  dragywyddol  allan  o*i  olwg  yn  y  pwU  diwaelod. 
"A  agori  di  dy  lygad  ar  y  fatb  yma  ?"  Sal.  xiv.  8.  Cyffelybir 
giwskliaa  meírwon  i  gekon,  yr  hwn  sydd  yn  halogi  pob  peih 
tg  iydd  jn  dyfod  yn  agos  ato.  Y  mae  boU  aynwyrau  enaid 
niarw  yn  llwyr  taxw  i  wrthddrycbau  príodoL  Nid  y w  y 
Ifygad  yn  eanfod  tegwcb  yr  Arglwydd  leso,  yr  hwn  sydd  oU 
jk  hawddgar.  Y  mae  ein  aalweh  ein  hnnain  rbyngom  a  pbob 

avdi,  wn  llygredigaeth  yn  drewi  enaint  yr  apothecari. 
rwolactb  ysbrydol  y w  pen  y  fibrdd  i  fiurwolaeih  dragy* 


Digitized  by  Google 


t 


80  CKIST  YX  DOB  PElH. 

wyáácA.  Oblcgyd  gwaed  saint  a  pbxophwydi  a  dywaUtasaift 
hxrTy  a  g^waed  a  roddaist  iddynt  i'w  yfeid;  canys  y  maent  yn 
ei  haeddu,*'  Dat.  xyi.  6.  Eithr  os  ydyw  yr  Arglwydd  lesu 
yn  bob  petíi  yn  eich  bywyd  }  sbrydol,  ni  fyddwch  feirw  yn 
dnigpvydd,  Byddwch  ambdGl  waith  fel  Ujrsieií^ii  yn  y  gauaf, 
yn  gwywo  mewn  ymddangosiad,  eithr  nid  ydyw  yn  marw, 
y  mae  y  bpvjd  }ti  nghudd  yn  y  gwreiddyn.  **Eto  enyd  bach, 
a'r  byd  ni*m  gwel  Towy:  eithr  chwi  a'in  gwebreh;  oanys 
byw  vryí  fi,  a  hyv^  fyddwch  chwitbau  befyd,"  loan  xiv.  19. 
Os  yw  y  p:wreiddyn  yn  fyw^  nis  ^11  y  planigjTi  farw;  tra 
V  mae  v  ítS  non  yn  llavvn,  nis  íiall  y  líivdiau  sychn.  Y  mae 
yn  bosibl  i  dãyii  da  1'od  yn  glaf  ac  yn  wan,  citkr  nis  gall  farw. 
Ni  bydd  i^ras  farw  Ira  y  mae  Crist  yn  fyw.  Yr  ydym  yn 
derbyn  bywyd  cyson  oddiwrlb  Chi  st,  ti^-y  rinwedd  yr  imdeb 
ysbrydol  sydd  rliyngoni  ag  ef,  yr  hya  sydd  yn  cin  cadw  mewn 
gwyrddlesni  a  tírwj-thlondeb  crefyddol;  y  cyfryw  íírwyth- 
londeb  sydd  yn  egíurhad  o  gyfoeth  a  g^ym  y  gwreiddyn. 
Nid  oes  gcn^nii  csgus  ani  ein  marwoidd-dra :  y  mae  digon  o 
fy^vyd  yn  Nghrist,  a  digon  o  c^y}dlysgarwch  i'w  g\4ranii,  ond 
myncd  ato;  y  mae  ein  diffrwythderyn  ddianrhydedd  i'w  enw. 

Y  niae  gan  satan  waith  mawr  cyn  y  gall  ddinystrio  eich. 
b^ny^^d;  rhaid  iddo  yn  tr^iitaf  ladd  Tywyso-r  y  b^^^-sd,  a 
dy>trywio  y  gwreiddyn,  cyn  y  gall  atai  y  blagui'.  Os  lladd- 
wyd  lyw}S()g  y  by>vyd,  y  mae  yn  awr  yn  fyw,  ac  wedi 
"myTied  i  barotoi  Ue  i  chwi,"  loan  xiv.  2.  Mae  yn  siarad 
fel  pe  bxiaaai  Ue  gogoneddíad  heb  ei  greu  nes  iddo  ef  esgyn. 
*'  I*r  mau  yr  aeth  y  Rhagílaenor  drosom  ni,  sef  lesu,  yr  hwn 
a  wnaethpwyd  yn  Areh-oflPeiriad  yn  dragywyddol,  yn  ol  xirdá 
Melchisedec.*'  "Ac  a'n  cyd-gyfododd,  ac  a'n  gosododd  i  gyd- 
eistedd  yn  y  nefolion  leoedd  yn  Nghiist  lesu;"  Heb.  vi.  20; 
Eph.  ii.  6.  Fel  y  mae  breninocdd  yn  danfon  o'u  bla^  i 
wneyd  y  lie  yn  barod  i'w  derbyn,  felly  y  mae  Crist  wedi 
myned  o'r  blaen  ei  himan,  i  barotoi  lie  i'r  frenines  erbyn  y 
byddo  yn  barod  i'w  ganlyn.  Nid  yn  unig  y  mae  y  flSbrdd  i*r 
bywyd  }ii  egluredig  trwy  esiampl,  eithr  efé,  trwy  ei  deil- 
yngdod,  yw  y  Airdd.  Y  mae  wedi  parotoi  coron  i  ti,  ac 
í^n  ei  gweled  ar  dy  ben. 
^  Nid  yw  iaohawdwriaeth  o  weithredoedd,  fy  nghyfeillioii, 
eithr  Crist  Bydd  *^hoh  peth,  ac  yn  mhob  peth/'  Oweithred» 
oedd  yn  wir!  ymaith  â'r  fatii  gadaehau;  nid  ydjTit  yn  werth 
flÇrrling.  Yr  ydym  yn  gloff  ar  y  goreu ;  y  mae  ein  gwin  wedi 
ei  gymysgu  à  dwfr  Ueidiog.    Nis  gall  djix  bwrcasu  bywyd 


Digitized  by  Google 


CJftIST        :B0B  P£IH, 


61 


wxúk  daln  hm  ddyled,  a  chaniatati  ei  fbd  yn  gallu  ei  dalu 
hBfyá;  eithr  m  thâl  elé  hatling  byth:  v  mae  em  hufbãd-dod 
yn  ihy  fach  í  dalu  na  hen  na  newydd  bytii.  A  oes  gauddo 
ddioieh  Vr  gwas  hwnw  am  wneutluir  o  hono  y  pethau  a  orchy- 
mynwyd  iddo?  Nid  wyf  yn  tybied,  Lnc  xvii.  9.  Y  peth 
nad  yw  yn  haeddu  diolch,  nid  yw  yn  ddigon  i  deilynp^  nef- 
oedd.  Gadewch  i  Babyddiou  wncyd  en  jj^eithrcdoedd  yn 
fywyd  traí^n^vyddol ;  i  Arminiaid  wnieyd  e^^yllys  lydd  }ti  iach- 
awdwriaeth ;  nyiú  a  gymerwn  Grist  yn  iywyd,  yn  iachawd- 
wriaeth,  íe,  "yn  bob  peth."  Mae  efe  yn  cael  ei  alw  nid  yn 
unig  yn  lachawdwr,  ond  hefyd  yn  iachawdwriaetli. 
phob  cnawd  a  wel  iachawdwriaethi  Duw,"  Luc  iii.  0.  Mae 
yr  iaehawdwriaeth  yn  sicr  iV  hoU  bad.  Mae  yr  ysgrythyr 
yn  siarad  am  dani  fel  peth  wedi  ei  gwneyd  yn  barod  a'i 
chwblhau,  neu  fel  pe  byddem  cisões  mewn  gogoniant.  "  Y 
rhai  a  í^  fiawnhaodd  efe,  y  rluii  hyny  hefyd  a  ogoneddodd 
efe,"  Rhuf.  viii.  30.  Mae  y  dull  hyn  o  lefaru  yn  cael  ei 
ddefoyddio  i  ddann;os  sicrwydd  yi*  iaehawdwriaeth.  Nid  oes 
dim  byth  a' eh  ceâdw  allan  o'r  nefoedd  oddi eithr  ^allu  tynu 
Crist  allan  yn  í^yntaf.  Gan  niai  efe  }"sv  eich  bywyd,  chwi 
gewch  nefoedd,  er  gwaethaf  cythreuliaida'ch  Dygredigaethau 
eich  hunain.  **Rhyddion  fyddweh  yn  wir."  Eithr  y  mae 
yn  rhaid  i  chwi  fod  yn  Nghrist  cyn  y  gellwch  fyw  gyda 
Christ.  Mae  Grist  yn  byw  ynom  ni  yn  gyntaf  ar  y  ddaear,  a 
ninau  yn  byw  yn  Nghrist ;  ac  yn  mhen  ychydig  cawn  fyw 
gydag  ef  mewn  gogoniaiut.  Os  nad  yàyw  yn  f^nonelt  ein 
fpcBB,  m  fydá  yn  gyflawnder  cin  dedwyddwch.  Fy  nghyf- 
cíDion,  y  mae  Cikt  wedi  sierhau  bywyd  tcagywyddol  mewn 
iddewidioii  diysgog.  "Anwylyd,  yr  awr  hon  meibion  i  Dduw 
jàpOy  ao  nid  amlygwyd  eto  beth  afyddwn :  eithr  ni  a  wyddom 
pan  ymddangQBO  ãé  y  byddwn  gyffelyb  iddo;  obUgyd  ni  a 
8tim  ei  wéliML  á  megys  ag  y  mae."  "Ao  efe  a  ddenfyn  ei 
ai^lion  à  mawr  sain  ndgom;  a  hwy  a  gaaglant  ei  etiioled- 
igion  ^  yn  nghyd  oV  pedwar  gwynt»  o  eithafoedd  y  nefoedd 
%d  eu  heitíuifbedd  hwynt;  1  loan  iii.  2;  Mat.  xziv.  31.  Efe 
addaw  "iV  rhai  »ydd  yn  ei  ddysgwyl,  er  iacbawdwriaeth/' 
Heb.  ix.  28.  Y  mae  gweddiau  yr  egUvys  }ti  mhob  oes  yn  ei 
gymhéll  i  ddyfod  yn  oT  ei  addewidion*  "  Yn  wir,  tyred,  Ar- 
glwydd  lesa/'  Dat  zzii.  20. 

Un  o  weddian  olaf  y  CyfrjTigwr  oedd  yn  nghylcb  Vx 
Itint  gael  byw  byth  gydag  ef  }ti  y  nefoedd.  "Yrwyf  ya 
ewyllysio,  Ue  yv  wyf  fi,  fod  o  himynt  hwyihau  hefyd  gyda 


Digitized  by  Google 


82 


CBIST  YN  BOB  PBIH. 


myfi;  fel  y  gwékmt  íy  ngogoniant  a  loddairt  i  mi:  oblegyd 
ti  a'm  eevaist  cyn  aeOiad  y  byd.  Y  Tad  cofiam,  nid  adaabii 
y  bjrd  dydi ,  eiihr  mi  a*tli  acbábimi,  a'r  xÚÁ  hjn  a  wybu  mai 
trdi  a'm  hanfonaitt  i.  A  mi  a  hysbyflasB  iddpit  ár  eirr,  ac 
a  i  hysbysaf :  fel  y  byddo  ynddynt  hwy  y  canad  á  r  hwn  y 
ceraist  íi,  a  minau  ynddynt  hw}%''  loan  xvii.  24f— 26.  Qor- 
ch}Tn\Tiir  i'r  saint  ddysgwyl  h}Ti  yn  eu  crefydd.  ^'Bydded 
t  ii  h  iwynau  wedi  c\i  Inmwreg^su,  a'cli  canwyllau  wedi  eu 
golcuo:  a  cliwiíhau  yu  dcbyg  i  ddyiiiou  yn  dysgwyl  eu  Har- 
ghvydd,  pa  biyd  y  dychwcl  o  r  ncithior:  fel  pau  ddelo  a 
churo,  yr  agoront  iddo  yn  ebrwydd,"  Liic  xii.  3.3,  oG.  Mae 
holl  ^ysiu'  tragywyddol  yr  eglwys  yn  ymgrogi  w  rtli  y  new^  dd 
am  ddyfodiad  Crist,  canys  nid  y\v  yn  bosibl  ei  fwynhau  yn 
bob  peth  heb  oi  fwynhau  yn  gjíftawn.  Mae  cin  Harglwydd 
beudigedig  yn  dyiod  i  eí^luro  pethau  ;yTi  fwy  c}ila\\Ti.  Cewch 
ci  weled  yn  *'dyíod  heb  bechod;"  a  mwy  o  sjTidod  byth, 
cewch  weled  eich  himain  yn  ddibechod  ynddo.  Fe  fydd  ein 
lesii  ni  yn  yniddangos  yn  bob  peth  fel  dinystriwr  pechod, 
"pan  ddel  efe  i'w  ogoneddii  yn  ei  saint,  ac  i  fod  yn  rhyfeddol 
jni  y  rhai  oll  sydd  yn  crcdu  (o  herwydd  i'n  tystiolaeth  ni  yn 
eich  mys<i;  gael  ci  chredu)  yn  y  dydd  hwnw,"  2  Thes.  i.  10. 
Y  mac  ele  yn  cgluro  gogoniant  iddynt  hwy,  ac  yn  }^nogon- 
eddu  j-nddynt.  Pob  peth  y  saint  yw  Crist,  a  phob  peth  Crist 
yw  y  saint.  Y  mae  yn  dyfod  yn  y  man  i  roddi  tcrfyn  i*eh 
holl  ddyoddefiadau.  "A  diafol,  yr  hwu  oedd  yn  cu  twyilo 
hwynt,  a  fwriwyd  i'r  Uyn  o  dân  a  brwmatan,  lie  y  mae  y 
bwystfil  a'r  gau  brophwyd;  a  hwy  a  boenir  ddydd  a  nos  yn 
oes  oesoedd,"  Dat.  xx«  10.  Mae  yn  dyfod  i  gzyiihoi  ei  bobl 
yn  nghyd  o'r  pedvar  gwyut,  eu  £Eúrfio  yn  un  teulu,  yn  un 
corph,  ac  yn  ua  eglwys  iddo  ei  hun ;  ac  yntau  yn  bob  petk  i 
bawb  o  honynt  byth.  Cawn  ci  weled  ef  eto  yn  y  cnawd,  yn 
sefyll  ar  ein  daear  ni,  ae  yn  bloeddio  yn  yr  udgon  diweddtt( 
''FcirwoD,  deuwehaUaa  o'eh  beddau."  '^Ynaymeirw  yn 
Nglirist  a  gyfodant  yn  gyntaf :  yna  ninau  y  rbai  byw,  y  rhai 
a  adawyd,  a  gipir  i  fyny  gyda  hwynt  yn  y  cvmylau,  i  gyâir* 
fod  à'r  Arglwydd  yn  yr  awyr :  ae  foUy  y  bydown  yn  wastadol 
gyda'r  Arglwydd,  Am  h^-ny  dyddeawÀ  eich  çilydd  à't 
ymadroddion  nyn/*  1  Thes.  iv.  16—18.  Y  mae  Cnst  yn  bob 
peth  oâdiyma  i  dragywyddoldeb.  Digon  i  fy^%  digon  i  tow, 
digon  wedi  marw,  digon  byth.  Gogoniant!  efe  yw  y  sylfaeii 
mfiidwy,  efe  yw  y  pen  congl-feen  gwerthfewr,  efe  y  w  y  dwfr 
o*r  graig,  efe  y  w  y  mamia  yn  yr  imialwch,  rfe  yw  y  diUad  na 


Digitized  by  Google 


CBIST        BQB  P£IH 


83 


henriddiaiwiit,  efe  yw  y  pren  sydd  yn  pcreiddio  clyfroedd 
Mttnh,  efe  yw  yr  arch-offeiriad  mawr,  efe  ^-w  y  prophwyd 
or  bolil,  efe  yw  Brenin  Síon,  efe  pv  yr  aich  à'r  drugareddfa, 
efeywy  wialen  sydd  jn  blodeuo,  efe  yw  y  bustach,  efe  yw 
yr  oen  perffeith-tí;wbl,  efe  yw  jr  bwrdd  }ti  y  dyrvsni,  efe  yw 
yr  aner  goeh,  efe  pv  y  c}^ion  colomenod,  efe  y w  y  bwch 
diangol;  gogoniant,  efe  yw  y  cwbl;  efe  sydd  "bob  peth,  ae 
yn  mhob  peth."  Y  mae  ychwane^.  filoedd  o  weithiau,  yn 
Nghrist  nag  sydd  yn  y  cwbl  oll,  a'u  gosod  g>'da'u  gilydd.  'Y 
mae  "gwaed  y  taeneUiad  yn  dywedyd  yn  well"  na  phawb  a 
phob  peth.  Pe  hawn  hcb  ddim  yn  y  byd  hwn,  heb  fara  i 
fwyta,  heb  ddillad  i  wisgo,  heb  iechyd,  heb  gyfeillion,  mi 
wnawn  yn  biirion  wedi  hyny;  y  mae  gcii3'f  bob  peth  ynddo 
ef:  bara,  dillad,  cyfeillion,  iechyd,  am  byth.  '  Y  ean  cymaint 
}T  awT  hon,  y  prj^d  hwn,  ac  yn  y  byd  a  ddaw  f)^Td  tragy- 
w)'ddol/'  Mare  x.  30.  Gogoniantl  y  mae  hi  yii  gwella,  a 
gwella  a  wna  b}i;h. 

Edrychwch,  *fy  nghyfeillion,  ar  j  llyfr  hwn,  j  Bibi  bendig- 
edig;  gadewch  i  mi  ei  gofleidio,  gadewch  i  mi  ei  wasgu  }ti 
fy  myuwes;  dyma  sypyn  o  frank  notes^  nid  hank  of  England^ 
eithr  y  hank  of  Aeaire^i— ariandy  y  nef.  Bendigedig,  yr  wyf 
yn  íívfoethoeaeh  na  holl  ferchants  y  Casnewj  dd,  a'tt  gosod 
^  da  u  gilydd:  yr  wyf  yn  well  fy  myd  na'r  lords  temporal  a 
^piritual;  ie,  ni  newidiwn  fy  sedfyllfa  â'r  Grand  Turk :  dyma 
Win  j  gallaf  gael  cash  am  danynt  bob  dydd :  "Am  hyny  nid 
ofinm  pe  symudai  y  ddaear,  a  phe  treiglid  y  mynyddoedd  i 
gttwl  y  môr.  Er  rhuo  a  tíierfysgu  o'i  ddyfiroedd,  er  crynn 
o^r  mynyddoedd  gan  ei  ymcbwjrdd  ef.  Duw  ^ydd  noddfa  a 
ncrth  i  mi,  eymhortih  hawdd  ei  gael  mewn  <nrfyngder/'  Sal. 
^vi.  Iduchied  y  piòr  ei  ddy£roãd  hyd  y  nefoedd,  hoUted  y 
creigisH,  eled  y  ddaear  ar  dàn;  fe  ddaw  fy  enaid  tlawd  o  bob 
%mder  i  fyny  at  Qrist.  Efe  y  w  pob  pem  amser,  pob  peth 
twgywyddoldeb,  pob  peth  dynion,  pob  petb  angylion:  **Ar 
p  hyn  betíiau  y  mae  yr  ang)  lion  yn  (£wenyehu  edrycb.^' 
Fy  Bgby&illion,  cymerweb  ef  fel  eíâi  pob  petb,  ac  ymddyg- 
ato  bob  amser     ekb  petb  penaf.       sgwyliweb  witèo 

eiob  unig  Noddwr,  rboddweb  ymddiríed  ynddo  fel  eiob 
Q^Ml  goreu. 

Os  y w  Crist  yn  bob  peth  i  chwi,  yr  ydych  chwithaii  yn 
Ayw  beth  iddo  yntau,  ac  i'w  aches  ar  y  ddaear.  Mae  Uawer 
O  ddynion  yn  dysgwy^l  pob  peth  oddiwrth  Grist  yn  y  byd  a 
idaw,  eithr  ni  roddant  hvvy  ddim,  neu  y  peth  ue^if  at  hyny. 


Digitized  by  Google 


84 


CB18T  TX  BOB  PSTH. 


i  gynal  ei  achos  yn  y  byd.  Twyll  a  rli«agrith  yw  y  grefydd 
liouo;  crefydd  nad  yw  yn  wertli  ei  harddel,  crefydd  na  chaiâ* 
ddim  grocsaw  wrtli  ddrws  y  nef,  eithr  ei  danfon  ymaith  at 
y  cybyddion  i'r  Uyii  brwmstaiiaidd.  '*Yna  y  dywed  efe 
Lefyd  wrth  y  rhai  a  fyddant  ar  y  llaw  aswy,  Ewch  oddiwrthyf, 
xai  melldigedig,  Vr  tân  tragywyddol,  yr  hwn  a  barotowyd  i 
ddiafol  ac  i'w  angylion.  Canys  bum  newynog,  ac  ni  roisoch 
i  mi  fvryd;  bu  armif  syched»  ac  ni  loisoch  i  mi  ddiod.  Bum 
ddyeithr,  ac  ni'm  dygasoch  gyda  chwi;  noeúiy  acm'm  dillad- 
asoch;  yn  glaí^  ac  yn  ngbarcbar,  ac  ni  ymwélsoch  à  mL 
Yna  yr  atebant  bwythau  hefyd  iddo,  gan  ddywedyd,  Ar- 
glwydd,  pa  bryd  y*th  welsom  yn  newynog,  neu  yn  sycbedig, 
neu  ipx  ddyeithr,  neu  yn  noeth,  neu  yn  glaf ,  neu  yn  ngbarcbar, 
ac  m  weiniaaom  i  tir  Yna  yr  etyb  efe  iddynt,  gaa  ddy- 
wedyd,  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Yn  gymaint  ag  nas  ffwnaethoch 
i  un  o'r  rhai  Ueiaf  liyn,  nis  gwnaewcch  i  minao.  A'r  rhai  bya 
a  ánt  i  gospcdigaetli  di*agy^v}'ddol:  ond  y  rhai  cyfiawn  i 
fyw}'d  trap:}W}'ddol,"  Mat.  xxv.  41 — 46.  Nid  ydych  yn  ad- 
nabod  yr  iVi^hvydd  Icsu  os  ydych  yn  p^byddlyd  at  ei  achos ; 
inae  vr  hw\i  sydd  yn  gorpli^>ys  ar  abertli  Crist  yii  foddlou  i 
aberthu  ci  liuu  ar  allor  ci  wasanacth.  Os  yw  efe  yn  bob  pethi 
ti,  nid  yw  yu  ormod  i  tithau  íod  yn  bob  peth  iddo  yntau  yn  ei 
achos  ar  v  ddaear.  Crist  a'n  Ihvyr  brynodd,  am  hyny  dyro 
iddo  ^yasanaeth  llwyr.  Khoddodd  Crist  ei  gorph  di'osoch; 
rhoddwch  chwithau  "cich  cyrph  yn  aberth  byw,  santaidd, 
cynieradwy  ^an  Dduw,  yr  hyn  yw  eich  rhesymol  wasanaetb 
chwi,"  Rhuf.  xii.  1.  Rhoddodd  Crist  ei  enaid  diosoeh: 
rhoddwTh  chwithau  hefyd  eich  cneidiau  yn  gwbl  oU  .at  ei 
waith.  Gogoncddwch  Dduw  yn  eich  cyrph  ac  }ti  eich 
ysbryd,  y  rhai  sydd  ciddo  Duw."  Rhoddodd  Crist  y  cwbl 
drosoeh ;  rhoddwch  chwithau  hefyd  eich  cwbl  i  fyny  i'w 
wasanacth  yntau.  "1^'fe  a  fu  farw  dros  bawb,  fel  na  byddai 
i*r  rhai  byw  fy w  mwyach  iddynt  eu  hunain,  ond  i'r  hwn  a  fu 
isarw  drostynt,  ac  a  gyfodwyd,"  2  Cor.  v.  15. 


Digitized  by  Google 


TBAETHAWD 

AR 

BRIODOLEDDAU  FFYDD. 


T  BBIODOUBBD  GTKTAF. 

1.  Y  MAE  flPydd  yn  g^weithredu  ar  Grist  am  ryddhad  cyf- 
lawn  oddi^^Tth  e^log:^^^'}'dd  pechod.  "  Yr  yd}'»!  ni  gan  h}Tiy 
yn  cyírif  mai  trNvy  fíydd  y  cyíiawnlicir  dyn,  licb  weithredoedd 
yddeddf,"  Rhuf.  iii.  28.  Fe  ddaw  yr  Ysbryd  i  argyhoeddi, 
ebe  Crist,  o  "gj^awndcr,  am  fy  mod  }ti  m^Tied  at  y  Tad." 
Efe  a  ddaw  er  proíi  fod  angau  Crist  wedi  boddloni  cyfiawnder. 
Ni'm  gwelwcli  nl\^yach  }ti  y  wedd  hon,  }^l  dyoddef.  Pe 
buasai  cyfiawnder  heh  ci  foddloni,  a  phechod  heb  ci  h^^T 
ddileu,  cawscm  ei  wek  d  cf  drachcfn ;  ni  biiasai  y  nefoedd  yn 
ei  dderb}Ta  i  mewn,  ni  allasai  y  nefoedd  ci  «íyiiwys.  Ond  gan 
ei  fod  wedi  myned,  ao  nad  ydym  yn  ei  weled  ef  m>\^'ach  fel 
Ceidwad  dyoddefedig,  y  mae  yn  cglur  fod  pob  peth  wedi 
dybenu.  Gan  ddileu  ytigrifen-law  yr  ordemiadau,  yr  hxm 
oedd  i'n  herbyn  ni,  yr  hon  oedd  yn  vrtbwyneb  i  ni,  ac  a*i 
cymerodd  oddiar  y  ffordd,  gan  ei  hoelio  wrm  y  groes,"  CoL  . 
ÍL  14.  Edrychwch  fel  y  mae  yr  apostei  yn  esgyn  o  ris  i  ris, 
yn  adn..  13:  "A  chwithau,  pan  oeddych  yn  feirw  mewn 
CBmireddáii  a  dienwaediad  eich  cnawd,  a  gyd-fywhaodd  e£é 
Çrdag  ef,  gan  £eiddeu  i  chlfri  yr  hoU  gamweddau.''  Y  mae 
eu^  peehodau  wedi  eu  maddeu.  Ond  nid  yw  hyn  yn 
ddigon  08  yw  yr  ysgrifen-law  yn  aros.  Nac  ydyw,  ebe^r 
^Metol;  y  mae  wedi  ei  dtleu.  Ond,  medd  rhywun,  ''Nid 
ydyw  wedi  ei  dileu  yn  y  fiith  fodd  nad  yw  yn  bosibl  cael 
gaètel  ynddi  eto,  a  ffrae  newydd  i  godi  o'r  hen  achos.  Na,  j 
mae  wedi  ei  "chvmeryd  odduur  y  ffordd."  lê,  fe  aliai  ei  boa 
wediei  gosod  o  r  neilldu  am  dymhor,  gellir  dyfodâbirr 
golwg  eto.  Na,  ebe*r  apostol,  y  mae  wem  ei  "hoelio  wrth  y 
groes."  Peidiwch  ofiii,  never/ear,  y  mae  wedi  ei  chwilfriwio 
yn  ddamau;  nis  gwelir  hi  byth  mwyach;  ac  ni  chyfyd 
cweryl  i  cbagj^vyddoldeb  o*r  hen  jnnrafael  gynt ;  canys  nid 
TH  unig  y  mae  Crist  wedi  talu  y  ddyled,  ond  hef)'d  wedi  dy- 
ddimii  y  rJnvym-ysyrifcn,  Os  bydd  y  ddylcd  wedi  ei  thalu, 
a'r  rhwjTn-ysgrifeu  heb  ei  dyddimu,  y  mae  y  dylcdwr  mewn 
ofa  beunydd;  ond  pau  y  mae  yr  hen  ysgrif  ganddo  yn  ei  law 


Digitized  by  Google 


86 


PBIODOIíBDBAU  7TTDD. 


ei  hun  y  mae  yn  teimlo  yn  ddyogel.  Nid  yn  tmig  fe  dalodd 
Crist  ein  dyled,  ond  ni  adawodd  dua  heb  ei  gymeryd  ymaith 
aUasai  ddyfod  yn  ein  herbyn.  Yn  awr,  fy  nghj-feillion,  y 
mae  ffydd  yn  cydio  yn  baeddiant  CrÍBt,  ao  yn  pledio  rbydd- 
had  pèorffidtli  yn  Uyg  y  nef.  "Ar  destament  gwell  o  h3my  y 
gwnaetbpwyd  lesu  yn  Facbniydd,''  Heb.  vii.  22. 

2.  Y  mae  ffjrdd  yn  ein  g\\nieyd  yn  iin  à  Cbrist;  am  hyny 

Ímae  ei  gwbl  ef  yn  eiddo  i  ni.  Y  mae  f^d  yn  dywedyd, 
mi  y  ganw^^d  y  Oeidwad,  yu  Betiilehem,  drosof  fi  y  bu  fvw, 
yn  fy  lie  i  bn  tow  ar  y  pren,  y  cyâaimodd  pob  eynawnoer, 
ac  yr  njfíiddbaodd  byd  angau.  FflangeUwyd  à  dros 
mbecbodan  i,  dyoddâòdd  gospedigaeth  fy  beddwéh  i;  am 
hyny  y  gelwir  ef,  "Yr  Arglwydd  ein  cf/^fiawnder"  Y  maa 
yn  flyfiawnder  i  ni,  fel  jr  ydym  mor  berffiátb  a  phe  na 
phediasom  erioed.  "  Nid  oes  gan  hyny  yn  awr  ddim  dam- 
nedigaeth  i'r  rhai  sydd  yn  Nghrist  leau,  y  rhai  sydd  yn 
rhodio  nid  yn  ol  y  cnawd,  eithr  yn  ol  yr  Ysbryd,"  Rhuf.  viii.  1 , 
Yr  yd}Tn  yn  bcchadiiriaid  fel  pawb  erailL  Nid  yw  yr  apostol 
yn  dywedyd,  nad  oes  dim  yn  haeddu  damnedigaetli ;  ond  íbd 
Crist  wedi  cymeryd  yniaitli  yr  euogi*wydd  sydd  yn  rhwymo  i 
gondemniad.  Fy  nghyfeillion,  nid  yw  y  gyfraith  yn  galln 
ein  condemnio ;  yr  ydym  yn  apelio  oddiwrth  y  gyfraith  at  yr 
efeng}i;  oddiwrth  lys  cyíiawnder  at  lys  trugaredd.  Bcndig- 
edig,  y  mae  gobaith  i  bechadur  mawr  ddyfod  yn  rhydd  byth. 
Nid  yw  yr  cfengyl  ychwaith  yn  gallu  ein  condemnio  am  ein 
bod  yn  gredinw^T.  Nid  yw  yn  gofyn  pa  bechodau  yr  ydym 
wedi  bod  yn  euog  o  honynt,  ond  a  ydym  yn  credu  yn  Mab 
Duw?  Os  ydym  wedi  credu,  yr  ydym  wedi  ein  c}-fiaNvnhau 
am  byth.  Gogoniant!  Llusgwyd  y  ])ublican  i  lys  cyíiawn- 
der, ond  apcliodd  oddijuo  at  lys  trugaredd,  p^orseddfainc 
y  G^ras,  a  rliyddha^\'}'d  ef  am  b>'th.  *'Aeth  liwn  i  waered  i'w 
dy  wedi  ei  p:yíiawnhau  yii  fwy  na'r  llalL''  *'Cany8  pob  un  ag 
gydd  yn  ei  ddyrchafu  ei  hun  a  ostyngir,  a  phob  un  ag  sydd 
yn  ei  ostwnç  ei  hun,  a  ddyrcheíir,"  Luc  xviii.  14.  Y  mae 
ffydd  yn  dino  pob  peth  ar  y  ddaear,  trwy  yr  bwn  a  glixiodd 
bob  peth  yn  y  nefoedd. 

YB  AIL  BRIODOLEDD. 

Y  mae  ffydd  yn  puro  y  galon.  Ac  ni  wnaeth  efe  ddim 
gwahaniaetli  rhjnogom  ni  a  hwynt,  gan  buro  eu  oalonau  hwy 
trwy  ffydd,"  Act.  xv.  19.  Y  mae  ffydd  yn  agor  fibrdd  i 
ffirwd  o  waed  i  lifo  trwy  yr  enaid  iV  olchi  oâiwrth  bdb 


Digitized  by  Google 


7BI0X>OI.EDDAt7  FFTBB. 


aflendid.  *'Oblegyd  os  ydyw  gwaed  teirw  a  geifi*,  a  lludw 
aner  weái  ei  daenellu  ar  y  rliai  a  halogwyd,  yn  santeiddio  i 
Inireiddiad  y  cnawd;  paâànt  mwy  y  bydd  i  waed  Crist,  yx 
hwn  trwy  yr  Ysbiy  d  tragywyddol  a'i  lioíFiymodd  ei  htm  yn 
ddifai  i  Dduw,  i  buro  eicli  cydw}  bod  oddiwi  th  weithredoedd 
meirwon  i  wasanaethu  y  Duw  hywV*  Efe  a  fu  farw  droeof, 
ac  OBÍ  ddyhm  fyw  i'r  hwn  a  fii  farw  yn  fy  lie?  Bu  fiurw  i  fy 
i^|;laiiliaa;  a  gâm  fi  afiendid?  Y  mae  efe  trwy  yr  efengyl 
yn  ein  galw  %  tmiteiddrwydd*  **Eithr  meg^^s  y  mae  y  neb 
9lfík  galwodd  diwi  yn  santaidd,  byddwcb  chwitlmu  hefyd 
aantaidcl  yn  mhob  ymarweddiad,"  1  Pedr  iv.  15.  Yr  ydym, 
fy  nghyfeiUicMd,  yn  ddyledwyr  i'r  hwn  a'n  hachubodd,  i  fod 
yu  saataidd,  2  1^.  i.  9.  Galwedigaeth  Bantaidd,  a  ffydd  yn 
glust  santaidd  eydd  yn  dywed  a  pwraado  yr  alwedigaeth 
Imao.  **0b  yw  fy  nghael  yn  lân  wedi  corti  gwaed  fy  Mhiiocl,  ^ 
ébe  %dd,  "ymdrechaf  bellach  i  ddylyn  ei  ol."  Mae  fíydd  yn 
vmwneyd  u,  ac  yn  ymglyniu  wrth  addetvidion  santaidd;  y  liiai 
nefyd  a  ddefnyddir  yu  ilicswm  di'os  fod  yn  santaidd.  "Am 
h)ny,  fod  genyui  yr  addewidion  liyn,  anwylyd,  ymlan- 
liawn  oddiwrth  bob  halogrwydd  cnawd  ac  ysbryd,  gan 
berffeithio  santeiddi  wydd  yn  ofn  Duw,"  2  Cor.  vii.  1.  Os 
ydych  yn  dysg^yi  Ue  santaidd,  y  mae  yn  rhaid  i  cliwi  fod 
yn  santaidd.  "Ni  chaiíF  ddim  aflan  fyned  i  nu  wn  yno." 
Os  rhyddhawyd  ni  oddiwrtli  euogrwydd,  fc'n  ]nirir  oddiwrth 
lialogr-sndd  hefyd.  Yr  hwn  sydd  â  gwaed  i  ddieuogi  sydd  â 
dwfr  i  buro.  Os  Prynwr,  Purwr  a  Glanhawr.  Y  rhai  sydd 
yn  dysgwyl  am  neíocdd  ncw}^dd,  rhaid  iddyoit  gael  daear 
newydd,  calon  newydd;  canys  rhaid  i  ogoniant  gael  gran  ^-n 
gyntaf,  yna  gi'as  ogoniant.  "  Yr  hwn  sydd  ganddo  y  gobaith 
^vu  yuddo  ef,"  rhaid  iddo  j^iidrcchu  i  fod  "pi  bui-,"  yn 
gjmaint  a'i  fod  yn  dyTnxmo  lie  pur,  Duw  pur,  a  nefoedd  bur. 
Y  mae  gwzthdidiych  pur  yn  gweddu  lie  pur.  Mewn  calon 
bur  y  mae  anallu  moesol  i  fyw  mewn  llygredigaetli;  y  mae  o 
dan  ddarpariaeth  i'r  nefoedd.  ^^Pa  fodd,  gan  hyny,  y  gallaf 
vneiUiknir  y  mawr-ddrwg  hwn,  a  phechu  yn  erbyn  Duw  ?" 
Gen.  xxxix.  9.  Y''  mac  í^dd  yn  puro  y  galon  trwy  wneyd 
âe&ydd  o  Griat  fel  ffynon.  "Yr  hwn  a'i  rhoddcs  ci  hun 
fawoiii,  i*n  prynu  ni  oddiwTth  bob  anwiredd,  ac  i'n  puro 
iddo  ei  hun,  yn  bobl  briodol,  awyddus  i  weithredoedd  da.*' 
y  santeiddiai  efe  hi,  a4  glanhau  à'r  olchfa  ddwfr  trwy  y 
grir;  M  y  gosodai  efe  hi  yn  ogoneddus  iddo  ei  hun,  yn 
(^wyi  be]l>  ami  na  brycheuyn,  na  òhryehni,  na  dim  o'r  oy^ 


Digitized  by  Google 


88 


PBIODOLEDDAU  FFTf>D 


ryw ;  ond  fel  y  byddai  yn  santaidd,  ac  yn  ddifeius,"  TiU  ii.  14; 
Eph.  V,  26,  27. 

Y  mae  Éyàà  yn  gwncyd  defiiydd  o  weddiau  Críst.  "  Sant- 
eiddia  hwynt,  eb  efe,  "yn  y  gwirionedd;  dy  air  sydd  wirion- 
edd."  "Ac  er  eu  mwyn  nwynt  yr  wyf  yn  fy  santeiddio  fy 
hun,  fel  y  byddont  hwythaa  wedi  eu  santeiro  yn  y  gwir- 
ionedd»''  loan  xriL  17 — 19.  Mae  ffydd  yn  cydweddio  â 
Christ  am  yr  un  jiethau.   "Golch  fi,  a  byddaf  WYnael&  xia'r 

Nid  yn  unig  y  mae  £^dd  yn  defii^ddio  ei  deilyngdod 
a'i  weddiau,  ond  yn  gwneyd  demydd  o'i  Wiríonedd,  ei  dyst- 
iulacthau,  a'i  addcwidion  hefyd,  Zech.  xiii.  1.  Y  mae  ííydd 
yn  ni^Tied  a'r  dylr-lestr  i*r  ffynou  bob  dydd,  íe,  punip  a 
cli\N  eck  gwaith  yn  y  dydd  yn  aml.  Dcfnyddir  yr  enw  lesu 
am  fud  gwarcdigaeth  jTiddo  oddiwrth  bechodau.  Y  mae  y 
gras  hwn  yn  detíiyddio  enw,  teiljugdod,  gvvacd,  gweddiau,  ac 
addcwidion  Crist  i  ymlanhau.  Y  mae  cyffwrdd  à  Christ  yn 
rkyw  le  yn  atai  y  clefyd  gwaedlyd. 

Y  DRYDEDD  BllIODOLEDD. 

Y  mae  ffydd  yn  egwyddor  lywodi'actliol  yn  y  galon.  Hha^ 
law  Crist  ydyw,  yn  llywodraetbu  yn  yr  enaid;  is-lywydd  ya 
ysgwyd  ei  deyrnwialen,  meistr  sydd  yn  rhoddi  pob  gras  araU 
1  weitíiio»  ao  ni  oddef  yr  nn  o  honynt  i  fod  yn  segur ;  ond 
pan  yn  gorcbymyn,  y  mae  }ti  rboddi  nertk  i  gyflaMTii.  Nid 
fe  l  y  mae  y  ddeddf  yn  gorcbymyn,  ac  heb  roddi  help ;  nen 
fel  Pbaraob»  yn  dyblu  y  gwaitb,  ac  heb  roi  dim  gwellt.  G^da 
pbob  gorcbymyn  y  mae  gyda  ni  addejvid;  y  nuie  pob  gor- 
cbymyn yn  addewid  yn  yr  efengyL  Edifeirwcb  a  orcbymynir 
fel  dyledsw^^dd;  fell}  g^Mieyd  calon  newydd;  ond  y  mae 
fiPydd  ya  rbedeg  at  yr  addewidion,  ac  yn  tynu  grym  o  noaynt 
i  gyâawni  y  gorcbymynion.  ^*jRkoddafi  cnwi  galon  newydd," 
medd  yr  Ai^lwydd.  Y  mae  y  Tywysog  a'r  laehawdwr  wedi 
ei  ddyrcbafu  "i  roddi  edifeirwch  a  lULiddcuaiit  pechodau." 
Y  mac  ííydd  yn  ymddiricd  yn  yr  addewid  am  ncrth  i  gyflawni 
y  gorcliymya,  ac  yn  dywedyd,  "Dyro  y  peth  yr  ydwyt  yn  ei 
orchym}Ti,  a  gorchymj  n  y  peth  a  íynot,  felly  y  cyílawnir  fy 
nyledswjdd  i  a  dy  ewyllys  dithau."  Mae  gweddi  y  ffydd  yn 
myned  i  mewn  rhwng  y  gorchymy^i  a'r  addewid,  ac  yn  cyf- 
rodeddu  trugaredd  yr  addewid  a  dyledswydd  y  gorcbymyn 
yii  nghyd.  Nid  y\v  ífydd  yn  feistr  calcd,  yn  medi  lie  nad  yw 
yn  hau,  }ti  gorchymyu  íii  wytb  o'r  ddaear  lie  ni  tbaflodd  had; 
ond  yn  bau  nertb,  i  gael  medi  ufudd-dod.    Trwy  %âd  yr 


Digilized  by  Google 


PBIODOLEDDAU  FFYDD 


89 


iifiiddluiodd  Abraham;  scf  y  weithred  fawr  liono  o  ufudd-dod 
\m\  oedd  ei  fab,  mab  ei  pjariad,  mab  yr  addewid,  mab  ei  hen 
oednin,  i  gael  ei  ladd  â'i  ddwjlaw  ei  hun ;  eto  cynortliwj  odd 
%dd  ef  i  wneuthur  hyny. 

PEDWABEDB  BBIOTOLEBD  FFTDD. 

Y  mae  ffydd  yn  ras  sydd  yn  Uonyddu  ac  yn  creu  esmwyíh- 
d(?r  yii  y  galon.  Mae  yn  tawelu  holl  dei^fysf^iadau,  tymhoraii, 
a  thueddiadau  afl}^'odraethiis  yr  enaid.  Mae  }ti  Uonyddu 
ofii  tíYry  ddweyd,  "Nac  ofnwch."  Yn  taflu  dwr  ar  chwant 
a  digofaint,  a  "diffodd  angerdd  y  tân."  Mae  yn  ffirwjTio 
gofid  ac  anbapusrwydd,  ac  yn  eu  cymedroli.  Ffydd  darawodd  ' 
ÂBion  a  Daiydd  yn  fud.  Angel  darawodd  Zecharias  yn  fnd. 
Yr  oedd  iimdanr\\ydd  Zecharias  yn  geryddol,  o  herwydd 
«nhenaetii;  ond  Dafydd  ac  Aaron  yn  ymostyngol ;  caiiwyd 
j  genau  rbag  grwgnach,  ond  nid  rhag  gweddio.  Mae  Dafydd 
gweddio,  er  ei  fod  yn  í^d.  ^^Aethum  yn  fiid,  ae  nid  agor- 
ais  fy  ngenau;  canys  ti  a  wnaethost  hyn.  I^dl  dy  bla  oddi- 
wrtliyf;  gan  ddyrnod  dy  law  y  darftun  i.  Qwiured  fi  o'm 
Indl  gamweddau;  ac  na  osod  n  yn  waradwydd  i'r  ynfyd," 
M.  xxxix.  Tewi  hefyd  a  "wnaeth  Aaron,  Lef.  x.  3,  4. 
Beth  oedd  ei  brofedigaeth?  Colli  ei  feibion,  ei  feibion  hynaf, 
pan  oeddynt  ieuainc,  ac  lieb  hilioí?aeth,  diwmod  cyntaf  cu 
gvcinidogaeth,  yn  ngolwp;  holl  gynulleidfa  Israel,  trwy  farn 
ofnadw}'  oddiwTth  yr  Arglwydd  am  eu  pechodau,  yn  oíiiymu 
tin  dyeitlir  ger  ei  fron :  y  mae  rhai  yn  dy wcdyd  eu  bod  yn 
feddw  hefyd.  Edr^chwcn  ar  rym  ííydd  o  dan  yr  amgylch- 
ladau  ofhadwy  hyn.  Pan  ddywedodd  !Moses  wrth  Aaron  am 
y  fam,  a  phA\y  oedd  ei  Hawdwr,  mai  y  Duw  mawr  ydoedd ; 
wuachos  y  íVirn,  sef  y  pechod  ysgcler  o  oíFrymu  tàn  dyoithr; 
"tewi  a  wnacth  Aaron."  Wedi  iddo  o:lywed  cvs^Hys  Duw 
aeth  yn  ^d,  gan  g}'dnabod  eu  bod  wedi  cu  lladd  gan  law 
gyíiawn.  Cynyrchodd  íFydd  Eli  yr  un  effeithiau.  "A  Samuel 
tfynegodd  iddo  yr  holl  eiriau,  ac  nis  celodd  ddim  rhagddo. 
Dywedodd  yntau,  Yr  Arglwydd  yw  efe:  gwnaed  a  fyddo  da 
yneiolwg,"  1  Sam.  iii.  18. 

Yr  oedd  profedigaethau  Job  yn  ddigon  i  beri  i  un  dyr)  yn 
y  byd  i  goUi  ei  amynedd,  a  gyru  y  dyn  mwyaf  araf  a  Uonydd 
•U»  o*i  synwyran.  Byddai  un  yn  canlyn  y  llall,  gan  ddy- 
wedyd,  **Mae  yr  ycbain  wedi  myned,  y  oamelod  wedi  myned, 
J^irasynod  wedi  myned,  a  gwaetb  naV  owbl  y  mae  y  plant 
ivedi  ea  Qadd;"  gobaith  ei  denlu  wedi  gw^^o  ^^n  ddisymwih 

H 


Digilized 


90  PBIODOLEDDÀV  FFYBD. 

ya  nghanol  digrifwch.  Yddoe,  pwy  mor  gyfeeúiog?  heddyw, 

pwy  mor  dlawd?  Fy  ngh}^eillion,  gwelwch  ffydd  yn  dyfod 
i'r  platform.^  yn  ca\i  y  »renau  rhag  gi-wgnach,  ac  yn  plygu  y 
gliniau  i  addoli.  Syi  thiockl  i  lawr  ac  addolodd.  Fel  y  dywed 
yr  apostol  am  amynedd  y  gellir  dyweyd  am  fF}  dd :  Y  mae  yn 
rhaid  i  chwi  wrth  iFvdd.  Fe  aliai  y  cvfarfyddwch  â  rhai  o 
brofcdií^aetliau  Job :  a  ehofiwch  mai  nid  cood  a  eheryg  Tdym, 
hob  doimladau;  bydd  \ti  rhaid  i  ni  wrth  ífydd  i  lonyddu  yr 
enaid  yn  niliob  tymhestl  ac  ystorm.  Djn  heb  íFydd  sydd 
heb  tj:^  s<íO(l  lnc^^^l  tvmhcstl,  heb  frenín  mown  br^\"^'dr.  Y 
mae  fel  lloug  heb  Iwyth  ac  heb  augor  yn  nji;hauol  ystorm. 
•  Lie  nad  oes  tfydd  y  mae  teimladau  yn  cymeryd  yr  holl  lyw- 
odraeth,  y  rhai  ydynt  yn  aâywodraetliufl,  yn  curo  i  lawr  yr 
hoU  gloddiau,  yn  gorlifo  yr  enaid,  a'i  suddo  i  lawr  i  anobaith 
a  gwae.  Mae  yn  rbaid  i  ni  wrth  ffjrdd,  fy  nghyfeilEoin,  «mide 
ni  awn  yTk  wreek  yn  erbyn  y  creigydd. 

1.  Mae  nerth  yn  ngonãiymyn  %dd  i  dawelu  yr  enaid 
mewn  ystorm.  ''Dystawa  yn  yr  Arglwydd,  a  dysgwyl  wrtho; 
nae  ymddigia  o  herw}  dd  yr  hwn  a  Iwyddo  ganddo  ei  flbrddt 
wrth  y  gwr  sydd  ya  gwneotlmr  ei  ddrsA  g  amcanion.  Paid  a 
digofiunt,  a  ^d  j^naith  gynddaredd:  nae  ^onddigia  er  dim  i 
wneuthurdrnrg,  Sal.  zzxtíí,  7,  8.  DyBtawa,fy  enaid;  paid 
a  dweyd  dim  nes  j  daw  mwy  o  olen  ar  y  pwnc.  Bydd  flydd 
yn  siarad  à'r  enaid  fel  yr  oedd  Críst  a'r  g^^7nt  a'r  môr — 
"Dystawa,  gostega;  ac  yn  y  man  y  bu  tawelwch  ma\\-r." 
Viin  y  bydd  y  tonau  cynddeiriog  yn  bygwth  cmo  i  lawr,  ac 
yn  gorliib  pob  peth  yu  yr  enaid,  y  mae  tfydd  yn  sefyll  i  fyny 
fel  commander-in-chief,  gan  waeddi,  "Heddwch!  byddwch 
ddystaw ;  dim  ychwaneg  o  rw  gnach  ac  anamyneddgarwch. 
Nid  da  i  chwi  ^Tnddigio  hyd  angau.  Yr  ydych  yn  digio  Duw, 
ac  yn  peri  iddo  eich  fflangellu  yn  drymach."  Mae  tiydd  fel 
h\ni  ya  atai  yr  enaid  yn  ei  ymgyrcli,  ac  yn  ei  dawelu  ger 
bron  yr  Arglw^-dd. 

2.  Y  mae  tfydd  yn  rhesymu  yr  enaid  i  dawelwch.  *'Pa- 
hani,  fy  enaid,  y'th  ddarostyngir,  ac  yr  ymderfysgi  ynof 
Sal.  xlii.  5.  Mae  bod  Duw  yn  Awdwr  cystuddiau  yn  cael  ei 
ddefiiyddio  yn  rheewm  gan  fíydd  i  ymdawelu  danjTit.  Nid 
yw  cystuddiau  yn  d}^od  allan  o'r  pridd,  na  gofid  yn  blagnio 
o'r  ddaear,  Job  v.  6.  Oddiwrth  yr  Arghv^-dd  y  maent  yn 
dyfod.  Dyma  oedd  rheswm  amynedd  Dafydd:  ''Aethnm  yn 
fttd,  canys  ti  a  wnaethost  liyn."  A  Job  h^d:  "Yr  Ar» 
glwydd  a  roddodd,  a'r  Arglwydd  a  ddygodd  ^^naitíi;  ben- 


bigiiized  by  Google 


PBIODOLEDDAIÍ  FFYDD.  91 

digedig  fyddo  enw  yr  Arghvydd,**  Job  n%  21.   Pan  oedd 


T  brenin  gnoi  y  ceiyg,  na  diystyru  y  Uucliiwr;  ond  oododd  ei 
ben,  a  gwelodd,  md  y  gareg  yn  unig,  ond  hefyd  y  Duw  a 
«rchymynodd.  Os  Duwsydd  vedi  gorchym^Ti,  beth  fyddwch 
gweíi  o  dori  pen  Simei?   Kbaid  i  chwi  faeddu  nertli  Diiw 

cjTi  dianc-    **•  Felly  mellditliied,  o  herw^  dcl  yr  Ar^lwydd  a 
ddpvedodd  \^Ttho,  Mellditliia  Dafydd.     Am  hyny  pwy  a 
ddjr\\'ed,  Pahani  y  gwnei  fel  hyn?"  2  Sam.  xvi.  10.  "  Gadewch 
iddo,  gadewch  iddo.   Mac  ífydd  yn  gweled  pechod  yn  ddigon 
o  res^^^n  di  os  cin  cystuddiau,  am  hyny  }ti  cau  y  genau  gyda 
dweyd,  "Dy  bechod  dy  hun  j-w  yr  achos."    Mae  y  genau  • 
gyda  hyn  yn  myncd  i  r  llwch,  gan  ddywedyd,  "Pecliais,  y 
mae  }-n  rhaid  i  mi  ddyoddef.    *'08  cyffesant  eu  lianwiredd, 
ac  anwiredd  eu  tadau,  yii  n«]^iiyda'u  camwedd  yr  hwn  a 
wnaethant  i'm  herbyn,  ac  hefyd  rhodio  o  honjmt  yn  ygwrth- 
wyneb  i  mi ;  a  rhodio  o  honof  finau  yn  y  g^wrthvyneb,  a'u 
d^yn  hwynt  i  dir  eu  gehmion:  os  yno  yr  ymostwng  eu  ealon 
ddienwaededig,  a'u  bod  yn  foddlon  am  eu  cospedigaeth : 
nuDau  a  goâaf  fy  nghyÊEimod  â  Jacob»  a'm  cyfiunod  hefyd  ag 
Isaac,  a'm  cyfamod  ag  Abraham  a  gofiaf;  ac  a  gofiaf  y  tir 
hefyd/'  Lef.  xxvi. 40 — 42.  Cyfiawnhcwch  Dduw,  a  chondenm- 
iwok  eieh  hunain.    Mae  Syáá  yn  goeod  bys  ar  y  man  do- 
kriis;  pechod  fel  yr  achoa  o^r  holl  ^studdiau.    Mae  ífyàà  yn 
gwéLed  peth  arall  hefyd  yn  y  eysttSbio  yma  8ydd  yn  effeithio 
itvdwch  mawr  yn  eu  canoL   Mae  dyben  gogoneddus  gan 
Ddnw  ynddynt.    Er  nad  yw  cystndd  yn  dcuioni,  y  mae  «r 
âakmi.  Trogaredd  gcryddol  ydyw,  nid  cyfiawnder  oiáleddol. 
Mae  y  fath  beth  a  thrugaredd  gospedigaethol  tuag  at  y  saint. 
**Pan  y'n  beniir  yn  círyddir  ^an  yr  Ar^lw^dd,  fel  na*n 
demnir  gYda'r  byd,"  1  Cor.  xi.  32.    Mae  yn  ^oddef  y  byd 
in  coiideiiinio,  fel  na  charem  ef;  ein  casâu,  fel  y'n  croeslioel- 
ier  iddo;    ein  eroeshoelio  ni,  fel  na^n  damnier  í^ydag  ef. 
Baich  oddiallan,  i  iaehau  afiendid  o  fewn ;  cystuddio  coii)li  i 
gadw  enaid.    Mae  gen^on  achos  myTiych  i  fendithio  Duw  am 
groesau  yn  fwy  na  chysxiron,    ^fae  mclldith  yn  ngliiidd  yn  y 
pethau  goreu  iVannuwiol,  a  hendith  yn  y  pethau  (jwaethaf  i'x 
duwiol;  bendith  mewn  cystudd,  colledion,  a  ohroesau.  Go- 
goniant  1  y  mae  ei  hoU  £^dd  yn  ffyrdd  trugaredd ;  cery ddon, 
cystudd  o  bob  natur» — y  mae  y  cwbl  yn  Uaw  taigaredd,  ac 
"  cydweithio  er  daioni  i*r  rhai  sydd  yn  caru  Duw."  Mac 
%dd  yn  canfod  dyben.  Tad  y  trugareddau  trwy  y  cymyktu 


Digilized 


92 


FBIODOLEDDAU  FFTDD. 


tewioii  o  groesau,  ac  yn  goi-foleddu.  Nid  cosp  am  bechod 
yw  y  dyben,  ond  dinystrio  balchder,  bydokwj^dd,  cariad  at 
y  creadur,  a  diddj-ôiu  }t  enaid  oddiwrtli  y  cwbL  Diolch  am 
y  cwbl  sydd  yn  glanhau  oddiwrtk  bechod. 

PUMED  BKIODOLEDD  PFYDD. 

Y  mae  f^d  yn  (fyo^elu  yr  enaid.  *^  Ofii  dyn  sydd  yn  dwyn 
magl;  ond  y  neb  a  yxnddixiedo  yn  jr  Ai|;lwydd,  a  ddyrch* 
efir/*  Diar.  xxix.  26.    Neu,  a  ddyrcbefir  i  fyny  yn  uehel^  íél 

y r  ai'wydda  y  gair ;  uwcblaw  y  byd,  dynion,  ystoimydd,  allan 
ô  beiygl,  allan  o  crgyd  drj  11 — out  of  gun-ãhot;  fel  ifoah  yn  yr 
•  arch,      eacl  ci  gadw  a*i  ddwyn  uwchlaw  y  dwr.  Adeiled- 

wchgynifero  dyrau  a  cliestyll  ag  a  íS-noeh,  eestyll  }ti  yr 
awyr  fyddant,  heb  sylfaeni  iddynt  mi  chysigod  ynddynt. 
TeÔwch  gyniíer  augor  ag  afynoch,  ni  Miieweh  ond  eu  taflvi  i'r 
tonau;  nid  oes  gwaelod  i  g}'dio  a  gorplnvys  yuo.  Nid  oes 
gr^TU  na  dyogelwch  mewn  creadui'.  Cyfoeth  yw  diuas  cad- 
eniid  y  cvtbetliog,  ond  nid  yw  yn  gadarn  mewn  gwirionedd, 
ddim  ond  yn  dybiol.  Nac  ATnddiíiedwch  mewn  cyfeillion,  y 
niaent  ^^ti  dwyllodrus,  m(  dd  Job;  neu  fel '^dyfroedd  a  ball- 
ant,''  Jer.  XV.  18.  ''Wrth  Dduw  yn  miig  y  dysg^^-^d  fy 
(maid;  o  hono  ef  y  daw  fy  iachawdwriaeth.  Eíé  yn  unig 
yyy  fy  nghraig  a'ni  hiachawdwriaetli;  ni*m  mawr  yí^ogir* 
S*a  hyd  y  bA^-riedweh  aflwydd  yn  erbyn  gyrr?  Ymgynghor- 
asant  }'n  nnig  fwrw  ef  i  la^T  o'i  fawredd;  hof&tsant  gel- 
"vrydd:  â'u  genau  y  b^idithiant,  ond  o*u  mewn  y  melldith- 
iant.  O  fy  enaid,  dysgwyl  wrth  Dduw  yn  nnig,''  Sal.  bdL 
Fâyndiau  tlawd,  oníde?  Fwy  ^mddiried  mewa  ájmxm  ôoà 
rhvw  rai  nad  yw  yn  eu  badnabodf  ^^DyhoU  amddi%nfeydd 
fyddant  fel  fiig}'swydd  à'u  blaen-ffirwyth  amynt:  os  ysgydwir 
hwynt,  8}Ttluant  yn  8a&  y  bwytawr/'  Nahum  iii.  I2«  Mae 
yr  Aipht  yn  metnu  cysgodi  y  rhai  a  ymddírieâant  ynddi. 
"  Hefyd  ti  a  ddeui  allan  oddiwrtho  â'th  ddwylaw  ar  dy  ben : 
oblegyd  yr  Arglwydd  a  wrlhododd  dy  hyder  di,  ac  ni  Iwyddi 
ynddynt,'*  Jer.  iii.  37.  Yniddiriedwch  yn  y  sylfaen  safadwy. 
Nid  oedd  sefyllfa  o  ddiniweidrwydd  yii  ddigon  dyogel,  eanys 
yr  oedd  y  sylfaen  yn  y  llwch ;  ond  yn  aNvr  y r  ydjTii  i  orph>v^-s 
allan  o  honom  ein  liunain,  ar  Grist  lesu,  y  Graig  dragy- 
>VA'ddol.  Ty  gwan,  cr  ei  adeiladu  ar  sylfaen  gref,  a  ali 
gwyni])o ;  ond  y  mae  Crist  }ti  rhoddi  nerth  i'r  holl  adeilad, 
bydded  cyn  waned  aj?  v  byddo.  Y  mae  vn  rlioddi  bvM^-d  i'r 
hoU  adeilad,  yn  gwneyd  yr  holl  ieini  yn  ieiai  bywiol;  ''At  yx 


L.iy  M^L,J  Ly  LiOOQle 


PSTODOLSDBATT  FFTDS. 


96 


àwn  yr  ydycli  yn  dyfod,  megye  at  faen  bywiol;  a  wrthodwyd 
gan  ddynioxi,  eithr  etholedig  gan  Dduw»  a  gwerth&wr.  A 
chwithauym^iys  meini  bywiol,  ydych  wedi  eich  adeíladu  yn 
pbnrdol,  yn  oflbíríaaaeth  santaidd,  i  o£&ymu  ábertfaau 
jib^rdo^  CJ^nerad^^7  gan  Dduw  trwy  lesa  Grist,*'  1  Pedr 
iL  4, 5. 

Y  mae  yr  adeilad  wedi  ei  gyfiaewid  i  natur  a  grym  y  graig. 
Máe  galln,  doethineb,  a  holl  briodoliactliau  Orist  yn  eiddo  i 
BÍ.  Onid  yw  hyn  yn  ddigon  i  ddyogclu  y  rliai  oU  a  }anddir- 
icdant  yuddo  ?  Mae  trugaredd  yn  cu  cylchynu,  y  maent  wedi 
eu  miirio  i  mewn  gan  dnigaredd;  y  niac  trugaredd  yn  eu 
cofleidio  o  bob  tu  i'w  dyogelu.  Mae  ffydd  hefyd  }ti  ymgl^-mu 
am  drugaredd,  ao  yn  ei  chylcbynu  o  amgylch,  }ti  ol  ac  yn 
mlaen ;  yn  ei  murlo  i  mewn,  ac  ni  fyn  ei  gollwng.  Mae  ífv  Id 
Tn  cofleidio  trugaredd,  a  thrugaredd  yn  cofleidio  fíS^dd,  '  foi 
y  niaent  oll  yn  \m."  Ffydd  sydd  yn  dyogelu,  ond  yn  gmieyd 
Duw  yn  ddyogelwch;  yn  gosod  mewn  lie  diwall.  Mae  hi 
yn  carío  yr  enaid  at  addewidion,  y  rhai  ydynt  yn  âcrbau 
caílvn-aeth  oddiwrtb  ofidiau  a  })lirofedigaethau,  a  gwaiedig* 
aeth  Iwyr  oddiwrthynt  oll  o*r  diwedd.  "Pan  elych  trwy  y 
dyfroedd,  myfi  a  fyddaf  gyda  thi;  a  thrwy  yr  afonydd,  fel  na 
li&iit  drosot;  pan  rodie(ài  trwy  y  tân,  ni'th  losgir;  ao  ni 
enyn  y  fflam  amat.  Ctam  myfi  yw  yr  Arglwy  dd  dy  Dduw, 
Saát  Israel,  dy  Waredvdd:  myfi  a  roddais  yr  Aipht  yn  iawn 
droBot»  Kthiopia  a  SeDa  am  danai,"  Esay  idiii»  2,  31.  Ah, 
ú  gofiwn  yn  oea  oesoedd  am  ^^flynyddoedd  debefolaw  y  Gknv 
vmf:  ctíGcmi  weithredoedd  yr  Arglwydd,  íe,  cofiwn  ei 
wyrÚiiaa  gynt."  Nid  oes  yr  un  addewid  yn  eiddo  i  ni  nes 
y  eredom,  wedi  hyny  y  mae  yr  holl  addewidion  yn  eiddo  i 
to;  nyni  biua  y  cwbl.  EdiTcliAvcli  i'r  Bibi,  y  niac  yr  lioU 
•cldewulion  h\Ti  fel  c^niifer  o  Jiliau  ar  ariandy  y  nefoedd. 
Cerddwch  à  hwy  yn  eick  llaw^  y  mae  y  hank  yn  ddigon  cryf 
i'w  talu  bob  moment. 

Y  CHWECHEB  BBIOBOLEDD. 

Y  mae  ffs'dd  yn  gweithio  yr  enaid  i  ymostyngiad  i  ewyllys 
Duw.  Y  mae  iíydd  ddeddfol  yn  cyn^Tchu  ymostyTigiad 
deddfol.  Credodd  Ahab  sicrwydd  byjirythiad  Duw,  ac  ymos- 
tj'ngodd.  Gwyr  Xinefe  a  grcdasant  i  Dduw,  Jonah  iii.  1 ; 
tyny  yyv,  crcdasant  wirionedd  cenadwri  Duw,  ac  ymostyng- 
a^^int  yn  orfodol  i  ysgoi  y  &m,  heb  y  teimlad  ileiaf  o  barch 
iddo  et    Ond  y  mae  gwir  ifydd  yn  cymeryd  ystyrtaethau 


Digilized 


94 


vínost^Tip:^,  mcwn  gwir  barch  i  Dduw  wrtli  swn  ei  íygythion. 
Kid  yw  iiycid  yn  g^^l('yd  jnreiriau  Duw  yii  fwy  p:\virioneddol, 
ond  )Ti  eu  gwireddu  yn  yr  cuaid.  Yr  oedd  y  gwiiionedd  yn 
Ujfr  Duw  mor  ^adam  cyn  credu  ag  wedi  hyny,  ond  credu  yn 
wirioncddol  ddaeth  ag  ef  adref  at  y  meddwl,  a  chynyrcliu  y 
teimlad  priodol  ya  y  mcddwl  ato.  Yr  oedd  y  Uyfr  yn  nhy  yr  ' 
Arglwydd  cyn  i  Uilciak  ei  ffeindio;  ond  pau  ddarllenodd 
Saphan  ef  ger  bion  y  brenin,  y  mae  yr  hoU  iwirionedd  yn. 
cael  ei  sylveddoli,  ae  yn  cael  ei  ddwyn  i  ymaxferíad  trwy  ei 
gredu.  phan  glybu  y  farenin  wiau  y  g^^fraith, 
rwygodd  ei  ddillad, '  2  Cron.  xziv.  19.  Ymostyngodd  ger 
hroa  Duw,  gau  gredu  fod  y  byg^  thion^^  sylweddaa.  Er  iai 
uffern  ya  e<&ych  yn  wyneb  yr  annuwiol  yn  ofiiadwy,  eto  y 
mae  efe  yn  hoUol  ddifraw.  Pe  bai  y  tyngwr  yn  credu  yn  ei 
galon  fod  y  plyg-lyír  liedogog  wedi  mjoied  allan  i'w  erbyn, 
nÍ8  gallai  fyned  yn  y  blaen  lawer  yn  hwy  yn  y  ífordd  liouo. 
Bechadur,  mi  welaf  }ti  awr  blyg-lyfr  yn  ehedeg  tuag  atat, 
"a*i  hyd  yn  ugaiu  eufydd,  a'i  led  yn  ddeg  cufydd."  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrthyf,  "Dyma  y  felldith  sydd  yn  mjTied  allan  ar 
wjTieb  yr  holl  ddaear ;  eanys  pob  un  a  ladrato  a  dorir  ymaith, 
fel  oV  tu  yma,  yn  ei  hol  lii;  a  phob  un  a  d^iif^o  a  dorir 
y^naitll,  fel  o'r  tu  acw,  yn  ci  hol  hi.  Dygaf  lii  allan,  medd 
Arglwydd  y  Uuoedd,  a  ki  a  ddaw  i  d^  y  líeidr,  ao  i  dy  y  neb 
a  dyngo  rm  henw  i  ar  gam :  a  hi  a  erys  yn  nghanol  ei  dy  eí; 
ao  a*i  di£Ei  ef,  a*i  goed  a*i  geryg,"  Zec.  1 — 4.  Crynai  y 
meddwyn  pe  bai  yn  gweled  ^'aityau  yn  y  erochan'^ — death  im 
thepoL  Yr  ^yJÍ  yn  yfed  angau  o'r  Ileatí;  ondnidivytym 
credu,  onide  byddit  yn  debyg  ©'i  adael  mewn  dychryn.  O 
na  bai  dymon  yn  credu  fod  geinau  Duw  yn  sylwedoau! 
**Cany8  i  ninau  y  pregetbwyd  yr  efengyl,  megys  ag  iddy^ 
kwytibau;  eithr  y  gair  a  glybuwyd  ni  bu  ííidâioriddynt  hwy, 
am  nad  oedd  wedi  ei  gyd*dyinheru  à  fíyáá  yn  y  rhai  a'i  ekyw" 
mmi"  Heb.  iv.  2.  Yr  oedd  y  hygythum  yn  anftiddiol  iddynt  i 
bwy  er  eu  darostwng,  a'r  addewidion  yn  anfuddiol  er  eu 
cysuro.  Ileb  ffydd,  yr  ydych  yn  g>\aicyd  chwareu  plaut  o'r 
holl  wirioneddau,  fel  yr  ar^vjdda  y  gair,  2  Pedr  iii.  3. 
"  Gwatwarw}T,  yn  rhodio  }ti  ol  eu  cbwantau  eu  hunain ;  ac  yn 
d\n;\'edyd,  Pa  le  y  mae  adde\Wd  ei  ddyfodiad  ef  ?  canys  er  pan 
liunodd  y  tadau,  y  mae  pob  peth  yn  parhau  fel  yr  oeddjTit  o 
ddechreuad  y  greadigaeth."  Y  mae  ffydd,  fy  ngbj^eillion,  ^-n 
dj^fod  â'r  gwirioneddau  maMTÍon  hyn  yn  syhvoddau  ger  bron 
y  meddwl,  ac  yn  eu  hegiuro  a'u  goflod  allaa  yn  dystiolaeUiam 


PKIODOLEDDAU  FFTDD. 


9Õ 


anffeeledig  Duw  tragp^ddoldeb.  Nid  uffem  wedi  ei  phaentio, 
a  thân  paentiedig,  ond  uffem  sylweddol  a  th&n  tragywyddol 
yn  Boeâi  ger  fron  ef,  a  miloedd  yn  trengu  yn  wiríoneddd 
yn  yreixias  Uosgedig.  Cewch  âeimlo  cyn  bo  mr  wiríoneâdaii 
7  Bibi  yn  sylwedaau  yn  eích  damnedigaeth,  neu  yn  eicli 
aefanbíaeth  a  ch  gogoneddiad.  Nid  brenddwydion  dycbrjm* 
Myd  yw  crefydd;  ond  crediniaeth  o  wirionedd  y  Bibi,  nes 
cynyrchu  nfiidd-dod  iddo.  Y  gwirioncddau  hyn  wedi  ym- 
gymysgu  à  ííydd  sydd  }ii  gosod  dpi  i  orwedd  }nii  y  llwch, 
Heb.  xi.  1 — 13.  Y  mae  ffydd  yn  cusanii  yr  addewid,  ae  ^ti 
edrych  lu-  y  cwbl  yn  bresenol ;  yn  rhoddi  bodolacth  prcscuol 
i'r  addewidion  a'r  bygythion.  Y  mae  yn  gweled  angau  ac 
nffem  yn  yr  ymyl,  ac  yn  aroglu  tàn  a  brwmstan  me^\ni  pechod, 
ac  yn  ffoi  rhagddo.  Y  mae  annghredinwyr  yn  odr^  ch  ar  y 
pcthau  InTi  y  pen  chwith  i'r  f^vydrpi — t/ie  irrong  cnd  of  lhe 
glass;  fel  y  mac  pethau  agos  yn  ymddangos  yn  mhell  tb  aw, 
a  phethau  pell  yn  diflanu  o'r  golwg.  Y  mae  ifydd  yn  ediych 
trwy  y  righí  side  of  tíie  glasè^^otíta  ddeheu  y  gwydírjm,  fel  y 
«MC  pethau  pell,  draw,  ja  cael  eu  gweled  yn  yr  ymyl,  fe,  yn 
hresenol.  **  Ffydd  yn  wir  yw  sail  y  pethau  yr  ydys  yn  eu 
gobeithio,  a  sicrsvydd  y  pethau  nid  ydys  yn  eu  gweled," 
Heb.  xL  1.  Gwelodd  Abraham  ddydd  Cãist,  a  Uawenychodd 
ynddo  trwy  f^^.  Y  mae  ail  ddjrdd  Criát  yn  mhell  yn 
Bgolwg  yr  anuuwidl;  ond  y  mae  %dd  yn  ei  wéled  ^-n  yr 
vmyl,  wrth  y  drws,  ac  ar  ddyfod;  ^-n  rnoddi  bod  preaenol 
Ufe,  feUy  yn  darostwng  yr  enaid  ger  bron  pethau  mawrion 
ie  oÁiadwy  y  gwirimedd. 

T  SEITHFED  BBIO]>OI.EDI>. 

Y  mae  ffydd  yn  meddalhau  a  thyneru  y  galon.    Y  mae 

tynervvch  plcntynaidd  yii  pnostyngiad  ffydd;  nid  yd)n;r  yn 
tori,  ond  yn  ystwytho  a  phiygu.  Y  mae  y  g}'fraith  yn  dar- 
ostwng ac  yn  dryUio,  ffydd  yn  toddi  a  meddalhau.  Y  mac 
Biorthwyl  y  p:yíraith  yn  curo  y  galon  gareg  yn  chwilfriw,  cr 
hyny  y  mac  yr  mi  natur  o  hyd,  yn  adamantaidd  b\^h :  y  mae 
mwjTieidd-dra  cfengyl  yn  toddi  a  chyíhewid.  Taranau  Sinai 
8ydd  )Ti  dychi-ynu,  ond  gwlitli  Síon  }ti  meddalhau.  Y  mae 
c^-ftirtalwch  rhwng  ííydd  a'i  heíícithiau,  fel  ffynon  a  ffr}'diau ; 
nid  y\v  y  íirydiau  bytli  yn  codi  uwclilaw  y  ffynon.  C\nnaint 

0  amgyffred  gwirioneddol  fydd  gen^Tn  o  druij^arcdd  I)\iw, 
c>Tnaint  a  hyny  fydd  éjx  Uawenydd.    "  Yn  ol  dy  ffydd  bydded 

1  ti."   Y  mae  annghiediniaeth  yn  ealeduy  galon^  ac  yn  sychu 


Digilized 


96 


PBIODOLSDBAXr  mj>v 


i  fyny  ffirydian  cdifcinvcli.   Nid  yw  addewid,  na  bygythiad, 

tnigaredd  na  chyfiawnder,  p:cinau  na  gweitbredoedd,  yn  ei 
thoddL  Eto  pan  ddclo  ffyéd  i  mewn  y  mae  }tl  troi  yr  enaid 
yn  Uyn  dwâr,  yn  toddi  dyn  yn  ddagraii,  yn  agor  âiydiau  galar 
yn  yr  enaid,  trwy  ddatguddio  cyfoeth  Crist  a'i  garíad 
anfeidrol.  Y  mae  y  llygad  yndjrferndagrau  pon  yn  ^^edrych 
ar  yr  hwn  a  wanwyd."  Y  mae  %dd,  fy  nghyfeiUion,  yn 
^mnd  ymaitb  y  gorcbndd  yr  hon  y  mae  saian  ac  aimghzed* 
iniaeth  wedi  ei  gosod  ar  ein  Uygaid,  ao  yn  dyfod  à  Duw  i'r 
golw":  yn  holl  fryfoeth  ei  ras,  yn  ddigon  ar  gyfer  yr  annlieil- 
yiii^uí"  u  bochaduriaid,  ncs  toddi  yr  cnaid  i  ddagrau.  "  Yna 
eofiwcli  cich  íFjTdd  drygionvis,  a' eh  gweitlircdocdd  nid  ocdd- 
ynt  dda,  a  byddweh  yn  ffiaidd  genych  eich  hunain  am  eich 
anwircddau  ac  ara  eich  ffieidd-dra,"  Ezt  c.  xxxvi.  31.  Nid 
OGs  diui  yn  rhwygo  y  galou  fel  trugaredd,  a  gwenau  ci  w\nieb 
syãd  ei  thoddi  yn  djTier.  Pan  gwelir  gwcn  ar  %\'yTieb 
Jehoía,  y  mae  y  galon  ystyfnig  yn  gorfod  rhoi  ífordd.  ( 'rist 
wedi  ei  ííjIw^^o  a4  ddiyllio,  p^vy  ali  edrych  amo  ond  ^yd^ 
chalon  deimlad\Ny  ac  ymostjTigol?  Crist  gwaedlyd,  heb 
galon  waedlyd,  sydd  brawf  nad  yw  yr  olaf  yn  ymwneyd  à'r 
oyntaf.  O  fy  enaid,  y  mae  digcm  yn  ngblwyfau  lesa  i  a^r 
fl^Tionau  galar  yn  fy  nghalon  gyndyn  inau.  Nid  oes  eisiau 
dèuddeg  yatyriaeth  Bellarmino,  i  agor  fF\-nonellau  edifeirweh 
ynom;  y  mae  gan  Dduw  ffordd  mwy  eôeithiol  o  lawer  iawn. 
iJn  o  ystyriaeihau  Bellarmine  yw,  sefyllfa.  oftiadwy  yr  eneidiau 
yn  y  pnrdan.  Nid  oes  amom  ni  eisian  ystyriaethau  oddiwrth 
purdan  er  ein  cynorthwyo  i  edi&rnau;  y  mae  digon  yn 
ghrist  i  doddi  y  galon  galetaf  mewn  moment  O  ddyoddef- 
aint  annghydmarm  mewn  corph  ac  enaid!  holl  ddigofaint 
Duw  yn  gorphwys  amo,  gallu  y  tywyllweh  yn  ymosod  hyd 
yr  eitnaf  ar  ein  Pi-}tiw  ;  O  y  fath  l)\\Tsau !  Gwr  CATieíin  a 
dolur;  ie,  dy  ddohir  di,  bechadur.  Yíbdd  gw^jan  chwerwder, 
yr  hwn  oedd  yn  cynws-s  yv  lioll  íelldithion  oedd  }ti  ysgriten- 
edig  yn  Uyfr  y  ddedtli',  wedi  ymgjTaysgu  nghyd.  Pe 
buasai  dynion  neu  angylion  ond  ei  brofi,  bua, sen t  yn  marw 
mewn  moment  o  dan  ei  eíFeithiau.  Fílangellwyd  ef  fel  y'n 
dyddenir  ni;  yfodd  gwpan  chwerw  dii^ofaint,  fel  y  gallem  ni 
yíed  o  gwpan  molus  trugaredd.  Peehod,  íe,  fy  mheehod  i 
oedd  achos  ei  ddyoddefiadau,  ac  eto  y  mae  ei  farwolaeth  yn 
troi  yn  fywyd  i  mi.  Myíi  a'i  clwj^fais  ef  á  fy  mhechodau»  y 
mae  yntau  yn  íy  meddyginiaethu  inau  á'i  glwy&u.  Y  mae 
wedi  danfon  plastr  o  waèd  ataf  i  wella  fy  nghomwydydd.  O, 


PBIODQLBDBAir  FFTDD.  97 

y  mae  hyn  ya  rhvrym  o  lanw  fy  ngbaloa  ag  edifeirwch  duwiol. 
Y  mae  Éyáá  jn  edrych  ar  Grist  darostyBgedig  à  clialon  ddar- 
ostyngedig,  jn  eàrych  ar  Qrist  gwaedlyd  ^da  chalon 
waedlyd;  ar  Grist  drylliog  gyáà  chalon  ddi^Uiog. 
hwy  a  edrycliant  amaf  è,  }  r  1i:wil  a  wanasant ;  galarant  hefyd 
sm  dano,  fel  un  yu  galam  amt  eí  unig-ancdig,  ac  }iiiofidiant 
m.  dana  ef  megys  im  yn  gofidio  am  ei  gyntaf-anedig,"  Zec. 
xS.  10.  Edrychant;  betli  fydd  yr  effaith?  Galarant  am 
dano.  Gwaith  yr  un  peiriant  ysv  edrych  ac  tvt/Io;  yr  ciiaid 
syclcl  yi\  o:wclcd  yn  dda,  a  wyla  yu  dda.  Pan  y  mac  }t  cnaid 
yn  svllu  ar  Ilaul  cyfia^NTider  y  mac  yn  toddi  dan  yr  un.  A 
í\-nwch  chwi  alaru  am  bochod  fel  am  eich  cj-ntaf-anedig  ? 
Kboddweh  eich  eneidiau  ^^l  n^wlych  yn  nírwaed  yr  Oen. 
Edr^  chwch  ar  Grist  croeshoeliedig ;  dyna  y  petli  daAydd  eicll 
cueidiau»  ac  a  wna  y  galou  gareg  yn  un  dyner  o  gig. 

YK  WYTHFEB  BRIODOLEDD. 

Y  mae  ffydd  yn  rfFoitliio  cyfiiewidiad  IioIIdI  yn  yr  cnaid  i 
agwedd  a  tli^Tnher  y  g\yrtliddi'ycli.  Yn  cyfnewid  i  r  unrhyw 
ddclw,  o  ogoniant  i  ogoniant,"  Y  mae  yn  troi  ceryg  yn 
^wd,  a  phecliaduriaid  yn  saint.  "  Edrychasant  amo,  a  hwy 
&deuwyd;  a'u  hvyneteu  ni  chywilyddiwyd,"  SaL  xxxiy.  5. 
Y  mae  yn  troi  llew  yn  oen,  tj-^^-yllwch  yn  oleuni,  yr  ystyíh^ 
JE  yatwyth  ac  yn  ufudd  i  Dduw.  Nid  yw  fy  ewyllya  i  ao 
yntau  yn  ddau  bellach :  Ilhedaf  ffordd  dy  orchymynion,  pan 
eengech  fy  nghalon."  *^Pe  bai  genyf  galon,  mi  gredwn," 
ébe  )r  dyn.  âed,  ti  gei  galon;  edrych  at  Grist  nes  y  byddot 
pi  ei  weled;  oerdd  à'r  ^uiid  ato,  ddaw  yn  iach.  uredu 
jnNnw  fel  Tad  sydd  yn  c>^}Tchn  teimladau  plentyn ;  credu 
pi  Nghrist  fel  GwareOTT  sydd  yn  creu  teimladan  o  ymddir* 
«ed,  cariad,  a  dysgwylíad, 

Y  KAWFED  SBIODOLEDD. 

Y  mae  ffyáà  yn  tawelu  y  galon  derfysgl^  d.  Gof^-nwyd  i 
tm  unwaith,  pan  ai'  ei  wely  angau,  pa  fodd  yr  ydoedd  mor 
dawel  yn  wyneb  marvv,  ac  mor  rhydd  oddiwrtli  demtas- 
i)Tiau  dialol?  '*Edrychwch/'  ebe  y  claf,  "yn  y  bumed  ar 
ugain  o  Esay,  a'r  diydedd  adnod;  chwi  wehvch  fy  ninas 
noddfa :  '  Ti  a  gedwi  mewn  tangnefedd  heddychol  yr  hwn 
sydd  à*i  feddylfryd  amat  ti;  am  ei  fod  yn  ymddiried  ynot.' 
Cerddwch  oddijTio  i*r  seithfed  benod  ar  ugain,  a'r  bumed 
adnod,  cewch  yno  fy  Ilaw-iibn:  ^Neu  yma£ed  ^'u  fy  ncrth  i, 


Digitized  by  Google 


98  FBIODOLBDDAtr  F:PT]>]>« 

fel  y  gwnelo  beddwch  â  mi,  ac  efe  a  Wlia  heddwcli  à  mi.* 
Oeiddwch  i'r  bvmied  benod  o'r  Epistol  at  y  Bhufeiniaid,  a'r 
adnod  gyntaf;  cewch  yno  sail  fy  nedwyddwoh:  *Ani  liyny, 
gaa  ein  bod  wedi  ein  cyfiawnliaa  trwy  íFydd,  y  mae  genym 
Aeddwdi  tuag  at  Ddnw,  trwy  ein  Harglwydd  lesa  Orist.* 
Gerddwch  eilwaitli  i'r  bymthegfed  benod  o'r  oin  epistol,  a'r 
dr^^dedd  adnod  ar  ddeg,  a  cbewcli  íy  angor  gadam  ag  sydd 
yn  fy  nal  yn  nghanol  ystormydd  angau,  a  rhuadau  yr  hen 
lorddoncn  dono^,  nicwu  dyogelwcli  pcrffaitli:  *A  Duw  y 
gobaith  a  ch  ej^awno  o  bob  Ilawenydd  a  thangnefedd  gan 
gredu,  fel  y  cyuyddocb  mewn  gobaith  trwy  nerth  yr  Ysbryd 
Glàn.* "    Bendigedig  am  ddigon  i  wyncbu  ystormydd  marw. 

Y  mae  digon  yr  iachawd>vTÍaeth  bron  yn  bci  wi  fy  enaid  a*m 
corph  ambell  waith,  yn  nghanol  byd  tjTnhcstlog.  Lie  ystorm- 
Uyd,  fy  nghyfeillion,  yn  ymyl  angau  yw  calon  annghrediuiol. 
Duw  cligllon  uwchbcii ,  cy d wybod  derfysglyd  o  fcwn,  yn  rhuo, 
ac  yn  bygwth  angau  tragj-^-j  ddol.  **Ond  y  rhai  anwir  sydd 
fel  y  mòr  yn  dyg}'for,  pan  na  alio  fod  yn  llonydd,  yr  hwn  y 
mae  ei  ddyâoedd  }ti  bwrw  allan  dom  a  llaid.'*  ''Ni  bydd 
keddwch»  medd  fy  Nuw»  i'r  rhai  annawioV  Esay  lix.  20,  21. 

Y  mae  pob  creadur  yn  barod  wrth  orchymyn  Duw  i  weinyddu 
ei  anfoodlonrwydd  ef  amo.  Ond  à*r  rhai  sydd  yn  credu  y 
mae  y  cwbl  mewn  heddwch.  Y  mae  yn  heddwch  uwchbeiiy 
mae  y  ffrac  oedd  rhyngom  â  Duw  wedi  ei  derfynu;  ac  yna  y 
mae  anifeiliaid  y  mães  mewn  heddwch  à  mL  Y  mae  y  cwÚ 
o  fewn  yn  heddwch;  y  mae  Duw  y  tangnefedd  yn  gwneyd  y 
ewU  o  fewn  ac  o  ftes  yn  dangnefedd. 

Ar  ol  imwaith  gwnevd  heddwch  yn  Uys  y  nef,  }t  hyn  yw 
irweithred  gyntaf  %da,  yna  y  mae  yn  canlyn  heddwch  yn 
Ilys  cydwylK)d:  "A  thangnefedd  Duw,  yr  hwn  sydd  uwch- 
law  pob  dcall,  a  peidw  eich  calonau  aVh  meddyliau  yn 
Nghrist  Icsu,"  Tlul.  iv.  7.  Diolch  i  ti,  y  Duw  anfeidrol,  y 
mae  gwcdd  dy  w^-ncb  yn  peri  fod  lioU  natur  o'n  cwmpas  yn 
ein  coíleidio  o  amgylch.  "Canys  â  cheryg  y  maes  y  byddi 
mewn  cjTigrair,  a  bwystfil  y  maes  hefyd  fydd  lieddycliol  a 
thi,"  Job  y.  2,  3.  Yr  oeddj-nt  oU  }ti  elynion  frynt:  ond  yn 
awr,  wedi  ein  cyraodi  à  Duw,  y  mae  y  greadigaeth  a  ninau 
)Ti  gyfoillion.  '*  Pan  fyddo  ff\Tdd  gwr  yn  rbjTigu  bodd  yr 
Arglwydd,  efe  a  bair  iV  elpiion  fod  )ti  heddychol  ag  ef," 
Diar.  xvi.  7.  Yr  yd^m  trwy  ílydd  yn  weision  i  Dduw  yr 
heddwch,  a  heddwch  yw  ei  wasanaeth.  "  Ei  ffyrdd  hi  sydd 
ífyrdd  hyfrydwch,  a'i  lioll  Iwybrau  ydynt  heddwch»"  Diar. 


L.iy  M^L,J  Ly  Google 


PBIODOLEDDAU  FFYDD 


99 


iS.  17.  lé,  yn  mhob  cam  o  dduwioldeb  y  mae  lieddwch  yn 
wobr.  "Yr  Ai^h\ycld  a  ddyry  ncrtli  iV  bobl:  yr  Arglwydd 
a  fenditliia  ei  bobl  â  thaii<:;iiefedd.*'  "G^-randawaf  beth  a 
ddpved  yr  Arglwydd  Dduw ;  canys  efe  a  draetha  lieddwch 
iV  bobl  ac  i'w  saiiit;"  Sal.  xxix.  11;  Ixxxv.  8.  Mae  yn 
rhyfel  yn  a\vr,  o  fewn  ac  o  faes,  â  pheehod  a  Satau ;  ond  ben- 
digedig,  y  mae  hcddwch.  â  Duw,  a  chpi  liir  efe  a  esyd  derf^n 
ani  hyúi  ar  bob  rhjdTel.  "A  Duw  y  tangiieÍLdd  a  sathr  sataa 
dan  eich  traed  chwi  ar  fH^s,"  Rhiif.  xvi.  20.  Y  inao  liedd- 
wch, ar  ol  y  rhyíeloedd  pocth  à  pheehod,  yn  folus  a  dyogel. 
Safe  and  sure  for  ever.  "  Ystyr  y  perfíaith,  ac  edrych  ar  yr 
ooiawn:  canys  diwedd  y  gwr  hwnw  fj-dd  tangnefedd,"  Sal. 
xmii.  37.  Er  fod  ystormydd  ar  y  daith»  diolch !  y  mae  yn 
d^fbenamewnlieddwcli.  A  ealm  after  a  storm,  hut  no  storm  for 
9Mf  after  the  laat  calm»  Gogoniant!  efe  a  à  1  dan^efedd/' 
Yr  ydych  trwy  f^dd  yti  ddeiliaid  i  Dj-wysog  heddwch. 
^CSanys  efe  jw  ebx  tangnefedd  ni,"  £ph.  ii.  14.  lé,  ein 
tengnefedd  m  ydyw  yn  wir.  Trwy  eí  deilyngdod  yr  ydym 
jncael  heddwtài;  tywalltodd  eí  weith&wr  waed  fel  y  caem 
tegnefedd.  *^Ac  (wedi  iddo  wneutínir  heddwcli  trwy  waed. 
eí  groes  ef)  trwyddo  ef  gymodi  pob  pethagef  ei]iim,trwyddo 
Q^meddaf,  pa  im  bynag  ai  petliaa  ar  y  ddaear  ai  pethan  yn 
ynefinedd,"  Col.  i.  20.  '^Cospedigaetih  ein  heddweb  ni  oedd 
ttno  ef.*'  Cyfeiriodd  Duw  yr  hoU  r>'fel  }ti  ei  erbyn  ef,  fel  y 
caem  ui  heddwch  perflPaith.  Bwri>v}'d  Jonah  i'r  môr  i  dawelu 
jrystorm,  a  bu  tawehvch  mawr;  felly  Crist  a  ddisgpiodd 
oddiar  y  groes  i*r  bedd  i  wneutliiu*  heddwch.  Y  mae  awr 
yn  creu  l\eddwch  yn  ein  eydwybodau,  ac  yn  tawelu  ysbryd 
terfysglyd  à'i  air.  Dystawa,  gostega,  ac  yn  y  man  y  mae 
tawelwch  mawr.  Fel  y  mae  y  brenin  daearol  yn  ffyuonell 
anrhydedd,  felly  y  mae  Crist  yn  íFjTionell  heddwch.  "Ty- 
wysog  heddwch."  Yr  oedd  Moses  yn  ddjTi  heddt/chol,  ond 
nid  vn  dy\N^sos:  heddwch.  Nis  f^allasai  dawelu  yr  Iiiddewon 
g^vTthryíelgar.  Mae  Crist  nid  yn  unig  yn  ddyn  heddychol, 
ond  hefyd  yn  "Frenin  Salem,  brenin  heddwch."  Gall  dawelu 
eoaid  oythryblus  gyda'r  un  hawsdra  a  thawelu  y  g^^^'nt  a'r 
Bôr.  Mae  âydd  yn  ein  huno  à  Ohrist»  a  Christ  yn  oin  huno 
àDuw,  fel  yr  ydym  oll  yn  un.  "Y  pethau  hyn  a  ddywedai» 
wrdiycÁL,  fel  y  caffeoli  dangnefedd  ynof ;  yn  y  byd  gorthrym- 
ácr  a  gewch:  eithr  cymerwch  gysur,  myfi  a  orchfygais  y 
byd,"  loan  xvi.  83.  Mae  %dd  yn  ein  gwneyd  yn  ddeihaid 
i  Dywysog  heddwch,  teyxnas  yr  hwn  aydd  yn  berffidth  hedd- 


Digitized  by  Google 


100 


FEIODOLEDDAU  FFYDD, 


I 
I 


wch  a  lla^wenydd ;  yn  rhoddi  rhan  i  ni  yn  efengyl  y  tangnef- 

edd,  a'r  "cyfiimod  hedd."  Yr  oedd  vr  hen  erv  íamod  vn  dy- 
wcdvd/'  Gwna  Imi.íi  bydd  fw;"  y  ncwydd  sydd  yn  dywedvd, 
*'Bydd  fj-w,  a  g\NTia  hpi;  crcd,  a  bydd  ^adwedig."  Y  niae 
y  gyfraitb  yn  gof}Ti  gwcitbrcdocdd,  ac  folly  yn  cael  ci  galw 
yn  gi/famod  yiceithrcdoedd ;  ond  yr  efengyl  yn  gofyn  ffydd  yn 
ríglmst:  ''Cred  yn  unig.'*  Yr  wj-f  yn  diolch  i  Dduw  am 
fod  fy  acliubiaetb  o  ras  i  gyd.  !Mac  tfydd  }ti  rhoddi  sail, — 
hcddwch,  cyfia^\^lbad,  a  santeiddbad,  \i\  aberth  Crist.  Nid 
oos  heddwch  yn  y  nefoodd  hcb  i  Ddmy  dderb^ii  boddlon- 
rw)*dd;  dim  heddwch  nie>yu  cydw3'bod  heb  santeiddrwvdd 
yn  yr  enaid.  Y  mae  calou  grediniol  )ti  galon  santaidd^  ac 
1'ellv  yn  heddychol.  !Mac  gras  a  heddwdi,  cyfiawnder  a  hedd- 
wch, santeiddrwydd  a  heddwch,  wedi  eu  cylymu  â'u  gdydd; 
dim  gras,  dim  heddwch;  dim  c^-fiawnder,  dim  heddwch; 
dim  santeiddrwydd}  dim  heddwch.  Fe  aliai  nad  yw  heddwck 
yn  deimlad  bob  amser,  ond  y  mae  yn  wastad  mewn  addewid 
ac  mewn  gobaith.  Gras  vw  y  gwreiddyn,  teímlad  o  heddwch 

5¥  y  ffirwyth.   Cyd\>'ybod  ddft  sydd  wledd  wastadol.  Gwtith 
uw  yw  heddwch,  ac  y  mae  wedi  bwriadu  eich  gwohrw}^) 
ag  ef  yn  y  cy^wniad  *o*ch  dyledswyddau.     A  diymf(»r  a 
rodiant  yn  ol  y  rheol  hwn,  tangnefedd  amynt  a  thrugaredd, 
ac  ar  Israel  Daw,"  Gal.  tí.  16.    "Heddwch  mawT  fyddfr 
rhai  a  gadwant  dy  gyfraith ;  ac  nid  oes  dramgwydd  idd}Tit,"  , 
Sal.  cxix.  164.   Os  ydych  yn  caru  ei  gyfraith,  ccwch  fwjTihan  ' 
heddwch.    Ond  aros  wch;  clpvaf  rj-^v  un  yn  gofyn,  "Pa  fodd 
y  mae  heddwch  yn  íFrwyth  Ôydd  pan  y  gwxlwn  fod  annghred- 
iinvyr  yn  mw>idiau  heddwch,  a  chredinwyr  yn  amddiíad  o  i 
huno  yn  fynych?'*    Fy  nghyíeillion,  heddwch  gau  y\y  hedd-  ' 
wch  yr  annuwiol.     "Nid  cos  heddwch,  medd  fy  Nuw,  i'r 
annuwiol  ;"  ac  ni  bydd  heddwch  ychwaith  tra  fyddo  Duw 
mewn  bod. 

Y  mae  bod  mewn  rhyfel  egniol  yn  well  na  heddwch  ffugioL 
Nid  heddwch  Duw  yw  heddwch  yr  annuwiol,  ond  esmwjilidcr 
anystyriol  oddiwrth  ddiaíoL  Mae  y  cryf-arfog  yn  cadw  ei 
neuadd  mewn  heddwch  tra  y  mae  yn  gallu  cadw  y  goleu  | 
allan.  "  Y  mae  yr  hyn  oU  sydd  gandcTo  movm  heddwch/' 
Heddwch  dyn  }-n  cysgu  ac  yn  breudíhNydio  ar  ben  yr  hwyl- 
bren  ydyw;  Ueidr  meddw  o  flaen  y  dienyddwr,  yn  rhy  fcddir 
i  ddeall  pa  im  ai  rhaff  ai  cwpan  sydd  ger  ei  fron.  A  cnlm 
be/ore  a  storm,  Ymae  y  gawod  dragywyddol  bron  yn  ymdori 
arno,  ac  nis  g^yr  efe.   Y  mae  ^wybod  bedwar-plyg  JB 


Digitized  by  Google 


PBIODOLSBBJLir  7VTDD.  101 

bod: — Cydwybod  dda  a  thawel,  cydwybod  heb  fod  yn 
dda  nac  yn  dawcl,  cydwj^bod  dda,  ond  heb  fod  yn  dawel, 
cyd\vybod  dawel  ond  heb  fod  yn  dda.  Yr  olaf  yw  y  fwyaf 
oftiadwy  ac  anobeithiol.  Tawelwch  ydyw  sydd  yn  eodi  oddi- 
wrth  anwybodaeth  o'i  sefyllfa  beryglus.  O  Argiwydd,  y  mae 
y  àfií  hwn  yn  mhell  oddLwrth  heddwch,  er  mewn  teinúad  o 
oangnefedd  a  dyogelwch.  *'Cany8  pan  ddywedant,  tangnef- 
edd  a  dyogelwch,  yiia  y  mae  dmystr  disymwth  yn  dyfod  ar 
engwarõiaf,  megys  gwewyr  esgor  ar  uq  a  fo  beichiog;  ac  ni 
dâiaugant  hwy  ddim,"  1  Thes.  v.  3.  Etífeddiaeth  y  saint  yn 
uuig  yw  heddwch;  eymuarodd  liywysog  heddwch  iV  ddeil- 
lakL  '^Tr  wyf  yn  ga&el  i  chwi  dangnefedd ;  íy  nhangnefedd 
yr  ydwyf  yn  ei  loddi  i  chwi:  nid  fã  y  mae  y  byd  yn  rhoddi 
yrwyf  fi  yn  rhoddi  i  chwi.  Na  thralloder  eicli  ealon,  ac  nac 
o&ed,"  loan  xiv.  27.  Gall  fod  gras,  ac  heb  lieddwch  yn 
deimlad,  ond  dim  heddwch  heb  ras ;  canys  y  mae  Duw  a'r 
annuwiol  yn  elynion.  Nid  oes  heddwch  yn  y  gydwybod; 
canys  fel  y  dywed  un  wrth  siarad  am  Jouah,  Lie  y  niae 
pechod  y  mae  ystormydd.  CydwyboíJ  bechadurus  sydd  gyd- 
wybod ystoriniis.  Y  mac  yn  ymddangos  yn  wcddol  dawel 
yu  bresenol,  ond  y  mae  fel  llyfr  cauedig,  unwaith  yr  agorir  ef 
ni  bydd  dim  ond  uffem  a  thân  annitfbddadwy  i'w  ddarllen 
ynddo.  Y  mae  heddwch  mewn  sefyll£et  bechadurus  yn  rhag- 
redegydd  rhj^fel  tragywyddol:  yn  rhyw  beth  tebyg  i 
heddwch  yr  hen  fyd»  Sodom  a  Gomorrah,  Joab,  Simei»  a  thy 
Eli.  "  Yr  oeddynt  yn  bwyta,  yn  yfed,  yn  gwreica,  yn  Qvn^ 
hyd  y  dydd  yr  aeth  Noe  i  mewn  i'r  arch:  a  daeth  y  diluw« 
«e  a'a  dyfetkodd  hwynt  oU/'  Luc  xvii.  27.  Y  mae  heddwch 
gwiiioneddol  gan  gredinwyr,  er  fod  eisian  ei  berffeithio,  j 
mae  yn  wir,  ar  y  goreu  o  honynt.  Nid  oes  neb  yma  yn 
mwynhau  perflteithrwydd  mewn  heddwch,  mwy  na  pherffeim- 
rwydd  me\^rhyw  rasaueraill;  y  maey  cwbl  mewn  perffeith- 
rwydd  yn  nghadw  erbyn  yr  ewch  i'r  nefoedd;  chwi  gewch 
Befoedd  bertfaith  yn  y  diwedd.  Gall  credinwyr  ar  brydiau 
gael  cymaint  o  heddwch  ncs  gorchfygu  pob  ofnau  ac  amheu- 
wth;  ond  yn  gyffredin  y  mae  ofnau  ac  ^Tnddiried,  amheuon 
a  ffydd,  gofid  a  heddwch,  yn  ymgyfarfod,  ac  yn  byw  yn  yx 
ty.  Heddwch  y  duwiol  yw  rhyfel  a  phechod.  Y  cnawd 
yn  rhyfela  yn  erb\Ti  yr  ysbryd,  a'r  ysbryd  yn  erbyn  y  cnawd ; 
ac  nis  gallwn  ddysgiyyl  heddwch  perífaith  nes  y  symudir 
pochod  yn  hollol;  yna  buddugoliaeth !  Gall  fod  diffyg 
teimlad  o  heddwch  yn  f^ych,  ond  bendigedig !  y  mae  y 

X 


bigiiized  by  Google 


H&ÍODOLZDOJlV  FftDD. 


sylfaen  yn  gadarn — Craig  yr  oesoedd.  "  Wedi  ein  c\  íiawn- 
hau  t^^yy  ffydd,  y  mae  p^enym  hsddwch  tuag  at  Dduw  trwy 
ein  Ilarí^lwydd  lesu  Grist,  '  Khuí'.  v.  1. 

Y  teirnlaà  svdd  ^ti  «j^vfuewidiol,  Diiw  sydd  vr  un.  Y  mae 
gweithred  uniongyrchol  íFydd  yu  rhoddi  heddwch  tuag  at 
I)duw:  ** Neu  yniaíled  yn  fy  nerth  f el  y  çwnelo  heddwch  à 
mi,  ac  efe  a  wna  hoddwoh  à  mi/ '  Esay  xxyíi.  6.  Ond  gweith* 
rcd  at-dywynedi^  ffydd,  neu  rywbeth  yn  Uewyrchu  yn  ol  ar  y 
meddwl  yn  y  weithred  o  gredu  yn  Nghrist  sydd  yn  rhoddi  hedd- 
wch Tr  gydwybod.  Gall  fod  heddwch  rhyngoeh  a  Duw,  a'r 
gydwybod  mewn  ystorm  o  herwydd  ymgyfeillach  ddiíigel-  | 
aídd  à  phechod.  ^^A  Jonah  under  Katchway^  or  mn  Aekan  m 
tíke  eamp,    Rhaid  cael  Jonah  allan  o'r  llong  cyii  bydd  yr 

Crm  yn  dawelf  Aehan  o'r  gwersyll  cyn  y  daw  Uwyddiant 
«rch  bob  tuedd  at  beehod  cverboard,  íy  nghyfèillioií.  T 
mae  Duw  yn  atai  egliirhad  o*i  heddwch,  ac  yn  rhyfela  yn 
erbyii  ei  bobl,  o  herwydd  eu  bod  yn  rhodio  yn  ihy  agos  at 
bechod,  ac  yii  ihy  dyner  o  hono.  Dylem  fwrw  coclbren  fel 
y  niorwyr  yn  yr  ystorm^neu  Israel  yn  eu  gofid;  ac  yna  taílu 
dios  y  bwrdd,  neu  labyadio  i  farwolaeth  aflonyddwr  ein  hedd- 
wch. Common  distttrher  yw  pechod ;  nac  arbedwch  ef,  ym- 
lidiwch  ef,  a  pheidiwch  à  bod  yn  llonydd  nes  y  byddo  wedi 
ei  ladd.  TcHwcli  bou  Seba  mab  "Bicri  dros  y  mm-  i  Joab,  a 
dyna  yr  lioll  ddinas  warchaeedig  ^vedi  ei  harbed,  ac  mcwn 
heddwch^  2  Sam.  xx.  16 — 21.  Y  mae  Duw  yn  gwarchae 
arnom  ac  yn  ein  bygwth  o  herwydd  fod  rhyw  élyn  iddo  ef  yn 
Uechu  o  fewn  y  galon.  !Mynwch  afael  amo,  a  theflwch  ci 
ben  droB  y  mur,  yna  bydd  Duw  mewn  heddwch  à  <^wi.  Ni 
bydd  mewn  heddwch  byth  â  ni  tra  y  byddom  ni  mewn  hedd- 
wch a  phechod :  ac  ni  arbed  yr  hwn  sydd  yn  arbed  tnwiredd. 
Os  ydych  yn  wrthwynebwyr  pechod,  ac  yn  ^^ymdreeh  o  bkíá 
y  ffydd,"  y  mae  Daw  yn  Uefiuru  heddwch  i'w  bobl.  "Yr 
ydych  yn  gythryblus  ac  yn  ofiius  am  nad  ydych  yn  galln 
credu  Duw  ar  ei  air;  y  mae  efe  yn  rhoddi  digon  o  arwyddten 
cymod  i  chwi,  ond  yr  ydych  yn  credu  satan,  ac  yn  gwrtíi- 
ddywcdyd  yr  Arglw^>  cld ;  o  ganlyniad  yn  codi  tyAN^yllwch  ac 
ystormydd  yn  bwrpasol  yn  eich  eneidiau.  Y  mae  efe  wedi 
ci  ddatguddio  ei  hun  i  chwi  lawer  gwaith  wedi  swperu  g}*da 
chwi,  wedi  rhoddi  i  chwi  y  gareg  wen,  a'r  enw  newydd  >ti 
arwydd  gollyngdod,  a'r  manna  cuddiedig  i'ch  diwallu  a  ch 
cysuro.  Dyma  ddlLj;oii  byth  o  arwyddion  ei  í2:ariad,  oui  bai 
dy  fod  di  yn  rhoi  iibrdd  i  amheuon,  gan  ymwraodo  ar  satau, 


Digitized  by  Google 


PBI0I>01.£I>I>AU  FfYDB. 


103 


nes  dinystrio  y  tawelwch  y  mae  Duw  yn  ei  gynyg  i'r  mcdclwl. 
Ceisiwch  heddwch  yn  ffordd  yr  efeng}4,  a  chwi  a'i  ccwch. 
Y  mae  crcdinwyr  yn  amddifad  o  hono  am  nad  ydynt  yn  ei 
gcisio  yn  fwy  yh  y  tfordd  o  gredti.  Y  macnt  yn  ei  ddysp;\vyl 
yn  ormodol  yn  ffordd  y  g}*£raith,  ac  yn  rhy  faeh  yn  y  fibrcíd 
o  gredu  yx  eíengyl.  Yn  ei  ddysgwyl  yn  fwy  mewn  sauteidd- 
had  na  chyfiawnhad,  yn.  fwy  yn  y  gorchymynion  nag  yn  yr 
addewidion,  yn  fwy  mewn  gweithio  na  chredo,  yn  í\vy  mewn 
ufudd-dod  nag  yn  Nghrist.  Dyma  yr  achos  ei  fod  mor  an- 
mherffid th ;  a  pba  ryfedd,  os  ydych  yn  ceisio  heddwch  ynoch 
ooli  hunain,  nen  yn  rhoddi  rhyw  bcsth  yr  ydych  chwi  yn  ei 
wneyd  jn  aidl  iddo  ?  Y  mae  heddweli  yn  y  pcthan  hyn,  ond 
lid  yn  gyâawn  a  boddliaol,  nid  yn  g}  son  a  gwastadol;  neddyw 
pob  anmherffeithrwydd,  y  fory  wedi  ei  golli  yn  Uwyr.  Pob 
flidedd  yn  aelmi  ystorm  new^^dd,  ac  Tn  cyuyrchn  ffi«e 
inehefii  yn  yr  enaid.  Os  ydych  am  heddwcn  sylweddol  a 
pharhaus,  ceisiwch  ef  yn  Nuw  yr  heddwch,  yn  Nhyw^sog 
beddwch;  y  mae  tanguefedd  ynddo  ef  pan  luid  o  es  ond  tcrfysg 
ynocli  chwi ;  pan  y  mae  yi*  hyn  a  wnaethoch  chwi  yn  terfysgu 
y  mcddwl,  y  mae  yr  hyn  a  wnaetS  efe  yn  heddwch,  ac  )ti 
"dywedyd  pethau  gwell  na'r  eiddo  Abel."  Y  mae  eich 
aberthau  chwi  yTi  anaius,  y  mac  ei  aberth  ef  yn  ddianaf :  am 
Hyny  y  mae  tanguefedd  períi^th  mewn  Ceidwad  perffiiith, 
ao  aberth  periiiúth. 

Y  DDEGFED  BKIODOLEDD. 

Y  mae  %dd  yn  galluogi  dyn  i  wneuthnr  a  dyoddef.  Mae 
yn  ein  gwneyd  yn  gryf  i  weithio,  ac  yn  amyneddgar  dan  ddy- 
oddefiadan.  Umddhaodd  Abraham  i  Dduw  o  dan  amgylch- 
ladau  ty  wyll  a  ^oenus»  ac  yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  biiodoU 
i'w  ffydd  gref.  Yr  oedd  aberthn  laaac,  yr  bwn  a  ddysgwyl- 
iwyd  brydems,  ac  y  Uawenyebwyd  mor  ddir&wr  o*i 
^^^yd,  yn  brawf  anwadadwy  o'i  %dd.  Ac  nid  byn  oedd 
y  biôfiedigaeth  i  g)  d.  Pe  bnaaai  yn  gorfod  ymadael  ag  ef  yn 
yUwybr  cyffredm,  trwy  angau  natnriol,  ni  buasai  gymaint; 
oad  ei  aberthn,  ei  dori  yn  ddaniau,  ac  ef  ei  hun  i  actio  v 
cijcydd,  efe  ei  hiiu  i  drochi  ei  ddwylaw  yn  ei  waed,  rliuitl  íbd 
byn  yi\  deimlad  ofnadwy.  Eto,  er  hyn  i  g)  d,  gwelwcli  rym 
ffydd,  yn  ei  aUuogi  i  ufuddhau  heb  }Tngynghori  â  chig  a 
(?waed:  nid  amheuodd  efe  addewid  Duw,  ond  ufuddhaodd; 
íii  dcladieiíodd,  ond  credodd.  Mae  gweddiau  crediniol  yn 
wt^ddiaji  ymdrechiadol;  gwna  ffydd  i  chwi  weddio,  a  gweddio 


Digitized  by  Google 


104 


riilODOJLEDUAU  FFVDD. 


iiwnaê  liefyd.  Mae  gallu  yr  addewidion,  gallu  y  cyfamod, 
a  gatfu  Críst  o'i  pblaid.  Gwna  ffyáá  i  chwi  gly wed,  a  chlywed 
i  fudtlioldeb:  y  mae  pn^vrando  flS^ddiog  yn  wrando  ffrwythlon. 
CnA  vw  ymbortli  ii\dd  vn  v  sacramcnt:  lii  vw  v  cçciiau  sydd 
jTi  yiubortlii  anio,  y  bibell  trwy  ba  un  y  dylila  ítrydiau  tru- 
garcdd  o  gyflawnder  y  Duwdod  i'r  cnaid.  Y  mae  yn  tyiiu 
dwfr  mewii  Ilawcnydd  o  tiSnonau  iuchawdwriaetb.  Mae 
yu  gwneyd  yn  ífrwythlon  trwy  blanu  mewn  cyíf  ffrwythlon, 
fel  y  mae  yn  anmhosibl  i  ni  fod  yn  blanigiou  anífrwythlon. 
Mae  lii  yn  tynu  bywyd  ac  ymgeledd  oV  Avgh^-jdd  lesii.  Y 
cristiou  iiyddiog  sydd  ffrwythlon  mewn  byw} d  ac  ymddygiad; 
canya  nis  gellwch  gredu  yr  addewid  keb  ufaddhau  i*r  gar- 
chjrmyn:  y  mae  uftidd-dod  gorchymyn  yn  biuwf  o  gríed- 
iniaetn  yn  yr  addevíd.  Mae  ifydd  yn  darostwng  mcibiíMi 
Serfíah,  sef  y  chwantau  twyllodrus  sydd  yn  cin  heneidiau, 
onide  bvdd^t  yn  rhy  galed  i  ni.  Ein  tarian  i  ymladd  à 
satan,  a  n  nertb  i  wrthsefyll  yn  y  dydd  drwg,  ydy w»  !Mae 

gosod  Crist  o*n  plaid  yn  «rbyn  satan,  ae  yn  garchf jgu  y 
gelyn  trwy  yr  Ai-glwydd  lesu.  lê,  nid  yn  unig  yn  gorchfygu, 
oná  '*yn  fwy  na  choncW%rwyr,  trwy  yr  hwn  a'n  carodd.*'  Yr 
ydym  yn  gcurciifygn  y  byd ;  ein  %dd  ni  sydd  i  fod  yn  ben  ar 
Dob  peth.  Y  mae  lii  wedi  ei  geni  i  orchfygu  ac  i  flicddu 
annp^hrcdiniactli;  ac  y  mae  pigwneydhyny  tiwy  gymhwyso 
a  galluogi  y  galon  i  grcdu  yn  Xghri.st,  ufuddhan  iddo,  a 
dyoddef  yn  ewyllysgar  drosto.  l^^fydd  yw  meibtr  gwíiith  yr 
enaid;  nid  fel  Pharaoh,  yn  gorchymyn  llwythau,  a  rhoddi 
dim  cymhorlh,  yn  gorchymyn  priddfeini,  a  rhoddi  dim  gwcllt. 
Naçe,  nage;  y  mae  yma  addewid  o  nerth  at  bob  gwaitíi.  Yj 
cnaid,  tro  at  yr  eíengyl;  y  mae  íTydd  yr  cfeiigyl  yn  gorchy- 
myn, ac  yn  rhoddi  nerth  gyda  llaw — ^yn  i  hoddi  y  pethaii  y 
mae  yn  orchymyn.  Cerdd  at  Gjrist  am  hclp ;  Uywodraeth  yr 
hwn  sydd  nid  yn  unig  yn  ei  law,  trwy  ddal  teymwialen,  ond 
befyd  ar  ei  ysgwyddau:  mae  "yn  rhoddi  nertb  i'r  di%giol." 

Ffydd  sydd  yn  teymasu  trwy  Grist  yn  egwyddor  gyíaddas 
Vr  petb  gorchym^^edig.  U^dd*dod  newydd,  nerth  newydd, 
naturnewydd;  pob  petb  yn  newydd.  lirlae  natur  newydd 
yn  gydffurÍBol  â'r  gy&aitb,  fel  y  mae  dyn  nid  yn  nnig  yn  cael 
ei  wneyd  yn  ttUuog  i  ufuddhan,  ond  yn  eivyllysgar  b^*d. 
**Da  gènyf  wneutbur  dy  ewyllys,  O  fy  Nuw,  a' th  gyfiidth 
sydd  o  fewn  fy  ngbalon.  Y  mae  egwyddorion  wedi  dyfod  i 
iy  ngbalon  â  chymhwysder  yndd}^lt  i  dy  dUcddíau  ^làn. 
Cyfiraith  o  fewn  yn  cyfateb  i'r  gyiiâith  oddiallan;  felly  bwyd 


Digilized  by  Google 


P&IODOLBDDAU  FFXDD 


105 


a  àioà  jw  ei  wasanaethu.  líid  gorcbwyl  caled  yw  hyn,  ond 
lia\ydd;  baicb  ysgafn,  iau  esmwyth.  Nid  gwaith  cale  l  yw 
gwrando,  gweddio,  a  bod  yn  ddyfal  yn  ngwasanioth  vr 
efengyl;  hyfrydwch  ein  calonau  ydyw:  nid  cyffeiriau  ydynt, 
ond  ymborth.  Yr  ydym ''yn  ewyllysio  byNV  yii  dduwiol;" 
y  mae  y  gyfraith  o  fewn  y  galon.  Mae  ystyriaethau  o  drii* 
garedd  Duw  yn  gynhyrâadau  gwastadol  i  ffydd.  Meistr 
cariadas  sydd  yn  gwneyd  gwas  di^d;  Duw  da  sydd  yn 
gwneyd  crbtíon  gweithgar:  nid  oes  dim  fn  Uwydda  fel 
earíad;  y  mae  yn  ein  "  cymhall  ni"  yn  y  blaen  at  wasanaeth 
jrGorachaf.  Y  mae  ffydd  yn  gweled,  mewn  cysylltiad  a'i 
mdlà,  beth  ydym,  beth  y  mae  yn  bosibl  i  ní  fod,  a  pheth  a 
fyddwn  yn  y  man,  Mae  yn  edrydi  ar  y  psthau  a  wnaeth  ac  a 
wna  Daw  drosom,  Go^oniant  i  Ddnw  am  ei  dnigaredd 
«nahraetliol  Beth  a  dalaf  iV  Argl  wydd  am  A  boll  ddonian 
í  niif  I^ol  iaeliawdimaetli  a  gymeraf,  ác  ar  enw  yr  Argl  wydd 
ygalwaf.  Yy  addunedau  a  dalaf  i'r  Argl  wydd  yn  awr  yn 
tigwydd  ei  boll  bobl  ef,"  Sal.  cxvi.  12 — »14.  Y  mae  ei  dru- 
gareddau  anfeidrol  jm  gorchfygu  fy  nghnawd  a'ni  calon,  yn 
maeddu  cyndynrwydd  fy  nghalon,  ac  yn  esmwythau  fy  boll 
ddyoddefiadau.  Gogoniant!  y  mae  ei  wasanaeth  yn  wir 
fraint,  fel  y  dywod  gwasanaeth  Eglwys  Loegr:  cymerweh  y 
peth  sydd  yn  dda  o  bob  man.  Pan  yi*  ydych  yn  edrycb  trwv 
fiydd,  fy  ngbyfeilliou,*yr  ydych  \ti  gwelcd  tcgwch  anuhraethol 
yn  ngwasanaeth  Duw.  Mae  gwasanaethu  brenin  daearol  yn 
gyfrifol  yn  ngolwg  dynion;  ond  beth  yw  hyny  at  fod  yn 
wasauaetbwyr  Brenin  y  breninoedd,  ac  Arglwydd  yr  ar- 
^wyddi,  y  Duw  bendigedig,  ya  oes  oesoedd?  Mae  yn  fraint 
tnnghydmarol  i  greadur  fod  yn  was  iddo.  Gwelir  trwy  ffydd 
Wo)^  dragywyddol  jn,  ngwasanaeth  Daw,  am  hyny  mae  yn 
J>8pardyno  yr  enaid  i  níhddhaa.  ^Gan  edrych  ar  lesa,  Pen* 
tywysog  a  Fherflfeithydd  ein  ffydd  ni;  yr  hwn,  yn  lie  j 
flawenydd  a  osodwyd  iddo,  a  ddroddefedd  y  groes,  gan  ddi- 
ystyru  gwaradwydd,  ac  a  eisteddodd  ar  ddehenlaw  gorsedd- 
fcinc  DuMr.  Ystyriwch  gan  hyny  yr  hwn  a  ddyoddefodd 
gyfryw  ddywedyd  yn  ei  erbyn  gan  bechaduriaid,  fel  naflinoch 
acnad  ymollyngoch  yn  cich  eneidiau,"  Ileb.  xii.  2,  f3. 

Y  mací  Hydd  yn  gwneyd  ffurf  ddyoddefgar  ar  yr  tniaid.  yíi 
ei  farwhau  i'r  byd,  yn  ei  fywiocàu  i'r  nefoedd:  felly  pau  y 
mae  dyn  yn  farw  i'r  byd,  nid  yw  yn  prisio  Ilawer  am  ymadacl 
ef,  a  dim  sydd  ynddo.    Nid  gwobr  ddaearol  yr  ydym  yn 
ddy8o;wyl9  ond  nefol;  nid  gwenau  dynion»  ond  gweuau  Duw; 


Digitized  by  Google 


100  PEIODOLEODAU  FFTDD. 

nid  boddhau  creadiiriaid,  oiid  rlipip^  bodd  Creawdwr.  Yr 
ydyiu  yn  dewis  Diiw  uwchlaw  pob  pcth,  ac  yn  íbddlon  i  ym- 
ad:iel  â  phob  peth  er  ci  fwyn.  Chwi  welwch  ibd  íiydd  yn 
í^woithredu  ar  yr  ewyllys  a'r  serchiadau,  ac  yn  dyfod  à  hwy 
i  weithredu  ar  Dduw  fel  eu  gwrthddrych  penaf.  Os  yw  Duw 
yu  fach  a'r  byd  yn  fawr  yn  dy  iVyd,  nid  wyt  mewn  agwedd 
y  ddyoddef  cr  ci  fwyn.     Pan  y  dygwydd  i*r  byd  a 

ohretydd  ddyfod  i  gystadleuaeth,  dylyn  Demas  a  m  nei  di,  a 
gadael  Duw ;  caru  y  byd  presenol,  a  myned  y  maith  i  Thessa- 
lonica.  Ffurár  penderíyTiiad  gan  fFydd  gyda  Pedr,  *'  Pe  gor- 
fyddai  i  mi  &rw,  ni'th  wadaf  ddim."  Mae  yr  liwn  sydd  ya 
aoiheu  yn  gyffelyb  i  dou  y  mor,  a  chwelír  ac  a  deflir;  yn 
myned  yn  ol  ac  yn  mlaen,  ffordd  hyn  a  íFordd  arall;  ond 
y  mae  ffyáá  yn  penderfynu  myned  trwy  y  dyfroedd  a  thrwy 
yr  afonydd;  tnry  lawer  o  ortiiryinderau  a  tibreialon  er  mwya 
Crist  a'r  rfengyl.  Cerddwch  tnvy  y  moroedd,  fy  ngliyfeul- 
ion;  ni  bydd  eoUed  am  y  Uong,  na*r  Uwyth  ychwaiâi.  Tkê  • 
captam  is  at  tke  helm.  Gogoniant!  x  mae  yn  ddyogel 
genyf  na  ali  nac  angau,  nae  einioes,  nac  angylion,  na  thy wys- 
ogactbau,  na  meddianau,  na  pbethau  presenol,  na  phethau  i 
ddyfod,  imc  uohder,  na  d\  í  ndcr,  nac  un  creadur  araU,  ein 
gwahauu  ni  oddiurlli  gariad  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  Nglirist 
Tesu  ein  líarglwydd,'*  llhuf.  viii.  38,  39.  Pan  oedd  y  bobl 
yu  ceisio  ])crswadLÍo  Polycarp  i  wadu  ^rist,  a  dcrbyn  rhydd-  j 
had,  dy wedodd,  "  Yr  wyf  wedi  ei  wasanaethu  ef  di*os  bedwar 
ugain  mhnicdd,  ac  ni  wnaeth  uiwcd  i  mi  erioed;  pa  fodd, 
ynte,  y  gallaf  gablu  fy  Mrenin  a "m  Gwarc 
i  Cyprian  ystyried  y  mater  yn  dda  cyn  dyoddef ;  ond  dpved-  ^ 
odd,  *'Nid  oes  eisiau  Uawer  o  ygtyriaeth  ar  íatermor  g^^a^n 
a  goleu/'  Darllenais  am  ddynes  ieuanc  gy&ethog,  i'r  hon  y 
oyiiyí^í^^T^^  ci  bywyd  a'i  hoU  ctifeddiaeth  ar  y  fynyd  olaf,  ond 
gwadu  Crist.  Atcbodd,  Gadewch  i  £y  arian  fyned  i  ddys- 
tryw;  ond  am  fy  enaid,  nid  aiff  i  ddyatryw  byih.  Er  fy  mod 
yn  caru  y  bywyd  hwn  yn  ei  le,  eto  yr  wyf  yn  gweled  *bywyd 
wedi  ei  guddio  gyda  Christ  yn  Nuw'  sydd  lawer  ewell.' 

Chwi  wélsoch  fod  fiPydd  yn  eynyrdiu  sraansau  djroddefgar; 
megys  amynedd,  hydcr,  hunan-ymwamad,  dibrisio  y  byd» 
meodwl  uch^  am  IMuw  ac  am  ei  waith.  Y  mae  hi  yn  tynu 
grym  o'r  addewidion  i  fyned  yn  y  blaen  yn  wyneb  anhaws» 
derau.  '*Pan  elycb  trwy  y  dyfroedd,  my fi  a  fyddat*  gydathi; 
a  thrwy  yr  afonydd,  fel  na  lifant  drosot:  pan  rodiccli  trwy  y 
tíin,  ni  th  losgir,  ac  ni  enyn  y  íilam  anmt.    Cauys  myfi  yw 


Digitized  by  Google 


PJEtIODOI.£I>I>AU  FFYJ>J>.  107 

yriVrghvvdd  dy  Dduw,  Sant  Israel  dy  Waredydd:  inyfi  a 
roddaiíi  yr  Aipht  yu  iawn  trosot,  Kthiopia  a  Seba  am  danat/* 
Esay  xliii.  2,  3.  Os  collwn  y  byd,  yr  ydym  yn  enill  tragy- 
wyddoldeb;  os  ydyui  yn  aberthu  pethau  ysgaíh,  yr  ydym  yn 
enill  pethau  pwysig — "Pwys  t:;op:oiiiant."  "Os  dyoddefwn 
gydag  ef,  ni  a  dcyrnaswn  liefycl  gydajLi;  cf."  "A  phob  un  a*r 
a  adawodd  dai,  neu  frodyr,  neu  chwiorydd,  neu  dad^  neu 
fam,  neu  wraig,  neu  blaut,  neu  diroedd,  er  mwyn  fy  enw  i,  a 
(Iderbyn  y  can  cymaint,  a  bywyd  tragywyddol  a  etifeddaefe/' 
Mat.  xix.  29.  Bydd  Duw  ei  nun  yn  bob  peth»  íe,  a  mwy  na 
pliobpetli.  Yn  fwy  na  chyfoeth,  cyfeillion,  a  bywyd.  Y 
jnae  yr  ys^rriaetbau  byn  yn  ddigon  i*n  cario  yn  âiddogol- 
tÊstím  tmry  boU  brolédigaetiiau  y  b}n;\yd  hwn. 

TTl   UNFED  BRIODOLEDD  Ali  DDEG. 

Y  niae  íFydd  yn  dyrcbafu  sefyllfa  dyn  ger  bron  Duw.  Mac 
yn  codi  un  dyn  iiwclilaw  dyn  arall  yn  meddwl  Du\y.  Y  peth 
syaa  yn  gwneyd  gwahaniaeth  rhwng  dyn  a  dyn  yw  fíydd, 
neu  ddim.  ''A  Duw,  adnabydd\vr  calonan,  a  ddy<^  dystiol- 
aetbiddynt,  gan  roddi  iddpityrYsbrydGKin,mcgys  agi  iiiuau. 
Ac  ni  ^ynacth  efe  ddim  gwahaniacth  rliymgom  ni  à  hwynt, 
gan  buro  eu  ealonau  hwy  trwy^  ífydd,**  Act.  xv.  8,  9.  Mae 
Duw  yn  ein  codi  trwy  ífydd  o  blith  y  Iluaws,  a*n  gwneyd  yn 
freninoedd  ac  jn  offeiriaid.  Bydd  y  gwaelaf  o  gredinwyr  yn 
freninoedd  yn  dragpvydd.  "ílithr  chwycbwi  ydyeh  rj^wog- 
aeth  etboledig,  breninol  offeiriadaeth,  ccncdl  santaidd,  pobl 
feriodol  i  Dduw,  fel  y  mynegoch  rinweddau  yr  hwn  a'ch 
gthroddallan  o  dywyllwch  iw  ryfeddol  oleuni  ef:  y  rhai 
gynt  nid  oeddech  bobl,  ond  yn  awr  ydych  bobl  i  iMuw," 
1  Pedr  ii.  9.  Mae  y  gras  hwn  yn  nfiidd-dod  yn  ein  dyled* 
Bwyâdan,  ac  yn  gwneyd  ein  dyledswyddau  uwchlaw  eraíU 
g«P  hron  Duw.  **Trwy  íFydd  yr  offirymodd  Abel  i  Ddnw 
•tertti  rhagorach  na  Chain ;  trwy  yr  bon  y  cafodd  efe  dyst- 
Maeth  ei  tbd  yn  gyíiawn,  gan  i  Dduw  ddwyn  tystiolacth  i'w 
í^oddion  cf :  a  tbrwyddi  hi  y  mae  efe,  wcdi  marw,  yn  Ilefaru 
^to,"  Heb.  xi.  4.  Offrymodd  y  ddau,  ond  yr  oedd  ífydd  yn 
íí^eyd  gwalianiacth  annbracthol  rhwng  y  naill  a'r  Hall  ger 
bron  Duw,  ar  y  pryd  ao  i  dragywyddoldeb.  Nid  defnyddiau  yr 
^berthau  oedd  }ti  gAvneyd y  gwahaniaeth ,  ond  aherthu  trwy  ffy dd 
í^íí  heb  ffvdd.  Ffydd  sydd  yn  j^wncyd  Abba  Dad  y  saint  yn 
rna«^orach  na  Mair  Forwyn  y  Pabyddion,  yn  gwneyd  gsveddi 
y  cristion  yn  buvach  na'r  hunan-gyfia^^  n  Pharisead,  yn 
gwneyd  Ueéiu  y  plentyn  yn  fwy  eâeithiol  na  udiadau  y 


Digitized  by  Google 


108 


P&lODOI^BDDAU  FF  TDD. 


rhagrithiwr.  Y  in\c  aiinglirediniacth  ya  ^wncyd  áyn  yn 
anifail,  fel  Nebuchodonosor.  "  Pan  ymgododd  ei  j^alon  ef,  a 
chaledu  o'i  ysbryd  ef  raewn  balchder,  efe  a  ddisgynwyd 
o  orseddfa  ei  froniniaeth,  a'i  osroniant'  a  dvna«;ant  oddiwrtho. 
(rvrwyd  efe  oddi>vrth  feihiou  d}iiion,  a  gwuaethpwyd  ei 
f^alon  foi  bwvstfil,  a  chyda  r  asynod  í2:wylltion  yr  ocdd  ci 
dri«;fa;  ii  prw^  llt  y  porthasant  ef  fel  eidion,  a'i  gorph  a  wlych- 
wyd  gan  wiith  y  nefoedd,  hyd  oni  wybu  mai  y  Duw  goruchnf 
aedd  yn  Ilywodraethu  yn  mreniniaeth  dynion»  ac  yn  gosod 
arni  y  neb  a  fyno/'  Dan.  v.  21,  22.  Mae  yr  asynod  gwyÚtion 
yn  ddigon  da  o  gwmpeini  i  ddyn  nad  yw  yn  credu  yn  Nuw. 
Mae  annghrediíuaeth  nid  yn  unig  yn  gwneyd  dyn  yn  anifail, 
ond  yn  ddiafol;  yn  anifail  o  faes,  ac  yn  ddiafol  o  fewn.  Ond, 
bendigedig,  y  mae  ffydd  jn  gwneyd  anifidl  yn  ddyn,  a  diaf»! 
yn  angeL  Mae  annshiiedimaeth  yn  g\yneyd  creadur  yn 
ddaeaiol  ac  yrv  ufT^niof,  a  fiydd  yn  ei  wneyd  vn  lasd  ac  yn 
nefol.  Gelwir  calon  annghrediniol  yn  galon  m»»  am  ei  bod 
yn  ymhyrfiydu  mewn  pethau  cnawdol ;  ond  y  mae  ifydd  yn 
codi  cnaid  i  f}iiy  gymaint  nwchlaw  rbeswm  ag  yw  rheswm 
uwchlaw  anrheswm  ;  y  mae  yn  gosod  cristion  gyinaint  uwch- 
law  dyn  a":  vw  dvn  uwclilaw  anifail. 

Y  ni Lie  nid  ya  uuig  yn  ras  yijbrydol,  ond  yn  ysbryd  yr  holl 
rasusau.  Annglirediniaeth  sydd  yn  gwneyd  yr  ysbr}'dol  sydd 
mewn  crefydd  yn  ddim,  nen  y  drws  nesaf  at  byny :  yn  creu 
gwrthddi-ychan  dycliymygol  nad  oes  y  cyfryw  bcthau  me\Mi 
bodolaeth.  Yr  ydym  trwy  ffydd,  fy  nghyfeillion,  wedi  ein 
cysylltu  a  phethan  anweledig,  wedi  ein  gwneyd  yn  wcisioa  y 
Brenin  mawr,  ie,  yn  gyfeillion.  Gelwir  Abraham  }ti  "gyfaiil 
Duw."  Yr  yd}Tn  yn  feibion  ac  yn  ferched.  '^Canyscliwi 
oU  ydych  blant  i  Dduw  trwy  ffydd  yn  Nghrist,"  Gral.  iii.  26. 
Gallwn  ymogonoddu  yn  ein  hachyddiaeth,  yrydym  o'r  bonedd 
uchaf ;  wedi  ein  geni  oddiuchod,  o  Dduw.  "  0'i  wir  ewylly» 
yr  ynillodd  efe  nyni  trwy  air  y  gwirionedd,  fely  byddemiyw 
âaen-ffrwyth  o'i  greaduriaid  ef.  Y  rhai  ni  aned  o  waed,  nae  I 
o  ewyllys  y  cnawd,  nac  o  ewyllys  gwr,  eithr  o  Dduw;" 
Iago  i.  18;  loan  i.  13.  lê,  y  mae  yr  eglwys  yn  wiaíg  lemi  j 
Grist ;  a  pha  le  y  g welwyd  y  fath  wr  ond  ei  hnnan  ?  Piy 
«ydd  jTi,  a  phwy  aU  anrnydeddu  eymaint  ar  ei  wraigí  i 
mae  y  wraig  yn  dysgleirio  yn  ei  lewyrcli  a'i  ogoniant.  T 
mae  yn  ogoneddus  yn  awr,  nis  gall  hyih  mwy  fod  yn  ddiffaeth 
ac  yn  wael,  eanys  y  mae  yn  rhodài  ei  lagoiiaethau  ei  hua 
ami,  a'i  oludoedd  iddi;  ."Mi  a' th  wisgais  hefyd  â  gwaith 

I 
I 


Digitized  by  Google 


FfiIODOL£DDAU  FFYDD 


109 


edan  a  nodwy  dd ;  rboddais  i  ti  hefyd  eagidiau  o  groen  daear- 
fi)ch,  a  gwregysaís  di  à  Ilian  main,  a  gorehuddiaís  di  ã  sidan. 

Mi  a' th  harddais  á  harddwch,  a  rhoddais  freicliledau  am  dy 
ddwjlaw,  a  chad\^^n  ain  dy  wddf.  Rhoddais  hefyd  olew  ar 
dy  dalcen,  a  thlysau  wrth  dy  glustiau,  a  chorou  hardd  ar  dy 
ben.  Felly  y*th  harddwyd  ag  aur  ac  arian ;  a'th  wisg  ocdd 
lian  main,  a  sidan,  a  gwaith  edau  a  nod^v^^dd ;  peilliaid,  xi 
mel,  uc  olew,  a  fwyteit :  teg  hefyd  odiacth  oeddit,  a  fTynaist 
yn  freniniaeth.  Aeth  allan  i  ti  enw  yn  mysg  y  cenedloedd 
am  dy  degvvch :  canys  cyflaAvn  oedd  dy  harddwch,  yr  hvm  a 
osodaswB  amat,  medd  jr  Arglwydd  Dduw,"  Ezee.  xvi. 
10—14.  Chwi  welwch  ein  bod  yn  dysgleirio  yn  ardderchog 
yn  ngrasau  a  jçogoniant  ein  hanwyl  briod.  Behold  what  a 
dash  she  ctU9  mth  the  riches  of  her  SpouB$,  Eithr  yr  yd^ch 
ehwi  o  hono  ef  yn  Nghrist  lesu,  yr  hwn  a  wnaethpwyd  i  ni 
pn  Dduyr  yn  â^(oethineb,  ac  yn  gyfiawnder,  ac  yn  santeidd- 
nvjddf  ac  yn  farynedigaeth:  fel,  megys  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig,  Yr  hwn  sydd  yn  ymffrostio,  ymffirostied  yn  yr  Ar^l- 
w)dd,'*  1  Cor.  i.  30,  31.  Y  mae  yr  adod  gwanaf  yn  Nghnst 
911  fwy  anrh^deddus  na  phenau  coronog  y  byd;  y  gangcn 
Iciaf  yn  y  winwydden  yn  fwy  gwertMtwr  na'r  gecurwydden 
uchaf  yn  Libanus.  Y  mae  yn  well  peidio  a  bod  o  gwbl  na 
bod  allan  o  Grist.  Y  mae  yniarferiadau  àya  wedi  eu  codi 
trw}^  ffydd  uwchlaw  gwaeledd  y  byd  hwn.  Y  mae  byw 
tnvy  ffydd  yn  fíuiíiad  cymeriad  iicwydd  ac  anrhydcddus.  Y 
mae  yn  gweddio,  cymuno,  cymdeithasu  á  Duw,  yn  rhoddi  ei 
serch  ar  bethau  sydd  ucliod,  ci  galou  yn  ymhyfrydu  mewn 
tr}  sorau  ncfol,  ac  yn  caru  ei  artref  tragywyddol.  Y  mae  pob 
dyn  sydd  yn  ymwueyd  â  Duw  yn  cael  ci  godi  i  urddas  ger  ei 
fron,  a  eber  bron  pawb  eraill.  Dysgleiriodd  wyueb  Mosck 
fel  na  aliai  plant  yr  Israel  edrych  yn  graíf  amo ;  ac  ond  i 
tithau  ymarfer  ag  ef,  fe  ddysgleiria  dy  wyneb  dithau  befyd. 
Os  Duw  santaidd,  bywyd  Bantaidd;  os  Duw  tmgarog,  rHaid 
iehwithau  fod  yn  driagarogioQ ;  os  Duw  cyfiawn,  dynion  cyf- 
iawn;  os  ydych  yn  cyfeiUachu  ag  ef,  y  mae  yn  peri  i  chwi 
âdysgleirío  *^fel  goleuadau  yn  y  byd."  Cerddwch  at  Dduw 
tn\  y  ffydd,  a  deuwch  yn  weU  tragywyddol  oddiwrtho. 

Y  mae  ffydd  yn  gwneyd  yr  etifeddiaeth  yn  sicr  i'r  holl  had; 
mmr  âcr  a  phe  baent  yn  eistedd  yno  yr  awr  hon.  Y  mae 
"eoron  cyfiawnder  yn  ngbadw  i  mi,"  ebe  yr  apostol ;  yr  wyf 
aior  sicr  o  honi  a  phe  byddai  ar  fy  mhen.  "Ac  a'n  gosododd 
i  gyd-eistedd  yn  y  nefoiiou  leoedd  yu  Nghrist  lesu,"  Eph.  ii.  6. 


Digilized 


110  FBTODOLEDJDAU  fFYDD. 

Yr  ydym  yn  cyd-6Í0tedd  yn  ftwr  mewn  nii a'r  Pea  trwy 
£fydd;  ond  yn  íuan  mew&  eymwideb,  jn  ngwlad  y  gogoniaiii 
N\Tii  biau  y  ddaear  a'r  neíbedd ;  y  mae  y  nefoeída  yn  dyfod 

atom  ui  yiua  yii  Ní^lirist,  hvd  nes  y  bvddom  yn  barod  i  fyned 
yno  ato  byth.  Gop^oniant !  nyni  biau  y  cwbl.   Mae  yr  Ysbryd 
Glàu  yn  ein  cjmhwyso,  ein  harwain,  a'n  dyddauu;  gAveision 
i  ni  yw  y  cwbl.    Y  mae  hoU  greaduriaid  y  byd  hwn  at  ein 
gwasanaoth  tra  yr  ydym  ynddo,  ac  ar  ol  i  ni  ddarfbd  a  hwy 
y  mae  Crist  ei  hun  oU  yn  oU  yn  dyfod  i  gyflawn  feddiant. 
Nid  at  eu  eryru  ^aii  blant  diafol  y  crewyd  yr  hoU  greaduriaid 
yma,  ond  at  wasanactii  y  saint :     Y  mae  pob  peth  yn  eiddo  i 
ohwi/'    Eiddo  i  ni  yw  y  nefoedd  hefyd  yr  awr  hon ;  npi 
biau  yr  angylion ;  hwy  jw  eia  ro^fal  puurd  ni,  a  nyni  yw 
royal  family  y  nefoedd ;  yr  ydym  yr  awr  hon  yn  berthynaaaa 
i  bawb  sydd  yno.    Y  mae  holl  gyfansoddiad  Cristionogaeth 
yn  troi  ar  golyn  fi^dd.    "  Hcb  íFydd  anmhosibl  yw  rhyngu  ei 
fodd  ef."    Gwaed  yr  enaid  ydy  w  sydd  yn  rhedeg  trwy  hoU 
wvthienaa  orefydd.    Fel  y  mae  yr  enaid  yn  fywyd  y  cor^ 
felly  y  mae  fiydd  yn  íywyd  yr  enaid.    Ein  ffon  a'n  tariaa 
w ;  y  mae  eísiau  angel  iV  detgrifio,  ao  nid  dyn ;  ond  pe 
y  ewbl  yn  nghyd,  dynion  ac  angylion,  nis  gaUent  ^egi 
yr  haner  eilwaith.    Y  mae  mwy  ar  y  hill  gan  y  qxiack  aoeÍ9f 
nag  sydd  yn  yr  jTiionydd:  niwy  o  siarad  nag  o  hnlsam;  ond 
yma  y  mae  y  hill  yn  niethu  cynw)'8  y  rhimveddau.    Y  mae 
11a wer  ar  y  hill;  ond  bendigedig,  y  mae  mwy,  anfeidrol 
fwy  }Ti  y  doctor  nag  sydd  yn  y  bill.    Nid  yw  y  papyr  yn 
gallu  cynwys  y  rhinwcddau,  na'r  siarad  y  mcddyginiacthau; 
y  mae  y  cwbl  yn  syrthio  yn  anfeidiol  fyr  i  egluro  trefti  fcn- 
digedig  I)uw  i  achiil)  y  byd.    Nid  wyf  }ti  gwneyd  ffydd  }T1 
Grist,  cofiwch,  wrth  ddywcdyd  íel  hyn ;  ond  son  yr  wyf  am 
fíydd  yn  gweithredu  ar  ei  gwrthddrych ;  a  pba  beth  bynag 
sydd  yn  y  gwrthddrych,  y  mae  yn  dyfod  yn  eiddo  y  eredadyn 
yn  y  weithred  o  greda.    Er  nad  ydym  yn  gwneyd  ffydd  yn 
Grist,  eto  nis  gallwn  gwneyd  dim  à  Ghrist  hêh  %dd»  na  dim 
à  %dd  heb  Grist 

Y  mae  fiydd  yn  c^nyddu  grym  ac  yn  cario  yr  eúsià  yn  y 
bken  mewn  Uwyddiant.  Y  cristíon  credinioi  yw  y  crislkn 
CMiyddol ;  hyny  yw,  yx  hwn  sydd  yn  oredu  fwyaf  vyàà  yn 
cj-nyddu  fwyaf;  canys  y  mae  %da  yn  porthi  a  nerthu  yr 
enaid,  ac  yn  gwanhau  llygredigaeth.  Mae  yx}L  ysbeHio  pechod 


Digilized  by  Google 


P&IODOLEDDAU  FFTDD 


o  r  danteith-fwyd,  yn  cymeryd  ei  dainiy  bits  oddiarno,  a*i 
newynu  i  farwolaeth.  Mae  pechod  me>vn  calon  annglued- 
iniol  yn  cael  ci  ewyllys  }ti  g}^awn.  Mae  jn  cael  y  Uyfrau 
mwyaf  Uygredig  iV  darllen,  y  catlilau  gwaolaf,  lluniau  llygr- 
edig  i  edrych  ai*nyiit,  chwareuyddiaethau  inelldigedig,  pic- 
twrau  anllad,  a  pliob  peth  er  porthi  natur  lygredig,  a  thaíiu 
olew  i'r  fflam  utfemol.  Mae  iechyd,  gryin  cyfocth,  a  phob 
peth  oll  yn  cael  ci  ddefiiyddio  i  borthi  llygredigaeth  y  galon. 
Ffydd  yn  unig  sydd  yn  newyau  pechod  yn  y  byd  hwn;  ni 
iyddyfironi'w  borthi  ef,  nac  edrychiad,  nac  awgrymiad; 
eittrysiae  holl  lywodraeth  fiydd  yntueddu  i'w  ddinystrío 
yn  flwyr  o  fodolaeth.  Mae  chwantau,  ond  eu  meithiiii,  yn  di& 
jr  enaid  a'i  ladd;  eithr  j  mae  ôydd  yn  dinystrio  j  dinystr- 
jàà  mawr  hwn;  yn  earthu  allan  yr  hen  le&in,  yn  iacfaau 
y  cyUa  a'r  hoU  gj&n8oddiad,  yna  ei  wella  o  ddydd  i  ddydd, 
mesei  Iwyr  becffinthio.  Mac  yn  rhaid  cartíxualkua  yn  gyntaf, 
trwy  g3rifeiiian  cryfion,  onide  ni  wna  yr  enaid  gynyddu, 
lijdded  mewn  cystal  poi^  ag  y  byddo.  Felly  y  mae  yli 
aaturiol,  ac  felly  y  mae  yn  ysbrydol  hefyd.  O»  bydd  y 
plant  yn  ymborthi  ar  bethau  afiachiLS,  fel  y  maent  weithiau, 
lieb  yn  wybod  i'w  rieni,  ni  chyii)  ddant,  pa  bethau  bynag  a 
roddir  iddynt.  Mae  rhai  encidiau  yn  byw  ar  chwantau  y 
cnawd,  ac  eto  yn  ymgrogi  wvih  grefydd  trsvy  y  blynyddau; 
oad  pa  fodd  y  gall  y  cyíryw  gynyddu  a  llwyddo  yn  eu  cref- 
ydd?  Mae  eraill  yn  bwyta  sacred  dust — llwch  santaidd; 
finrfiau  ac  ordinhadau  crefydd,  nid  Crist  croeshoeliedig.  Y 
niacnt  fel  plant  yn  bwyta  calch  a  phridd,  y  rhai  ydynt  yn 
marw  pa  beth  bynag  a  wneir  iddynt.  Dcwch  oddiwrth  y 
cibau  a*r  sothach  at  y  "poifeydd  gwelltog,"  ac  i  Ian  y  dyír- 
oedd  tawel.*'  Dyma  gaeau  cin  Tad,  y  rhai  ydynt  yn  cynwys 
d%oii1qrtli  i  ddigoni  ifydd,  fel  nad  oes  rhaid  i  ni  ymb<^thi  ar 
wâlt,       a  chibou  trãddodiad  dynol. 

Y  mae  digon  yn  ngaír  yr  Arglwydd  i  gynal  bywyd  wedi 
yr  elo  y  byd  ar  dan.  "Yr  holl  ysgrymyr  sydd  wedi  ei 
ihoddi  gan  ysbrydohaeth  Duw,  ac  sydd^  fúddiol  i  athraw* 
ttethn,  i  aigyhoeddi,  i  geryddu,  i  hyfEbrddi  mewn  cyfiawnder: 
M  y  byddo  dyn  Duw  yn  berifaith,  wedi  ei  berffeithio  i  bob 
gweithred  dda/'  2  Tim.  iii.  16,  17.  Dyma  laeth  i  fitbanod, 
•  bwyd  cryf  i  dd^Tiion  cryfion ;  dyma  le  i'r  eUphant  ni^o,  «'r 
oen  bach  i  chwarcu ;  dyma  Ic  i  fach  a  mawr,  cryf  a  gwan, 
iien  ac  icuanc,  i  wledda  a  chynjrddu  ar  yr  un  bwrdd  trwy 
%dd.    Yma  y  mae  gwyboda«th,  cariad,  sei,  amynedd,  hunan- 


Digitized  by  Google 


112 


PBIODOLEDD^U  FfYDD 


ymwadiad,  a  phob  gras  arall  yn  cacl  eu  gwala  o  ymborth. 
Y  mae  fiydd  fel  gwjrdryn  llosgedig,  yu  onyn  yr  hoU  rasasau; 
fel  loadstone  i  dy  dynu  i  edrych  i  ddiych  y  gyfraith,  i  weled 
dy  drueni,  nos  dy  wneyd  ya  ostyngedig;  íe,  i  orwedd  yii  y 
llwch.  *'Dy  drigfa  a* th  enedigaeth  sydd  o  wlad  Canaan;  dy 
dad  ocdd  Ann^rlad,  a'th  fam  y\\  Hittees.  Ac  am  dy  enedig- 
aetli,  ar  y  dydd  y'th  anwyd  ni  thorwyd  dy  fogail,  ac  mewn 
dwfr  ni*th  olchwyd  i*th  feddalliau;  ni*th  gyweiriwyd  ychwaith 
à  lialen,  ac  ni*th  rwymwyd  à  rhwymyn.  Ni  thosturiodd 
Uygad  wrthyt,  i  wneuthur  i  ti  un  o  njTi,  i  dosturio  wrthyt; 
ond  ar  wyneb  y  macs  y'th  daflwyd,  i  ffieiddio  dy  einioes,  ar 
7  dydd  y'th  aned/'  Ezec.  xvi.  3,  4,  5.  Ediych  pa  òík 
greadur  oeddit,  a  bydd  íalch,  os  geUi. 

Mae  %dd  nid  yn  unig  yn  troi  y  llygaid  i  edrych  ar  Inmiiii, 
ond  hefyd  i  edrych  ar  rinweddau  dynion  duwiol  iaim,  mawr 
mewn  ^ras,  nes  y  byddo  yn  g>Yelea  nid  yn  nnig  ei  fod  yn 
hêchaãur  mawr,  ond  hefyd  yn  grístion  bach,  ac  yn  cywilyddiD. 
Eto,  er  fod  ffydd  yn  cyfeirio  y  meddwl  at  drueni  mawr,  nid 
yvv  yn  ci  -mVáA  yno;  cauys  y  inae  hefyd  yn  ci  godi  o'r  dyfn- 
der  mawr  i  ucluler  mawr,  at  Dduw  mawr,  Maddeuwr  mawr, 
Cyfryngwr  mawr,  abcrth  mawr  a  digonol.  Mae  ganddi  hi 
fwyd  i'w  fwyta  na  wyr  y  byd  ddim  oddiwrtho;  manna  cudd- 
iedip^,  didwyll  laeth  y  G^air,  y  bara  ddacth  i  waered  o'r  nef,  ac 
sydd  yn  rhoddi  byvvyd  i'r  byd.  Dyma  fronau  dyddanvvch; 
sugnwch  a  chynyddwch.  Bwytewch,  canys  yr  hwTii  sydd  yn 
bwyta  sydd  yn  gryf ;  gellw^ch  íarw  o  newyn  er  bod  digon  }ti 
eich  ymyl,  oddieithr  i  ehwi  ei  ddefiiyddio.  Gweddiwch  am 
archwaeth  dda,  fel  y  byddoch  yn  gristionogion  cryfíon.  Crist 
ei  hun  yw  y  ddysglaid  foethusãf  a  mwyaf  danteithiol:  y  mae 
flPydd  yn  ymborthi  ar  ei  gnawd  ac  yn  yfed  ei  waed,  nes  maga 
a  phorthi  bywyd  ynom*  Mae  Crist  yn  rkoddi  bywyd  i  ddyn- 
ion  meirwon,  ac  yn  cynal  a  cbynydau  bywyd  yn  y  rhai  byw. 
Efe  yw  **bara  y  bywyd,"  mae  yn  &ra  beunyddiol  i  fy  enaid 
tlawd  yn  ei  air  a4  ordinhadau,  jn  ddogn  dydd  yn  ei  ddydd. 
Mae  ei  air  }  n  fy  mywhau,  a*i  sacrament  santaidd  yn  ff 
meithrin;  yn  y  cyntaf  yr  wyf  wedi  cael  undth,  ac  yn  y  di- 
weddaf  eymundeb,  Christ  ts  ihe  staff  of  life.  Trwy  y  gair 
yr  W3rf  wedi  fy  impio  i  Qrist,  trwy  y  sacrament  yu  cael  fy 
mhorthi  gan  Grist.  Galhvn  dieulio  ein  bywydau  gyda'r 
ordinhadau,  a  marw  fel  gwartheg  culion  Pharaoh  yn  y  diwedd, 
os  na  ymborthwn  ar  Grist  ei  hun  ynddynt.  Y  maent  jti 
wcigion  hcb  Grist;  efe  yw  eu  cnewUya  a'u  sylwedd.  Mao 


.PBIODOLEDDAU  Fr¥OI>. 


113 


Bawef  yn  bwyta  yn  ei  breienoldéb  lieb  ei  fwyta  ef ;  yn  bwjta 

bara  t^osod,  ond  nid  y  bara  ddaeth  i  waered  o'r  nef ;  yn  \Ta- 
bortki  ar  yr  elíciiau,  ond  nid  y  syhvuddaii.  Yr  ytívm  fel 
Elias,  jn  cael  gwledd  ambell  waitli  sydd  yu  ein  galluogi  i 
deithio  11a wer  o  ffordd  mewu  ILiwenydd ;  ond  nid  yw  hyn  yn 
gyffredin;  am  byny  gweddiwch  ani  ílira  beunyddiol  i*r  cnaid 
fel  i'r  corph.  Ymborthwch  ar  Grist  bob  dydd,  fel  y  byddoch 
giyfion,  ac  y  cryf  haoch. 

Y  DRYDEDD  BRIODOLLDD  AR  DDEG. 

Gras  sydd  yn  gwaghau  enaid  yw  ffydd.  Dwy  weithred 
kwi  tíVdd  yw  gwagbau  dyn  o  hunan,  a'i  lanw  o  Grifit.  Ytt 
^taf  ei  dori  oddiar  hen  gyff  marwolaeth  yn  Adda,  ac  yna 
eiimpío  i gyff  newydd  y  bywyd  yn  Nghxist»  Mae  %dd  yn 
cymeryd  y  dyn  yn  gyntuif  i*r  stripping  room,  ac  yn  dyosg  y 
qtdjtchaii,  cyn  ei  wisgo  yn  y  royal  robes;  yn  ei  diéiAu  oddiwr 
yr  hen  sylmen  dywodlyd  cyn  ei  osod  ar.y  graig;  yn  ei  wneyd 
yadhwd  ynddo  ei  hun,  yna  yn  gyfoethog  yn  Nghrist;  yn 
^aghau,  yim  yn  Uanw*  Mae  to  arUwys  allan  hunan-dyb 
gwyntog,  a  hunan-gyfiawnder.  "Nid  yw  yn  gwagbau  dyn  o 
fldmi  (T^awnder  gwirícmeddol,  ond  c^diawnder  tymcd  a  gan; 
Bid  o  ddim  gwcrtb  sydd  ynom,  canys  nid  oes  dim  ynom  sydd 
yn  wertli ;  ond  y  dijbiaeth  boff  sydd  geuym  o  wertb,  er  nad 
yw  felly  mewn  gwirionedd. 

Y  mae  ffydd  yn  dyfod  à  ni  i  gredu  ein  bod  yn  greaduriaid 
diwertli  a  damniol.  "  Oblegyd  dy  íbd  yn  dpvcdyd,  Goludog 
wyf,  a  mi  a  gyfoethogais,  ac  nid  oes  arnaf  eisiau  dim;  ac  ni 
vyddost  dy  Ibd  yn  druan,  ac  yn  resynol,  ac  yiv  dlawd,  ac  yn 
dílall,  ac  yjx  noctli;  yr  wyf  yn  dy  g\nit:;hori  i  bmiu  genyf  íi 
aur  wedi  ei  buro  trwy  dàn,  fel  y'th  <;yíoetlioger,  a  dillad 
^vvnion,  fel  y'th  wisger,  ac  fel  nad  yinddangoso  gwarth  dy 
iioethder  di;  ira  hefyd  dy  lygaid  ag  eli  llygaid,  M  y  gwel- 
ycV  Dat.  iii.  17,  18.  Yr  ydym  yn  Ilawn  o  hunon  yn  mhob 
ffiuf ;  balcbdcr  oedd  ackos  ew>^mp  Adda,  ac  y  mae  yn  ein 
dinystrio  ninau  fel  yr  eglwys  uchod:  yr  oedd  hon  yn  Uawn, 
ac  heb  ami  eisiau  dim;  ond  y  mae  nydd  yn  ein  dysgu  ein 
bod  yn  dlawd,  ae  eisiau  pob  peth  amom.  Mac  yn  cuio  i 
lawr  y  meddyliau  uchelfrydig  byn,  yn  taflu  dychymygion 
|weigion  yr  ymenydd  dros  y  drws,  yn  treiglo  myn)  ddau 
iniiiaii<d^biaeth  odidiar  y  £Ebrad,  ac  yw  gwneyd  y  dyn  yn 
ádim;  ei  wneyd  yn  waei  yn  ei  deimlad,  yn  •*  dlawd  yn  )t  ys-» 


Digilized 


114  riilODOLEDDAU  FFYDD. 

hryd,'*  711  gttàatftk  wrth  ddnrs  y  nefoedd»  yn  noeúi^  a 
thrneniis  yn  dernf  bjwyd  tragywyddol  yn  rhad  yn  Nghxisl 
leBvu  Mae  ttyãa  yn  àyfoà  â  ni  i  ireled,  yn  He  bod  genym 
gyfiawnder  a'n  cuadia  byth,  nad  oes  genym  ddim  ond  peebod 

a'n  damnia  byth;  yn  Ue  harddwch,  anferthwch;  yn  lie  pryd- 
ferthwch,  duwch  a  gwarth.  Yr  yd)  iii  yn  caidod  nad  ocs  dim 
ynom  ond  pechod,  nfFem,  diimncdigacth  yn  berwi  yn  ein 
calonaii  a'n  hegvn^ddorion;  ie,  uffem  yn  ein  gweddiau,  diafl- 
iaid  yn  ein  niynwesau.  Mac  yn  rbaid  i  ni  g:ael  Crist  rhyngom 
a*n  p:weddiau  fel  ein  pechodau :  canys  pechod  ^'w  pob  poth 
a  wnoloni  heb  ffH'dd  yn  Nu^hrist :  fo  ddamnia  ein  gweddiau 
gorou  ni.  f(^l  ein  pechodau  <!:waethaf.  Mae  ff^^dd  yn  malurio 
liunan  yn  chwilfriw  cyn  dechrcu  gosod  svliaen  bywyd  i  lawr 
vn  yr  enaid.  Mae  y^  cUrio  aUan  hen  rubòith  Eden,  megfs 
nunan-ymddiried,  hunan-ddigonoldeb;  yn  bwrw  jt  faen  ges^ 


anfinrwoldeb  yrenaid. 


Ymae  gwaith  ffyáà.  yn  ymddangos  yn  rymos  wrtk  ein 
ffwneyd  yn  dlawd  er  ein  cymhwyso  i  dderbyn  yr  efengyl :  y 
âswd  sydd  yn  ei  derbyn*  ba  gyda  Uawenydo.  daf-liy  yw  yr 
efengyl  i*r  llodiaii,  y  cteillion,  y  clwyfns,  y  noeâi,  a'r  ooUedig. 
Nid  oes  dim  ynddi  i'r  eyfoctho^  a'r  Úttwn,  canys  y  maent 
bwy  yn  tybied  nad  oes  arnynt  eisiau  dim.  Os  yw  y  dynya 
credniai  piy^dian  ri  fod  wemei  goUi  i  ryw  fesnr,  mae  yn  cieda 
hefyd  fod  ganddo  nertb  i V  achub  ei  hun ;  o  leiaf,  fod  ganddò 
ryw  faint, — nad  yw  }ti  hollol  analluog.  Nid  ocs  neb  yn 
dyfod  at  Grist  ncs  y  mac  wedi  darfod  yn  llwyr  ag  ef  ei  hun. 
IVa  yr  oedd  gan  y  wraig  à'r  dyferlil"  gwaed  geiniog  yn  ei 
belw,  hi  a  ^vnaeth  ei  goreu  i  brynu  meddyginiaeth ;  ond  wedi 
treulio  y  cwbl  a  chael  dim  gwellhad,  hi  a  ddaeth  at  yr  lesu. 
Tra  y  cred  dyn  y  gall  weithio  ci  hcddwch  ei  hiin,  talu  ei 
ddyled,  a  gwau  cyfiawnder  i  guddio  ci  noethni,  ni  ddaw  byth 
at  yr  Arjj^lwydd  Icsu  Grist :  mac  yr  hunan-dyb  hon  yn  ddigon 
i'w  gadw  yn  mhell  oddiwrth  iachawdwr&aeth»  Mae  yn  well 
gan  ddyn  wísgo  ei  ben  ddiUad  na  cbcisio  dim  gan  g}d^ill;  a 
cbloddio  pydcwan  na  gofyn  dwfr.  Gima  y  pecbadur  bob 
yscil  cyn  dyfod  at  Fab  Duw.  Treiodd  yr  afradlon  bob  peth 
cyn  troi  ei  "wyneb  yn  ol  i  d^  ei  dad ;  ao  oni  buasai  i  angatt 
gy&rfod  ag  ef  yn  mbob  man,  ni  buasai  wedi  dydliwelyd  elo. 
Yr  ydym  yn  debyg  i'r  gorncbwyliwT  annghyâawn  yn  yr 
efengyí,  ddím  yn  gcOlu  gweitluo,  a  ehardota  yn  gywilyddas. 


Digitized  by  Google 


PBIODOLEDDAU  íriDD. 


•  Had  ifyãã  nid  vn  unig  yn  dangos  dõdi,  gwartih,  dyled,  a 
damnedigaeth,  ondhefyd  yn  troi  "wyneb  yr  enaid  at  Gyfiyng- 
wr.  ^^Oanys  Cnst,  paa  oeddym  ni  eto  yn  weiniaid,  mewn 
pryd  a  fii  fiurw  dros  yr  annnwioL  Oblegyd  braidd  y  bydd 
meb  hrw  dros  un  cyfiawn ;  oblegyd  dros  y  da  ysgatlydd  fe 
feiddiai  un  farw  hefyd.  Eithr  y  mac  Duw  yn  canmol  ci 
gariiid  tua^  atom;  oblegyd  a  nyni  eto  ya  bechaduriaid,  i 
Grist  farw  trosom  ni/'  Rhuf.  v.  6 — 8.  Yr  \d\m  yn  weiniaid, 
yr  ydym  yn  feirwon,  a  gweithredoedd  meirwon  yw  pob  peth 
ydym  yn  ei  wneyd,  y  rbai  ydjTit  yn  ein  gosod  yn  ddyfnach 
mewn  dyled.  Heb  Grist  nis  gallwn  wneuthur  dim  yn  iawn ; 
ein  gweithredoedd  goreu  ydynt  fel  rhoddion  ^elyn,  ^1\  ebyrtli 
ffyliaid:  nis  gallant  foddhau  Duw.  Nis  gallwn  gwblbau  dim 
ag  sydd  yn  ddaioni  gwirioneddol  a  sylweddol.  Y  peth  a 
ofynodd  Natbanael  yn  nghylch  Nazareth,  a  ellir  ei  ofyn  }ti 
briodol  i  ni :  A  ddiclion  dím  da  ddyfod  o  ddyn  Uygrcdig  ?  A 
ddichon  rhyw  dda  ddyfod  o  galon  ddrwg?  A  ddichon  ffrwyth 
dadyjfíiar  brcn  di-wg?  A  gesglir  ffigys  oddiar  ddrain?  A 
phwy  a  ali  ddyfod  à  pheth  glàn  aUan  o  beth  aâan?  A  ali  yr 
£tfaiopiadL  newid  ei  groen,  nêa  y  Uewpard  ei  frychni?  An* 
nhotiUl!  Chwi  elhroh  wneyd  plastr  o  ddagrau  a  dyled* 
twyddau  i  wella  wyneb  y  clwyf ;  ond  fe  erys  y  drwg  yn  y 
gwaèlod.  HeddwA  ydyw  a  dry  yn  ystorm  jn  angau,  eanys 
ymae  drwg  yn  y  gwaelodnad  oes  dim  a  ali  ei  wella  byth  ond 
g>vaed  y  groes.  Er  fod  Duw  weithiau  yn  gwobr^vyo  gweith- 
redoedd drygioniis,  fel  yr  eiddo  Jehu,  Aliab,  Nebucliodonosor, 
ac  eraill ;  nid  am  eu  bod  jn  teilyngu  gwobr  y  w  hyny,  ond 
yn  hytrach  am  ei  fod  ef  ^-n  W  obrwywr  trugarog. 

Nis  gallwn  feddwl  un  meddwl  perffaith.  *^Nid  o  berwydd 
ein  bod  }ti  ddigonol  o  lionom  ein  hunain  i  feddwl  dim  niegys 
o  honom  ein  hunain ;  eitkr  ciii  diíijonedd  ni  sydd  o  Dduw,** 
2  Cor.  iii.  5.    Nid  yw  y  byd  yn  deall  Paul  pan  yn  dywedyd, 

Eithr  y  dyn  anianol  nid  yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o 
ysbryd  Duw:  canya  ffolineb  ydjTit  ganddo  ef ;  ac  nis  g^ll  eu 
gwybod,  ohlegid  yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt,"  1  Cor.  ii.  14. 
Nid  ydym  yn  alluog  i  ewyllysio  yr  hyn  sydd  dda.  "  Canys 
Dow  yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynoch  ewyllysio  a  gweith- 
ledu,  o'i  ewyllys  da  ef,  Phil.  ii.  18.  Nid  ydym  ni  yn  alluog 
iideehreu  gwaUk  da;  Duw  ffjrdd  yn  deehreu.  "Qan  fbd  yn 
Iqrderus  yn  hyn,  y  bydd  i'r  hwn  a  ddechreuodd  ynoch  waith 
da  ei  orphen  hyd  dd^dd  lesu  Oxist,''  Phil.  i.  6.   Duw  sydd 


Digitized  by  Google 


fltf  PEIODOLEDDAU  FFTDD. 

• 

yn.  dechreu  ao  yn  diweddn;  'efe  tw  pob  peth  ein  caâiveãig- 
aeâi,  efe  sydd  oU  yn  oU»  efe  hefyd  ddylai  gael  y  éoL 
^^Arglwydd,  ti  a  dxefiii  i  ai  heddweh:  canys  ti  he^d  v 
wnaetbost  ein  lioU  weithiedoedd  ynom  ni/'  Esáy  xxn.  13. 
Clywch  beth  a  ddywed  yr  apostol  ar  y  mat^  hwn: — ^'^Oaajs 
mi  a  wn  nad  oes  >Tiof  fi  (byny  yw  yn  fy  nghnawd  i)  ddim  da 
yn  trigo :  oblegyd  yr  ewyllysio  sydd  barod  genyf ;  eithr  cwbl- 
liau  yr  hyn  sydd  dela,  nid  ysyf  yn  mediu  amo/'  llhuf.  vii.  18. 
Mae  ewi/fh/sio  csvblhau,  er  5'n  wan,  }ti  y  dyn  diiwiol  yn  aml, 
ond  nid  oes  tiim  yn  yr  annuwiol ;  y  mae  ynddo  ef  anallu  hollol 
mewn  ew}'llysio  yn  gystal  a  gmicyd,  ''Holl  feddylôyíl  y 
galon  yn  unig  yn  ddrygionus  bob  amser.**  "  Yn  feirw  mewn 
camweddau  a  phechodau/^  Caniatcwch  y  gallem  g\-íia>vni 
eynifer  o  weddiaii  sydd  o  ser  yn  y  líYirfhfen,  ^yylo  c\Tiifer 
o  ddagrau  ag  sydd  o  ddafnau  yn  y  môr,  porthi  y  tlodion  a  r 
koll  dda,  ymprydio  nes  byddo  y  corph  yn  ysgerbwd,  gpnreddio 
nes  y  byddo  y  penlinian  }ti  esg^Tii  noeõi,  íe,  gwneyd  cymaint 
agirn  angel  }ti  y  nef ;  byddai  Duw  yn  rhwym  o'n  danfimi 
jmem  oddiar  ein  gliníau  ac  o  ganol  ein  gweddiau,  os  heb  raa' 
ynNgbríst.  Pe  bai  yn  bosibl  i  ni  fyw  yn  ber&ith  o  hyn 
allan,  p^^y  sydd  i  data  yr  ben  ddyled?  Pe  baem  yn  dyoddel 
boll  draeni  y  byw-)  d  bwn,  a  damnedigaetb  yia.  iiffem  am  dra- 
gywyddoldeb,  nis  gallem  bytb  fodcUom  y  Duw  aantaidd  ae 
ánfeidrol  am  y  peãiod  Ueiaf;  felly  nis  gaUem  dnln  ymn 
batling  o'r  ddyled.  Pe  baem  yn  dyoddef  gjTiifer  o  filiynan  o 
flynyddoedd  neu  oesan  yn  nffem  ag  sydd  o  fynydau  oddiar 
ddechreuad  y  byd,  ao;  sydd  o  laswcllt  ar  y  ddaear,  ncu  sydd  o 
dywod  ar  fin  y  mòr :  ac  i  Dduw  helaetbu  ein  galluoedd  encid- 
iol,  ein  gwneyd  yn  fwy  galluog  i  ddyoddef  digofaint ;  y  llestr 
wedi  ei  helaethu  i  ddal  ychwaneg  o  boenedigaeth,  eto  ni 
sychid  byth  ffynonellau  ei  gyfia^^Tider,  ni  threulid  ei  ddii?- 
ofaint  allan  yn  dragyNv>'dd.  Y  mae  poenau  amserol  a  thra- 
g^^Tv^yddol  yn  rhy  faeh  i  íbddloni  cyfiawnder  am,  y  pecbod 
lleiaf  gyilawuw;yd  o  íewn  y  greadigaeth. 

Y  Hw  yr  wyt  ti  yn  meddwl  mor  ysgafn  am  dano,  neu  7 
meddwl  llygredig  yr  hwn  nad  ystyrir  yn  fawr  o  bwys,  sydd 
yn  ormod  i  dragywyddoldeb  o  ddyoddef  iV  ddyliuddo.  Gan 
fod  y  dyoddef  byn  yn  ddynol  a  therfynol,  nis  gall  l^tb  fod  yn 
foddlonrwydd  am  drosedd  yn  erbyn  Duw  anfeidrm.  Y  mae 
flfydd  yTi  dweyd  wrtb  y  dyn  nid  yn  unig  ei  fod  heb  gyfiawn- 
der,  ond  hcfyd  ei  fod  beb  ewyUys,  na  thuedd,  na  grym,.i 


Digitized  by  Google 


PIIIODOLEDDAU  FFYDD. 


êàjM  Ue  y  mae  i^w  gad;  'íe,  y  mae  gelyniBetli  yn  erb}  n  y 
diefii  sydd  yn  achub  yn  Ilawn  yn  dy  enaid  di.  Y  mae  yn 
ibaid  Tr  gytaaHh  gael  anrhydedd»  Dnw  digllaim  ei  keddyobu ; 
sid  wyt  títhaa  yn  àlluog  na  thueddol  i  diãn,  ac  yn  analíuog  i 
difoddef  y  felldith  ;  gwell  fyddai  i  ti  gwyrapo  i  lawr,  a 
wej^d,  nid,  "Mi  dalaf  i  ti  y  cwbl  oll,"  fel  y  dyn  }ti  yr  effengyl; 
ond  fel  y  publican,  "  O  Dduw,  bydd  drugarog  wrthyf  fi 
bechadur;"  yr  wyf  yn  analluog  i  dalu,  am  hyny  croesa  y 
biliau  ag  inc  coch  Calfaria.  A  phan  Dad  oedd  gaaddynt 
ddim  i  dalu,  efe  a  íaddeuodd  iddynt  ill  dau." 

T  BEDWABEDD  BRIOBOLEDD  JLB  DDEG. 

Y  mae  ffyddyn  cyíoetho^i  ac  yn  llanw.    Wrth  arllwys  dpi 
allan  yji  \hvyr  o'i  betbau  ei  Imn  y  mae  yn  ei  wuc}  d  yn  ^yni- 
hwys  i  dderbyn  ei  lonaid  o  Grist.    Pau  yr  ydym  yu  ddini 
ynom  cin  bunaia,  yna  y  mae  Crist  yn  cael  ei  wneyd  yn  bob 
peth.  ' '  Puithr  yr  ydych  ch wi  o  hooo  ef ya  N gbrist  lesUt  yr  hwn 
a  wnaethpwyd  i  ni  gan  Dduw  yn  ddoethineb,  ac  yn  g}^a^vn- 
dcr,  ac  yn  santeiddrwydd,  ac  yn  brynedigaetb,"  I  Cor.  L 
Llestr  i  bob  gras  yw  ealon  wi^;  ac  y  mae  ffydd  yn  gwaghau 
lél  y  gallo  haaw  y  llestr  à  Duw  ei  hunan.   Yn  ol  fel  y  gwag- 
hát  j  llenwir.   Nid  oea  eisian  dim  ar  y  rbai  sydd  yn 
Nghnst;  ni  byddant  bytb  yn  dlawd  tra  fydd  Crist  yn  gy- 
fioethog,  ni  byddant  bytb  yn  wag  tra  y.  mae  efe  yn  llawa« 
^Nis  gallaf  fod  yn  dlawd,"  medd  Bernard,  ^?tra  ^ddo  Duw 
yn  gyfbethog ;  canys  y  mae  ei  hoU  gyfoeth  ef  yn  eiddo  i  mi,'^ 
**Canys  o'i  ^^yílawiider  ef  y  derbyniasom  ni  oll  a  j^ras  amras.** 
Y  mae  Crist  yn  tfynon,  ond  yn  scliedig ;  y  mae  yn  dry«or, 
ond  yn  gloedig,  i  galon  annghrediniol.    Flydd  y w  yr  allwedd 
sydd  yn  datgloi  trysordy  y  nefoedd ;  y  mae  yn  myned  i  mewn 
ac  yn  cymeryd  meddíiant  o  lioU  drysorau  gwybodaeth  a 
doethineb  Duw.    Y^  mae  Crist  yn  eiddo  i  ni  trwy  ffydd ;  y 
mae  y  e^vbl  sydd  yn  Ngkiist  wedi  ei  wueyd  drosodd  i'r  enaid 
crediniol  mewQ  addewid,  ac  y  mae  ffydd  yn  cjTueryd  possessiott 
o  honynt.    Yr  hoU  drysorau  mawrion,  yr  lioll  stoc/c  brynodd 
yr  lesu  â*i  waed,  sydd  wedi  dvfod  yn  eiddo  i  ni  trw  y  deecl  of 
gift,    Nyni  biaú  Crist  yn  ei  berson,  ei  gyfiawnder,  a'i  boU 
oludoedd.    Y  mae  ei  gyfiawnder  fel  Cyfryngwr  yn  dyfod  yn 
eiddo  i  ni  trwy  ffydd,  er  ein  cyfiawnbau  byth  ger  bron  Duw. 
Nid  ei  gyfiawnder  fel  Duw,  na'i  gyfiawnder  personol  fel  dyn ; 
y  mae  y  rhai  hyn  yn  anngbyfranogol;  ond  ei  gyfiawnder  cyf- 
ryi^ol,  yr  hwn  a  weithiodd  allan  i  ni  yn  ei  ufiidd-dod  gweitb* 


Digitized  by  Google 


118 


PlilODOLEDDAU  Pi  YDD 


ledol  a  cbpoddefiiL  Y  mae  yn  y  cyntaf  yn  cyflffimi  eín  áiU 
edswyddan,  a'T  diweddaf  yn  dyoddef  eiii  goíidiaa;  ac  tíwf 
yn  cyítÊLwm  hoU  ofyniadaii  Duw  ar  eia  Tbaa.  Y  mae  yn  ein 
rhyMhan  oddiwrth  ddigofiont,  ac  yn  rhoddi  hawl  i  ogomaat 

Y  mae  y  owl)l  o  hyn  wedi  ei  wneyd  drosodd  i  ni  mor  qrlr 
weddol  a  phe  buasai  wedi  ei  wneyd  í^en^nm  ni  ein  hnnain,  ac 
yn  Ilawer  mwy  eíFeithiol.  Ni  buasai  eiu  liufudd-dod  ni  ond 
d\Tiol,  y  mae  yr  eiddo  ef  yn  ddwyfol ;  felly  y  mae  y  g}  íraitli 
yn  eael  rawy  o  anrhydedd  yn  ufudd-dod  \m  Icsu  Grist,  iia 
phe  buasai  yr  hoU  fyd  yn  uíuddhau  iddi.  Yn  awr  nid  ydyin 
vn  ufuddhaii  i'r  dyben  o  p^ael  ein  c\'iiawnhau  trwy  ein  hufudd- 
dod;  ond  i^au  ein  bod  wedi  ein  cyfiawnnau,  yr  ydym  yn 
ufuddhau :  nid  ani  fvw\'d,  ond  oddiar  fy^^^'d.  Pan  yr  jàm. 
yn  ymbriodi  à  Christ,  y  mae  efe  a'r  ewbl  íedd  yn  dyfod  yn 
eiddo  i  ni,  a  ninau  a'r  cwhí  a  feddom  yn  myned  yn  eiddo  iddo 
yntan.  Y  mae  ei  waed,  ei  deUyngdod»  ei  Yabryd,  ie,  ei  oll, 
jni  ein  perchenogaeth ;  y  mae  genym  bawl  gyfreithlon  trwy 
ifydd  yn  y  cwbl.  Mae  y  pechadur  yn  dw^^o,  **  ATglwjdd, 
myfi  oedd  ày  angau  di,  títhau  yw  fy  mywy d  inau ;  myfi  oedd 
dy  iiffemdi,  titluni^fynefoeddi;  fy  mheehodau  i  oedd  dy 
bechodaQ  di,  j  rliai  a  ddygaist  yn  dy  gorpk  ar  y  pren;  dj 
^yâawnder  di  yw  fy  nghyfiawnder  i :  *  Yr  Arglwydd,  fy  nghyf- 
lawnder.'  Fy  nhlodi  i  oedd  dy  dbdi  di,  a^h  gyfeeib  &  yw 
fy  nghyfoeth  i."  Eistedd  i  lowr,  ác  edrych  ar  yp  hoU  gyfoeth 
sydd  wedi  ei  haeddu  a'i  bwrcasu  trwy  waed  Crist,  ac  yii 
dyfod  trwy  ffydã  i  dy  ran. 

Y  mae  ffydd  nid  unig  yn  rhoddi  hawl  i  Grist  a'i  g}'foeth, 
ond  meddiant  a  mwynhad  yn  y  bywyd  hwn.  Yr  ydjin  yn 
moddianu  ac  yn  mwynhau  Duw  yn  Nghrist  trwy  ííydd  yr 
awr  hon :  a  pha  fodd  y  gallwn  fod  yn  dlawd  ?  Y  mae  yn 
wir  fod  ffydd  yn  dlawd  ynddi  ei  hun,  y  tlotaf  fe  aliai  o*r 
grasau,  h(  b  ddim  ond  byw  yn  p;yíangwbl  ar  eiddo  arall.  in 
gyfoetlio<^  ar  gyfoeth  m\  arall,  yn  bwyta  bara  im  arall  bob 
dydd  ;  fel  y  mae  Paul  yn  dywedyd  am  danoei  huna'i  gyfeill- 
ion:  " Yndlodion,  ond  yn  cyfoethogi  Ilawer;  megys  heb  ddim 
genym,  ond  eto  yn  meddumn  pcÀ  peth."  Gael  gafael  ar 
Grist  yw  meddianu  pob  peth.  Os  ydych  yn  gj^foethogion 
mewn  fiydd,  nid  ydyeh  yn  dlodion  mewn  santeiddrw^dd.  Y 
mae  ôydd  yn  santeiddio.  Y  mae  pob  gras  yn  ol  fel  byddo  y 
fp^dd;  08  l^dd  gre£^  oariad  cryf,  gostyngeiddrwyâd  mawr,  a 
diwydrw}  dd  diorphwys.  Nid  oes  j  fbth  beth  a  chredad^ 
cryf  a  chrístion  gwan. .  Os  bydd  y  fíy  dd  yn  gryf  y  çiae  pob 


Digilized  by  Google 


PmODOIiEDDAU  FFYDD 


119 


psth  aiall  yn  gryí;  os  yn  -wan,  y  mae  oariad  yn  mn,  gKdmidL 
yn  ^ran,  y  owfol  yn  waa,  Y  mae  C3rfiirtalwch  rkwng  pob 
gns  a  ffyád,  yn  debyg  i'r  ffynon  a*r  ffi-ydian — ^y  mae  yn  fiun 

rm,  "Gras  i  ehwi,  a  thang;ncíedd  a  amlliaer,  trwy  aonabod 
Duw,  ac  lou  Grist  ein  Harglwydd  ni.  Mcirys  y  rhoddes  ei 
dJuwiol  allu  ef  i  ni  bob  peth  a  bertliyn  i  fywyd  a  duwioldeb, 
irwy  ei  adnabod  ef,  yr  hwn  a'n  galwodd  i  ogoniant  a  rhiii- 
wedd,"  2  Pedr  i.  2,  3.  Os  ydych  )ti  cynyddu  mewn  ffydd, 
yr  ydych  yn  cynyddu  mewn  pob  p;ras  arall,  ac  os  ydy  w  eich 
ffydd  yn  gwanhau  ac  adfeilio,  y  mae  yr  holl  rasau  yn  llesgàu; 
y  raaont  yn  "barod  i  farw."  Òá  bydd  y  p^vvreiddyn  yn  daríbd, 
j  mae  yn  rhaid  i*r  caugenau  wjrwo.  Credu  yn  Nghrist  y  w 
í^wreiddyn  pob  peth  erefydd.  Y  mae  yn  rhaid  deall  rhy w 
gymaint  o'r  efengyl  cyn  credu^  ond  y  wybodaeth.  ar  ol  credu 
yir  y  berflButíiiaf.  "  Yr  ydym  yn  oredu  ac  yn  gwybod,  '  ebe 
lom;  yngyntafyn  credo,  ac  yna  yn  g^yybod.  Cred  fel  y 
(Ubt  " Dysg  fi,  oanya  credais  dy  air/'  Nid  £ú  y  credwyí; 
Jí  wyf  wedi  ciedn,  aan  hyny  dysg  fi.  "Canys  i  ninau  y 
pcegeCfawyd  yr  efengyl,  megys  ag  iddynt  kwytnan;  eithr  y 
gjdr  a  glvbuwyd  ni  bu  áiddiol  iddynt  h  wy,  am  nad  oedd  we£ 
ri  gfd^dynilieni  à  %dd  yn*  y  rhai  a'i  clywsant,"  Héb.  iv.  2« 
"Nê  gallasent  ddeall  am  nad  oeddynt  yn  credu,"  ebe  AugoB- 
tnie.  Os  mynwch  ddysgu,  rhaid  i  chwi  gredu  yn  gyntaf. 
Y  mae  gwybodaeth  o  bethau  i  ryw  fesur  yn  mjTied  o  flaen 
%dd;  ond  y  mae  yr  amgyffred  goleu  o  honynt  yn  dylyn 
%dd.  Y  mae  y  grefydd  gristionogol  yn  rhysv  luaws  o  gad- 
wynau  troellog  o  ddií-geledigaethau  nefol :  y  mae  cnawd  yn 
dyiysu  nwch  eu  penau :  y  maent  yn  mhell  uwchlaw  rheswm, 
fel  nas  gellwch  ddeall  yn  iawn  hcb  grcdii.  Os  ydych  \ti 
chwilio  am  wybodaeth  o  eg\Nyddorion  crefydd  cyn  cu  credu, 
yr  ydych  yn  sicr  o  fethu;  os  ydych  am  ddeaU  beth  ydyw 
ífydd,  gwcddiwch  am  nerth  i  gredu,  cany»  nis  gellwch  byth 
gael  amgyffrediad  priodol  heb  wybod  am  ei  gwehhrediadau 
poch  eich  hunain.  Y  ffwdd  oreu  i  wybod  yw  oau  eich 
uygaid  eich  hnnain,  caethiwo  rheswm  cnawdol,  a  chredu 
fystiolaeih  I>aw  am  ei  Fab;  yna  y  gwélwch  ac  y  gwyb- 
yídwch. 

Y  mae  j  gronyn  Ikiaf  o  ras  yn  fwy  o  werth  na  hoU  oind- 
oeU  y  byd.  Mae  heddwch  yn  deimlad  yn  y  meddwl  yn 
ttu&hnsiadwy.  "Ganys  gwell  yw  dy  drugaredd  di  na'r 
bywyd:  fy  ngwefbsan  a*th  folianant,"  Sal.  mii.  8.  Bywyd 
ywtrysor  gwerthfawrocaf  dyn  yn  y  byd  hwn:  "Pob  peth  a 


Digitized  by  Google 


12a 


PHIODOLEDDJLU  FFXDD. 


xydd  dya  ftu  ei  einioos/'  YroeddydiafoiyiiiawiiynliTnj;  | 
ond  T  mae  ^^dy  dragaredd  di  yn  well  iia'r  bywyd;''  a  iíirwj 
ffyáa  yr  ydym  yn  dyfod  i  feddiant  o  hyh.    Mae  yr  e&aid  ya 

b^rl   werthfawr :  "a  pha  lesâd  i  ddyn  os  ynill  efe  3nr  hõU 
fyd,  i\  clioUi  ei  ciiaid  ci  hun?"  lilioddir  elw  y  byd,  ^íin  Grist, 
yn  y  fantol  ar  gyfer  onaid  anfarwol;  un  cnaid,  cotiwch,  go- 
gyler  y  byd  i  gyd;  un  cnaid  un  ochr  iV  dafol,  yv  holl  fyd  yr 
oolir  arall :  y  ma  o  yr  un  cnaid  yn  pwyso  i  lawr  yr  holl  fyd  o'r 
g<)lw«^.   Beth  giin  hjTiy  fydd  dyn  gwell  o  enill  y  byd  a'r  cwbl 
Kvdd  ynddi),  ar  draul  colli  peth  sydd  yn  fwy  o  werth  ddeng 
invrddiwn  o  weithian?  Y  mae  yn  enill  rhyfach,  "ie,  antcidrol 
rhy  íach  i  wneuthur  i  ^yny  am  y  «i^ollcd.  O  pjolled  anwcnadA\7 
ac  anadferadwy  am  byth !    Gall  dyn  golli  byd  o  gyfoeth,  ac 
ademil  eilwaith;  ond  cnaid  wedi  ei  golli  fydd  -ar  goll  aia 
dragywyddoldeb,    Nis  gellwch  brynu  doniau  Daw  ag  arian, 
o  herwydd  diifyg  pa  rai  y  coilir  yr  enaid  am  byth.  ^^Bydded 
àj  arían  gyda  thi  i  ddystryw y  mae  y  doniau  hyn  yn  wertii 
mwy  na  deag  mU  o  fydoedd.   Mae  %ddy  ebe  Pedr,  jn 
**w«rth&wni8aoh  na'r  aur  colladwy."   O,  y  golndoedd  aa- 
ohwiliadwy  o  ras  y  mae  yr  enaid  yn  feddianu.  trwy  Syòàl 
Y  mae  Duw  yn  cyfrana  y  goludoedd  eiaill  yn  gymysgedigf 
íbl  y  mae  yn  anhawdd  gwybod  cariad  na  chás  withynt;  mae 
gelynion  Ihiw  yn  cyfiran(^  o  honynt  yn  gystal  a*i  gyfeillioa; 
íe,  nwy  sydd  yn  cael  y  rhan  oreu  yn  íynych.  "A  thua  diwedd 
eu  breuiniaetli  hA^-y  nt,  pan  gyflawner  y  troseddwyr,  y  cyfyd 
brenin  wjTicb-greulon,  ac  yn  deall  damegion.    A'i  nerth  ef  * 
a  gryf ha,  ond  nid  trwy  ei  nerth  ci  him ;  ac  efe  a  ddinystria 
yn  rhyfedd,  ac  a  l^^Tdda,  ac  a  wna,  ac  a  ddinystria  y  cedym 
a*r  bobl  santaidd.    A  thrv\T  ci  «x^-frwysdra  y  fíyna  ganddo  ' 
dwyllo ;  ac  efe  a  ymfa^VTyga  yn  ei  galon,  a  thrwT  heddwch  y 
dinvstria  cie  lawer,  ac  efe  a  saif  vn  erbvn  T>'Wvsoíí:  v  t^s^wvs- 
ogion :  ond  efe  a  ddiyllir  heb  law.    Paham  y  mae  annuwiol- 
ion  yn  byw,  yn  heneiddio,  ac  \ti  cryfhau  mewn  cyfoethr 
Cyfiawn  wyt,  O  Arglwydd,  pan  ddadleuwyf  à  thi:  er  hyny 
ymrcsymaf  à  thi  am  dy  fiunedigaethau :  paham  y  Uwyd^ 
íFordd  yr  anwir,  ac  y  fF\iia  yr  anffyddtoniaid  oll?''  Dan*  viiL 
23 — 25;  Jobxxi.  7;  Jer.  xii.  L 

Gall  Diyea  fod  yn  fwj  golndog,  Sanl  yn  fWy  mewn  awdur- 
dod,  Agrippa  yn  fwy  ardderohog  ei  wií^oedd  na  phlant  anwyl 
Dnw;  ond  b^digedig,  y  mae  golndoedd  gras  yn  anfeídrol 
mwy  gwerthfiiwr  na  chyfoeth  Dnres,  awdnxdod  breninol  Saiil« 
ac  na  hoU  wychder  Agrippa;  a  dyma  ^etifeddiaeth  y  sawl 


Digilized  by  Google 


.    FBIODOLEDDAU  TFYDD.    "  121 

•'iolhiiif  Eled  yr  hen  ddaesr  yn  chwiUriw,  a  dyna^di* 
ncddanii;  bendigedig,  dyma  **Qhid  gweU,  ac  un  jíakàxuiJ* 
RhocModd  Abrafaam  nnan  i  feihíoii  eí  drdderch-^wragedd  ar 

eu  danfbniad  ymaith ;  ond  i  Isaac  y  rhoddodd  y  cwbl  afr  oedd 
ganddo.  Y  mae  yr  etifeddiaethau  a  pliob  cvíoetli  daearol 
mewn  pcrj^gl  o'u  colli.  Ciall  dyii  íod  yn  gyfocthog  heddyw 
ac  }n  dlawd  yfory,  fel  Job:  *'Yr  Arglwydd  a  roddodd,  a'r 
Arçlwydd  a  gymerodd  ^Tiiaith;"  y  ddau  bron  ar  un  anadl^ 
Maent  yn  *'cymer}'d  adenydd,  ac  yn  ehedeg  fel  eryr  ir  awyr.*' 
Diolch  ain  olud  gras,  golud  tragj^yddol,  golud  parhaus, 
golud  gwell.  Mae  y  fíV-non  yn  y  nefocdd,  a*r  sylfaen  yn 
Nírhrist.  "Bywyd  wedi  ei  guddio  gyda  Christ  yn  Nuw." 
Y  mae  wedi  ei  guddio  yn  ddirgel  er  dyogelwch.  Ben- 
digedigí  beth  bynag  ddaw  o*r  byd  y  mae  y  bywyd  yn  ddy^ 
ogel.  Ni  bydd  colled  am  einioeB  neb"  aydd  Nghnst  leso*- 
Pe  byddai  y  byd  a'i  betbau  yn  parbau,  nis  gallai  wneyd 
dim  lies  i  ni  yn  nydd  digo&mt.  Nid  yw  yn  gallu  dy  waredu 
yn  awr  xbag  clefyd  nac  angau,  gan  byny  beth  dal  kwn  at 
d^rdd  digafoint?  Y  mae  yn  melhu  ll^baa  dy  ofidiau  yma; 
aplia fodd  y  gaU  bwrcasa  da&^o  ddwr  yn  y  Uyn  tanllvá  tm« 
ddol,  Ue  y  mae  èHEeryn  yn  werth  mwy  na  bydP  Pa 
yw  y  winllan  i  Anab  yn  nffera?  Beth  yw  Diyes 
oHgyfoetb  mewn  fflaraiau?  Beth  sydd  «^an  Judas  i  ddangos 
yn  y  ffwmes  danllyd  am  ei  ddcg  ar  uuaiu  arian?  Ikth  yw 
Agrippa  wedi  yTiilI  wi*tb  wisgo  y  diilad  riiwysgfawr,  ac  yn 
a^T  yn  noeth  am  dragywyddoldeb,  yn  Uosgi  fel  gloyTi  ond 
heb  ei  ddifa?  Beth  yw  yr  ynfytyn  eyíoethog  gwell  o'i  ys- 
guboriau  Ilawnion  mewn  ne\^yn  ditaol  }ti  nhragywyddol- 
deb?  Ah,  yn  uffern  nid  oes  dim  yn  llesàu;  canys  nid 
diffodd  y  fflam,  ond  olew  i'w  henyTi  yn  oes  oesoedd  ydyw  y 
cwbl.  Dewch  at  y  golud  gwell,  fy^  nghyfcillion,  p^ohidoedd 
anfeidrol  graa;  y  mae  bwn  yn  cynsl  mewn  clefyd,  yn  gordial 
i'a  benekUau  pan  yr  ydym  yn  llesmeirío,  yn  ein  çwaredu  yn 
ingaa  ac  yn  nydd  cUgo&int,  ac  yn  ein  galluogi  i  godi  ein 
penau  mewn  Uawenyda,  a  hyífd»  yn  nydd  y  fiurn,  pan  y  bydd 
y  bydol-ddyn  yn  crynu  o  flaen  y  Barnwr,  ac  yn  galw  af 
greimid  a  mynyddau  Tw  guddio.  Y  credadyn  y w  y  dyá 
âow  a  chyfoetihocaf  ar  y  dcbear ;  yn  dlawd  ^ddo  ei  hun,  a 
chyfoediog  yn  NgbriBt.  Os  y  w  OnsX  yn  eiddo  i  ti,  mae  y 
wear,  y  nefoedd,  uchder  a  dyfnder,  Duw,  a  gogoniant;  íe^ 
y  cwbl,  ti  Uau  y  cyfan,  os  gelli  gredn. 


Digitized  by  Google 


122 


T  BYMTHEGFED  BEIODOLEDD. 


T  mae  ífyáà  mmm  gweitkredkd  ar  Giíst  yn  eodi  yr  eaaSi 
i  fyny  o  fiurwolaeth  pechod.   ^^A  cliwitfaaii  a  fywhaodd  efe, 

Çm  oedd^rdi  iárw  mewn  camweddau  a  phechodau/'  Eph.  ii.  1. 
r  ydym  wedi  ein  geni  yn  &urwoii,  héb  un  symiiaíad  na 

GhyiB&oad  at  bethau  ysbrydoL   Yr  ydym  M  y  meirwcm,  héb 

nerth  i  wnoyd  dim;  nid  oes  genym  deimladau  ysbrydol  o 
bwys  a  chanlyniad  pecliod,  gworth  tnigarcddau,  na  diíriíbldeb 
barnaii  bygythiedig.  Mae  aniddifadrwydd  o  dd>  muniadau 
am  bethau  ysbrydol,  ac  o  serch  atjTit.  Nid  yn  unig  y  mac 
diffyg  bywyd  ysbrydol,  ond  hefyd  y  mae  pob  drygioni  )n 
bresenol;  gweithrcdocdd  meirwon,"  fel  y  dpved  yr  apostol 
yn  lleb.  ix.  14.  Nid  jti  feirw  fel  cery^,  deallwch;  byddai 
yn  wrtliddywcdiad  i  son  am  "  weithredoedd  moirwon,"  pc  na 
bai  ond  amddiíiidrwydd  i  fywyd  ysbrydol,  ac  heb  ddim  drwg 
ynom.  Mae  yn  rbaid  cael  rhyw  beth  cryf  Tck  codi  i  fywyd 
jabrydcl  o  fiurwolaetli  pecbod.  Ffydd  yn  ei  wacd  sydd  yn, 
gwneyd  hyn;  y  mae  ffyáá  yn  fywyd  ac  adgyfodiad  mewn 
gweitiirediad  ar  Griat ;  yn  codi  yr  emiid  allan  o  fiyrwolaetii 
pechod  i  fywyd  yafarydc!,  bywyd  o  gyfiawnder  a  aanfeidd- 
rwydd. 

Mae  yr  holl  rasau  yn  dylyn  âydd,  neu  jn  codi  yn  nniMi* 
gjTchol  o  natiir  ei  gweithrediadau.  Mae  (álfin  yn  dywedydt 
F^à  aydd  yn  oenedlu  edifeirwdi;  nid  yn  unig  y  wbb 
edifeirwch  yn  canlyn  %dd,  ond  y  mae  yn  codi  yn  miion* 

g\Tchol  allan  o  flfydd.  Mae  rbai  yn  dywedyd  fod  CATiiaint  o 
^^  aliiUiiaeth  rhwng  ftydd  a  santeiddliad  ag  sydd  rhwiig  achos 
ac  effaitb :  y  mac  lii  yn  ofíl  rynol  mewn  cyíiawnbad,  ac  yn 
effeithydd  santeiddhad.  Galwedigaeth  sydd  yn  cyuyrchu 
flydd,  a  ffydd  yn  cynpchu  santeiddrwydd,  yn  nihob  ymar* 
feriad.  Mae  eraill  yn  g^v-neyd  ffydd  a  santeiddbad  yr  un 
peth.  Ffydd  yn  arlod  o'r  dyn  ne\\Tdd,  ac  nid  yn  effeithydd 
y  grasau  (^raill;  megys  caríad,  cdiíeirwch,  ao  amynedd.  Ond 
yr  wyf  yn  credu  mai  yr  Ysbryd  yw  unig  achos  ffydd,  a  ffyáà 
yw  yr  eâaitb  o  weitbrediad  yr  Ysbryd  Glán.  Y  mae  íS^áá 
eílwaitb  yn  gweithreda  ac  yn  effeithio  petibau  eraill,  a  pnan 
y  byddo  y  pethau  hyn  yn  gweithrcdu,  y  mae  £^dd  nid  yn 
unig  yn  rhoddi  bentbyg  llaw  iV  chyféiUion  iV  tynxi  at  bcr« 
ffeithrwydd,  ond  hefyd  yn  cynorthwyo  ac  ya  oynyrchngweith* 
rediad  yn  yr  holl  raaau.  Y  mae  hoU  aelodan  y  dyn  newydd 
yn  ynmbrfiad  ar  nnwaith,  ond  y  mae  rhyw  na^unriaetii,  o 
ran  trefii,  yn  cael  ei  hríodoli  i  ffydd.  Mae  ffydd  yn  y  galon 
yn  deimlad  i  dderbyn  argrafP  briodol  oddiwrth  bob  peUi, 


Digilized  by  Google 


PKIODOLEDDAXJ  TFYDD.  ' 


^Iljgád  i  ganftdCkiBt  fel  Ghraiedwr,  ao yn draed i redcg 
ito.  Fel  y  mae  y  Tad  o  flaen  y  Mab  imewn  trefn,  nid  o  raa 
imwr,  felly  y  mae  %dd  yn  Uaeiími  y  graansaa  eraill. 

Ffydd  sydd  yn  codi  yr  enaid  i  fyny  o  farwolaeth  goâdiau 
tafewnol  i  deimlad  o  gariad  Duw,  yv  hyn  sydd  nie^y^  " 
**byw)'d  o  feirw.''  "Canys  euyd  fechan  y  bydd  yn  ci  lid; 
yn  ei  foddlonrwydd  y  mae  b^nvyd :  dros  brydnawn  yr  erye 
wylofain,  ac  erbyn  y  boreu  y  bydd  goríbledd/'  Sal.  xxx.  5. 
Y  mae  teimlad  o'i  aníoddlonrwydd  yn  angau  i*r  enaid.  *'Ai 
i  rmeirw  y  gwnai  ryfeddod?  a  gyfyd  y  meirw  a' th  folianu?" 
Sal.  Jxxxviii.  10.    Mae  y  Salmydd  yn  siarad  am  annehvnur 

til  o* 

ysorydol,  o  dan  \vg  a  chuddiad  wjTieb  Duw,  ac  yn  galw  hyny 
Tn  farwolaeth.  A  all  fy  enaid,  sydd  yn  suddo  o  dan  dy 
anfoddlonrwydd,  g}^fodi  i'th  foliaau?  Yr  wyf  wedi  marw, 
ac  wedi  fy  nghladdu  mewntrueni;  pa  lòdd  y  gallaf  godi? 
Mae  synw}T  a  theimlad  yn  suddo  yr  enaid  yn  ddyfhaeh^ 
dyfiiach  i'r  pwU-tro  o  ofidiau.  Synwyr,  eistedd  i  lawr; 
%dd,  tyrcd  yn  mla^ ;  canya  y  cyfiyrddiad  Ueiaf  o  hanot 
tià'r  addewid  g>^yd  fy  enaid  i'r  Ian,  ac  a'i  adnewydda 
neim  sudiant.  dywedais,  Dyma  fy  ngwendid;  et» 

eofiaf  flynyddoedd  deheulaw  y  Gonudiaf*  Cofiaf  weitbred* 
oedd  yr  Ar^wydd;  ie,  conaf  dy  wyrthiau  gynt,"  SaL 
lnrii.  10.  O  ^dd  werthfewr,  sydd  yn  «^weithredu  y  fath 
ryfeddodau  mamíon  ar  darawiad  amraut!  Pan  y  bvddo 
ojn  mewn  fainiing  Jils,  y  mae  uii  dracht  o  tjurdial  yr 
addewid  yn  ddigon  i'w  adfyw^io,  a'i  godi  o'r  llwcli  a'r  lludw. 
Biolch!  Gogoniant  am  y  drefh!  A  wyddoch  chwi,  fy  nghyf- 
eillion?  y  mae  un  dram  o  ffydd  yn  ddigon  i'w  osod  ar  ei 
draed,  ei  gynorthwyo  i  neidio  a  molianu  Duw. 

Y  mae  ffydd  yn  cael  anadl  wcithiau  wrth  edrycli  yn  ol  ar 
lieu  brofiadau.  "  Ystyriais  y  dyddiau  gynt,  blynydtloedd  yr 
heii  oesoedd.  Cofio  yr  ydwyf  fy  nghàn  y  nos :  yr  ydwyf  ya 
ymddyddaa  â'm  calou;  fy  ysbryd  sydd  yn  chwilio  yn  ddyfal. 
Ai  yn  dragywydd  y  bwrw  yr  ixglwydd  heibio?  ac  oni  bydd 
efe  boddlon  mwy?''  Sal,  Izxvii.  ô— 7*  Hen  brofíadau  o 
gràd  a  thrugaredd  Duw  gynt  sydd  yn  aymbylu  ffydd  i 
weiUirediad.  Mae  ffydd»  yn  yr  cdwg  am^nt,  yn  ^pnraeddi  ger 
hm  Duw,  **Dyina  yr  liói  fodrwyau,  yr  hen  wystlon,  yr  nen 
Kaes,  yr  hen  arvvyddion  fod  rhywÍMth  wedi  bod  riáiyng(tf 

thYdi  heddyw.  Ti  a'm  oodaist  i  dy  gerbyd,  ae  a  ym- 
idyddenaist  }"n  gyléiUgar  à  nii  cyn  hyn,  yr  amser  a'r  amaer» 
•c  yn  y  Ue  hyn  a'r  Ue.  ^Eiflteddaiaodwi  eigysgod,  a'iffirwytli 


Digitized  by  Google 


124 


oedd  íélufl  i'm  genau.  Efe  a'iii  dyg  i'r  gwin-^y,  a*i  fimer 
drcMof  ydoedd  gariad.'  A  thro  anui,  ar  ol  tywyUwok  bir,  y 
mac  yn  torí  i  mewn  i  fy  enaid  ae  jn  egluio  ei  hxm  yn  Bid 
(symodol,  yn  rhoddi  arwydd  o'i  garíad,  yn  dyfod  i  swpeia 
gyda  mi,  yn  xlioddi  y  gareg  wen  a'r  enw  newydd,  gan  ail 
anilygn  ei  íFafr."  Fel  hyn  y  mae  ffydd  yn  cynyrchu  profion 
ychwanegol  o  gariad  a  thruj^aredd  Duw  at  yr  enaid  wrúx 
ymgyrchu  at  brofiadau  blaenorol,  ac  yn  eu  defnyddio  fel 
rhcs}Tnau  i  godi  yr  enaid  allan  o'r  sefyllíii  dywyll  hou.  Y 
mae  ífydd  }ni  dpvedyd,  *'0s  unwaith  yn  Dad,  Tad  am  b}^li; 
nid  gelyn  mwy.'*  Yr  ydym  ni  yn  cyfnewid;  efe  sydd  an- 
ngb^inewidiol.  Gall  ei  oníchwyliaethau  gyfhewid,  ond  nid 
ei  galon;  ei  yiiiddangosiadau  allanol,  nid  ci  drugarcddau.  Y 
mae  efe  wedi  cyhocddi  pardwn;  ni  eilw  hynyyn  ol  b^i<li,  gan 
ei  fod  wedi  dylod  allan  o'i  enau.  Fe  aliai  y  cymer  efe  ymaith 
lawenydd  a  gorfoledd,  ond  nid  iacbawdwiiaeth;  os  nnmith 
yr  egyr  efe  ei  ddwylaw,  ni  wna  byth  eu  cau. 
«  Mae  yr  addewidion  yn  gynalíaethol  i  %dd ;  ac  y  mae  yn 
edrycli  atynt,  ac  ^^n  ^^neruiu  ynddynt.  ''Canysnid  bytli 
yr  ymrysoiuf,  ac  nid  yn  draeywydd  y  digiaf:  o  herwydd  yr 
ysbryd  a  bailai  o*m  blaen  i,  irr  eaeidiau  a  wnaetkmn  i.  Am 
anwiredd  ei  gybydd-dod  ef  y  digiais,  ac  y  tarewais  ef: 
ymguddiais,  a  digiais,  ao  efe  a  aeth  rbagddo  yn  gUdyrnis  ar 
hyd  ffordd  ei  galon.  Ei  ff^râd  a  welais,  a  mi  a'i  iacnaf  éti 
ty\sy9a£  ef  befyd,  ac  adferaf  gysur  iddo,  ac  iV  alarwyr. 
Mewn  yehydig  soriant  y  cuddiais  fy  wyneb  oddi^v^thyt  eii}  d 
awr;  ond  à  thrugaredd  trag^n^^ídol  y  trugarhaf  wrtliyt, 
medd  yT  Arglw^^dd,  dy  Waredydd.  Canys  fel  dyfroedd  Noe 
y  mac  hyn  i  mi :  canys  megys  y  tyngais  nad  ciai  dyfroedd 
Noe  m^^y  dros  y  ddaear,  fclly  y  tyngais  na  ddigi\\Ti  ^^^•th)'t, 
ac  ni'th  geryddwn.  Canys  y  mynyddoedd  a  giliant,  a'r  brjii- 
iau  a  synmdant :  eitlir  fy  nhrugaredd  ní  chiba  oddiwrth^4,  a 
chyfamod  fy  hedd  ni  syfl,  medd  yr  Argiwydd,  sydd  yn  trugar- 
bau  wrthytV'  Esay  vii'  16;  liv.  8 — 10. 

Nid  y  w  ffydd  cdiycb  cymaint  ar  wjneb  Duw  ag  ar  ei 
addewidion.  Gall  fod  gwg  ar  ei  wyneb^  ac  eto  aicrwydd  yn 
ei  addewidion.  Nid  yw  yn  ediych  ar  ei  law,  ond  ar  ei  galon: 
gall  fod  gwialen  }ti  ei  law,  a  chariad  yn  llon*d  ei  galon.  Nid 
ydym  i  benderfynu  bob  amser  wrtb  ymddys;iadau  allanol; 
rhaid  myned  i  mewn  trwy  ífyãà  at  dynerwoh  ei  galon:  nid 
edrycb  ar  ei  ragluniaeth,  ond  ei  addewidion. 
'  Ymae  £íydd  yn  treiddio  at  syUi^  cysur  a  dyddanwch,pan 


Digitized  by  Google 


12d 


ToA  yw  pcthau  yn  ymddangos  yn  obeithiol  ar  y  wjnicb.  Y 
mae  wyneb  Duw  yii  cyfhewid,  fel  yr  ydjTii  ni  yn  cyfncwid ; 
yn  awr  yn  gwenu,  ac  yn  mhen  ychydig  yTi  gwgu.  Y  mac 
synw}T  yn  cdrych  ar  yr  allanol;  fíydd  sydd  yn  najued  yn 
imiougjTchol  at  galon  Duw,  ac  yn  caníbd  calon  dawcl  a 
thaugnefeddus  y  tu  hwnti  wyneb  gwgus;  gwenau  tumewuol 

0  dan  saragrwydd  allanol,  arw^^ddion  tu  mewnol  o  gariad  o 
dan  amryddion  allanol  o  anfoddlonrwydd,  Yr  oedd  gan 
Joseph  deimladau  bzawd  yn  Uechu  o  dan  ymddangosiaaau 
áUanol  gelyn;  yn  gallu  gwisgo  wyncbpryd  digllawn,  ond 
oalcm  dyner  a  Bawddgar  y  tu  h|mt.  Y  mae  Duw  felly  yn 
fynych. ;  yn  gwisgo  wyneb  digllon,  ac  eto  calon  dyner  Tad  yn 
•Uechn  dttn  y  fron.  Mae  fPfdd,  gan  hyny,  yn  myned  heibio 
y  £Eurf  allanol  at  y  galem  yn  yr  addewidion.  Ni  welwn  Da- 
fydd  mewn  sefyUm  ofidus  wedi  coUi  wyneb  Duw,  a'i  adael 
gan  ei  Ysbryd  heb  un  cysur;  y  mae  yn  ceisio  tynn  dyddan- 
wch  o  lawer  flPynon,  ond  y  mae  yn  eu  cael  oll  yn  sychion; 
yn  *'bydewau  toredig."  Ceisiodd  <;oíio  y  blynyddoedd  prynt, 
oiul  yn  methu  cael  dwfr;  nid  oedd  dim  }ti  lliíb  y  ííbrdd  liono 
yn  awr.    0'r  diwcdd  v  mae  yn  ífoi  at  \t  addewidion,  heibio 

1  bob  peth,  ac  }tio,  yn  nghanol  ystormydd  ac  adfyd  niawr,  yn 
cael  dvddanwch.  "Fy  enaid  sydd  yn  dysg\v}'l  am  yr  Ar- 
glwy^dd  yn  fwy  nag  y  mae  y  gwydwyr  am  y  boreu.  Dys- 
gwydied  Israel  am  }t  Arçhvydd :  o  herwydd  y  mac  tmgaredd 
gyda*r  Arglwy^dd,  ac  aml  ymwared  gydag  ef.  Ac  efe  awared 
Israel  oddiwrth  ei  holl  anwireddau,''  Sal.  cxxx.  6 — 8. 

Y  mae  £Pydd  yn  cdrycb  ar  sefydlogrwydd  a  chademid  y 
•eyfionod  tragjrwyddol  a'r  addewid  p^adam,  ac  yn  tynu  nertn 
a  chysur  yn  y  ji^orthrymdcrau  mwjaf.  "Eto  dywedodd  Sion, 
Yr  Arglwydd  a'm  grothododd,  a'm  Harglwydd  a'm  hannghof- 
iodd.  A  annghofia  gwraig  ei  phleniynsugno,  fel  na  thoBturio 
with  &b  ei  cbroth?  íe,  bwy  a  aUant  aanghofio,  eto  myfi  nid 
anng^ioâaf  di.  Wele,  ar  gledr  fy  nwylaw  y'th  argrefSsuis ;  dy 
fbziau  sydd  ger  fy  mron  bob  amser,"  Esay  zUx.  14, 15.  Y 
mae  dyn,  pan  yn  snddo  i'r  dwfr  a  bron  boddi,  yn  ymdrechu 
am  afeei  ar  rywbeti^  i  achub  y  bywyd;  ac  os  llwydda  i  gael 
IJ^afael  ar  unrhyw  betb  iiwchlaw  yr  elfen,  y  mae  yn  yragodi 
wrtbo.  Ffydd  yw  y  llaw  sydd  yn  ymaílyd  yn  Nghrist  pan  y 
mae  yr  enaid  yn  suddo  me^\^l  dyfrocdd  mawrion,  ac  yn  codi 
i  fyny  wrtlio  uwchlaw  y  don.  Y  tarawiad  lleiaf  wrth  Grist 
a  gw}'d  enaid  o'r  d}índcr  i'r  Ian,  ac  a'i  tyn  allan  o  bob 
ty wyllwch.    "  Mi  a  ddaethum  yn  oleimi  i*r  byd,  fel  y  byddo 

BUIF.  II.  L 


126 


PEIODOLEODÁi;  FPTDO. 


1  bob  un  aV  sydd  \ii  crcdu  ynof  íi,  nad  aroso  yn  y  tywyUwch.,** 
loan  xii.  46.  Pau  y  claddwyd  dyn  yn  meddrod  Eiiseus,  efe  a 
ddaeth  yii  fyw  diachefh  wrth  dayfad  i  gyíFyrddiad  ag  esgyrn 
y  prophwyd.  **A  phan  aeth  y  ^wr  i  lawr,  a  chyffvrrdd  ag 
esgym  Eliseus,  efe  a  ddadebrodd,  ac  a  gyfododd  ar  ei  draed,** 

2  Bren.  xiii.  21.  Dewch  ag  enaid  mai'\v  mewn  camwedd  a 
pbechod  i  gytiyrddiad  â  chorph  marw  a  ckroeshoeliedig  yr 
Arglwydd  lesu  trwy  ffydd,  efe  a  gyfyd  i  fyny,  ac  a  ddadebra 
am  dragywyddoldeb.  Mae  y  fath  rinwedd  yn  Nglirist,  fel  y 
mae  y  cyffyrddiad  Ueiaf  ag  ef  yn  fywyd  tragywyddol.  Efe 
a  gododd  ei  hmum,  am  qyny  y  mae  yn  sicr  o  godi  ei  faofi 
aelodau:  pc  buasai  ein  Pen  eto  o  dan  y  dwô*,  buasem  uredi 
trmga  eyn  hyn,  a  bjrddem  ya  ster  o  drengu  byth ;  ond  y  mae 
efe  wedi  eodi,  am  byny  cyfyd  yr  aelodau  hefyd.  Gan  iddo 
ddyweyd  y  gair,  "Byw  wyf  fi,  a  byw  fyddweh  ebwithau 
heiyd,'*  mae  £^dd  yn  pwyso  yn  llwyr  ar  anngbyfiiewidíoldeb 
yr  liyn  a  ddaeth  àUan  o'i  enan.  ^^Canys  myfi  yr  Arghv^  dd 
ni'm  newidir ;  am  hyny  ni  ddyietiiwyd  chwi  meibion  Jaeob," 
Mal.  iii.  6.  Dyma  nen  law-ffon  Abraham  i  gerdded  i  hésa 
Moríah.  Abertha  dy  fiib  i  mi»  medd  yr  Arglwydd;  a  dacw 
yntau  yn  myned,  gan  bwyso  ar  hen  law-ffon  anngh^^newid- 
ioldeb  Duw,  ya  erbyn  gobaith.  "Gran  gyfrif  bod  Duw  yn 
abl  i'w  gyfodi  ef  o  feirw;  o  ba  le  y  cawsai  cf  hefyd  nicwn 
cyfFelybiaeth,'*  Ileb.  xi.  19.  Yr  oedd  y  gwabanglwj  fus  yn 
medni  pwyso  ar  y  gallu,  pan  nad  oedd  yn  gallu  gwneyd  dim 
gyda  golwg  ar  yr  ewyllys,  "  Os  myni,  ti  a  eUi  fy  nglanhau  i.'* 

Y  mae  yr  lesu  bendigedig  yn  egluro  iddo  yn  fuan  fod  yr 
ewyllys  yn  Uawn  icymaint  â'r  gallu.  "Mynaf,  (eb  efe^  s^lan- 
haer  di.  Ac  yn  y  fan  ei  waban-glwyf  ef  a  laobawydy*' 
Mat.  yiii.  2,  3. 

Y  mae  ffydd  yndadleu  ger  ei  íxqíl  holl  briodoliaethau  Duw 
yn  Ngbrist,  ae  yn  tynu  cysur  o  honynt  oU,  yn  ngbandl  gor- 
thrymderau  y  bywyd  hwn.  Mae  annghrédiniaeth  yn  dy- 
wedyd, "  Pechadur  mawr  yàwyí,  pa  fodd  y  gellir  fy  ngwaredu  i^*' 

Y  mae  %dd  yn  Uefain  allan,  ''lé,  ond  bendigedig,  mi  wekf 
Grist  mawr  hefyd.  Os  ydwyf  yn  druenns,  y  mae  efe  yn 
dmgarog;  os  ydwyf  yu  haeddu  marwolaeth,  y  mae  efe  wedi 
haeddu  bywyd  i  filoeád:  os  ydwyf  yn  haeddu  uffem,  y  mae 
efe  wedi  teilyngu  nefoedd;  am  hyny,  Arglwydd,  cofia  dy 
dmgareddau  dy  hun,  ao  annghofia  fy  holl  bediíoâau  inao." 

Y  mae  ffydd  yn  eymeryd  Duw  ei  hun  yn  rheswm  am  wared- 
igaeth,  ac  yn  gweithio  ei  him  allan  o  ofidiau  wrth  siarad  ag 


uiyui^uu  úy  Google 


P&IODOI.£J)DAU  tWYJ>D 


127 


ef  am  éBOio  ei  hun.  "  Er  mw>ii  dy  enw  mawr,  er  dy  fwyn  dy 
hun,  er  mwyn  dy  Fab,  er  mwyii  dy  Ysbryd,  er  mw-}  n  dy  holl 
briodoliaethau.  lé,  Arglwydd,  yr  wyf  yn  plcdio  i'y  nhriieni 
gerbron  dy  drugaredd,  fy  ngwendid  ger  bron  dy  allu,  íy  auulieil- 
yngdod  ger  bron  dy  ras,  fy  anwybodaeth  ger  bron  dy  ddoethineb, 
fy  ngwrthnysigrwydd  ger  bron  dy  amynedd ;  íe,  fy  ngwagder 
ger  bron  dy  holl-ddigonoldt^b."    **Tvn  dy  bla  oddiwrthyf; 

ddymod  dy  law  y  daríum  i.  Pan  gospit  ddyn  â  cher- 
yddon  aui  anwiredd,  datodit  fel  gwyfyn  ei  arddercbogrwydd 
ef:  gwagedd  yn  ddiau  yw  pob  dyn,  Gwrando  fy  ngweddi» 
Aiglw}^dd,  a  chlyw  fy  llef ;  na  thaw  wrth  fy  wylofain :  canys 
ymdeithydd  ydwyf  gyda  thi,  ac  alltud  fel  fy  holl  dadau," 
m1.  xxxíx.  10 — 12.  Neseweh  at  Dduw  yn  nerth  Duw  ei 
hun,  nis  gall  efe,  ae  ma  myn  efe  irrthwynebu  ei  hiia;  ym* 
chediu  yn  erbyn  ei  dbmgaredd  ei  hun,  gwrthaefyll  ei  Ysbryd 
d  hun,  a  çwadn  ei  Fab  ei  hnn.  Yr  wyf  yn  oofio  darllen  am 
ddyo  wedi  troseddu  yn  erbyn  ei  fremn,  ao  wrth  ddyfod  i  r 

i  dderb]!!!  ei  ddedryd,  ymaflodd  y  troseddwr  yn  mhlentyn 
a  &wrhydi,  yr  hwn  oedd  yn  yr  ymyl,  ac  a4  daliodd  yn  ei 
fteichian,  a  gwaeddodd,  "Er  mwyn  y  tywysog,  arbed  fy 
mywyd,*'  TodduJcl  calon  y  brenin  wrth  wcled  ei  fab  yn  ei 
freichiau,  a  gwaeddodd,  ''Yr  wyf  yn  dy  ryddhau  er  mwyn  y 
tj  wysog/'  Ccrddwch  à'r  Mab  yn  mreichiau  eich  ífydd  at  y 
Tad,  y  Bamwr  cyfiawn ;  nis  gall,  ac  ni  ewyllysia  bytíi  daro  à 
Ciirist  yn  dy  freichiau.  Y  mae  anngbrediniaeth  yn  suddo  yr 
enaid  a'i  ddal  dan  y  dwjfr,  ac  yn  ei  gladdu  mewn  trueni; 
ond  y  mae  ffydd  ytx  ei  fwbaii,  ac  yn  ei  godi  i  fvTiy.  Ni 
cbaiff  yr  enaid  crediniol  fod  byth  mewn  goíidiau,  os  gall  grym, 
doethineb,  gfwirionedd,  a  thrugaredd  Duw  ei  ddwyn  allan. 
Qiwarea  teg  i  ffydd;  caffed  ei  pborffaith  waith,  yna  y  mae 

me  o  fywhau  dy  enaid,  a'i  godi  o'r  dyâider  i  fyny. 

YE  UNF£D  B&IODOX.EDD  AR  BYMXHJ^G. 

Y  mae  iSydd  yn  dwyn  oysur  a  dyddanwch  yn  yr  amddifad- 
rwydd  o  bob  peth  aralL  Os  daw  fiydd  à  sierwydd  i'r  enaid 
fod  Duw  yn  Nçhrist  yn  eiddo  iddo  byth,  beth  ali  annghymir 
tyw  lawer  wedi  hyny  r  Y  mae  hi  yn  oynorthwyo  i  ddarllen 
€&w  newydd  wedi  ei  ysgrifenu  yn  y  nef,  myrddiynau  o  feian 
vedi  en  maddeo, aDuw digllawn gyntmewn permiith  gymod 
yn  awr.  Pa  enaid  ag  sydd  yn  gallu  darllen  y  pethan  hyn 
na  lama  o  lawenydd  yu  ngbanol  gorthrymder  y  byd  hwnf 
Y  mae  pob  Ilawenydd  arall  yn  ynfydrwydd;  cnawdol  ydyw. 


Digitized  by  Google 


nid  ^brydol;  alknol,  nid  tu  mewBol;  wedi  ci  liwio,  má 
gwinoneàdol;  yn  ddychymygol,  nid  yn  syhreddol;  yn  an- 
foddhaol,  nid  yn  ddigimol;  yn  ansefydlog,  nid  yn  ddian- 
iradaL  Y  mae  y  çoreu  yn  dwyllodnis;  Uewy^eydd  pen- 
boeth  yd^-nt,  gwdíeâigaetliaa  dych^mygol.  ac  nid  gorfoledd 
sylweddoL  Ysbiydol  yw  Uawenydd  yr  Argl^^7dd,  tu  mefimol, 
^*n  ein  oalonau,  yn  rhoddi  çyflswn  foddhad,  ac  yn  aros  yn 
dragywydd.  Oa  ooDir  ei  deimlad  ambell  vaitii,  goddiwedmr 
ef  wedi  hyny:  "  Goddiweddant  lawenydd  a  hyfrydwch, 
galar  a  tliristwch  a  íFy  ymaitli."  "  Fy  Uawenydd  ni  ddwg 
ncb  oddiarnocli."  Bcndigedig,  y  mae  y  briwsion}T3  hwn  yn 
werth  mwy  na  gwleddoedd  mawrion  y  byd ;  y  lloffyTi  liwii }  n 
fwy  o  werth  na  ch}Tihauaf  Ilawn  yr  anniiwiol,  y  dyteryn  Uciiif 
oV  Uawenydd  hwn  yn  fSvy  na  môr  o  ddit;rií\veh  cnawdol; 
gwlithyn  o'r  nefoedd  newydd  yn  cynwys  niwy  o  ireidd-dra 
na  ífrwd  gj^fan  o  wlybjrroedd  y  cnawd.  Am  liyny,  gan  ein 
bod  wedi  ein  oyfiawnhau  írwy  ffydd,  y  mae  geuyni  heddwch 
tuag  atDduw,  trwy  ein  Harglwydd  lesu  Grist.  Trwy  }t  hwn 
Hefyd  y  oawsom  ddyfodâi  trwy  flfydd  i'r  gras  liwn,  yn  yr 
YY  ydym  yn  sefyll,  ac  yn  gdrfoleddu  dan  obaith.  gogoniant 
í>uw.  Ac  nid  felly  yn  iinig,  eithr  yr  ydjm  yn  goríbleddtt 
mewn  gorthrymderan.  A  Duw  y  gobaith  a'ch  cyftawno  o 
bob  Uawenydd  a  thangnefedd  gan  gredn,  fel  y  cynyddoch 
mewn  gwybodaeth  trwy  nerth  yr  Yábnrd  GUln»"  Bbnf.  v.  1, 2; 
XV.  13.  Pan  y  byddo  fíyâã  wedi  codi  mewn  teijnlad  i  mot- 
Wi/dd,  y  mae  Uawenydd  yn  blodeuo  ac  yn  ffirwytho  y  piyá 
bwnw;  tymhor  ffirwytli  ydyw,  cynhanaf  y  giawnwin,  canol 
haf ,  cysur  cryf. 

Y  mae  ffydd  yn  fyw  yn  y  gauaf;  y  mae  bywyd  }ti  y 
g\\Teiddyu,  pan  iiad  oes  blodau  ar  y  brig;  a  chan  fod  }tio 
lywyd,  y  mae  yn  sicr  o  dori  allanryw  bryd.  Nis  gall  croesau, 
tlodi,  careharaii,  ac  erledigaethau  byth  ein  difeddianu  o'r 
Uawenydd  Invn.  Y  mae  dyoddefiadan  }ti  ei  gjTiyddu; 
eanys  fel  y  maent  hwy  yn  amlhau,  y  mae  tangnefedd  a  chysiir 
yn  helacthu;  fel  pe  tarddai  llifo2:ydd  o  lawenydd  allan  o 
líiydiau  gorthrymderan.  Pan  y  mae  y  dyn  mewn  rhwAmaii. 
gofidiau,  (defyd,  tlodi,  aflwyddiant,  newj^n,  a  noethni,  y  "i»'^'-' 
ífydd  yn  dyíbd  à  chordiak  o  le  arall  sydd  yn  fil  gwertlifa\\T- 
ocach  na'r  byd  i  gyd.  Y  mae  hi  fel  ffenestr,  yn  goUwng 
Uewyrchiadan  yr  haul  i  mewn,  hanl  mwy  gi^^erthfa^vT  na'n 
haul  ni;  "hanl  cyfiawnder  a  meddyginiaeth  yn  ei  esg^ll 
pelydrau  oanad  Duw,  y  rhai  ydynt  nid  yn  nnig  yn  gokuOi 


Digitized  by  Google 


PEIODOLEDDAU  FFXDD 


129 


Jbnd  hafyà  yn  cyuesa.  *'Er  Vr  ffigysbren  na  ft>deuo»  ac  na 
Iffddo  fSrwjtii  ar  y  gwinwydd ;  gwaitli  yr  olewydd  «  balia, 
ar  maesydd  ní  roddant  fwyd;  torír  ymaitli  y  praidd  o'r 

gorlan,  ac  ni  bydd  eidion  yn  y  beudai :  eto  mi  a  lawenychaf 
yn  xr  Arglwydd,  byddaf  hyíryd  yn  Nuw  fy  iachawdwriactli. 
Yr  ^Ugiwydd  Dduw  yw  fy  nerth,  a'ni  tracd  a  wna  efe  fel 
traed  ewigod;  ac  efe  a  ^^^la  i  mi  rodio  ar  fy  uchel-leoedd/' 
Hal).  iii.  17 — 19.  Er  i  ddiluw  o  aíi^^Tddiant  foddi  ei  hoU 
gysuron  allanol,  nid  ydoedd  yn  ddigysirr  wedi  liyny ;  yr  oedd 
ganddo  Dduw  ynddo  drachefn.  ''Ond  ocli!"  mcdd  rhai  o 
Loiíoeli,  "pwy  sydd  m^rv' pnidd  na  chrodinwyr  ?  a  pha  fodd 
ygellwcli  ddywcdyd  fud  íiydd  yn  ras  mor  gysurol?"  Aros- 
wch,  eymerwcli  b^v}dl  eyn  rhodoi  eich  barn ;  nid  ydycli  cliwi 
yn  galíu  amgyfied  j  mater  hwn.  Y  mae  j  saint  yn  gorfol- 
eddu  pan  nad  yw  yr  annuwiol  yn  medru  ei  ganfod;  y  mae 
Hwcblaw  gwybodaeth  y  dyn  sydd  yn  ei  feddianu,  ebwaitbacb 
dydi.  Mae  yn  caal  ei  adnabod,  mor  bell  ag  y  mae  i'w  adna- 
hoái  wrth  ei  brofi ;  wrth  ei  deimlo  yr  ydys  yn  gwybod.  Nid 
yw  y  ^eitlur  Tr  teimladau  yn  gaUu  barnu,  ac  ni  ^yr  pa  un 
•i  gorfoleddus  ai  galaras  yw  y  saint.  Gall  (^tuddiau  eu 
gwneyd  yn  anngbysurns  am  chrmliory  ond  mewn  amser  dy* 
&del  bydd  y  cysuron  yn  helaetihaclL  o  herwydd  }  cyatuddiau. 
Ibe  pob  peth  yn  c^weithio  er  daioni  Vr  rhai  sydd  yn  cara 
Dttw.  Y  mae  ein  calenau  wedi  glynu  gonnod  wtúk  y  cread- 
uriaid,  a  phan  yr  ydym  yn  eu  colli  yr  ydyni  yn  ymdeimlo  yn 
diuenus.  Lie  y  mae  f^wir  lawenydd  ysbrydol  nid  yw  oolli 
pethau  naturiol  yn  cffeitliio  C}Tnaint;  y  mae  petliau  sydd 
f^y  yn  aros.  Mae  genycli  sylfaen  Ilawenydd  eto,  Avedi  colli 
y  cwbl  o  bethau  y  ddacar :  coUasoch  eich  da,  ond  y  mae  eich 
Duw  genych.  Os  nad  ydych  yn  gwneyd  Duw  o'r  ercadur- 
iaid,  nis  gellwch  byth  golli  eich  Duw  wth  eu  colli  hwy ;  am 
hyny  y  mae  sail  cysur  yn  parhau  tra  y  mae  efe  yn  eich 
meddiant.  Dysgodd  Paul  foddlonrwydd  yn  mliob  bcfyllfa. 
Y  mae  jcbai  yn  ymdrechu  à  themtasiynau  diafol  o  dan  gudd- 
iadan  wyneb  Duw;  nid  oesyr  un  sefyllfa  }ti  y  byd  gynddr\v<r 
a  hono:  beb  seren  yn  y  nos,  a*r  haul  o  dan  ddiffyg  cyíla^\^l, 
beb  gymaint  ag  un  cysur ;  pob  dyddanwch  megys  w^  ffoi, 
a'r  enaid  wedi  suddo  i  ddwfn  dristwch.  Yr  oedd  croesau  a 
choliedicm  Job  yn  fewr,  ond  dim  at  golli  w}Tieb  Duw.  Yn 
Uewyrcb  ei  wyneb  oododd  ei  ben  uwchlaw  iddynt  oll,  a 
ehiuiodd  ar  y  domen,  CoUi  wyneb  Duw  sydd  yn  suddo  i 
dy  wyUwcb  y  bedd. 


Digitized  by  Google 


130 


PBIODOLEDDAU  FFYOp 


Y  mae  em  gofidiau  yn  codi,  mà  oddiwiih  fffdd,  ood 
ein  baimghredimaeth;  nid  oddiwrtfa.  ein  ciedu,  m 
hannghredu,  a*iL  methu  credu.  Ond  i  ohwi  yohmiieg  i 
âristni^  i  hunan;  byw  trwy  %dd,  nid  teunladau  dyiâ; 
byddwch  yn  rhodio  yn  mharadwys  yr  addewidion,  ac  yn  cad 
íFrwji,h  torcitliioí^,  pan  iiad  ocs  ond  drain  ac  ysgall  yn  anial- 
wch  y  byd.  Pa  fwyaf  y  gellir  ymddiried  }ti  yr  addewidion, 
lleiaf  yw  y  gofidiau.  Mae  ífydd  yn  dyfod  â  Christ  yn  ei  lioll 
gj-flawnder  i  mewn  i*r  enaid;  yn  dyfod  á'r  nefoedd  i  mewn,  a 
holl  lawenydd  dy  Ar^lw^dd.  A  ydyw  hyny  yn  ihy  facli  i 
dy  wneyd  yn  gysurus,  pe  darfyddai  y  cwbl  arall  sydd  yn  y 
byd?  Nac  ydyw.  "Mi  a  lawenychaf  yn  yr  Ai*glwydd, 
byddaf  hyfryd  yn  Nuw  fy  iachawdwriaeth,"  ar  ben  ydomen. 
Y  mae  prawf  o  gariad  Duw  yn  ddigon  cryf  i  yru  allan  bob 
trueni  am  bytb.  Nid  vryí  yn  esgusodi  dull  cemtacblyd^ 
anngh^urus,  a  tbeimladau  drwg;  ymacnti'w  beio;  ymaent 
yn  ddiraddiad  o  Dduw  da;  yn  rbwystro  exaill  i  rodio  yn 
ffyrdd  Duw;  canys  y  mae  sail  ddigonol  i  ymgysuro  yn  mhob 
a^iiâi  mewn  pethaa  wedi  eu  derbyn  neu  wedi  eu  haddaw; 
mewn  Uaw  neu  mewn  gobaith,  mewn  mwynbad  neu  mewn 
addewid.  Peidiwoh  a  xhoddi  gofidiau  amoeh  eieh  hunaín; 
nid  oes  dim  a  fyno  Duw  à  hwynt  Mae  seiliau  galar  y  ored* 
adyn  yn  eael  eu  oondemnio  ger  bron  gorsedd  rheswm.  Deie 
à  nwynt  yn  y  blaen  bob  un:  beth  yw  sail  dy  alar  yn  awrf 
Ai  galaru  yr  wyt  am  dy  beehodau  gynt?  Mae  Duw  we£  ea 
maddeu  hwjnat  oU;  ni  ddaw  byth  â  ben  euogrwydd  ar  y 
gydwybod  am  hcn  beehodau  y  mae  eíb  wtdi  s^Tnud  ymaitb; 
codi  oddiwrth  y  meirw  }t  hyn  y  mae  efe  ei  hun  wedi  ei 
gladdu,  rhwymo  eto  yr  hyn  y  mae  efe  wedi  ei  oUwng  yn 
rhydd,  a  chondemnio  eto  yr  hwn  y  mae  efe  wedi  ei  gyfiawn- 
hau.  Y  mae  yn  ddigon  i  ti  fod  yii  dyst  yn  dy  erbjTi  dy  hun, 
nid  yn  farnwr.  **  Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn  cyfiawiihaii ;  pwy 
yw  yr  hwn  sydd  yn  damnior  Crist  yw  yr  hwn  a  íu  farw; 
íe,  yn  hyti*aeh  yr  hwn  agyfodwyd  hcfyd,  yr  hwn  hefyd  sydd 
yn  eiriol  drosom  ni."  Ai  yn  dy  aumherffeithiau,  cnawdol« 
rwydd,  difíyg  gwre»,  y  mae  asul  dy  annghysur  ?  Cofia,  y  mae 
Duw  yn  cuddio  y  rbai  hyn^  ac  yn  myned  beihio  iddynt;  06 
ffaeleddau  ydjmt»  ^'Ac  efe  a  eistedd  fel  purwr  a  g^tanbawr 
arian:  ac  efe  a  bnra  feibion  Leâ,  ac  a'u  coetha  hwynt  fel 
aur  ac  fel  arian,  fel  y  byddont  yn  offrymu  i'r  Arglwydd  õfirwm 
mewn  cyfiawnder.  Yna  y  bydd  melua  gan  yr  Arglwydd 
Judab  a  Jerusalém,  megys  yn  y  dyddiau  gynt,"  Mal.  iii«  3|  i. 


Digilized  by  Google 


131 


Ai  gorthrynidema  jvr  saal  dy  annghysur  ?  mae  pob  peth 
yn  cyd-weitluo  er  daioni  rr  rhai  sydd  yn  cara  Duw."  Pe 

gwelit  law  Duw  yndd^iit,  aclios  o  lawenydd  ac  nid  p^alar 
fyddai  yn  yr  hoU  amgylchiadau  hyn.  Y  mae  Duw  yn  adnabod 
dy  ddybenion,  yn  canfod  daioni  ynddynt,  ac  yu  eu  gweithio 
h^-j-nt  aUan  i'r  byd  trwy  brofedigaethau. 

Y  mae  11a wer  wedi  meddianu  sicrwydd  trwy  brofedigaethau. 
Y  maent  yn  dwyn  ffydd,  amynedd,  a'r  holl  rasau  eraill  i 
ymarferiad,  ac  felly  yn  eu  cpiyddu.  Y  mae  eisiau  exercise 
ar  ras;  ac  y  mae  Duw  yn  gorfod  rhoi  gwaitb  i  chwi,  a' eh 
^yru  ato,  onide  byddech  yn  rhy  bwdr  i  ddim.  "  Fel  y  cafFer 
profiad  eich  ^Tydd  chwi,  yr  hwn  sydd  werthfawrusach  na'r 
aor  eolladwy,  cyd-profer  ef  trwy  dân,  er  mawl,  ac  anrhydedd, 
a  go^niant,  yn  ymddangosiad  lesa  Qrist/'  1  Pedr  i.  7.  Dim 
profedigaethau,  dim  amynedd ;  y  mae  yn  rhaid  i*r  gras  hwn 
ymddysgleirio  yma,  onide  ni  welir  ef  o  gwbl;  oblegyd  yn  y 
n^bedd  nid  oes  dim  oroesauy  ao  nid  yw  y  gras  hwn  yn  dangos 
eí  wyneb  and  o  dan  'groesau.  Yr  wyt  ti  yn  gweled  y  wialen» 
ae  yn  meddwl  mai  ti  sjrdd  yn  eael  dy  goro,  ac  yr  wyt  jsi. 
vwjnio^  yn  chwerw;  ond  y  mae  y  firaieh  sydd  yn  ei  defiiyddio 
yn  dmystrio  pechod  yn  dy  galon,  yn  áj  wneyd  dithaa  yn 
iWy  gostyngedig,  ac  yn  fwy  áyfyX  a  dinifol  mewn  gweddi. 
Edrychwch  ar  gademid  y  cyfamod  a'r  addewid,  yn  jr  am- 
íldifadrwydd  o  bob  creadur,  ac  yn  mhrcsenoldeb  y  profedig- 
aethau  chwerwaf;  chwi  gewch  "gysur  cryf  mcwn  pethau 
dianwadal."  Y  mae  ei  ym>\Tieyd  á  thi  jn  oruchwyliaeth  Tad 
tirion  tuag  at  ei  blant,  mewn  cariad  a  thnigaredd  i  gyd.  Os 
yw  Duw  yn  ymddwyn  atoch  mewn  cariad,  gorfoleddwch ;  cr 
fe  aliai  fod  y  gorthrymderau  yn  fawr.  Gwelwch  Dafydd  yn 
rhoddi  moddyçnniaetli  iV  enaid  pan  yn  wan  ac  eiddil,  yn 
mron  methu  anadlu ;  ac  y  mac  yn  cytuno  ag  ef  yn  dda  iawn 
íiefyd.  Y  mae  yn  gwella,  y  mae  yn  codi  ar  ei  draed,  y  mae 
yn  cerdded,  y  mae  yn  rhedeg  trwy  y  fyddin,  y  mae  yn  esgyn 
yn  ddirwystr  at  Dduw.  Gwrandewch :  dyma  y  ddose  y  mao 
yn  roddi  i'w  enaid:  "Paliam  y'th  ddarostyngir,  fy  enaid? 
a  phaham  y  terfysgi  ynof  ?  gobeithia  yn  Nuw ;  cany^s  eto  y 
molianaf  ef,  sef  íachawdwriaeth  fy  wyneb,  a'm  Duw,"  Sal. 
lUL  5.  YmarliNrwoh  i  ymddiried,  ao  y  mae  pob  anymddiried 
}n  ftoi.  Pan  trwy  %dd  y  eanfyddir  yr  addewidion,  nid 
ydyw  y  croesau  mwyaf  yn  drymion,  "  Canys  ein  byr  y^^gafii 
gystodd  ni  sydd  yn  odidog  ragorol,  yn  gweithredu  tragy« 
^dol  bwys  gogoniant  i  ni.   iSa  n^  byddom  yn  ediych  ar 


Digitized  by  Google 


.182 


PKIODOLEDDAU  TFTDD 


j  pethau  a  welir,  ond  ar  y  pethau  ni  welir:  cánys  y  pettiia 
a  welir  sydd  droa  amaer,  ond  y  pethau  ni  welir  i^dd  di  agy- 
wyddol,''  2  Cor.  iy.  18,  19.  Ni  ehánt  fod  yn  rhy 
*'Daw  y  taagnefedd  a  satiir  satan  dan  deh  iiaed  chwiar 
frys,"  Bhuf.  xvL  20.  **B}t,  ac  ysgafii.**  Y  mae  ffydd  )rn 
gweled  digon  o  nerth  i  fyned  trwyddyut;  '^£fe  a  breswyliii 
yr  uchelderau ;  cestyll  y  creigiau  fydd  ei  aniddiff}Tifa  ef ;  ei 
fai-a  a  roddir  iddo,  ei  ddwfr  íydd  sicr.  Dy  lygaid  a  welant  y 
breniu  yn  ei  degwch:  gwel:uit  y  tir  pell,"  Esay  xxxiii.  16, 17. 
Y  mae  addewid  a  gwiuedigaeth  ar  gyfer  pob  anigylchiad; 
oud  i  ti  weddio  ar  Dduw,  ti  gei  ei  gweled,  a  theimlo  ei  nerth. 
*'GaIw  aniaf  íi  yn  nydd  trallodj  mi  a' th  wai^edof,  a  thiam 
^goneddi,"  Sal.  50.  15. 

Y  BDWYFED  BKIODOLEDD  AR  BYMTHEG. 

Y  inat*  ffydd  yn  cyfarwyddo  yr  enaid  at  Ddiiw  yn  Nghrist. 
Oâ  yw  Crist  yu  ffordd,  y  mae  liydd  yn  Uygaid  i  welcd  y 
fforddy  yn  draed  i  gerdded  y  âbrdd.  Crist  yw  y  loadsione,  a 
ffydd  yw  y  nod  wy  dd  i  gyfarwyddo  y  morwr  pa  ffordd  i  hwylio. 
Mae  fel  y  golofiíi  dáu  jn  yr  anialwch,  yn  cy&rwyddo  ao 
arwain  i  wlad  Canaan.  Ffordd  gul,  anliawdd,  a  fiawer  Q 
di-oion  dyrys  ynddi  ydyw;  os  na'n  harweinir  gan  ffydd,  ai 
safwu  yn  lloiiydd,  neu  ni  awn  yn  ol,  neu  yntaa  i  Iwybrau  gau 
a  ffyrdd  marwolaeth.  Myned  at  Dduw  am  gy&rwyddyd  y 
mae  ffydd,  panynrhy  dywyll  i  symud  yn  y  Uaen.  Pan  oedd 
Esther  ju  y  brofedi^aellL  &wr,  nad  oêdd  dim  iV  wneyd  ond 
esgeuluso  ayledswydd,  neu  mentro  by wyd,  y  mae  ffjrdd  ya  ei 
*  ehyfárwyddo  i  anturio  yn  y  blaen,  a  rhoddi  by  wyd  i  lawr  yn 
llwybr  y  gwirionedd  a  dyledswydd.  Pe  buasai  yn  ymgyvíg' 
hori  à  chig  a  gwaed,  cawsai  ei  cham-arwain;  eithr  dylynowl 
gyíarwj  ddyd  tíydd,  ac  y  mae  }  ii  eael  ei  harwain  i  Iwybrau 
y  gwiiioiícdd,  serch  colli  bywyd;  ond  cafodd  weled  mai  ffordd 
dyledswydd  oedd  ffordd  dyogelwcli.  Twy  ali  ddirnad  profed- 
igaetli  Abraham  pan  orchymynodd  Duw  iddo  abcrtliii  ei  unig- 
anedig  fab?  Buasai  rlieswm  cnawdol  yii  gorchymyn  iddo 
m*bed  ei  fab ;  cithr  dylynodd  ffydd,  a  thywyswyd  ef  i  ddyogel- 
wcb.  "Trwy  ffydd  yr  offryinodd  Abraham  Isaac,  pau  ci 
profw)  d  :  a'i  uuig -anedig  fab  a  otfrymodd  efe,  yr  hwii  a  ddcr- 
byniasai  jTaddewidion;  wrth  yr  hwn  y  dywedasid,  Yn  Isaac 
y  gelwii-  i  ti  had :  gan  çyírif  bod  Duw  yn  abl  iV  gyfodi  ef  o 
ieirw ;  o  ba  le  y  cawsai  efe  ef  hefyd  me\\Ti  cyffelybiaeth," 
Heb.  xi.  17 — 19.  Felly  y  mae  Moses  hefyd  yn  gweithreduo 
ddylanwad  yr  un  egwyddor.   "Trwy  ffydd  Moses,  wedi 


Digitized  by  Google 


P£IOI>OL£DDAU  rPYDD. 


« 


Tn%-ncd  yn  fawr,  a  ^\Tthododd  ci  alw  yn  fab  nu  rcli  Pharaoh: 
gau  ddewis  yn  hytrach  oddef  adfyd  gA'da  phobl  Dduw  na 
chael  mwyniant  ])cchod  cbos  amser;  gan  famu  yn  fwy  golud 
ddimiyg  Cri  st  na  tlirysorau  yr  Aipht :  canys  cdrj^ch  yr  oedd 
efe  ar  dalodigaetli  y  g^'obr^y/'  Heb.  xi.  24 — 26.  Oahvai 
Ilawer  QÍyn  lf*wl,  yn  jnif^-t^Ti,  am  wrthod  gorsedd  yr  xVipbt; 
ond  chwi  wclwcb  fod  fFvdd  yn  j^weled  yn  mhcllach,  am  b^Tiy 
yn  gwrtliod  yr  Aipbt,  yn  yr  olwg  ai'  y  nefoedd.  Mae  rhyw 
fath  o  ffydd,  ond  yurhy  wan  i  jmwrthod  â  phob  peth,  a  dyl}ii  y 
^winouêddy  ac  y  mae  yn  Aj  wan  hefyd  i  fyneá  â'i  pherehenog 
I  ogoniant .  '  *  Lia  wer  o*r  penaethiaid  hefyd  a  gredasaat  ynddo  ; 
ond  obiegyd  j  Phariaegid  ni  chy^fesuBant  ef,  zhag  eu  hwrw 
tUan  o'r  synagog:  canys  yr  oeddynt  yn  cara  gogoniant  dyn^ 
ion  jn  fwy  na  gogoniant  Dnw,"  loan  xii.  42.  Y  mae  gw»* 
junuaeth  aunhraeâiol  xiimig  ctédn  Moaes  a  ckredu  y  penaeth* 
ittd.  Mae  M<i8es  yn  credu,  ac  yn  gadael  y  cwbl  i  ddylyn  ei 
iKgjíioeddiad;  y  penagtfaiaid  yn  czedu,  ac  yn  metíiu  gadael 
dim.  Pe  buaisai  gandd3mt  wir  %dd  buaaent  yn  gl}^u  wrtíio, 
t  chymeryd  pob  canljTiiad.  Y  fíydd  hon  oedd  y  diffyg  yn 
nghrefydd  y  dyn  ieiuinc  yn  }t  efcng}''! :  pe  bnasai  hon  ganddo, 
ni  fuasai  yn  troi  ei  gefii  ar  yr  Arglwydd  Icsii,  a'i  wyneb  ar  y 
"da  lawer,"  ond  glynasai  wrth  Grist,  er  iddynt  hwy  fyned 
ir  môr.  Ond  och!  dylynodd  rhes>yni  enawdol,  gadawodd 
anwylyd  ei  enaid,  ghTiodd  wrth  y  byd  presenol,  a  syrthiodd  i 
ddinystr  a  cbolledi^aeth. 

Y  mac  yn  rhaid  i  ni  wrth  ffydd,  nen  golli  y  íFordd  imiawn; 
canys  y  mae  troion  la  wer  yn  y  llwybran  sydd  yn  al*^vain  trwy 
y  byd :  y  mae  y  saint  wedi  eu  gosod  ar  brawf  yn  aml  yn  y 
byd  hwn,  fel  nad  oes  ganddjTit  ddim  iV  wneyd  ond  gadael 
Dttw,  ncu  ei  adael  ef,  Mae  Crist  a*r  byd  hwn  wedi  dyiòd  ar 
clmws  cu  gilydd  lawer  gwaith,  fel  yr  oedd  yn  rhaíd  gwneyd 
^iewisíad  <rr  naill  nen  y  Uall.  Crist  a  chysuron  y  byd,  Crigt 
a  plierthynasaa,  Grist  a  chyfoeth»  Criat  ac  anrhydedd ;  oa 
na  ddewisir  Crist  o  flaen  y  cwbl,  nid  ydym  deilwng  o  hono; 
aíd  oes  gen^m  ffydd.  Mae  Crist  ai  eglwys  i  fod  o  flaen  tad 
a  mam,  brodyr  a  diwiorydd,  tai  a  thiroedd.  Mae  rhyddid 
natariol  ar  y  ddaear,  a  rhyddid  ysbrydol  a  thragywydaol  yn 
íael  cu  rhoddi  o'ch  blaen :  y  ddaear  a*r  nefoedd,  y  corph  a'r 
Cnaid:  di  wiswch  chwithau  i  hyuíi.ddynt.  Os  na  (  licwch  eich 
arwain  trwy  ÍT}  dd,  chwi  ddyrj-swch  yn  np;lianí)l  y  terfysg 
ofnadwy.  Ond  os  bydd  genych  fíy'dd,  chwi  cwch  di-wyddo 
yu  weddol  dda,  a  chewch  oleuni  i  lewyrçhji  ar  eich  llwj  b^rau. 


Digilized  by 


1 


Idi  P&TODOUBDDÀU  YDB. 

er  gorfed  gadael  rhyddid,  cyfeOfion,  cysuron,  le,  bywyd  er 
mwj^i  Crist  a'r  cfen^yl.  Fel  hyn  y  gwnaeth  canlynwyr  yr 
Arglwydd  Icsu  yii  mhob  oes.  Ac  md  gwortkfawr  gaiiddjiit 
eu  heinioes  eu  bunain  hcfyd,  er  mwyn  Crist.  Pau  oedd  un 
o  ymerawdwyr  Rhufain  yn  perswadio  y  saint  i  ymadael  â 
Christ,  neu  eu  bwrw  yn  uniongyrcbol  i  garcbar,  atebasant 
bwytbau,  "Ymerawdwr  da,  rboddwch  i  fyny  ein  cymbell  i 
ymwrtbod  â  Cbrist;  bwriwch  ni  i  p^arcbar — dyna  yr  eitbaf  y 
gellwcbcbwi  wneyd;  wrth  Dduw  yr  ydyin  yn  bwriadu  glyTiu, 
er  CTMPchftr  ao  angau  befyd.  Yr  oedd  Frederic,  Elector  Sax- 
oni,  yn  garcharor  gan  Charles  y  bumed  am  ei  ymlyniad  wrth 
Brotestaniaeth.  Cynygiodd  Charles  eiadferu  i'w  holl  awdur* 
dod  a'i  iawredd  ond  iddo  ddyfod  unwaitb  i'r  mass;  ond 
cy&rwyddodd  ffydd  ef  i  roddi  yr  ateb  canlynol:— '*Yr  wyf 
yn  fodflion  i  oÃiddhau  i*eh  mawrbydi  mewn  pethaatyrnhorol. 


rhyddid."  Mae  ffydd  yn  gwrthod  doethineb  y  cnswd,  ac  yn 
myned  ai  Ddnw  am  gyfarwyddyd;  yn  taro  cnawd  yn  dâaj]^ 
ac  yn  rhodio  yn  ngolemii  wyneb  Dnw.   Cymerweh  Dduw 

yn  gyngborwr,  ac  yna  cbwi  fyddwch  yn  ddyogel.  Mae  y 
galon  lygrcdig  yn  Ilawn  ystyfuignivydd  yn  erbyu  y  Bod  Gor- 
ucbaf  a  i  holl  ífjTdd;  ie,  gehTiiaetb  flfyrnig  ydyw;  ond  im- 
waith  y  delo  flydd  i  mewn  y  mae  yn  arglwyddiaetbu  ar  y 
cwbl,  yn  darostwng  y  c^ybl,  fel  na  chaiff  reswm  fod  yn  ben; 
ni  chaiff  fod  yn  gyngborwr,  ac  ni  wna  ffydd  ufuddhau  i'w 
orcbjTnynion. 

Y  mae  ffydd  yn  coroni  Duw  pob  gwybodaeth  yn  Frcnin, 
yn  Gyngborwr,  yn  Gyfarwyddwr,  ac  yn  dylyn  ei  bj-Ôbrdd- 
ladau,  Yr  hwn  sydd  yn  cwympo  wrth  draed  yr  Ai^lwydd, 
ac  yn  cau  ei  lygaid  ar  y  byd,  ni  chaiff  fod  mewn  eisiau  nerA. 
na  doethineb.  Na  cbcisiwcb  fel  Balaam,  à  chalon  ddan* 
ddyblyg,  yr.  hwn  a  fynai  ei  wohrwyo  gan  Dduw  a  dynkm ; 
neu  fel  y  gwnaeth  Israel,  yn  gofyn  cyfarwyddyd  gan  yr 
Arglwydd,  ac  yn  pendexfynu  ar  yr  un  pryd  i  rodio  yn  eu 
ffyrdd  eu  hunain.  Eitlir  ceisiwcn  à  chalonaú  cywir  a  goa- 
tyngedig;  \^ofynwch  y  ^^ffordd  i  Síon,  a'ch  wrnebau  tnag 
yno/'  gan  bendierfynu  myned  yn  y  blaen  y  ffiirad  y  mae  yr 
Argl^vydd  yn  cyAurwydjot  ni  anwydda  y  cyfryw.  Fel  y 
mae  efeitiuan  y  Ueuad  yn  peri  i'r  môr  lanw  a  tbreio,  ít  lly  y 
mae  Jehofa  yn  taflu  dylanwad  i  r  enaid  i'w  gario  yn  y  ffordd 
y  dylai  fynecL    Dylynwch  eich  doethineb  eich  hunain,  chwi 


Digitized  by  Google 


ewch ir ffos ;  dylynwch gyfarwyddyd yr Arj^lwydd, cewcli eich 
dwyn  i  anrhydedd.  Ymwrthodwch  à  chynjjjhorion  y  cnawd, 
a  chymerwch  eich  arwain  gan  yr  Ysbryd  Glàn,  a  byddwch 
ar  dir  dyogel.  Dylynodd  Balaam  a  Saul  eu  cynghorion  eu 
hunain,  er  iddynt  yn  rlia<^ritliiol  ofyn  cynghor  Duw,  a 
syrthiasant  i  dyv^T^Uwch.  Y  mae  dynion,  wrth  ddylyn  ea 
cynghorion  eu  hunain,  yn  rhedeg  i  ddinystr,  er  eu  bod  hwy 
yu  meddwl  mai  ysgoi  dinystr  y  maent.  Y  peth  goreu  yw 
cau  y  U^gaid  i  bob  peth  ond  Duw,  Byrthio  wrth  ei  draed,  a 
dylyn  ei  gyfarwyddyd*  Fe  aliai  y  gellid  tybio  mai  fpyrdd 
âinjstr  yájút  yn  awr,  <Mid  fe  ^lura  goleuni  yr  irwjr  mai 
iiwyhiaa  y  bywyd  ydynt. 

Tmae  %dd  yn  cadarnhan  yr  enaid;  yn  ei  osod  ar  y  &Ú1 
qrl&en  ddiysgog,  fel  nas  gall  cum  ei  symud  byth.  Y  rhai  a 
Tmddiríedant  yn  yr  Asglwydd  fyddant  fel  mynydd  Síon,  yr 
awnni  syflir,  ond  a  bery  yn  dragywydd,"  Sal.  cxxv.  i. 
Cwympcd  lie  y  ewympo,  y  mae  yn  ewjTnpo  ar  y  graig;  ni 
chwymp  byth  drosti.  "Y  mae  ei  galon  yn  ddisigl  yn  ym- 
ddiried  yn  yr  Arglwydd.'*  Y  mae  annglirediniaeth  yn  aflon- 
yddu  yr  enaid  â  rhyw  ddyryswch  annyoddefol;  y  mae  yn  ein 
gosod  ar  arteithglwy  d  oíhau.  Y  mae  yr  annghredadyn  fel 
ty  heb  sylfaen  ar  wynt  mawr,  ncii  long  heb  Iwyth  yn  nghanol 
ystonnydd  geirwon,  yn  cael  oi  tliaflu  yma  ac  acw  gan  y  don 
chwyddedig.  Eithr  y  mae  íiydd  yn  gwnoyd  dyTi  fel  craig 
mewn  ystorm ;  yn  sefydlu  y  galon  yn  nghanol  y  dymhestL 
Pan  y  mae  fíyáá  yn  fach  y  mae  ofnau  yn  fawr;  pan  y  mae  y 
gwynt  yn  giyf  y  mae  ítyáá,  yn  cryf  hau,  fel  yr  ydym  yn  gyff* 
redin  yn  fwj  sefydlog  mewn  ystorm  nag  ar  dywydd  teg. 
Beadigedig  am  gystuddiau,  ond  cael  £Pydd  gref  i  gj^o  yn  y 
graig  dragywyddoL  Y  mae  hi  yn  dadíwytho  dyn,  ac  yn  taflu 
pob  Uwyth  ar  Dduw*  Y  mae  anngLredmwyr  a'u  Uwythau  i 
ar  eu  eefiian  eu  lumain;  nid  oes  ganddynt.  neb  i  gario  y 
eroesan.    O  Arglw^dd,  pa  beth  ddelai  o  bonof  fi,  fy  n^orph» 

enaid,  fy  mbknt,  fy  nghwbl,  beb  le  i  fwrw  fy  mb^ebiau  i 
Iftfnr?  Mi  a  lewygwn  y  lynyd  bon,  cyn  myned  yn  mbéUacb ; 
ond,  gogoniant,  y  mae  nydd  yn  symud  y  cwbl  oddiar  fy 
ysgwyddau,  a'u  taflu  ar  Gnst.  Y  mae  yr  Arghvy^dd  lesu  yn 
dwj-n  yr  hoU  feichiau  droswyf.  Y  mae  yn  eich  cymhell,  fy 
n^hyfeillion,  i  ddyfod  ato  i  fwrw  eich  holl  ofal  aiiio.  ''Deu- 
"•vcU  atai  ii,  bawb  ag  y  sydd  yn  íliudcrog  ac  yn  Uwythog,  a  mi 


Digitized  by  Google 


186 


PRIODOLEDDAU  f  FTDD. 


a  esmwytliaf  nrnoch.  C\Tncrwch  fy  ian  anioch,  a  dyR<?weh 
genyf;  cauys  atldí"w}ii  ydwyf  a  gostpificdig  o  galou;  a  ehwi 
a  gcwch  orphwysdra  i'cb  eneidiau.  Trcigla  dy  weithrcdoedd 
ar  yr  Arglwydd,  a*th  feddyliaii  a  safant.  Bwrw  dy  fmch  ar 
JY  Arglwydd,  ac  efe  a'tli  gjTial  di;  ni  âd  i'r  cyfiawn  ysgog 
bytíi/'  Mat.  »•  28,  29;  Deíit.  xxi.  3;  SaL.  Lv.  22. 

Y  mae  yr  annghredadyn  a'i  gaLon  yn  mron  hollti  gan  o&  a 
braw,  tra  y  mae  ffydd  wedi  murio  y  saint  i  mewn  }ti  nglianol 
dinas  gadam,  yn  bèrffaith  ddyogel  ynnghanolperyglon  bjnvyd. 
Ni  cbaiff  ofii  dynion  aflonyddu  a  gormcsu ;  y  mae  gweled 
Duw  yn  ddigon  i  gyfiurfod  *à  çhawb  ac  à  pbob  peth.  Yr 
Aiglwydd  yw  fy  ngolefuni  a*m  lachawdwriaeth;  rhag  pwy  yr 
ofiiaf?  Yr  Arglwydd  yw  nertb  fy  mywyd;  rhag  pwy  y 
dychrynaf  ?  Pan  nesaodd  y  rhai  drj^gionus,  sef  fy  ngWrtíi- 
wynebwyr  a'm  gel)Tiion,  i*m  berbyn,  i  fwyta  fy  ngfiiawd, 
hwy  a  dranigwyddiísant  ac  a  syTthiasant.  Pe  gwersyllai  llu 
i'm  hcrbyii,  nid  ofna  fy  nghalon;  pc  cyfodai  câd  i*m  herbyn, 
vn  hvu  mi  a  fyddaf  nvdeiiis,"  Sal.  xxvii.  1 — 3.  ''Yr  Ar- 
glwy^dd  yw  fy  ngoleuiii;"  dyma  flfydd — ^pob  peth  arall  yn 
dywyllwch.  Dim  ond  rhodio  yn  nçoleuni  ei  TN-^Tieb  ef,  bcth 
sydd  gan  fyd  o  ddynion  i  mieuthur?  Bendigcdig  am  Dduw 
yn  blaid  i'r  gwan!  Chwarcu  tcg  i  fy  enaid  lechu  dan  ei 
g)'sgud.  ''Duw  sydd  noddfa  a  ncrth  i  ni;  cymhorth  liawdd 
ei  gacl  mewn  c>'fyní?dor.  Am  liyny  nid  ofnwn  pe  symudai  y 
ddaear,  a  phe  treiglid  y  mynyddoedd  i  ganol  y  mor.  Er  rhuo 
a  therfysgu  o'i  ddyfiroedd,  er  cr^-nu  o*r  mynyddoedd  gan  ei 
ymcbwydd  ef.  Y  mae  afon,  a'i  i&ydian  a  lawenbant  ddinas 
Duw,  cysogr  preswylfeydd  y  Gomchaf.  Duw  sydd  yn  ei 
ehanol;  nid  ysgog  hi:  Duw  a4  cynorthwya  yn  for  cu  ia^vn," 
8al.  xlvi.  1 — 5.  Mae  y  gwirioneddau  hyn,  fy  nghyfeillion, 
yn  berwi  fy  ysbryd,  a  fy  nghorph  hefyd.  A  wyddoch  chwi, 
yr  ^'f  yn  credu  y  f^nyd  bon,  pe  bai  v  ddaear  yn  myned  ar 
d&n  beno,  y  neidiwn,  ac  y  gwaíeodwn  Halebiia  ar  ei  Uwch  hi 
cyn  boreu  y  fory.  "Duw  sydd  noddfii  a  nerth  i  mi;  efe  a'm 
cynorthwya  yn  fbreu  iawn."  Diolcb  am  ffydd;  y  mae  yn 
helpu  \^  credadyn  yn  wyneb  ofhi  tlodi,  angau,  aV  fam.  Y 
mae  yn  codi  ei  olwg  i  f>'ny  i  ddysgwyl  bara  oV  nefoedd  pan 
y  mae  yn  dywyll  ar  y  ddaear;  ac  i  ddysgwjd  ncrth  i  fynied 
trwy  yr  licn  lorddonen  donog,  a  sefyll  yn  y  diwedd  wcdi 
gorplicn  pob  peth.  Fe  aliai,  wrth  edryeh  i  lawr,  eieh  bod  yn 
gweled  tlodi  yn  cich  cdrych  yn  cich  A^-^mebau,  ac  y  bydd- 
wch  mewn  eisiau  c^n  diwedd  ^ich  dydd,  ac  felly  mewn 


L^iyiii^LCi  oy  Google 


PBIODOLEDDAU  TTYDD, 


137 


tvwyllwcli  dtidefw.   Y  mae  nn  weithred  o  eiddo  %dd  y  pryd 

hyu  yii  fwy  o  werth  na  deng  mil  o  fydoedd,  er  cadíirulmu  a 
sefydlu  jr  enaid  yn  addewidioa  Diiw.  *'l)yma  yr  addew- 
idion,"  ebe  ffydd,  fj^n  eu  hysgwyd  yii  sypyiiau  mawTion  fel 
grawnwiu  addted  yii  felus  ac  adlonol  i'r  enaid.  Oni  ddywod- 
oddDuw,  "Bydd  eisiau  a  uewjTi  ar  y  Ucwod  icuainc:'*  neu, 
fel  y  mae  rhai  yn  darllen,  Bydd  eisiau  a  new}^l  ar  y  Ucwod 
mawrion;  bydd  y  Ninu'ods  mewn  eisiau  weithiau ;  er  eu  grym, 
ac  CT  fod  eu  cydau  yn  lla^ynion;  "ond  v  rhai  a  ymddiriedant 
yn  )T  Arglwydd,  ni  bydd  amynt  eisiau  dim  daioni."  Caiif 
gwfi  j  cydau  llawnion  fod  mewn  eisiau  çyn  y  cewch  chwi. 
Cymerwch  gysur,  fy  nghyfeillion,  y  mae  crop  da  yn  hen  add- 
ewidion  Duw.  "  Am  hyny  meddaf  i  chwi,  Na  ofehych  am 
tteh  b}^wyd,  pa  beth  a  fwytaoch,  neu  pa  bcth  yr  yfoch;  nac 
im  eíoh  eorpV  pa  beth  a  wisgoch.  Onid  yw  y  bywyd  yn 
twj  na^r  bwyd,  a^  corph  yn  fwy  na'r  dillad  ?  £<urychwch  ar 
•diir  y  nefoedd:  oblegyd  nid  ydynt  yn  hau,  nac  yn  medi,  nac 
yn  cywain  i  ysgubonau;  ac  y  mae  eich  Tad  nefol  yn  eu 
pofthi  hwynt.  Ooid  ydych  chwi  yn  rhagori  Uawer  amynt 
bwY?  A  phwy  o  honoch  gan  ofalu  a  ddichon  ychwanegu  un 
cufydd  at  ei  faiutioli  r  A  |)liaham  yr  ydyeli  chwi  yn  gofulu 
am  ddillad  ?  Ystyriwcli  lili  y  maes,  pa  lodd  y  macnt  yn  tyíii ; 
nid  yd}Tit  nac  yn  llafurio  nac  jn  nyddu;  eithr  yr  wyt'  yu 
dywedyd  i  chwi,  Na  wisg^\'yd  Solomon  yn  ei  hoU  ogoniant 
fel  uu  o'r  rhai  hyn.  Am  h^^lv,  os  dillada  Duw  felly  lysieuyn 
y  maes,  yr  hwn  sydd  heddyw,  ac  yfory  a  fwTir  i'r  ífwrn :  oni 
ddillada  efe  chwi  yn  liytrach  o  lawer,  O  chwi  o  ychydig  fi\ dd? 
Am  hyny  na  ofelwch,  gan  ddywcdyd,  Eeth  a  fwytíi'VN-n;  neu 
beth  a  yfwní.neu  à  plia  beth  ymddiliadwn?  (Canys  yr 
holl  bedíiau  hyn  y  mae  y  cenedioedd  yn  eu  ceisio),  oblegyd 
^rjt  eàch  Tad  nefol  fod  amoch  eisiau  yr  holl  bethau  hyn. 
Eithr  yn  gyntaf  ceisiwch  dcyrnas  Dduw,  a'i  gyfiawnder  ef, 
B*r  hoU  bethau  hyn  a  roddir  i  chwi  yn  ychwaneg/'  Mat. 
vi.  25—^3.  Nid  ydynt  yn  hau  nac  yn  medi,  eto  yn  cael  eu 
pofihi.  Qywsoch  chwi  ddim  erioed  am  farmer  crow  yn  hau 
•c  yn  medly  ac  yn  cywain  i  ysguboriau.  Nid  oes  yr  un 
fiarmer  crow  i  gacl;  ac  eto  y  mae  eich  Tad  chwi  yn  tre&u 
fcd  y  Mn  i  gael  byw  ar  gynyrch  y  tir.  A  ydych  mor  ffol  a 
meddwl  y  portha  efe  y  brain,  a  newynu  y  saint  ?  Na,  y  mae 
wedi  addaw"  pob  peth  cr  cynaliaeth  ei  blant,  yn  rhagluniaethol 
yn  g\'stal  ag  ysbrydol ;  pob  peth  yn  pcrthyn  i  fywyd  a  duw- 
loldcb;  "addewid  o'r  byAvyd  sydd  yr  a>f^  hou  ac  o'r  hwu  a 

AI 


Digitized  by  Google 


138  PKlOpOLEDDAi;  FFYDD. 

fydd."  Oogoniant  mewii  gwaed  oer.  Y  mae  yn  porthi  nid  I 
yn  iinig  ei  Uant»  ond  ei  élyiiioii  hefyd;  a  pba  íSÕdd  gan  hjnj 
Y  gall  anngliofio  ei  gyfeiUion?  Os  ydyw  weâi  rHââi  Orist 
1  ti,  a  wyt  yn  amkeu  y  rhydd  efe  y  bríwâonyn?  A  wna  yr 
hwn  sydd  wedi  rhoddi  ei  hun  atai  rbywbeth  arall  ag  sydd  . 
cisiau  ?  Yr  hwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab,  ond  a4  traddod- 
odd  ef  trosom  ni  oli ;  pa  weiUl  gydag  ef  hefyd  na  ddyry  efe 
i  ui  bob  peth  V"  Rhuf.  viii.  32. 

Os  gcllwc4i  }-mddiried  yn  Nuw  am  eich  eneidiau,  y  mae  yn  ] 
rhyfedd  na  ellwch  ymddiried  ynddo  am  eich  cyrph.    Nid  ^-w 
íFydd  yn  neillduo  rhyw  wrthddi*ych  allan  iV  gredu,  a  gwrthoíl 
y  lleill;  yn  credu  un  peth  ac  yn  gwrthod  credu  y  Hall,  oiid 
yn  credu  y  naill  fel  y  Hall,  yn  gymaint  fod  y  cwbl  yn  eiriau 
yr  un  Duw.    Yr  hwn  sydd  yn  ymddiried  yn  Nuw  am  bethau  < 
mawrion  sydd  hefyd  yn  ymddined  ynddo  am  bethau  bychain. 
Fel  y  dy wedodd  Crist  wrth  Nicodemus,  "  Os  djrwedais  i  chwi 
bethau  daearol,  a  chwitbau  nid  ydych  yn  credu;  pa  fodd  os 
dywedaf  i  chwi  bethau  nefol  y  credwch  ?"  loan  iii.  12.  Os 
na  ellwch  gredu  y  gwna  Duw  eich  cynal  yn  y  byd  hwn,  pa 
fodd  y  gellwch  gredu  y  rhydd  efe  i  chwi  fy^\yd  tragywyddol 
na  chylrgollir  hjúx  ?  Y  mae  £^dd,  fy  nghyfeilUon,  yn  rhoddi 
digon  o  nerth  i /arw^  chwaithach  i  fyw.   Y  mae  yn  Gryíhau 
y  galon  fel  ag  i  beidio  ofiii  "brenih  y  dychryniadau/'   O  l)ob 
dychryn  dyma  y  mwyaf  oífnadwy ;  dychryn  yr  hoU  ddychryn- 
iadau  ydyw.  Y  mae  annghrediniaeth  yn  lladd  y  galon  ag  ofil 
cyn  luarw.    Y  dyn  nad  yw  yn  gwybod  beth  ddaw  o'r  enaid 
anfarwol  am  bob  tragywyddoldcb,  pa  ry^fedd  fod  amo  ofii 
marw?    Mae  yn  gorwedd  ar  ei  wely  acgau,  ac  yn  dywedyd 
fel  Aristotl,  "Yr  wyf  yTi  myncd,  nis  gwn  i  ba  lei"  Ncu 
yntau  yn  gweled  angau  yn  agor  ei  safn,  ac  uffem  yn  dyfod 
i'r  golwg  y  tu  cefii  iddo.    "  A  mi  a  cdr}'ehais,  ac  wele  farch  | 
gwelw-las,  ac  enw  yr  hvm  oedd  yn  cistcdd  arno  oedd  Marw-  | 
olaeth;  ac  yr  oedd  iiffern  yn  ei  ganlyn  ef/'  Dat.  vi.  8.  Mae 
Syàá  yn  edrych,  ac  yn  gweled  wyneb  Duw  yn  gwenu  y  tu 
cefu  i  farwolaeth ;  ac  yn  gwaeddi  allan,  Dacw  yr  Arglwydd 
yn  yr  hwn  y  gobeithiais,  dacw  lesu  yr  hwn  a*ni  prynodd,  ac  | 
a'm  golchodd  oddiwrth  fy  mhechodau ;  dacw  ddcng  myrddiwn  : 
o'm  hen  gyfcillion,  cyd-etifoddion  o'r  im  addewid;  "YnwiT,  \ 
tyrcd  Ai^lwydd  lesu."    Y  credadyn  biau  y  cwbl  y  tu  draw  i 
i'rllen;  Duw  yw  fyNhad,  Crist  ywfyMrawd,nefoedd  yw 
etifeddiaeth,  gwkd # ogoniant  yw  fy  rhan.  TrcyôywyiBW 


Digitized  by  Google 


PBIODOLEDDAU  líYDJ),  139 

angau  weâí  colH  ei  âdychryniadau,  y  maent  yn  barod  Vir 

gj-farfod,  gan  ddjrwedyd  gytla  hen  Simeon,  *'Yr  awr  hon, 
Arglwydd,  y  golljTigi  dy  was  mewn  tanguefedd  yn  ol  dy  aii-, 
canys  íy  llygaid  a  wclsant  dy  iachawdwTÍaetli;"  ac  íVl  l^aul, 
"Y  mae  genyf  ehwant  i*m  datod,  a  bod  gyda  Christ,  canys 
Uawer  iawn  gwell  ydw."    Os  nad  oes  gan  ddyn  lyw  sicr- 
wydd  o  tvell  yn  y  byd  a  ddaw,  nid  rhyfedd  ei  íod  am  Icchu 
yn  hwn:  "  Y  mac  aden  n  mewn  llaw  vn  wcll  na  dau  yn  y 
Uwvn."    Mae  yr  addcAvid  niown  llaw  yn  wcll  na  neícK^ld 
mewn  amheuaeth.    Sicrwydd  nefoedd,  a  gobaith  nefoedd  yn 
y  gsâ<m  syáá  yn  tori  awch  an^u;  y  mae     euaid  yn  taílu  ei 
hun  yn  ewyUysgar  i  fyny  i  ddwylaw  Duw.    Mewn  rhai 
pethau  "ni  ôysia  yr  hwn  a  gredo;"  ond  }Tna,  pa  fvryfdyt 
ydrm  yn  credu,  mwyaf  byth  ydyw  y  brys  i  fyned  at  Dduw. 
•  V  mae  gweitbrediadaa  ^dd  yn  gyru  ofã  uffem  ar  encil; 
y  mae  yn  gwybod  i  Griat  dáyoddef  i  roddi  hawl  Tr  nefoedd, 
a  gwared  bytii  thag  trueni.   Y  mae  Id  yn  tynu  arswy  d  y 
fcm  jSiwr  o  r  meddwl  trwy  ddywedyd,  "  Y  baxnwr  yw  dy 
ddadkmwr  a  dy  frawd;  yr  hwn  sydd  yn  rhaid  i  mi  ateb  o^i 
flaen  sydd  wedi  ateb  troswyf,  ac  wedi  rnoddi  boddlonrwydd." 
"Codwch  eicli  penau,  mae  eicb  gwaredigaeth  yn  agosâu." 
"le,"  ebc  rhywun,  "chwi  ellwcli  gacl  y  gobaith  liwnjTiawr, 
ac  iddo  fod  yn  mlicU  cyn  marw,  s^Tthio  a  ehoUi  y  cwbl,  a 
myncd  i  \iti'orn  yn  y  diwedd."    Na,  unwaith  yn  Nghrist,  yn 
Nghrist  am  dragywyddoldeb.    Gallwn  sjTthio  a  eholli  eiu 
cysuron,  nid  ein  grasaii.  Yn  wynèb  cwympiadaTi  ysaint,  mac 
ffydd  yn  gweithredu  yn  rpniis  cr  adferu  cysur  iddynt.  CoU- 
odd  Dafydd  "orfoledd  yr  iachawdwriaeth  ;"  ond  nid  yr  iach- 
awdwriaetb  ei  hun.    Y  mae  efe  yn  cael  ei  nerthu  trwy  íFydd 
i  ireddio  am  adferiad  o*r  cysnron  a  goUwyd.  "  Dyro  drachefn 
i  mi  o  orfoledd  yr  iachawdwriaeth;  ac  a' th  hael  ysbrj-d  cynal 
fi  "  Sal.  li.  12.  Gall  fod  hadau  hjwyà  tragy  wyddol  yn  Uechu 
dan  y  firon,  pan  yr  ydym  yn  methu  cael  c]rsuron  y  bywyd 
ysbrydol  Vn  teimladau.  Gallwn  golli  bywiogrwydd  a  gweith- 
lediadau  yshrydol  i  ryw  fesur,  ond  nid  y  bywyd  ei  hun.  Fel 
dyn  mewn  trymgwsg  sydd  à  bywyd  ynddo,  ond  ei  weithred- 
iadan  fel  pe  baent  wedi  darfod.   Fe  ddichon  nad  ydyw  gyda 
chwi  fel  cynt,  cr  eicb  bod  yn  meddwl  myned  allan  fel  Samson 
2^Q  ysgw}'d  y  cwbl  yn  cliwilfriw,  eto  y  mae  y  nerth,  nid  y 
bj-s^-yd,  wedi  cilio.    "Eicb  bywyd  a  guddiwyd  gyda  Christ 
yn  Nuw/'  Col.  iii.  3.   Gall  adfeiliad  gymeryd  íle  mevm  ffydd, 
a  gaU  sei  gysgu,  nid  marw.  "  Cofia  gan  hyny  o  ba  Ic  y  syrth- 


Digitized  by  Go  ^v,i^ 


I 


140  PBI0D01EDDA17  FFTBB. 

iaist,  ac  edifiurba,  a  gwna  y  gmithredoedd  cyntaf,''  Dai.  ii.  6, 
Nid  syrthio  oddiínrúi,  õnd  ymadael  à'11i  gariad  cyntaf  a 
wnaethoet,  Dat.  ii.  2.  CoUi  bywiogrwydd»  md  by>>  yd;  nid 
iredi  diffodd,  ond  ivedi  oeri.  Nid  coUi  calou  ffrdd»  oiid  ei 
IpRreiihied;  nid  coUi  enaid,  ond  y  caríadc^tai.  '^Aceto 
bydd  ynddi  ddegwm,  a  hi  a  ddychwel  ac  a  bonr :  fel  y  llwyfen 
a'r  dderw  eii,  y  rhai  wrth  fwrw  cu  clail  y  mae  sylwedd  ynddjut: 
íV  Uv  vr  liad  santaidd  fvdd  ei  svlwcdd  hi,"  Esay  ri.  13.  Fel 
prcu  gwekdip^aethol  Daniel,  am  yr  hwn  y  dywedwyd,  "Tor- 
wcli  ef,  ysgythrwch  ei  ^vTyí*g  ef,  ysgydwcli  ei  ddail  ef,  a 
pwasfjerwch  ei  ffn>'}'th ;  cilied  y  bwystíil  oddi  tano,  a'r  adar 
o'i  gangcnau.  p]r  hyny  gadewch  íbncyff  ci  wraidd  yn  y 
ddaear,  mewn  rli\Tym  o  liaiaru  a  plires,"  Dan.  ir.  14,  15. 
Gallant  syrtliio  yn  isel,  ond  nid  yn  hollol  a  thragywyddol. 
Mae  Criât  yn  eirioL  drofttynt  yn  ei  weddiau,  ac  y  mae  y  rbai 
hyny  mewn  grym  yn  a^rr  yn  y  nefoedd.  Cânt  eu  cadw»  eu 
bamddiâyn,  a'u  Befydia  am  byth  cyn  bir,  heb  ofidi  syrthio  mwy, 
"  Y  rhai  trwy  allu  Duw  ydych  gadwedig,  trwy  í^dd  i  iach- 
awd>yriaeth,  parod  i'w  datguddio  yn  yr  amser  diweddaí," 
1  Pedr  i.  5. 

Y  mae  cwympo  i  bechodau  rhyfygus,  ao  ymdroi  ynddynt 
am  weddill  yr  oes,  yn  profi  diâ^  g  crefydd  o  gwbl,  ac  nid 
qrrthiad  oddiwrth  raa.  A  star  fallm  ia  noi  a  «tor— -«eren 
wedi  cwympo,  nid  jw  seron.  **Oddiwrtíiym  ni  yr  aethant 
hwy  allan,  eithr  nid  oeddynt  o  honom  ni ;  canys  pe  buasent 
o  honom  ni,  hwy  a  arosasent  gydii  ni;  eithr  liyn  a  íu,  fel  yr 
cgluiicl  iiãd  ydynt  hwy  oll  o  honom  ni.  Edrychwch,  frodyr, 
na  byddo  im  amser  yn  neb  o  honoch  galon  ddr\N^g  anngbredin-» 
iaeth,  gan  }Tnado  oddiwrth  y  Duw  byw,^^  1  loan  ii.  19;  Heb. 
iii.  12.  Y  mae  dyn  trwy  ffydd  ar  syKaen  sicr.  Yr  ydoedd 
g}Tit  yn  sylfaen  iddo  ei  hun ;  iin  dy wodlyd  oedd  hono :  ond 
ya  awr  Crist  yw  y  graig  gadarn,  y  sylfaen  dragywyddol.  Y 
mae  y  cyfamod  yn  sicr:  "A  mi  a  wnaf  â  hwynt  gyfamod 
tragywyddol,  nathroaf  oddiwrthyntheb  wneuthurlles  iddynt; 
a  mi  a  osodaf  fy  ofn  yn  eu  calonau,  fel  na  chiliant  oddi- 
wrthyf,"  Jcr.  xxxii.  40.  "Diedifarus  yw  doniau  a  galw- 
edigaeth  Duw."  Nid  yw  efe  yn  dinystrio  dracheín  yr  hwn 
a  achubodd  nnwaith,  md  yw  yn  taflu  i  lawr  yr  hyn  a  adeil> 
adodd,  nid  yw  yn  daídwreiddio  yr  hyn  a  blanodd;  ond  y  rhai 
**ni  phianodd  y  Tad  nefol  a  ddadwreiddir."  Mae  %dd  yn 
amddifiyn  y  galon  trwY  gadw  rhagrith  allan;  canys  os  bydd 
dyn  ynbwdr  mewn  caion,  beth  bynagfyddo  ei  ymddajigosiad 


Digilized  by  Google 


rBIODOLEDDA.U  FFYDD.  141 

aUanol,  j  mae  yn  sicr  o  syrthio.  Os  bydd  a&l  yn  bwdr  yn 
j  galon,  ni  phâr  yn  hir,  er  fod  y  lliw  allanol  yn  ardderchog. 

Tu  mewn  drwg  a  ddystn^via  y  tu  allan  mwyaf  piydfertli  yn 
niheu  yeliydig.  Khaízvithiwr  sydd  wi'tligili\vr  ílonydd,  a 
gwrthgiliwr  sydd  ragritliiwr  aflouydd. 

Trwy  íFydd  y  cedw*ir  y  golygon  yn  gjTahwys,  hcibio  i 
ddynion  ^ti  eu  gwg  a'u  gwen,  gan  edrych  ar  Dduw,  a  rhodio 
yn  ei  fíjTdd,  y  rhai  sydd  h}^-dw'ch  a  dyogelwch.  Mae  hi 
yn  p^evd  dyn  yn  Myliadwius  ar  ei  galon  ei  him,  ar  ei  eiriau, 
ci  lygaid,  ei  glustiau,  ei  dueddiadau,  a'i  weithrcdoedd.  Ni 
oddcf  claiariueb  mewn  cariad,  oerfelgarwcli  mewn  sei,  ac 
esgenlufidod  mewn  dyledswyddau.  Unwaith  y  delo  i'r  galon, 
nid  yw  yn  Ílonydd  nes  enyn  a  ehadw  gwres  priodol  ynddi. 
líae  hi  yn  cadw  ifyny  yn  y  galon  ofii  santaidd  rbi^  cwympo, 
yr  hyn  sydd  yn  amddiffpfá  rymus  yn  erbyn  cw^^mpo. 
*^Go8oâaf  om  o'eli  mefwn;"  aef  y  Mb,  ofn  ag  a  geidw  y 
caawd  dan  awduzdod,  eto  heh  dd^jaloni  a  gwanychu  yr 
eoaid.  Obi  yn  gweithio,  nid  yn  rhwystro ;  oôi  wedi  ymnno 
âfi^dd,  ffyda  wedi  ymgymysgu  agofii:  yn  ofiius  yxiddo  ei 
kun,  ac  yn  ffyddiog  yu  Nglmst;  yn  wan  yn  ei  deimlad,  eto 
yn  grj-f  yn  eisylfaen.  Bwrir  allan  anymddiried  gwasaidd, 
ac  amheuaeth  anobeithiol. 

Mae  teimlad  o  ddyogelwch,  }ti  ddiofn,  yn  ei  natiu*.  Eto 
pan  yr  ydjTii  me^vn  perygl  o  fyucd  i  eithafion,  y  niae  fFydd 
vn  dyfod  â'r  ofnad^^'y  o  Hacn  y  mcddwl,  er  rhwystro  antur- 
laethau  gwylltion.  Duwinyddiaeth  ddrwg  yw  caniatau 
aelilysuron  pechod,  ae  wedi  h\Tiy  gwadu  y  pcchod;  fel  y  mae 
yn  riiesynieg\'ddiaeth  ddrwg  i  ganiatau  gwirionedd  y  rhag- 
osodiad,  a  gwadu  y  eymhwysiad  naturiol.  Paid  chwareu  ag 
aclúysQron  pechod;  dyna  y  ffordd  oreu  i  gadw  rhagddo;  ae 
felly  y  mae  ffydd  yn  em  dysgu  i  "ofni  Duw,  a  chilio  oddiwrth 
ddiygioni."  Nid  oedd  y  Nazareaid  i  yfed  gwin,  na  phiofi 
byd  y  nod  enewllyn  j  grawn,  rhag  y  byddai  hyny  yn  arwain 
i  fwyta  y  grawn,  ae  i*w  blas  gynyrchu  chwant  yfed  y  gwlyb- 
wr.  Dywedir  am  &m  Auguirane,  iddi  gw}^po  mewn  canad 
à'r  cwpan  ar  y  cyntaf  wrtíi  edrych,  wem  hyny  profi  ychydig, 
ar  oll  hyny  yfed  dracht,  ac  yna  drachtio  yn  ddiaroa.  Mae 
achlymiron  pechod  yn  eael  eu  caniatau  mewn  duwinyddiaeth 
yn  debyg  i  wrthuni  mewn  philosophyddiaeth.  Caniatewch 
un  cyfeiliornad,  y  mae  myrddiynau  yn  canlyn.  Cwympodd 
Adda,  Dafydd,  a  Phedr,  dynion  ag  oeddynt  yn  agos  at  Dduw ; 
y  maent  nid  yn  anogaethau,  ond  yn  rhybyddioii  i  ni  liyd  y 


Digitized  by  Go  ^v,i^ 


112 


PRIODOLEDDAU  FFTDD. 


àyáá  hwn.   O&woh  eioh  hunain,  a  ffowch  at  Christ  am  ddy- 
ogelwch.   Efe  y  w  y  Tir  oaclam. 

Y  mae  o&  duwiol  yn  gweithio  vr  enaid  i  ymwneyd  à  boll 
foddion  a  dyledswyddau  crefydd  fel  pethau  cynaliaetlioL 
Ychwanegw^  d  pymtheg  mlynedd  at  fywyd  Hezeciali;  etoyr 
ocdd  yn  rhaid  iddo  ofalu  am  ei  fy wyd  yn  y  dull  arferol,  onioe 
rbyíV^  íuasai  ideio  ddys^i^-l  pyintheg  mis.  Mae  yn  rhaid  * 
i*r  corph  <^av\  hwyá  a  dillad,  gorphwysdra,  a  phob  pethynunol 
â  deddfau  natnr,  yua  y  luae  bpv^^d  yn  cael  ei  ganiatau  a  i 
sicrhau.  Mae  yr  Arglwydd  wedi  addaw  na  "litlirwcli  chwi 
ddim  byth  tra  fyddwch  yn  gwneuthm*  y  petbau  byn."  Def- 
nyddiwcb  y  moddion  tuag  at  scfyll,  onide  yr  ydycb  yn  temtio 
Duw.  Os  ydyeh  yn  esgeuluso  gwcddio  }t  ydycb  yn  sicr  o 
gw>'mpo ,  rhaid  i  cbwi  ddeíhyddio  yr  ordinbadau  sydd  wedi 
eu  gosod  at  íbd  yn  gynaliaetbol  i  grefydd,  Mae  mor  liawdd 
i  fyw  yn  naturiol  beb  ymbortb  á  byw  yn  ysbrj^dol  beb  fodd- 
ion. Peidiwch  bytb  a  meddwl  eicb  bod  yn  rby  bell  oddiwrth 
beebod  i  gwympo  iddo,  os  na  cbeidw  Duw  cbwi.  Pwy  allasM 
fod  yn  mhellaeh  oddiwrth  feddwi  na  Noah,  yr  unig  ddyn 
sobr  yn  yr  hen  fyd  meddw?  Pwy  yn  mhdíaoh  odiiwrai 
odineb  na  Lot,  yr  unis  ddyn  diwair  o  fewn  Sodomf  Pwy  yn 
mhellaeh  rbag  llofiraddiaem  na  Dafydd,  y  áyn  y  tarawodd  ei 
galon  ef  am  dori  ewr  mantdU  Saul?  Pwy  yn  mhellaèh  oddi- 
wrth wadu  Crist  na  Phedr,  }t  bwn  oedd  wedi  dweyd  ei  fcd 
yn  foddlawn  ac  yn  barod  i  iurw  gydag  ef  ?  Ain  liyny  y  nu» 
yn  rbaid  i  ni  wrtli  ofii,  gan  nad  oes  un  man  mor  ddyogel  na 
allwn  bechu  ynddo.  Pecbodd  }'r  angylion  yn  y  nof,  a  s}T:tli- 
iasant  i  dpvyUwcb  tragywyddol;  pechodd  Adda  yn  mhar- 
adwys;  pecbodd  Judas  yn  eglw}'s  Crist,  a  cbwympodd  i 
uffern  oddiyno.  Am  hyny  "ymddygwch  mewn  ofia  droa 
amser  eicb  ymdeitkiad." 


Digitized  by  Google 


H3 


HUNAN-YMHOLIAD  A  YDYM  TN  Y  FFJTDD. 


*'Profwcli  chw^chwi  eich  hutiain,  a  ydych  yn  y  ffydd ;  holwch  eich  hunain. 
.  Ai  nid  ydych  yn  eich  adnabod  eich  hunain «  scf  bod  lesa  Urist  ynoch,  oddi* 
âllir  iéhwi  fod  yn  annghymeradwy,"  2  Cor.  xiii.  5. 

Y  MAE  Duw  wedi  rhoddi  cyneddfau  i  ni  yn  walianol  i  gread- 
uriaid  eraill,  trwy  ba  rai  y  ^alhyn  edrych  arnom  ein  hunain, 
abamu  ein  hunain.  Y  mac  Ilawer  o  bobl  cr  hpiy  yn  astudio 
eraill  yn  fwy  na  hwy  eu  hunain ;  yn  chwilio  eraill,  }-n  adna- 
bod eraill,  yn  profi  eraill,  ao  eto  heb  chwilio,  adnabod,  na 
piírofi  eu  hunain.  Profwch  eich  hunain,  holwch  eich  hunain, 
oeisiwch  adnabod  eich  hunain,  a  ydych     y  fl^dd  ai  peidio. 

1.  Y  mae  yn  eglur  fod  y  wybodaeth  hon  yn  bosibl,  onide 
oCsr  fyddai  Tr  apostol  rodcu  y  &th  gjrnghor.  Nid  yw  Duw 
jn  em  gosod  i  wneyd  pethau  amnhodbL  Yn  y  gy&aith,  fe 
ddiehon  ei  fod  yn  goi^-n  yr  hyn  ni  aliem  gyflawni,  yn  gymaint 
i bod  dyn  trwy  bechod  wedi  eolli  y  gallu  i  nfuddhan;  ond  jn 
JT  efeng^  1,  yr  hyn  a  ofynir  sydd  yn  cael  ei  wneyd  yn  bosibl 
yn  n^ras  yr  addewid.  Cewch  ddigon  o  oleuni  yn  yr  efengyl, 
ond  i  chwi  chwilio  yn  ddiduedd  i  ^\ybod  a  oes  p^enych  ffydd 
•i  peidio.  Mae  y  Pabyddion  yn  dpvedyd  íod  gwybod  yn 
anmhosibl ;  eithr  y  mae  yr  y sgry thyr  yn  oleu  ar  y  pwnc. 
"Profed  pob  un  ei  waith  ei  hun;  ac  yna  y  caiff  orfoledd 
ynddo  ei  hun  yn  unig,  ac  nid  mewn  arall,"  Gal.  vi.  4.  Mae 
posiblrwy-dd  y  pcth  yn  cael  ei  brofi  yn  amlwg,  chwi  Avelweh, 
yn  y  gorchyiuyn  uchod.  "A  Phylip  a  ddywedodd,  Os  wyt  ti 
yn  credu  à'th  holl  galon,  fe  a  ellir.  Ac  efe  a  atebodd  ac  a 
ddywedodd,  Y"r  wyf  yn  credu  fod  lesu  Grist  }^l  Fab  Duw,*' 
Act .  viii.  37.  "  Yr  wyf  yn  arcdu dyma  ffydd  mewn  cristion 
ieuanc*  Dylai  yr  hen  gywilyddiô  wrth  edrych  ar  y  fath 
aicrwydd  mewn  un  yn  dechreu.  Y  ffwan  éi  ffydd  sydd  yn 
dywedyd,  "Y'r  wyf  fi  yn  credu,  Arglwydd;  cymhorth  fy  an- 
n^hrediniaeth/'  Y  dysgyblion  sydd  yn  dywedyd,  "  Yr  ydym 
m  yn  credu,  ac  }ti  gwybod  mai  tydi  yw  y  Críst,  Máb  y  Duw 
byw,"  loan  vii.  69.  **  Yr  wyf  fi  yn  credu,"  ebe  Martha,  **pa 
faetfaau  bynag  a  ddTmunech  di  gan  Dduw,  y  d}  i  y  Duw  i  ti. 
Yr  lesu  a  ddywedodd  wrthi,  Myfi  y w  yr  adgyfodiad  a*r  byw^d : 
Jt  hwn  flydd  yn  credu  ynof  fi,  er  iddo  ^eirw,  a  bydd  by  w.  A  wyt 
tiyn  cr^u  hyn?  Dywedodd  hithau  wrtho,  Y'^dwyf,  Argl- 
wydd :  vr  wyf  fi  }ti  credu  mai  ti  yw  y  Crist,  Mab  Duw,  yr 
kyrn  eydd  jti  dyfod  i;r  byd,"  loan  xi.  20—27. . 


144  HUNAN-TMHOLIAD 

Y  mae  y  eredadyn  yn  gweled  %dd  mewn  gweitbrediadau 

ar  Dduw  mewn  CyfnTiG^wr.  Mae  y  meddwl  yn  gweled  ei 
weithrcdiadau  ci  liuu,  vn  cdrvcli  i  mcwn  iddvnt,  a'u  barnu. 
**Y  mae  yr  Ysbryd  Glàn  hefyd  yn  cyd-dystiolaetliu  à'n 
hysbryd  ni  ein  bod  ni  yn  blant  i  Dduw.  Y  rbai  yr  ydjTn  yn 
Uefaiu  hefyd,  nid  à'r  gciriau  a  ddysgir  gan  ddoethineb  djTiol,  I 
ond  a  ddysgir  s:an  yr  Ysbryd  Glân;  gan  gydfamu  pethan 
ysbrydol  à  phethau  ysbrydoí.  Eithr  dyn  anianol  nid  yw  yn 
derb}n  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw :  canys  ffolincb  yd}Tit 
ganddo  ef,  ac  nis  gall  eu  g>>ybod,  oblegyd  yn  ysbrydol  y 
bernir  hwynt/^  1  Cor.  ii.  12 — 14.  Dyma  dystion,  fy  nghyfeill-  i 
íon,  garia  bob  treial,  Mae  íFyddyn  dyst,  ysbryd  dyn  yu  dysti  i 
Ysbiyd  Duw  yn  dyst,  a'r  oll  yn  cyd-dysÍÉio  fod  ein  bam  a*]i 
mater  yn  dda.  Gogoniant!  ''Yr  \\vm  sydd  jfx  credu  yn 
Mab  DÍiw,  sydd  ganddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei  hirn :  yr  hwn 
nid  yw  yn  credu  i  Dduw,  a'i  gwnaeth  ef  yn  gelwyddog, 
oblegyd  na  cbredodd  y  dystiolaetii  a  dystiolaetiiodd  Duw  am, 
ei  Fab,"  2  loan  v.  10.  Hyn  y  w  ein  oysur,  h.ja  yw  ein  gor» 
Ibledd  yh  y  byd,  ein  bod  yn  canfod  ac  yn  teimlo  ynom  ein 
bunain  ry W  g\Tnaint  o  sicrwydd  gobaitb.  Hyn  oedd  eysar 
Hezeciah  pan  glafyehodd  hyd  farw:  *'Dywedodd,  Atolwg, 
Aríirhvvdd,  cofia  yr  a^^T  hon  i  mi  rodio  o^er  dv  froii  à  ehalon 

'  ^       ^         '  ^  cr»  • 

berífaith,  a  gwneuthur  o  honof  yr  hyn  oedd  dda  yn  dy  olwg,'* 
Esay  xxxyiii.  3.  "  Canys  ein  gorfoledd  ni  pv  h}ii;  sef  tyst- 
iolacth  ein  eyd\\'y'bod,  mai  mewn  symlrwydd,  a  phurdeb  duw- 
iol,  nid  mcwn  doethineb  cnawdol,  ond  trwy  ras  Duw,  yv  ym- 
ddygasom  yn  y  byd/'  1  Cor.  i.  12.  Os  ydych  }ti  adnabod 
pcchod  ynocli  eich  huuain  er  eich  darostwng,  paham  nad 
ellwch  adnabod  gras  ynoch  eich  bunain  er  eich  cysuro?  Os 
ydych  yn  caniatau  un,  paham  y  gwadwch  y  Hall? 

2.  Er  fod  hunan-adnabyddiaetib  yn  bcth  posibl,  eto  y  mae 
yn  beth  anha wdd.  Mae  y  galon  yn  dwyUodrus,  ie,  "  yn  fwjr 
Á  tbwyll  na  dim,  a  drwg  ddiobaith  ydyw;  pwy  a'i  hedwynr* 
Jer.  xni.  3.  Mae  perygl  rhag  i'r  ^^goleuni  sydd  ynomíbd 
yn  dywyllwcb/^  Mae  y  rbai  sydd  yn  adnabod  eu  calonaa 
oreu,  yn  oael  fod  ynddynt  ddyâiderau  o  drueni,  íe,  uftsm  o 
dwyÚ.  T  maent  fel  rbai  darluniadau,  angel  un  ocbr,  a  satan 
yr  ocbr  arall.  Mae  flyrdd  dyn  yn  tmiawn  yn  ei  olwg  ei  bun ; 
ac  os  cynjerwch  y  ewbl  yn  y  Ittmp^  heb  wneyd  ymchwiliad, 
fc  dwylla  eich  calonau  eich  liuuain  chwi.  *'Nesà  di,"  ebe  ' 
Israel  wrth  Moses,  "a  chlyw  yr  hyn  oll  a  ddywed  yr  Argl- 
wydd  ein  Duw,  a  Uefora  di  wrthyni  ni  yr  hyn  oU  a  le£aro  )t 


Digilized  by  Google 


A  YDyM  YX  Y  rrYDD. 


145 


Ârglwjddem  DttW-wrtliyt  wrihyt  ti:  a  nyxii  a  ^vrandawn,  ac 
«wnawn  hjny/'  Deut.  v.  27.  mb/b  yn  debyg  eu  bod  yn  dy- 
wedyd  fel  yr  oeddynt  yn  meddwl  ar  y  pryd;  eithr  yr  oedd  yr 
Hwu  oedd  }ti  eliwilio  y  calonau  yn  gwelcd  yn  ddyfnacli  na  liwy 
i'w  calonau  eu  hunain.  "  O,"  eb  eíe,  "  na  byddargyfryw  galon 
ynddynt  im  bofni  i,  ac  i  gadw  fy  boll  orchymynion  bob 
amser;  fel  y  byddai  da  iddynt  ac  i'w  plant  yn  dragywj  dd/' 
Yr  oedd  y  bobl  yn  meddwl  y  peth  oeddynt  yn  ddweyd  ar  y 
pryd,  ac  yn  meddwl  liefyd  fod  yn  anmbosibí  i'r  fath  galon- 
galedwch  eu  mcddianu  a  gwrtbod  geiriau  l)uw,  a  chilio  oddiar 
eí  ol  Eithr  nid  oedd^-nt  yn  eu  badnabod  eu  hunain.  Nid 
oedd  Ilazael  yn  adnabod  ei  galon  pan  aiatad  ag  Eliseus  yn 
nghylch  y  gweitbredoedd  a  gyflawnai  mewn  amser  dyfodol. 
*•  A  Hazael  a  ddywedodd,  Pi^am  y  mae  fy  arglwydd  yn  wylo? 
Dywedodd  yntau,  Am  fy  mod  yn  gwybod  y  drwg  a  wnai  dii 
&tfaion  Igrsel :  eu  hamddi%u&oedd  hwynt  a  losgi  di  à  thàn, 
a'a  gwjx  ieuaine  a  leddi  m  à'r  deddyf,  a'n  plant  a  bwyi,  a'u 
gwragedd  beidiiogion  a  rwygi.  A  Hazael  a  ddywedodd,  Pa 
Mh!  ai  ci  yw  dy  was,  fel  y  gwnelai  efe  y  mawr  beih  hyn? 
Ac  Eliseua  a  ddywedodd,  Yr  Argh^y  dd  a  ddangosodd  i  mi  y 
byddi  difyn  frenin  ar  Syria,"  2  Bren.  viii.  12,  13.  Nid  oedd 
Hazael,  cliwi  welwcli,  yn  gallu  meddwl  y  futli  beth,  íe,  ddim 
yn  ^llu  goddef  y  meddwl  yn  awr;  ond  daeth  yn  ddigon 
ciaidd  wedi  h}Ti  i  wneyd  y  mawr  ddrwg  hwn  yn  ddideimlad. 
Md  ydoedd  yn  ei  adiíabod  ^ei  hunan.  Am  hyny  "holwch 
fiich  hunain,  profwch  eieh  hunain." 

Peidwch  a  ch\Tneryd  teimladau  c^ntaf  y  galon  yn  brofion 
heb  eu  profi ;  profwch  a  ydy  w  y  tystiolaethau  yn  wir  ai 
peidio.  Y  mae  Ifydd  yn  profi  y  profion :  yn  eu  gogrynu  a'u 
poro.  Canys  yn  Nghrist  lesu  ni  ali  enwaediad  ddim,  na 
difiowaediad;  ond  f^dd  yn  gweithio  trwy  gariad/'  Gal.  v.  6. 
Y  mae  yn  puro  ein  calonau  ni  trwy  ffydd,  Act.  xv.  9.  A 
jd}^'  dy  galon  wedi  ei  pherfiéithio  mewn  cariad?  Os  ydwyt 

ei  garu  yr  ydwyt  yn  cadw  ei  orcbymynion,  loan  xiv.  lo ; 
yr  ydw}i:  yn  ymd]^ecnu  i  ryngu  ei  fodd  yn  mhob  petb.  Ni 
Wd  ein  hysbrydoedd  ni  yn  ddigonol  er  chwilio,  a  holi,  a 
pnrofi,  i  dd^od  à'r  mater  mawr  hwn  i'r  goleu,  heb  gynorthwy 
yr  TflbiTd  Qlftn.  Y  mae  yr  ysbiyd  hwn  yn  cyd-dystiolaethu 
t'a  hysbryd  ni  ein  bod  ni  yn  blant  i  Dduw.  "A*rY»bryd 
yw  yr  hwn  sydd  yn  tystiolaethu,  oblegyd  yr  Ysbryd  sydd 
wirionedd."  "  Os  tystiolaeth  dynion  ydym  yn  ei  derb^Ti, 
y  mae  tystiolaeth  Duw  yn  fwy.    Eithi-  fel  y  mae  yn  ysgrifen- 


Digitized  by  Google 


146  HUNAN-TMHOLIAD 

edig,  Ni  welodd  llygad,  ae  ni  chhrwodd  clust,  ac  ni  ddaeth.  i 
galon  dyn,  y  pethau  a  ddarpaxodd  Duw  ír  rbai  a'i  cajrant  e£ 
Eithr  Duw  aru  heglurodd  i  ni  trwy  ei  Tebryd;  canys  yr 
Yabryd  ^dd  yn  chwilio  pob  peth,  'íe,  dy&ion  beihau  Dnw 
hefyd.  Canys  pa  ddyn  a  edw3m  bethau  dyn,  ond  ysbryd  dyn 
yr  liwn  sydd  ynddo  ef  ?  Felly  hefyd  pethau  Duw  nid  edwyn 
neb  oud  Ysbryd  Duw.  A  nyni  a  dderbyiiiasom,  nid  ysbiyd 
y  byd,  ond  yr  Ysbryd  sydd  o  Dduw,  fel  y  gwypom  y  petbau 
a  rad-roddwvd  i  ni  aran  Dduw.  Y  rbai  yr  vdym  vn  eu  Uefaru 
hefyd,  uid  â'r  geiriau  a  ddysgir  gan  ddoethineb  dynol,  ond  a 
ddysgir  gan  yr  Ysbrj^d  Glân ;  gan  gydfamu  pethau  ysbrj^dol 
à  phethau  ysbrydol,"  lUiuf.  viii.  16;  1  loan  v.  6,  7,  8; 
1  Cor.  ii.  9 — 13.  Mae  v  crcdad\Ti  yn  tcimlo  anhawsderau 
mawi  ion  i  benderfynu  a  ydyw  yn  y  ffydd  ai  peidio,  yn  yr 
amgylchiadaucanlynol : — 

( 1 .)  Mewn  amser  o  ddarostyngiad  a  ebaledi.  Mae  rhai  yn 
galw  drwg  yn  dda,  ac  eraill  yn  galw  da  yn  ddrwg.  Bydd 
rhai  yn  cymeryd  cysgod  yn  lie  sylwedd^  ac  eraill  yn  o£dí  íòd 
sylwedd  yn  gysgod.  Mae  rhai  yn  pwyso  ar  seiliau  gan;  yr 
wyt  tithau  yn  amhea  gwirionedd  y  seuian  der  a  gwirioneddoL 
ÍÍm  rhai  yn  porthi  gan  grefydd;  yr  w^t  tithau  yn  amhea 
crcfy dd  ^y wir.  Bydd  rhai  yn  ymwresogi  wrth  dân  lliwiedig ; 
yr  wyt  tithan  yn  tafln  dwfr,  ac  yn  difiòdd  tân  Duw.  "  Welc 
chwi  oU  y  rhai  ydyeh  yn  eyneu  tân,  ac  yn  eieh  amgylehu  eich 
hunain  à  g^vreichion;  rhodiwch  wrth  lewyreli  eich  tân,  ac 
wrth  y  gwreichion  a  gyneuasoch.  0'm  llaw  i  ybydd  hyn  i 
chwi;  me^vn  goíid  y  gorweddwch,"  Esay  50.  11. 

(2.)  Mewn  amser  temtasiwn.  Mae  satan  yn  dweyd  yn 
anil  wrth  ddyn  fod  ei  holl  rasusau  yn  goimterfeits^  yn  arian 
ffugiol ;  ae  yn  dyfod  yn  y  blaen  à  Iluaws  o  resymau  i  brofi 
hyn.  Pa  resymau  bynag  a  ddygir  yn  y  blaen  gan  y  eredadyn 
i  broii  seiliau  ei  obaith,  y  mae  satan  yn  dyfod  à  rhai  cyfer^ 
byniol,  nes  gorthrechu  y  galon  wan,  a'i  durostwng  i  wadu  y 
cwbl.  Y  mae  y  dyn  yn  amheu  ei  raa,  ac  yn  cymeryd  plaid 
eatan  jn  ei  erbyn  ei  hun. 

(3.)  Mewn  amser  o  guddiadau  wyneb  Duw.  Mae  yn 
ftnmhosibl  darlien  mewn  tywyllwch;  er  gwisgo  y  speoM^  y 
mae  yn  rhaid  cael  goleu.  Tywyniad  wyneb  Duw  ddaw  à'r 
eredadyn  i  ddarllen  ei  hawl.  Mae  pob  peth  yn  dyfod  i'r 
amlwg  yn  ngoleuni  ei  wyneb  ef.  Mae  y  gras  oedd  yn  Uediii 
yn  nghudd  yn  dj^od  Vt  golwg  pan  bydd  yr  haul  mawr  yn 
tywynu.    Mae  y  lleuad  yn  cymeryd  benthyg  goleuni  yr 


Digitized  by  Google 


147 


liaiil,  ac  yiia  yn  goleuo  j  ddacar        wanaidd ;  y  mae  mewn 
bod  pan  nad  ydyin  ni  yn  ei  gweled;  ac  y  mae  rhaii  o  honi 
o'n  golwg  weithiau,  ond  nid  wedi  myned  <ir  goll :  daw  y  cwbl 
i'r  golwg  cto  wedi  y  sjmudir  pethau  oddiar  y  tfordd  ag  sydd 
rhyngoin  a  hi.    Mae  ífydd  yn  symud  mynyddoodd  oddiar  y 
ffordd.    Nid  yw  yr  hwn  sydd  yn  dywedyd,    Y  mae  Uew  ar 
y  ffordd,"  ac  to  ymrwystro,  ya  addas  i  fod  yn  fihvr  i  lesu 
Grist.   Nid  oedd  hwnw  gpnhwys  i  wlad  Canaan  ag  ocdd  yn 
o&ii  cewri.    Ysbryd  gwael  yw  cilio  o  ffjrdd  Duw  o  lierwydd 
anhawsderau.    Mae  anhawsderau  lawer,  fy  nghyfeillion,  ond 
nid  anmhosiblrwydd.   Mae  sicrwydd  ffydd  wedi  ei  feddianu 
yn  mhob  oes;  a  chan  fod  eiaill  wedi  Uwyddo,  pahara  na 
ellwch  chwithau?    Nid  yn  unig  y  mae  hyn  yn  bosibl,  ond 
lieíyd  y  mae  yn  wir  angenrheidiol.   Heb  hyn  nid  oes  ond 
ychjdig  o  gysnr  eteíyàà,   Nid  y w  yn  ddigon  i  wybod  fod 
Onrtyn  "^^uredwr,  eithr  yn  mae  y  rhaid  gwprbod  fod  Crist 
yn  UVaredwr  i  ni.   Nid  yw  Crist  yn  gysm  i  chwi  00  nad 
ydych  yn  deall  ei  fod  yn  Grist  i  cnwi.    Nis  gellwoh  dynu 
nn  cysur  o  hono  yn  angau  heb  i  chwi  wybod  eich  bod  yn 
credu  ynddo.    Ond  os  ydycli  yn  deall  eicli  bod  yn  credu 
jnddo,  y  mae  efe,  a  liuU  addewidion  y  Bibi  ynddo,  *'yn  ie  ac 
yn  Amen'*  yn.  eich  aros  i^ch  gwneyd  yn  ddcd\\ydd.    Os  un- 
waith  y  gellwch  ddyfod       mater  hwn  i  eglurdeb,  gcllwch 
edrych  dros  yr  holl  addewâdion  fel  deeds  eicL  etifeddiaeth. 
Y  mae  yr  addewid  hon,  a*r  un  acw,  a'r  un  draw,  ie,  y  mae  y 
cwbl  }Ti  eiddom  ni.    Y  mae  Duw  yn  eiddom,  y  mae  Crist 
yn  eiddom  }ti  yc  hyn  oll  ydyw :  yn  ei  fy wyd,  yn  ei  ddyodd- 
efiadau,  yn  ei  weddiau,  yn  ei  angau,  yn  ei  waed,  yn  ei 
adg^-fodiad,  yn  ei  ddyrchafiad,  yn  ei  eiriolaeth  ^-n  y  neíl 
Bendigedig,  nynji  biau  y  cwbl;  **y  mae  pob  peth  yn  eiddom 
ni."    O  fy  enaid,  ni  wyddost  dy  goUed  o  herwydd  esgeiduso 
gwneyd  dy  hawl  yn  eglur.  Profwch  eiohhawl,  fy  nghyíeillion, 
ir  etífeddiaeth  anllygiedig.    Mae  yn  rbaid  i  chwi  fyw  a 
marw  yn  ddigysur  os  na  fyddwch  byw  mewn  llafiir  i  broâ 
eichhawL 

Y  mae  Uawer  yn  byw  mewn  o&  dros  eu  b}nív}  dau,  ac  vn 
marw  yn  annghysurus,  o  herwydd  peidio  taflu  mwy  o  lanir 
iV  crefydd,  er  cael  pethau  i  dir  mwy  goleu ;  yn  ymfoddloni 

•r  wreichionen  yn  lie  filam.  Yr  ydych  yn  ymfoddloni  ar 
Awarter  hwyliau  mcwu  bywyd,  eto  yn  dymimo  am  lawn 
Hwyliau  wvúi  farw,  i  gael  mpied  i  luewu  i  bortliladd  y  11  cf- 
oedd  mewn  /uU  mil  be/ore  a  Jair  wind.  Fel  hyn  y  niac  Uawer 


Digitized  by  Google 


148  HUXAN-YAIHOLIAD 

}Ti  csgculuso  y  Uafur  mcwn  bywyd  sydd  yn  anj^enrlieidlol  i 
feddianu  y  pethuu  hyn,  ac  cto  ya  yinddibynu  Ilawer  ar  ei 
gael  yn  augau.  Mac  hyn  yn  bcryp^lus,  fy  nfçhyfeillion;  cr  y 
gellir  bod  yn  ddyop^el,  ond  ni  ellir  bod  yi\  «ijomiíbrddus.  Mae 
Uawcr  yn  mcddwl  tod  perygl  i  ni  p^ael  «icrwydd,  rhag  i  hyny 
ein  gwneyd  yn  ddibris,  yn  ddiotal,  ac  yn  sognrllyd  dros 
woddill  ein  hovs.  Mae  hyn  yn  ^anisyniad  inaAvr.  Ein  sym- 
bylu  i  ufudd-dod  yw  yr  eífaith,  nid  ein  suo  i  gysgu.  Gwyb- 
ooaeth  o'ii  hawl  yn  Nghrist  a'n  g^-na  i  dreulio  ac  ymdreulio; 
Uosgi  allan,  nid  mygu  allftn.  Os  yn  fyw,  yn  fywiol;  yn 
rhydd-ewyllyswyr  yn  ngwasanaeth  yr  Arglwydd,  yn  ch^ysn 
ac  yn  cymcr^  d  poen  yn  y  winllan.  Athrawiaéth  Babyddol 
yw  dywedyd  fod  yr  adnabyddiaeth  hyn  yn  gwneyd  d^  yn 
e^iduB  yn  ei  ddyledswyddau.  A  ydyw  y  teithiwr  yn  arafa 
ei  gerddediad  am  ei  fod  yn  gwybod  ei  fod  ar  y  ffordd  íaim? 
Eich  cysur  yw  gwybod  eich  bod  ar  y  Uwybr  tmion  gartref,  a 
bod  pob  cam  yn  eich  trosglwyddo  yn  nes  i  d^  eich  Tad.  Yr 
ydych  yn  teimlo  hyír}'dwch  wrth  wybod  pob  peth  anúl,  ac  a 
ymfoddlonwch  i  fod  heb  adnabod  eich  hnnain?  Yrydyck 
yn  profi  }t  aur,  yr  arian,  y  decds;  a  phahani  na  phrofwch 
eich  hunain?  Nid  ydych  yn  e^nneryd  dim  ag  sydd  yn  werth 
rhyw  beth  }ni  ganiataol,  hcb  ei  broíi ;  ac  a  ydych  yn  foddlon 
ymgrogi  eich  hunain  rh^vng  ncfoedd  a  dacar,  fel  Absalom,  i 
heb  wybod  pa  un  ai  iV  nefoedd  neu  ufFern  y  disg^Tiwch  bjili?  | 
Os  nad  ydych,  holwch  eich  hxmain,  a  phroíwch  eich  hunain, 
a  ydych  yn  y  ffydd. 

1 .  Profwch  eich  hunain  wrth  air  yr  Arglw}'dd.  Cymcrwch 
hwn  yn  rheol ;  canys  y  Uyifr  santaidd  fydii  eich  p^a^^'f-lyír  yn  | 
y  dydd  diweddaf ;  os  na  ddcuwch  ato  yn  awr,  ato  y  bydd  }ti 
rhoid  i  chwi  ddyfod  o'r  diwedd.  Efe  a*ch  ceidw  neu  a'ch 
oondemnia  yn  y  dydd  diweddaf,  os  ydych  yn  alluog  i'w  daflu 
ymaith  yn  awr. 

2.  Profwch  eich  hunain  yn  wyneb  tystiolaeth  yr  holl  gred* 
inwyr,  ciyf  a  gwan.  Mae  rhai  yn  wan  yn  y  %dd,  ac  mae  yn 
rhaid  i  ni  gjTneiyd  profion  %dd  wan  fel  %dd  gref,  rhag  i 
ni  lethu  y  gwan.  Mae  y  &th  beth  a  ffydd,  ac  heb  sicrwydd  , 
%dd.  Çyfeiliomad  mawr  yw  cymeryd  yr  holl  brofion  oro- 
wrth  y  radd  uchaf  o  %dâ:  wrth  hyn  y  bydctis  yn  tafltt  míl- 
oedd  o  gredinwyr  gwirioneddol  i  golletlip^eth,  y  rhai  ydyiit 
yn  amddifad  o  sicrwydd.  Mae  yn  rhaid  i  ni  ^ynieryd  gofcl 
ar  y  ^*llin  yn  mygu,"  rhag  ei  ddiflPodd,  ar  un  llaw,  a  rhag 
porthi  tân  dyeithi-  ar  y  llaw  arall.    Mae  yn  rhaid  pcidio 


Digitized  by  Google 


X  YDYM  Y3Í  Y  TFYDD. 


149 


d^ifeni  y  credadyn  gwan,  na  chaloiiogi  y  rhagrithiwr  cryf, 
T  mae  yn  rhaid  cael  y  pethau  canlvnol: — 

(1.)  Argyhoeddiad  o  bechod  a  torueni,  yn  nghydag  anallu 
lioUol  i  waredu  ein  hmiam.  Ni  ddaw  neb  byth  at  Giist  nes 
y  teinilont  yr  angen  o  hono.  Treuliodd  y  wraig  â*r  dyferlif 
gWBed  y  cwbl  ag  oedd  \ti  ei  helw  cyn  dyfod  at  lesu;  a  i)he 
buasai  ganddi  swllt  arail  buas  ai  yn  debyfj^  o  edrych  aiu  uu 
cracli-feddyg  ychwaneg.  Nid  oes  neb  yn  dyíbd  at  lesu  tra 
fyddo  swllt  yn  ci  boced:  tnieni  a  gwae  sydd  yn  dyfod  â 
chreadur  adref  at  Dduw.  Rhaid  ei  dori  oddiar  }t  hen  gyff 
yn  Ihrvr  cyu  ei  impio  i'r  newydd;  ei  daflu  oddiar  dywod  cya 
y  daw  i  orphwys  ar  y  graig.  *'Ah,"  ebe  rhyw  un,  "y  mae 
yr  jTnatb-odd  yn  rhy  galed,  y  porth  yn  rhy  gul;  pwy  ali 
wrando?  pwy  ali  gymeryd  y  fatk  iau?  a  phwy  ali  fj-ned  i 
mewn  trwy  borth  mor  gyfyng?  Beth!  dj-nion  i  edrych  ar 
eu  tnieni,  i  ymwadu  à  hwy  eu  hunain,  tynu  y  lly^ad  deheu, 
ypleser  anwylaf  yn  y  byd!'*  ¥j  enaid,  os  ydwyt  wedi  dy 
aigyhoeddi  o  bechod  nid  oes  dim  yn  rhy  galed  i'w  wneyd, 
ood  cael  tnigaredd.  Pa  gyffeiriau  sydd  yn  ch^yerw  iV  claf, 
06  bydd  gobaith  gwellhad  trwyddynt?  Pa  a&el  sydd  yn  rhy 
galed  i  godi  dyn,  pan  yn  boddi,  i'r  Ian  o'r  dwfr?  Pa  delerau 
s^dd  yn  rhy  galed  i  beòhadur  yn  yr  olwg  ar  ei  dmeni,  ond 
uano  bytii  gan  ei  Famwrí  Mae  yn  gwaeddi  yn  groch, 
pan  }Ti  y  teimlad  o'r  sefyllía  hon,  "Bywyd,  bywyd,  ar  ryw 
delerau ;  Crist,  trugaredd,  iachawdwriaeth,  diangfa  i*r  enaid 
Aag  tàn  ufFern,  sercli  colli  yfraich,  ylly^^ad,  y  pcn,  y  bywyd; 
diangfa  ar  y  telerau  a  fyno  Duw."  Y  pethau  hyn  sydd  yn 
hollol  ddiwerth  i  dd^-n  heb  ci  argyhoeddi.  Gwnaotli  y  rhai 
a  wahoddasid  yn  ysgath  o'r  ddarpariaeth ;  yr  oedd  ganddynt 
hwy  ryw  beth  gwell  mewn  golwg.  Yr  oedd  ychain  gan 
tin  yn  fwy  na*r  enaid,  y  wraig  gan  y  nesaf,  y  tyddyn  gan  y 
Uall.  Y  peth  hawKaf  i'w  golli  o  bob  peth  yw  enaid,  í^an 
dd\Ti  yn  byw  nicwn  tywyllwch.  Vyvy  gymcr  draíít  rth  i  gadw 
dim,  os  na  fydd  argyhoeddedig  o'i  werth?  Y  rliai  sydd 
yn  glaf,  ac  yn  teimlo  eu  dolur,  yn  unig  sydd  ag  eisiau  medd- 
yg»  J  clwyfíis  sj^dd  yn  gwaeddi  am  blastr,  y  Uwji^hog  sydd 
ag  eisiau  esmwythad,  y  tlawd  sydd  ag  eisiau  e^-foeth  y  nef- 
oedd.  Pan  mewn  carehar  y  gwelir  gwerth  maddeuant,  mewn 
tnieni  y  gfwerthfawrogir  trugaredd,  mc^vn  coUedigaeth  y  mae 
Ceidwad  yn  dyfod  o  uchel  bris.  Nis  gwelweh  werth  yn 
Nghrist  byd  nes  y  teimlocb  ei  eisiau;  yna  y  mae  yn  dyfod 
yn  bttuif,  yn  rhagoii  ar  ddeng  miL   Mae  y  ddeddf  yn  dyfod 


Digitized  by  Google 


X 


150  HTTXAN-TMHOLIAD 

yn  ysgolfeistr,  yn  athraw  i  ni  at  Grist;  yn  ein  bargyhoeddi 

0  bechodf  ac  yn  einkchio  oddiwrth  bechod,  nes  yr  ydymjA 
ffbí  rhag  ein  pediodau  i  f}'uydd  Sion;  oddiwrth  y  g}'â:aitii 
at  yr  efengyl,  ac  oddiwrth  Moeea  at  Qrist. 

Y  mae  Duw  yn  gwded  digon  yo  nghyflawnder  Crist  i 
arbed  am  byth  bain>  a  ddelo  yno.  Deweh  yn  y  blaen,  ff 
ngh}'feillion ;  fFowch  oddiwrth  eich  pechodau  at  waed  y  groes; 
y  mac  yiua  berffeithrwydd  digon  mawr  i  guddio  aninher- 
ífeithrwydd  y  credinwyr  i  dragj^yddoldeb.  *'Cany.s  y  gyí- 
raith  sydd  yn  g^vneiithur  dynion  â  gwendid  ynddynt  yn 
arch-offeiriaid :  viúir  gair  y  11  w,  yr  hwn  a  fii  wetli  y  gyfraith, 
sydd  yn  gwncuthur  y  Mab,  yr  hwn  a  bertíbithiwyd  yn  dra- 
gywydd,"  Heb.  vii.  28.  Mac  y  Tad  yn  gweled  digon  yn  y 
Mab,  yr  hwn  a  berffoitliiwyd  yn  dragywydd,  gogj^fcr  a 
phechod  yn  ei  holl  ysgelerder  anteidrol  a  thrag^^wyddol.  Bydd 
pechod  yn  bla  tragywyddol,  o.ddieithr  ei  ddileu  yn  mher- 
fioithrwydd  Crist.  Yr  ydym  wedi  pechu  yn  erbyn  yr  An- 
feidrol,  a  buascm  wedi  ei  ddifodi,  pe  gallasem;  felly  y  mae 
anfeidroldeb  a  thragywyddoldeb  o  ddrwg  mewn  pechod. 
Cospedigaeth  dragywyddol  sydd  yn  uifem  am  bechodau  a 
gyflawnwyd  mewn  amser.  Ond,  bendigedig  yn  oes  oesoedd, 
nid  oes  digon  mewn  anfeidroldeb  a  thragy wyddoldeb  o  beeka 

1  sychu  i  fyny  ífynonell  cyfiawnder  yr  Arglwydd  lesa.  "An- 
chwiliadwy  olnd  Crist!"  Dyma  wérth  nas  gall  y  ff^dd  gr}&f 
ddimad,  na'r  pechodau  mwyaf  sychu.  Diolch,  md  yn  imíg 
y  mae  y  cyfiawnder  hwn  ^  ddi^n,  ond  y  mae  yn  rhad.  Tr 
hyn  oll  y  mae  y  Tad  yn  ei  roddi  i  mi  a  ddaw  ataf,  a'r  hwn  a 
ddel  ataf  fi,  nis  bwriaf  ef  allan  ddim,"  loau  vi.  37.  Y  mae 
ííydd  yn  rhedeg  i'w  fieichiau  agored,  gan  wacddi,  cymer 
drugaredd  arnaf;"  fel  plent>Ti  yn  rhedeg  lucwn  ofn  rhag  i 
rhpT  berygl  mawr  i  freichiau  tad.  Mae  ffydd  yn  c^  dio  >n 
Ngliiist  fel  dyn  pan  yn  suddo  yn  y  dwfr,  yn  y^naíiyd  â'i  holl 
egni  yn  y  brigyn,  neu  y  peth  Icbycaf  iV  achnb.  Mae  y 
pechadur  yn  ífoi  rhag  y  gyfraith  i  freichiau  a  m}Tiwes  ein 
hanwyl  Icsu,  gan  wacddi,  "'Achub  fi,  daifu  ain  danaf:' 

'  cudd  íi  yn  }t  agcn  sydd  yn  y  graig yn  y  ddinas  uoddia  i 
rhag  dialydd  y  gwaed."  ' 

Y  mae  y  dymuniadau  yn  gryfion,  eithr  y  mwynhad  sydd 
yn  wan;  eto  y  mae  penderfyniad  i  lynu  wrth  Grist,  ac  ofh  ar  j 
yrim  pryd  y  gwrthodir  ef    Mae  yr  enaid  yn  hoffi  y  Gwar- 
edwr,  ond  yn  ei  weled  yn  rhy  dda  ac  yn  rhy  fawr  iddo  ef. 
Mae  yn  dywedyd,  "Nid  wyf  deilwng/'  er  hyny  yn  ymborthi 


Digitized  by  Google 


A  YDYM  YN  Y  FFYDD 


151 


jclijdig  ar  yr  un  pxyd  ar  y  Uo  pasgedig.  Mae  efe  yn  wan, 
fel  nas  gall  wneyd  dim,  ac  eta  yu  dyxmmo  gwne}  d  y  cwbl. 
Ob  nad  oes  ganddo  wybodaeth  na  gallu,  y  mae  ganddo  (hh/- 
mmiadaii.  Os  ydycli  am  wybod  a  ocs  genych  ffydd  ai  peidio, 
jmchwiliwch  a  ydyw  Duw  wcdi  gweithio  ynoch  deimlad  o*cli 
pechadurusrwydd ;  a  ydych  yn  deiniladwy  am  yr  angcn  am 
gjilawndcr  Crist  i'ch  achub?  A  oes  genyeh  ddyiniiniadau 
Clyfion  am  Grist?  a  ydych  yn  ceisio  fíbi  ato  bob  dydd  am 
gysfjod?  Mae  graddau,  cbwi  welwcb,  mewn  ffydd;  rhai  yn 
grjf  a  rhai  yn  wan;  eto  y  mae  pawb  }ti  gywir  a  gwirion- 
eddoJ.  *'Y  rhai  a  gawsant  f^yffelyb  werthfawr  íiydda  ninau, 
ttwy  gyfiawnder  ein  Duw  ni,  a'n  Hachubwr  lesu  Grist»** 
2  Pedr  i.  1.  Yr  un  o  ran  natur,  nid  maintioK.  Yr  yàym  yn 
darllen  ara  ffydd  wan :  "  Chwi  o  ychydig  ffydd ac  am  £^dd 
gref:  ^'MawT  yw  dy  ffydd/'  Nid  yw  pawb  d3mioii  yr  un 
oedbran,  o*r  un  maint,  nac  oV  nn  cryíder.  Nid  yw  yr  holl 
bremmyr  un  hyd;  felly  nid  yw  yr  boll  gredinwyr  yv  \m 
cymaint  mewn  £^rdd  yn  Nghnst.  Mae  rluu  babanod,  rbai 
dynion  ieuaine,  a  rhai  hemSgwyr  yn  Nghríst.  Mae  y  ffjrdd 
iranaf  yn  foddlon  i  gymeryd  Crist  ar  delerau  yr  efengyl  yn  y 
ewbl  ag  ydyw;  i  roddi  ufiidd-dod  iddo  yn  gystal  a  duãSiel 
iadutwdwnaeth  ganddo;  i  wasanaethu  ^^n  gystal  a  derbyn 
Aagorfreintiau ;  glynu  wrtb  ddyledswyddau  yn  g}'stal  a  der- 
byn trugareddau.  Os  trcngaí',  mi  drcngaf  wrth  dy  dracd. 
Mae  Ilawer  ani  gael  gafael  ar  Waredwr  i'w  cadw  rhap^  uffem, 
oiid  nid  rhag  pechodau;  eu  gwaredu  rhag  peryglou,  iiid  eu 
santeiddio ;  eu  gwneyd  yn  ddedw^^dd,  nid  yn  lân ;  i  faddeu 
eu  pechodau,  nid  eu  golohi  oddiwrth  aflendid;  cael  y  gogon- 
iant,  nid  y  ^ra.s.  Eithr  y  mae  y  credadjTi  gwan  yn  dywedyd 
gyda  Dafydd,  nid  311  vinig,  "Cudd  dy  wyneb  rhag  fy  mhech- 
odau;"  ond  hefyd,  "Crea  galon  làn  ynof,  O  Dduw,  ac  adnew- 
ydda  ysbryd  uniawn  o'mmewn/'  Yr  oedd  Balaani  yn  dymuno 
marw  o  farw^olaetb  yr  uniawn,"  a  bod  ei  ddiwedd  fel  yr 
eiddo  yntau.  Eithr  y  mae  y  credadyn  gpraíiaf  yn  y  greadig- 
scth  zm  fyw  a  marw  gyda'r  eyfiawn, 

(2.)  Yr  ail  wahaniaeth  sydd  rhwng  y  rhagritbiwr  a'r  cred^ 
adyn  gwari,  yw  bod  dymumadau  crefyddol  y  rhagrithiwr  yn 
ddarfodedig,  nid  yn  barhaus.  Dymuna  feddianu  Crist  yn 
mewn  gondian  ac  ystormydd  cydwybod,  eitfar  yn 
gyda'r  amgylchiadan.  Mae  dymuniadau  y  credadyn» 
er  yn  wan,  yn  barhaus.  "Yn  ymestyn  hyd  adgyfodiad  y 
meirw.** 


Digitized  by 


153  HUKA.K-YMHOLIAD 

(3.)  Y  mae  dymuniadau  y  rhAgrithiwr  yn  wamal  ac  tr- 

wynebol.    Mae  jn  trm  gyàã  phob  peth;  yn  eael  ci  dafl»  a*i 

chwalu  gan  y  don.  Mac  y  credadyn  yn  angerddol;  ni  tbiy 
yii  ol  er  dim.  Fel  y  wraig  o  Ganaan,  yu  glyiiu  fwyfwy  cr  yr 
noll  guro  i  lawr.  "Nid  gweddus  cymeryd  bara  y  plant  a  i 
daflii  i'r  cwn.  Gwir,  Arglwydd ;  ond  y  mae  y  cwn  yn  cael  y 
briwsion."  Yr  wvf  fi  yn  foddlon  ar  v  briwsion  i^ydaV  cwn. 
Fy  nghyfeillion,  chwi  welwch  fod  newyn  yn  tori  trwy  bob 
petb  at  y  bara.  Dymnniad,  mewn  crodaciyn  pvan,  a  dyn 
trwy  fur  o  s^cryíí.  Mae  fel  cariad,  **yn  gryf  fel  angau;"  ac 
fel  svched  Dafydd  am  ddwfr  o  ífsTion  Bethlebem;  neu  ddv- 
muniad  Crist  yn  nghylch  bwyta  y  pasg  olaf.  Mi  a  cbwen- 
ychais  yn  fiiwr  ^yta  y  pasg  hwn  gyda  obwi  dyoddef  o 
nonof/'  Luc  xxii.  15.  Chwenycbiaa  cryf  oedd  hwn.  Bodd* 
lonir  dyrnuniadau  gwan  à  pkethau  bychain  wcitbiau.  Mae 
y  plentyn  yn  dymuno  y  fron,  a'r  fam  yn  rboddi  rhyw  degan 
vn  ei  law  i V  ddifyra,  a  thrwy  hynyei  Icmyddu  ar  y  pryd. 
Mae  diafól  yn  f^-nycb  yn  gosod  diw  nea  ryw  bleser  yn  llaw 
dyn,  i'r  dyben  o  dynu  ymaith  ei  ddyrnoniadau  oddiwrth. 
Ddaw;  ac  y  niae  yn  llwyddo  yn  aml  i  ddifyni,  a  Úurwj  hpy 
dynn  dymimiadau  yr  enaid  oddiwrth  yr  Ârglwyâd,  nea  ei 
wanychu  yn  ddiífimr.  Er  hyny,  nid  oes  dim  a  ddi^ona  ond 
y  pethau  a  ddymumr.  Y  mae  dymuniadau  gwirioneddol  yn 
dywedyd,  fel  Rachel,  "Dyro  i  mi  blant,  oiiide  )t  wyf  yn 
marw.*'  **D}to  Grist  i  mi,"  medd  yr  enaid,  *'onide  yr  wyf 
yn  trengu."  Mae  y  galon  yn  barod  i  lesmeirio  mewn  dy- 
muniadau aui  yr  Arglwydd  lesu.  Nid  oes  dim  ond  gras  a 
ddiwalla  ras. 

3.  Y  mae  íFydd,  er  yn  wan,  yn  llafurio  i  gjT-liaedd  ei 
dyminiiadau.  Oni  wna  efe  ddarllen,  gwylio,  gweddio,  ym- 
arfer  ei  him  i  dfhnvioldeb  yn  mliob  rhyw  fodd  i  e^yrhaedd 
hyn?  Mae  dyinuniadau  angerddol  am  Grist  yn  cjTiyrchu 
ymdrechipn  annghyâredinol  iV  feddianu.  ''Lliw  noa  yn  fjr 
agwely  y  ceisiais  yr  hwn  a  hoíFa  fy  enaid;  ceisiaia  ef,  ac  nis 
ceâôs,'*  ebe  yr  egiwys  yn  y  Caniadau.  "Codaf  yn  a^^T,  ac  âf 
o  amgylcli  y  ddiíias,  trwy  yr  hcolydd  a'r  ystrydoedd;  ceisiaf 
yr  hwn  a  hoffii  fy  enaid;  oeiaíaia  eí^  ao  ma  ceíkis.  Y  gwyl- 
wyr  y  rhai  a  aent  o  amgyleh  y  ddinaa  a'm  eawaant:  gofynus, 
A  welsoch  yr  hwn  sydd  hoff  gan  fy  enaid?  Nid  aethnxn  i 
nepell  oddiwrth^^t,  hyd  om  che^s  yr  hwn  sydd  hoff  gan  fy 
enaid:  deliaia  ef,  ac  nis  gollyngais,  hyd  oni  ddygais  ef  i  ^ 
fy  mam»  ac  i  ystafell  yr  hon  a'm  hymddyg,"  Cán.  iii.  1—4. 


Digilized  by  Google 


A  YDYU  YN  Y  FFYBD.  153 

4.  T  mae  ífyáãwaa  tb  oyawys  ynddi  vfuekMod.  Er  na, 
aH  hòni  hawl  jn  yr  addewidion,  eto  y  mae  yn  c^eidio  j 

gorchymynion ;  nid  y w  yn  gallu  cymeryd  gafáel  sicr  yn  y 
beodithion,  er  hyny  mae  yn  cam  y  gwasanaeth.  Er  nad  yw 
yn  ber£^th  sicr  a  y>v  y  Tad  wedi  rhoddi  ci  Fiib  yn  etifedd- 
iaeth  iddo,  eto  y  mae  g\;vybod  ei  fod  yn  ccisio  rlioddi  ei 
hun  i  Grist  bob  dydd.  Nid  yw  yn  gw^^bod  a  ydyw  Crist  yn 
ei  dderbyn  pan  y  mae  yn  ceisio  dyfod  ato ;  eto  y  mae  yn 
parbau  i  ddyfod.  Er  na  ali  ddyvvedyd  gyda  Mair,  "Fy. 
Ngwaredwr,"  gall  ddweyd  gyda  Thomas,  Fy  Arglwydd.. 
Mae  eisiau  ychwaneg  o  nertb  ar  ffydd  wnn  i  ynidaflu  i  freich- 
iau  Crist  am  aebubiaeth ;  y  mae  yn  parliau  i  fwrw  ei  liun 
wrth  ei  diaed  mewn  gwasanaetb.  Er  nad  oes  ganddi  olcuni 
ci/sitr,  eto  y  mae  yn  rhodio  wrth  oleuni  y  gorcbyniyiiion.  £r 
Jbeb  oleu  yr  haul,  eto  y  mae  yn  rhodio  wrth  dleu  y  ganwyll. 
Nid  oes  yr  un  ddyledswydd  grístionogol  UbA  yw  yn  dyrnuno 
rhodio  ynddi  a'i  chyâawni. 

6.  Y  mae  ffydd  wan  yn  suddo  mewn  galar  o  herwydd  ei 
gWieBdid.  Mae  yn  gwneyd  i  fyny  di£^g  gwt/bodaeth  mewn 
rfmostyngiad,  •  Mae  eíaiaa  mwy  o  wybodaeth,  neu  sicrwydd 
l^dd;  y  mae  petà  arwyddion,  ond  fod  y  pulse  yn  curo  yn 
iran.  Miae  yn  debyg  Tr  dyn  yn  yr  efengyl,  yn  dymimo  mewn 
dagmn  am  gynortnwyo  ei  anngbrediniaeth.  oymer  a&el 
•olafy  eanys  ni  fedmf  gymeryd  gafael  amai  ti.  Pletha,  O 
Âislwydd,  freicbiau  trugaredd  am  danaf,  y  rbai  nis  dadbletíiir 
b3rtii;  ie,  breiebiau  caria  d  tragywyddol,  y  rhai  nis  gallant 
bytli  yniajj^or !  Y  Duw  mawr,  bendithiaf  dy  enw  byth  atu 
ddyogelwcb  y  breiebiau  tragywyddol :  gwasg  íi  yn  dy  gol." 
Diolcb  1  y  mae  dysgwyliwr  gostjmgedig  TVTth  yr  Arglwydd 
p  well  na  beilcbion  y  byd.  ''Dysgw\diaf  am  yr  Aiglwydd; 
dysgwyl  fy  enaid;  ae  yn  ei  air  ef  y  gobeitbiaíV'  Sal.  cxxx.  5. 
Fy  mrodyr,  fe  ddaw  y  gwan  yn  gryf  yn  y  man,  ond  i  cbwi 
ddal  ati  am  dipyn  bacb. 

6.  Y  mae  santeiddnvj/dd  mewn  íFydd  wan.  "Eicb  sant- 
eiddiaf  ffydd,^'  Judas  20.  Mae  santeiddrwydd  calon  yn  lian- 
fodol  i  breswyliad  ffydd*  Mae  yr  enaid  yn  myned  o  dan 
lanbad  yn  ei  g^bl  oU,  ac  yn  cael  ei  wneyd  yn  drysordy  graa. 
Yn  ol  graddau  santeiddrwydd  y  mae  gweithrediad  pob  graa 
yn  yr  enaiiL  Fel  ffynon  a  fiBrydiau;  nid  yw  y  ffi:ydian  yn 
eodi  yn  uweh  naV  ffynon.  Er  bod  ííydd  yn  wan,  y  mae  yn 
eynyrchn  santeiddrwydd:  ynae  rbyngu  bodd  Duw  yn  ei 
nalor.    Nid  yw  y  pren  bychan  yn  dwyn  ctfmaint  o  ffirwyth 


Digitized  by  Google 


104 


HUNAN-YJiHOLIAD 


a'r  prcu  mawT,  cto  y  inue  yu  dwyn  ffrwyth,  a  flBnírytli  da 
hefyd. 

7.  Nid  yw  ffydd  wau  yn  ymjoddloni  mewn  gwendid.  Mac 
vu  vinorchostu  ac  vn  llafurio  ani  ychwanegiad  ncrth.  Mae 
y\\  tytu  yu  raddol  hefyd,  canys  y  mae  tyfiant  a  ch^niydd  yn 
ei  natur.  Mae  fel  y  baban,  "yu  chwenyehu  didwjll  laethy 
çrair,"  i'r  dybou  i  «j^ynyddu  tn\y^ddo  ef.  Mae  syched  am  fod 
vn  ddvn  yn  v  plent\ni,  ac  v  mac  svrhod  \^  y  cristion  i  fod 
fel  Crist.  Nid  yw  tiydd  jn  rhy  wau  i  ddymuno  bod  }ti  gr}l- 
ach,  a  sugno  bronau  gweinidogaeth  yr  efengyl.  Fel  hyn,  fy 
mradyr,  y  daw  y  pprai  yn  giyf,  y  dyn  bach  i'w  g^-flawn 
fiiintioli,  yr  "eiddil  yn  goncwerwr  mawr/'  Bendigedig  am 
obaitk  ymgyfarfod  "yn  imdeb £^dd,  a  gwybodaeth  Mab  Duw, 
y\\  yyr  peiiâdth,  at  fcsur  oedran  cyâawnder  Crist.  Fel  na 
byddom  mwyach  yn  blantos,  yn  bwhwman,  ac  yn  ein  cylcli- 
arwain  â  phob  awel  dysgeicjLLaeth,  trwy  hoced  dynion,  tmj 
gyfn\'ysdra,  i  gynllwyn  i  dwyllo:  eitlir  gan  fod  yn  gywnr 
mewn  cariad,  cynyddu  o  honom  iddo  ef  yn  mhob  peãi,  yr 
hwn  yw  y  Pen,  sef  Crist;  o*r  hwn  y  mae  yp  holl  gorph  wedi 
ei  gyd-jTngjTiiill  a'i  d-gysylltu  trwy  bob  cymal  cynaliaeth, 
yn  ol  y  nerthol  weilliiediad  yn  mesur  pob  rhan,  yn  gwneuthvr 
cynydd  y  corph,  i*w  adeiladu  ei  hmi  mewn  cariad/'  Eph. 
ít.  13—16. 

8.  Y  mae  mewn  ffydd  wau  ^Tiilyniad  diysp^og  wrth  Grist 
Mae  diftygion  gwelcd  yn  cacl  cu  gwueyd  i  lyuy  mcTNH  ym- 
lyniad.  Gofyuwch  i  ffydd,  íc,  ffydd  wau,  a  werth  hi  Grist 
aui  y  byd  h^^^l  a'i  holl  o^oniant?  Ah,  caech  ateb  buan  i 
hyny  yn  ddibetrus.  Dywedai  fod  un  Crist  yn  fw)^  o  werth 
na  deng  mil  o  fydocdd.  Y  mae  "cadw  eunid  rhag  angau,  a 
chuddio  Iluaws  o  b( chodau,"  yn  no:lvn  a"-  Amddiried  yn 
Nghrist;  ac  fe  gollir  yr  cuaid  anfarwol  byth  mewn  cysylltiaa 
à  mil  o  fydoedd.  Gan  hyny,  Crist  i  mi,  ao  eled  y  byd  jit 
dân.  Byddai  atebiad  ffydd  yn  lled  debyg  í  ateb  Naboth  i 
Ahab  }Ti  nghylch  y  winllan.  "Ac  Ahab  a  lefiirodd  T^Tth 
Naboth,  gan  ddywedyd,  Dyro  i  mi  dy  winllan,  fel  y  byddo  hi 
i  mi  yn  ardd  lysian,  canys  y  mae  hi  yn  agos  i*m  t^  i:  a  mi  a 
roddaf  i  ti  am  dani  hi  winllan  wcU  na  bi;  ncu,  os  da  fydd 
genyt,  rhoddaf  i  ti  ei  gwerth  bi  yn  arian.  Naboth  a  ddy- 
wedodd  wrth  Abab,  Na  ato  yr  Aiglwydd  i  mi  roddi  treftad- 
a«tb  fy  benafiaid  i  ti/'  1  Bren.  zzi.  2, 6.  Mae  rhy  w  fiith  o 
ffydd  amaeiol,  yr  bon  sydd  yn  ymglymu  gyda  cbrefydd  byd 
nes  deloprofedigaeth,  "eithr  yn  amser  profedigaetb  yn  oilio." 


▲  TBYM  YN  Y  FFYDD. 


lòã 


Fel  cciliog  y  ^r^Tit,  }t  liwn  sydd  wedi  ei  osod  ar  benau  tai 
i  droi  gyda  pliob  awel;  y  mac  h^vnw  weithiau  a'i  beii  tiiag 
yma,  ond  mor  gj^iited  ag  y  try  y  gwynt,  bydd  ci  beu  lie  y 
mae  ei  gjuffon  yn  awr.  Eitlir  y  mae  yn  nutiu*  ffydd,  bydded 
cyn  waned  ag  y  byddo,  i  jTiilynu  ^Trth  Grist  yn  wyiieb  pob 
temtashvn,  trwy  y  tew  ar  tenau,  hvd  y  diwcdd.  "Mi  a 
adwacn  dy  weithredoedd,"  ebc  Crist  wrtli  eí]^l^^TS  Philadclphia. 
"Wi'k\  rlioddais  ger  dy  fron  ddrws  agorcd,  ac  iii  ddiclion 
neb  ci  j^au:  canys  y  mae  genyt  ychydig  nerth,  a  thi  a  gedw- 
aist  fy  ngair,  ac  ni  wadaist  fy  enw,"  Dat.  iii.  8.  Mae  yn 
boaHú  i  ffydd  wan,  a  chryf  hefyd,  o  ran  bjniy,  gwympo  ara 
amser  o  flacn  temtasiynau,  fel  y  gwnaeth  P^dr  a  Uawer  eraill. 
Mae  nerth  llygredlp^actli  yn  gr^'f  iawn,  a  gall  orthrechu 
ffydd;  ond  y  mae  ffydd  yn  codi  ei  phen  eilwaith,  er  ci  churo 
i  lawr  ganwaith,  ac  fel  y  nodwydd,  yn  cyfeirio  Norih  Pole, 
Pddíwch  a  digaloni,  fy  anwyl  frodyr,  06  ydych  yn  weiniaid; 
canys — 

(1.)  Tmae  j  ladd  leiaf  o  wir  ffydd  yn  gadwedigol  yn 
gystal  a'ir  radd  fwjai.  "Canys  trwy  ras  j-r  ydych  yn  gadw- 
cdig,  trwy  ffydd  ;  a  hyny  nid  o  honoch  eich  hnnain:  rhodd 

Dttw  ydyw.  Nid  o  weithredoedd,  fel  nad  ymflfrostiai  neb. 
Canys  ei  waith  ef  ydyni,  wcdi  ein  creu  yn  Nghrist  lesu  i 
Weithredoedd  da,  y  rhai  a  ddarparodd  Duw,  fel  y  rhodiein  ni 
ynddyiit,"  Eph.  ii.  8 — 10.  Mae  y  wreichionen  yn  dân  mor 
berífaith  a*r  fíiamau  svdd  yn  llosg;!  i  entrvch  a\\'yr :  v  mae  y 
dyferyn  yn  ddwfr  mor  wirioneddol  a'r  tírydiau  cryíion,  neu 
y  moroedd  Uydain.  Felly  mac  ffydd,  cr  yn  wan,  mor  wirion- 
eddol a  chadwedijíol  a'r  un  fwyaf  yn  y  byd ;  y  mae  cadwedifij- 
aeth  yn  gyhTnedig  wrthi.  Beudigedig,  dyma  le  i'r  gwan 
gael  tipyn  o'i  anadl  ar  y  rhiwiaii. 

Èr  bod  ffydd  yn  wan,  y  mae  yn  cynyddu.  Y  mae 
gweithredoedd  Dnw  mewn  natur  a  gras  yn  gyffiredin  o  dde- 
chrcuad  bychan,  ac  yn  m3n^ed  rhagddynt  mewn  cynydd 
graddol.  Maent  wedi  eii  creu  i  g}iiydaa.  Fe  welwyd  y 
gedrwydden  uchaf  un  diwmod  yn  Mgyn  gwan.  G  welwyd  y 
tóerwen  gadamaf  yn  Nghymru  yn  fesen  dyner.  Mae  y  tàn 
mwyaf  a  welwyd,  fe  aliai,  wedi  ei  gyneu  gan  y  wreichionen 
leiaf.  Felly  íe  ddechieaodd  y  ffydd  i^nTaf  mewn  hedyn  bach; 
cynenwyd  tàn  na  ddifi^dd  byth  â  gwreichionen  fach  o  gariad 
•t  y  Qwaredwr.  Y  pethan  hyny  na  fvnriadodd  Duw  iddynt 
gynyddu,  fe*n  creodd  yn  berÉEÚth  ar  \m waith,  megys  haul, 
Moer,  to.;  eitèr  y  ibai  y  bwxiadodd  gynydd  iddynt  a  wnawd 


Digitized  by  Google 


yn  fyokaii.  T  mae  vr  Aighrydd  lesa  yn  eydmara  ífyãài*t 
pethau  hyny  ag  sydd  yn  cyrhaedd  per&iUirwYdd  tr^  y  j^yn- 


J 

Jlt 

LI 

^dd  leiaf  o  r  holl  nadau;  ond  wedi  iddo  dyíu,  mwyax  im  o  r 

liysiau  ydyw,  ac  y  mae  efe  yn  myned  yn  bren ;  fel  y  mae 
adar  y  nef  yn  dyíbd,  ao  iiythu  yi\  ei  gangau  ef,"  Mat. 
xiii.  31,  32.  Hed\^l  ywílydd,  fy  ughyfeillion,  ond  liedyn  yn 
tyíu,  a  liedyn  i  lod  yn  bren  mawr  yn  y  diwedd.  Na  ddi- 
galonwch  os  y w  fíydd  yn  wan ;  meithrinwch  bi :  mae  defnydd 
cynydd  yuddi.  Mae  yr  hedyn  mwstard,  er  cyn  Ucicd  ydyw, 
i  ledu  ei  gangenau,  ac  i  fod  yn  ddigon  mawr  i  roddi  cysgod  i 
boU  adar  y  nefoedd.    Diolcb,  mae  gobaith  ir  gwan  ei  ôydd! 

(3.)  Y  mae  ffydd,  or  yn  wan,  yn  ííui  íio  uudob  à  Givaredwr 
cryf.  Y  mao  yn  dytbd  ag  onaid  at  Grist,  yu  ei  impio  i  mewn 
iddo  ef;  yn  ei  wneyd  yn  aelod  o'i  gorpb  ef;  yn  gangen  yny 
winwyddea,  ac  y  mae  yn  tynu  rbmwedd  o'r  gwreiddyn  p 
gystal  a*r  gangen  fwyaf.  íi  yn  wan,  ymaemeTirn  cymundeb 
à  phetbau  cryfaf  Duw;  angan,  gwaed,  a  theilyngdod  ei 
anwyl  Fab.  Os  ydwyt  ti  yn  wan,  fy  nghy^aáll»  y  mae  Dnv 
yn  gadam;  os  yawyt  yn  anmlierffiáth,  y  mae  efe  yn  lân,  ae 
yn  glanhau ;  os  ydwyt  yn  dy wyll  ac  yn  anwybodus,  y  ma* 
efe  yn  oleuni  ac  jii  ddoethineb.  Mae  ei  bmrcíeb,  ei  ddoeth- 
ineb,  ei  allu,  íe,  ei  gwU  yn  eiddot  ti  trwy  ff^dd.  ThêfoUid 
kand  ean  tíe  Ãe  marriage  knoi — mae  y  Uaw  wan  yn  galh 
eylymu  y  cwlwm  priodaa.  Bendigedig!  y  mae  %dd  ww 
wedi  eylymu  cylymau  na  ddetyd  holl  alln  amaer  a  tkragy- 
wyddoldeb  hwynt  byth.  Y  mae  yn  ddyogel  genyf  na  lul 
nac  angau,  nac  einioes,  nac  an^; ylion,  na  th^-wysogaethau,  nt 
meddianau,  na  pliotbau  presenol,  na  phcthau  i  ddyfod,  nac 
ucbder,  na  dj-fnder,  nac  un  ereadur  arall,  oin  gwahanu  ni 
odciiwi  til  gariad  Dnw,  yr  liwn  Bydd  yn  Ngbrist  lesu  eifl 
Harglwydd,"  Khuf.  yiii.  38,  39. 

(4.)  Y  mae  gan  ffydd  wan  bawl  gj^flawn  yn  ngbariad  a 
boll  addewidion  Duw.  Mae  gwahaniaetb  rbwng  gwendid  ac 
angau;  ac  y  mae  gwabaniaotb  dirfawr  rhwng  ffydd  wan  ac 
amighrediniaeili;  ie,  y  mae  cyraaint  o  walianiaoth  rh)Tigddynt 
ag  sydd  rbwng  nofbedd  ac  uiiern.  Diolcbwcb  am  y  radd 
leiaf  o  wir  ffydd,  canys  aur  pur  ydyw;  ac  y  mae  bwnw  p 
wertbfawr,  bydded  eyn  Ueied  ag  y  byddo.  U  iê  the  puré 
metal — ^y  fetel  pur  ydyw.  Peidiwch  a  diystyru  yr  ycbydig 
am  nad  oea  genycb  lawer»  eitbr  marchnateweh  nea  yr  elo  y 


Digitized  by  Google 


t 


A  liUit  llí  Y  rPYDD.  157 

ddeat  yn  ddeg:  birjrtewdi,  a  chynyddweli.  byvbfta  a 
íydd  yn  fil,  a-r  gwael  yn  genedl  cref :  myfi  yr  Arglwydd  a 
bfjnmf  hyny  yn  ei  amaer/'  Eiay  iz.  22.  Beuach,  fy  mrodyr, 
ní  a  edrychwn  ychydig  ar  writhiediadan  fl^dd  yrç/;  a  gadawn 
yr  nn  wan  i  gynyddu. 

Y  mae  ffydd  gref  }ti  gosod  gicerth  uchel  iawn  ar  yr  Ar- 
glwydd lesu.  Y  mae  ífydd  wan  yn  c)  iianogi  o  Grist,  deall- 
wch,  eithr  heb  ddyfod  eto  i  roddi  y  fath  bris  annhraethadwy 
amo  ag  y  bydd  pan  y  daw  yn  gryfacb.  Mae  Crist  yn  codi 
mewn  bri  yn  y  meddwl  gyda  chynydd  ffydd.  Yn  ol  y  ffy^dd 
y  gwerthfawrogir  Crist.  Pob  gradd  o  gynydd  ar  ffydd,  y 
xnae  yr  Arglwydd  lesu  yn  codi  gi-add  yn  meddwl  y  pecliadur. 
"I  chwi  y  rhai  ydych  yn  credu  y  mae  yn  urddas;"  a  plia 
Í\\\2LÍ  y  credock  ynddo»  mwyaf  gwerth£ftwr  y  bydd  gan  eick 
ttwidian* 

T  mae  ffydd  fawr  yn  codi  Crist  yn  yr  enaid  nwehlaw  cjwh 
wm,  dedwyddwch,  golud,  pertbynasau,  'ie»  holl  uchder  j 
bywyd  hwn,  a'r  hwn  a  fydd  hefyd.  Nid  oes  dim  ar  y  ddaear 
M>  Gmt,  nm  dim  yn  y  neíòedd  heb  Grist.  Crist  yn  gyntaf, 
|ob  peth  arall  wedi  hyny.  "Pwy  sydd  genyf  fi  yn  y  n^oedd 
oad  ^di?  ao  ar  y  ddaear  ni  ewyllysiaig  neb  gyda  thydi." 
^Nesan.  at  Dduw  svdd  dda  i  mi ;  yn  yr  Arglwydd  Ddaw  y 
goiodais  fy  ngobaitn,  i  draetku  dy  hoU  weitliredoedd,''  liae 
Wfàà  gref  yn  gweled  yn  glir  hoU  ddefiiyddian  dedwyddwch 
yn  yr  Arglwydd  lesu.  Eithr  y  pethau  oedd  elw  i  mi,  y 
rhai  hyny  a  gj  frifais  i  yn  golled  er  mwyn  Crist.  K,  yn  ddi- 
amlieu,  yr  wyf  hefyd  cyíHf  pob  peth  yn  gollcd,  o  herwy  dd 
ardderchawgrwydd  gwybodaeth  Crist  lesu  fy  Arglwy^dd;  er 
mwyn  yr  hi^Ti  y'm  eolled^yd  y^l  mhob  peth,  ao  yr  wyf  yn  eu 
cyfiif  yn  dom  fel  yr  ynillwyd*  Grist.  Ac  y'm  ceir  ynddo  ef 
ieb  fy  ngh^-fiawnder  fy  hun,  yr  hwn  sydd  oV  gyfraith,  ond 
yr  hwn  sycíd  trwy  ffydd  Crist,  sef  y  cyfiawndcr  sydd  o  Dduw 
tViYY  ffydd.  Fel  yr  adnabyddwyf  ef,  a  ^n-ym  ci  ad":yl'o(liad 
ef,  a  chymdeithas  ei  ddyoddehadau  ef,  gan  ibd  wedi  íy  ughyd- 
iurfio  à'i  farwolaeth  ef,"  Phil.  iii,  7—10. 

T  mae  ^dd  gref  yn  c^yrchu  yn  js  enaid  deimlad  ciyf 
tfr  angen  am  Grist,  a  theimlad  cr^^f  o  angen  yn  gwasga  yn 
giyf  at  yr  Hwn  yn  unig  ali  ddiwallu.  Fel  y  mae  yr  enaid 
ya  gweled  euogrwrdd  ynddo  ei  hun,  y  mae  yn  gweled  hefyd 
Jf  ttkgenrheid^ryad  am  gyfiawnhad  trwy  ifydd  yn  Nghrist 
leso.  Pan  y  mae  yn  gweled  halogedigaeth,  y  mae  hefyd  yn 
gwded  angen  y  ''gwaed  sydd  yn  ^\xvàaeai  oddiwrth  bob 


Digitized  by  Google 


158 


HUXAX-TMHOLIJLD 


peefaocL"  Pan  j  mae  yn  edryeh,  ac  yn  canfod  grym  pediod, 
y  mae  yn  ymdduied  fwyfwy  yu  n^ym  Gríst  Pan  y  gwdir 
yn  oleu  naid  oes  dim  ond  marw  i  bob  tragywyddoidéb  liéb 
Gnst,  y  mae  yn  rhaid  fod  pris  uebel  yn  eael  ei  xoddiar 
Geidwad  yn  yr  olygfo  bono.  Y  mae  ffjrdd  toan  yn  adnabod 
Crist,  ond  j  mae  gan  íFydd  gref  wybodaeth  mwy  perffidtli  o 
houo.  Mac  yn  wir  mai  nid  gwifhodaeth  o  bethau  sydd  yn  eu 
gwneyd  yn  wertliíuwr;  yr  oeddynt  yr  un  mor  werthfawr  cyu 
i  ni  wybod  am  dariATit :  eithr  gwybodaeth  o  honynt  sydd  yn  eu 
gwneyd  yn  werthíuwr  i  ni.  Gall  fod  tlysau  yn  nwydaw  d)Ti 
anwybodus.  eithr  nid  ydyw  efe  yn  eu  gwerthfawrogi  am  na 
wyr  eu  gwerth.  Ond  pan  y  delo  yr  un  pethau  i  dd\\-ylaw  y 
g^ybodus,  y  niaent  yn  cael  y  goíal  a'r  pareh  mwyaf;  fcUy 
adnabod  Crist  sydd  vn  ei  wnevd  yn  werth  anmhrisiadwv  i  r 
cnaid.  Yr  ydyck  yn  gweled  fod  i  chwi  ran  ynddo,  a  hono 
yn  etiíeddiaeth  dia^gywyddol,  am  hyny  yr  ydych  yn  rbwymo 
loddi  pris  ncbel  amo.  Cael  Crist  y  w  cael  pob  peth ;  ei  goIH 
yw  coUi  y  cwbL  Er  nad  y w  Crist  beddyw  yn  werth  dim  gaa 
filoedd,  y  mae  ^-n  werth  anfeicb-ol  yn  ngolwg  y  rbai  oll  ag 
sydd  yn  ei  feddianu ;  a  pha  fiyyaf  y  ffydd,  mwyaf  y  gwerlil 
sydd  mewn  Ceidwad.  Y  mae  Crist  i  fdoedd  yn  nghndd  o  dan 
ryw  dwmpatb  o  dywod;  eithr  y  mae  %dd  yn  troi  j,rubbÍ8h 
ymaith,  yn  symud  yr  boll  sorod  oddiar  y  ffonld,  ac  yn  eanfod 
y  W3rthien  aur,  y  cyíbetb  tragy>y}ddol  yno.  Y  mae  yn 
eanfod  Crist,  ac  yn  gallu  dywedyd  yn  yr  olwg  amo,  Y  mae 
efe  yn  eiddo  i  mi  yn  èi  gwbL  Myfi  biau  ei  g^  fíawnder— 
d}Tia  fy  nillad  i ;  myfi  biau  y  golndoedd  gras  sydd  yn  drysor- 
cdig  ynddo — dyna  íV  nghyfocth  i  aiu  diagywyddoldeb;  myíi 
biau  ei  ogoniant — dyua  fy  nefoedd  i;  íe,  myíi  a  i  piau  cf  ei  hun 
a'r  cwbl  fedd."  Gogoniant!  *'Fy  anwylyd  sydd  eiddo  fi, 
a  minau  yn  eiddo  yntau,"  Can.  ii.  16.  Bellach,  gadewch  i 
ni  sylwi  ar  rai  o'r  arwyddion  o  fod  Crist  yn  werthíawr  gan 
ein  heneidiau. 

1.  Y  mae  dynion  yn  cymeryd  poen  yn  nghylch  y  pethau  y 
maeiít  yn  eu  gwcrthfa^\■rogi.  Nid  oes  dim  yn  ormod  iV 
wneyd,  fy  nghyfeillion,  i  enill  Crist,  na  dim  yn  ormod  i'w 
wneyd  er  talu  parch  iddo»  wedi  ei  enill. 

2.  Ymfoddlonir  i  goUi  y  ewbl  er  mwyn  Crist»  os  bydd 
galwad.  Nis  gwerthfawrogir  yr  Arglwydd  lesu  oU»  os  na 
werthfawrogir  ef  uwelilaw  y  cwbL 

3.  Nid  oes  byth  digon  o  Grist  gan  y  rbai  sydd  yn  ei  wir 
werth&wrogi.   Y  maent  am  yfèá  rbagor,  ao  wrUi  yfi^  yn 


Digitized  by  Google 


A  TDTM  YN  Y  FFYDD 


109 


Sfcliedu  fwyfwy,  nes yfed  gydag  ef  yn  dragy wj  cld  yn  nHeytnaB 
Befoedd.  Mae  yr  hoU  ymddygiad  yn  pri^  a  oes  gcnyni  wir 
iNurch  Tr  Arghvydd  lesu.  Os  nad  ydych  yn  cymeryd  poen 
iVâcrhau  yn  eiddo  i  chwi,  ac  yn  fbddlon  i  ymadaw  â'r 
owW  cr  mwyn  ei  gadw,  nid  ydych  yn  eiddo  iddo. 

4,  Os  ydyw  yn  werth/atvr,  v  mae  vn  werthfaw  i  ffyd, 
Nid  yn  unig  yn  werthfawr  yn  ei  berson  a4  waed,  ond  hefyd 
ynei  lywodraeth,  ei  ddeddfau,  a'i  wirionedd.  Nid  ydym  i 
dynu  allan  rai  pethau  yn  Nghrist,  a  gwi'thod  y  Ucill ;  y  mac 
yr  oll  o  Grist  yn  wertlifawr  i*r  hw  u  sydd  yn  ei  f?aiii,  ac  nid 
oes  dim  i'w  wrthod.  Mae  y  g^ir  gristion  wedi  gwcled 
cymaint  o  ardderchawgrwydd  yn  ngwirionedd  Crist,  fel  y  mae 
wedi  anturio  a  pheryglu  y  cwbl  yn  hytrach  nag  aberthu  un 
o'r  gwiiioneddau  hyn.  Llawcr  o'r  saint,  jn  nyddiau  Mari 
waedlyd,  a  anturiasant  i  golledígaeth  mewn  byd  amserol,  er 
mwyn  cadw  gwiiionedd  Orist,  a  byw  yn  dragjnvyddol  drwy- 
ddynt.  Y  mae  yn  rhaid  peidio  a  phlygu  i*r  ddelw  aur,  os 
bydd  Duw  yn  dyweyd  wrthyeh  am  beidio.  Os  ydych  yn 
^yf  yn  y  ffydd,  yr  ydych  yn  gryf  ya  mhob  gras  arçll;  os  yn 
wan  mewn  ffyàá^  yn  wan  yn  mhob  peth.  Y  mae  oryfder' 
%dd  yn  gweinjrddu  nerth  i  bob  dawn  yslwydoL 

(1.)  Y  inae  i  ffydd  çref  aerohiadau  cr^Mion.  Pa  fvryaf  y 
fiydd,  mwyaf  a  gamyddir  o  <^;oniant  ao  ardderchawgrwydd 
yn  }T  Arglwydd  lesu.  Mae  ffyáá  wan  yn  gweled  Grist  fel 
mewn  ystafeU  gnl,  yn  debyg  fel  yr  ydym  yn  gweled  darliui 
o*rbyd;  eithr  y  mae  f^da  gref  yn  ei  weled  fel  yr  ydym  yn 
gweled  y  byd  hwn,  yn  fwy  tebyg  iddo  ei  hunan.    Mae  yr 

1    ^tygí^      í"^^  y  goltni  a  chlir.  Y  mae  llygaid  íFydd  fel  gwydryn 

I  llosp^edig,  pan  yii  cdrych  ar  ogoniuiit  Crist,  ac  yn  gosod  y 
galou  hefyd  ar  dân  o  gariad  ato. 

(2.)  Y  mae  gan  ffydd  gref  sicricydd  cn-f.  Mae  yn  teimlo 
nid  yn  unig  fod  Crist  yTi  werth  anfeidrol,  ond  hefyd  fod  y 
gwerth  anfeidiol  hwnw  yn  feddiant  sicr.  Mae  meddiant  yn 
sail  cariad  yn  gy.stal  a  gogoniant.  Yr  ydym  yn  caru  ein 
gTi\Tagedd  a'n  plant  yn  fwy,  o  gymaint  mai  ein  meddiant  ni 
ydjut.  Nid  oes  dim  gwaith  dros  Grist  yn  rhy  galed  i  gariad 
ei  wneyd ;  braidd  y  mae  cariad  yn  adnabod  caled-waith.  Nid 

I  oedd  Jacob  yn  gweled  y  blyniyddoedd  yn  ddim  y  gwasan- 
aethodd  am  Rachel.   Nid  oedd  yr  amser  yn  hir,  na'r  g^^aith 

I  yadrwm;  yr  oedd  y  beichiau  yn  ysgafn,  canys  yr  ydoedd  yn 
ei  cbaru.  "A  Jacob  a  hoífodd  Rahel,  ac  a  ddj^edodd,  Mi 
a'ih  wasanaethaf  di  saith  mlynedd  am  Eahel,  dy  ferch  ieu<« 


Digitized  by  Google 


160 


HirirAK-TMHOI.IAD 


angaL  Felly  Jacob  a  munmaethodd  am  Rabel  saitk  mlyneddt 
ac  yr  oeddynt  yn  ei  olwg  ef  fel  ychydig  ddyddiau,  am  fod 
hoff  ganddo  efe  hi,"  Qen.  xxix.  18,  20«  Os  ydym  mnaa  ya 
oara  Criai,  m  hyóá  dim  yn  feichua  a  wneir  er  ei  fvryn.  I^- 
oddefòdd  y  merthynm  gardiar  ao  angau,  ac  *'iiid  girertàliiir 
ganddynt  eu  heínioeo  ea  hunam»"  mcfwn  cyinnariaitth  i'r 
Arglwydd  leso.  lê,  fy  nghyfeiUioii,  nid  gwerthfowr  dim  ar 
y  draul  o  golli  Crist  Y  mae  cariad  at  y  Gwr  fd  ar  y  groei 
yn  dàn  aimiffoddadwy ;  y  mae  yn  Uosgi  yn  y  àwfr,  ac  y  mae 
'*dyfroedd  lawer  yn  methu  ei  foddi"  na*i  ddifFoddi,  erarllwys 
arni  am  fwy  na  deu^aiii  mlynodd.  Bendigcdig  !  íe  sych  y 
wreichionen  gariad  yr  afon  fawr  yn  y  man.  Pan  y  mae  Duw 
yn  gorfod  rhoddi  Ilawer  o  gystuddiau,  nid  ydjTit  yn  sychu 
cariad  ato  yn  yr  cnaid.  **  Pe  Uaddai  efe  fi,  eto  mi  a  obeithiaf 
ynddo  ef,  "  Job  xiii.  15.  Nid  yw  cin  g^-eithredoedd  ni  tuag 
at  Dduw  yn  lleibau  dim  ar  ei  gariad  tuag  atom^;  felly  nidyw  | 
goruehwyliaetliaii  Rhagluniaeth,  er  yn  arsv,  yn.  oeri  dim  ar  | 
ein  cariad  ninau  tuag  ato  jTitau.  Arglwydd/*  ebe  Calfin,  j 
"  08  ydwyt  yn  fy  ngbaru,  gwna  betb  a  fynot  i  mi."  "  llyn  oll  I 
a  ddaeth  amom,''  medd  yr  eglwys;  ''eto  ni'tb  anngbofiasom 
diy  ac  ni  buom  anf^ddlon  yn  dy  gyfamòd.  Ni  tbrodd  ein  I 
oalon  yn  ei  boi,  ac  nid  aetb  ein  cerddediad  allan  o* th  Iwylir 
di;  er  i  U  ein  curo  yn  nhrigâk  y  draigiau,  a  thoi  droeom  à 
cbysgod  aogaii;  ofi  annghofiaaom  enw  ein  Duw,  neu  est^a 
eíii  dw}daw  at  dduw  dyeithr;  oni  chwilia  Duw  hyn  allanf 
Ganya  efe  a  ^yr  ddirgeloedd  y  galon.  lê,  er  dy  fwyn  /a 
Ueddir  beunydd;  cyfrifir  ni  fel  defaid  i'w  lladd/'  Saí.  zlrr. 
17 — 22,  Os  na  byddom  mewn' Ilawer  o  gystuddiau  meim 
cys^lltiad  ft  gwasanaeth  Duw,  y  mae  perygl  Tn  serchiadatt 
oen  tuag  ato.  Mae  fiydd  yn  gweithredu  yn  gryfacb  mewn 
ty^v}^dd  garw.  'J'yr  ífydd  gref  drwy  y  môr,  trwy  yr  anialwch, 
ie,  trwy  bob  pvofcdigaetbau  ac  anhawsderau  at  Grist.  Mae 
cariad  yn  tynu  yn  y  blaen ;  nid  oes  dira  a  fyno  bi  i  edr^ch 
yn  ol.  Os  yw  Duw  yn  clyii,  edrycb  yn  ol  y  mae  yr  cnaid,  a 
cbilio  oddiwrtbo;  ond  pan  y  canfyddir  ef  yn  g>^faill,  trwv 
ffydd,  oll  yn  bawddgar  a  cbariadus,  nis  gall  yr  enaid  lai  iia'i 
garu.  Os  ffydd  gref,  gobaitb  cryf  hefyd;  os  rhaff  greí^ 
angor  gref. 

(3.)  I.lc  y  mae  ffydd  grcf,  y  mae  amynedd  crfif. 
eisiau  ysgwyddau  cr^fm  i  gario  beicUau  gorthrj^mdcrau. 
Mae  ysg^vyddau  gweinion  yn  tori  i  lawr  o  dan  feicluaa  trym- 
ion.  Bydd  yr  Ai^lwydd  yn  cyfertalu  beichiau  a  giym.  Clali 


Digilized  by  Google 


A  TDTX  TH  T  FPTDD. 


161 


Bfiá  gref  dáerbyn  trogaFeddau,  a  bod  yn  ddioUskgar:  a  cholli 
tragsreddau,  a  hoà  yn  amyn9ddgar,  Ganys  myfi  a  ddy^aia 
yn mha gyâwr  bynag  y  byddwyí^  fod  yn  foddlon  iddo.  Ami 
sfbdnif  ymostwng,  ao  a  fedraf  ymhelaethu:  yn  mhob  He  ae 
yn  nihob  petii  y'm  baddysgwyd  i  faà  yn  Ilawn,  ac  i  fod  yn 
newynog;  i  íbd  mewn  helaetlurwydd  ac  i  fod  mewn  prinder. 
Tr  wyf  yn  gallu  pob  petb  trwy  Grist,  yr  hwn  sydd  yn  fy 
necúm  i,"  Pbil.  ít.  11— Id.  Y  mae  arwyddion  mabwyaíad 
yn  ngweithrediadan  ffydd  gref ;  y  mae  yn  gweled  Tad  tirion 
yn  nihob  pcth,  ac  yn  ymostwng  iddo.  It  ts  like  the  philoso* 
pher^s  stone  that  turns  everything  into  gold — maen  y  pliiloso- 
plij  dd  j  w  ffydd,  yn  troi  bob  peth  jw  aur.  Y  mae  yn  gweled 
Duw  yn  y  cystudd  yn  bm-wr  a  glanhawr ;  yn  ediy ch  arno  yn 
cymeryd  y  ntyll  ei  law,  ac  yn  codi  gwjTit  cryf,  ond  i 
nithio,  nid  i  chwalu;  i  gael  y  gwenith  yn  bur  oddiwrth  yr 
US.  Y  mae  lii  }ti  edrych  ar  yr  Arghv^^dd  yn  cyncu  tân,  ac 
jn  bwrw  yr  anr  i^r  ffwrn ;  eithr  yn  gweled  y  dyben  grasol  yn 
nghanol  goruchwyliactliau  chwerwon :  puro,  nid  dyfetha  yw 
yr  amcan.  "Ond  efe  a  cdwyn  fy  tfbrddi:  wedi  iddo  fy 
mhroíi,  myfi.  a  ddeuaf  allan  fel  aur,"  Job  xxiii.  10.  Mae 
amom  eiaiaa  goruchwyliaethau  cryfion  er  marwhau  llygred<* 
igaethan  cryfion.  Mae  y  garddwr  yn  gwybod  pa  bryd  i 
ysgythru  y  coed,  lei  y  dygont  fwy  o  ffirwyth;  y  mae  tymhor 
pnodol  i'w  "wneyd,  pe  gwnelid  byny  mewn  amser  anmhriodol, 
crínai  yprenau,  Mae  ffydd  yn  ymddiried  }ii  noethineb  v 
Cfarddwr  mawr,  ac  ynymost^^igi'w  dnniaetban)  gan  gremi 
fi)d  y  ewbl  er  daioni,  Y  mae  Duw  yn  ysgythm  yr  ammwiol, 
nes  j  mae  yn  gwywo  a  marw,  ao  yna  ei  fwTN  yn  y  tân  a'i  Iwyr 
Imgi;  eithr  y  mae  yn  trín  y  saint  fel  y  dygont  fwy  o  ffirwyw. 

(4.)  C)Tiyrcb  ffjrdd  gref  yw  ufiidd-dod  cryfl  Yn  ol  y  ffydd 
y  Joae  yr  nfudd-dod.  Gall  y  pren  ienanc,  bychan,  ddwyn 
<9BtalffirwyÍba'r  pren  mawr,  ond  nid  cymaint  Cynyrcnir 
nfadd-dod  cyfifiredmoli  Dduw  gan  fiydd  toan^  ac  y  mae  3mddi 
ddymuniadau  eang ;  eithr  y  mae  ei  gweithrediadau  yn  liai 
grymus.  Y  mae  plentjTi  yn  gallu  gwneyd  lliiwer  o  bethau, 
ond  uid  mor  rynius  a  dyn  ma>yr.  Y  mae  ífydd  wan  yn 
g;weddio,  eithr  nid  mor  gryf  a  chadarn  a  Hydd  f^ref.  Gwelir 
%dd  gref  yn  dylyn  Duw  yn  wrol  pan  y  mae  íiydd  wan  bron 
yn  llew)'gu.  Ffydd  gref  sydd  yn  dylpi  yr  Oen  pa  le  bynag 
yr  elo.  Trwy  golled  a  thrwy  enill,  mewn  dyoddefiadau  ac 
mewn  lh\^'ddiant,  mewn  gwg  a  gwen,  trwy  barch  ac  anmhaich, 
clod  ac  annghlod,  hyd  y  diwedd.    Edrychwch  ar  Abraham 


162 


II U  N  AN  -  IMllOLIAD 


yii  ufuddhaa  i'r  gorcbymyn  i  aherthu  ei  fitb,  agwelwch  ffyãà 
fitwr  yn  cyn^-rchu  uíúdo-dod  mawr.  Yr  oedd  dyryswch  yn 
y  mater  hwn  hefyd,  canys  yr  oedd  fel  pe  buasai  yn  tori  Uawer 

0  orchymynion  a  dedd&a  wrth  gyflawní  y  gorch3nn}^  hm. 
Y  mae  dyledswydd  fel  yn  gwrthwynebu  dyledswy  dd;  nid  jn 
unig  yr  oedd  natur  a  rheswiiL  yn  gwrúiwynebu  y  wràâired 
hou,  ond  y  gair  hefyd.  Yr  oedd  yr  uftidd-dod  hyn  yn  ym- 
ddanyros  fel  ya  wrthwyneb  i  orchym^Tiion,  eto  iifuddhaodd 
Abraham,  gan  adael  yr  anhawsdcrau  i'w  cysoni  it  Dmv  oedd 
yn  gorchym\Ti.  Yr  oedd  efe  }ti  gadarii  yn  y  ffydd,  arn  hyny 
credodd  i  Dduw  o  dan  yr  antuuteision  mwyoí.  Y  Ôydd  houo 
gredodd  Duw  ar  ci  air  y  c  ai  fab,  pan  oedd  pob  annbcbv<íol- 
iaeth,  sydd  yn  awr  yn  ufuddhau  i'r  gorehymyn,  ao  )ti  m)Tied 

1  íyny  i'r  mynydd  i'w  ladd.  Chwi  ^velweh,  fy  nghyfeiUion, 
fod  ffydd  gref  yn  cynyrcku  ufudd-dod  cryf,  yn  ddyoddejol  ft 
gweithredol. 

Y  mae  hi  yn  Ilawculiaii  WTÍ;h  ddyoddef  anmharch  dros  yr 
Arglwj-dd  lesu.  **  Gan  ddewis  yn  hytrach  oddef  adfyd  g:)  da 
phobl  Dduw,  na  chael  mwyniant  pechod  dros  amBer:  gan 
mmu  yn  íwy  golud  ddirmyg  Críst  na  thrysorau  yr  Aipàt: 
canys  edrych  yr  oedd  efe  ar  daledigaeth  y  gwobrwy.''  | 
««Ganys  er  mwyn  hyn  yr  ydym  \i\  poeni,  ac  yn  cael  em 
gwaradwyddo ;  o  herwydd  i  ni  obeithio  yn  y  Duw  hyw." 

Cymerasoch  eieh  ysbeilio  am  y  pethau  oedd  genych  p 
Uawen  ;  gan  wybod  fod  genych  i  chwi  eieh  hnnain  olud  gml 
yn  y  nefoedd»  ac  iin  parhaus;''  Heb.  xi.  25;  1  Tim.  ir.  10;  | 
Heb.  X.  84.   ^^Cymeiasoch  eieh  ysbeUio  am  y  pethau  oedd 
<;cnych  yn  Uawen;**  fel  pe  buasai  y  gclyn  wedi  gwneyd  car-  ' 
edigrwydd  mawr  &  hwynt,  trwy  symud  baioh  trwm  oddiar  ea  ^ 
cemau.    Os  bydd  eisiau,  gall  %dd  gref  roddi  y  bywyd  i 
lawr  dros  yr  Arglwydd  lesu.    Edrychwch  ar  yr  apostcuioDi 
a'r  Uu  ardderchog  o  ferthyron ;  dyna  "  gwmwl  o  dystion  wedi  i 
ei  osod  o'n  hamgylch'*  i'n  cynorthwyo  i  redeg  yr  jTfa  a  osod-  ' 
wyd  o'n  blacn  ni.     ''(iaii  cdryeh  ar  lesu,  Pentyw\'sog  S  j 
Pherffeithydd  eín  ffydd  ni;       hMn,  yn  lie  y  Ilawcnydda 
osodwyd  iddo,  a  ddyoddefodd  y  <:çroes,  gan  ddiystyru  gwarad- 
wydd,  ac  a  eisteddodd  ar  ddeliculaw  gorseddfainc  Duw.  Ystyr- 
iwch  gan  hyny  yr  hwn  a  ddyoddefodd  g>  fryw  dd}'wedyd  yn  ' 
ci  erb}Ti  gan  bechaduriaid,  fel  na  flinoch,  ac  nad  ymoll^Tigocli  j 
yn  eieh  eueidiau,"  Ileb.  xii.  1,  2,  3.    Mae  Stephaii      galw  ar 
Dduw  wrth  gael  ei  labyddio,  íe,  yn  gwnt  uthm'  m^\T  na  hyny;  I 
y  mae  yn  ymbil  ar  Dduw  dros  y  rhai  sydd  yn  el  lofiruddio. 


uiyiiized  by  Google 


163 


Oe  gwelir  fod  gogoniaat  Duw  yn  eael  ei  ddal  i  fyny  a'i  egluro 
trwy  ddyoddefiadau  ac  angau,  y  mae  £^dd  gref  ya  gorfoleddu 
ac  jn  Uawenhau  yn  eu  hwyneb.  Nid  yàyw  yn  rhoddi  p^ys 
ar  ei  chwymp  ei  hun  yn  y  byd  hwn,  ond  gallu  dal  i  f^aiy 
enw  yr  Arglwydd  lesu  yn  dragy^^y  dd ;  y  mae  am  fynegi  ei 
linweddau  e^  er  dinystrio  ei  hnn  yn  y  byd  hwn ;  cadw  anrnyd* 
edd  Duw,  er  ayrthio  i  warth  ei  hnnan. 

Dywedir  am  Epimondes,  ei  fod  yn  benderfynol  i  amddifíyn 
€Í  danan  liyd  angau:    a  phan  y  clwyfw^^d  ef  yi\  íarMol, 
gwaeddodd  alLm,  "^VycLj-wy  darian  yn  dclvogel?  os  ydjnY, 
pob  pcth  yn  dda."    Felly,  os  gall  y  creduclyu  yn  ei  holl  ddy- 
oddefiadau gadw  ei  darian  yn  ddyogel,  sef  Duw  a'i  ogoniant,  y 
mae  yn  marw  yn  dawel ;  y  mae  pob  pcth  yi\  dda.    Mae  yn 
anmliosibl  i  dcnitasiynau  diafbl,  a  holl  respnau  dynion,  siglo 
ffydd  gref ;  gall  Ôydd  wan  gael  ei  rhesymu  allan,  nes  gwrth- 
ddy>vedyd  y  pethau  a  ddywedodd  gynt;  y  mae  satan  yt\  ei 
gwncyd  yn  anesmA^-j  th,  ac  yn  peri  iddi  amheu  ei  phender- 
fyaiadau    blaenorol,    gan   roddi  i  fyny   yr   achos  mcwn 
di^alondid  ar  brydiau.    Eithi-  ífydd  gref  sydd  yn  dal  at  y 
penderfyniadau  a  >vnaeth,  gan  sefyll  yn  gryf  yn  erb}Ti  satan 
a  rhesymegyddiaeth  d\^ylIodni8  y  byd  presenol.    Mae  hi 
wedi  eael  cynifer  o  brofion  andwg  ac  anwadadwy  o  Dduw 
Ui  Tad  tirion,  fel  j  mae  satan  yn  methu  m^nied  y  tu  hwnt 
iddi.    Mae  satan  yn  dywedyd  yn  fynych,  "  Nid      Duw  yn 
Dad  i  ti ;  ni  wna  arddel  perthynas  à  thydi  hyúi,    Ond  glynu 
ymae  ffyáà  gief  wrth  ei  girrâiddrych  yn  ddi^sgog ;  eadwedef 
gymaint  o  swn  ag  a  fyno.    Siarad  â  Duw,  nid  siarad  â  satan 
y  mae  bi.    *'Canya,"  ebe  bi  wrtb  Dduw,  '*ti  yw  ein  Tad  ni, 
er  nad  edwyn  Abraham  ni,  ao  na*n  cydnebydd  Israel;  li,  Ar- 
glwydd, yw  ein  Tad  ni,  ein  Gwaredydd ;  dy  enw  sydd  erioed," 
Esay  Ixui.  16.     "íj^  Nuw,      Nuw;"  dyna  iaith  ffydd. 
«Paham  7'm  gadewatBtf*  dyna  iaith  teimlad.   Dioleh;  y 
mae  Wjàà  yn  parhau,  ac  yn  by  w  y  tu  hwnt  i  deimladau. 

Pan  y  mae  geljuion  yr  enaid  wedi  mjTied  yn  ddall,  y  mae 
llygad  tfydd  yn  gwcled.  ''Yr  lesu  a  ddywedodd  wrtho,  Am 
i  ti  fy  ngwcled,  Thomas,  y  credaist:  bendigo dip^  yw  y  rhai  ni 
welsant,  ac  a  grcdasant,"  loan  xx.  2i).  Fe  yiuddiricd  ííVdd 
gref  yn  Nghrist  yn  mhellach  nag  y  gall  Uygud  o  gnawd 
ganfod.  Pan  y  mae  llygaid  djTiol  yn  methu  ei  ddylyu  mwy- 
ach,  y  mae  flydd  yn  "-sicrwydd  y  pethau  nid  ydys  yn  eu 
gweled."  Y  mae  hi  yn  ymddiried  yn  yr  addewidion  am  dru- 
garedd  yn  yr  ymddiáulrwydd  o  deimlad  trugaredd.     Pau  y 


Digitized  by  Google 


1G4 


HITKAN-VMHOLIAD 


I 


mae  y  credadyn  yn  rhodio  mewn  tywyllwch,  ac  heb  lewyrcH 
iddo,  gall  obeithio  yn  enw  yr  Arglwydd,  ac  ymddiríed  yn  Á 
Ddnw,"  Esay  60.  10.  Y  mae  %dd  wan  pan  mewn  eidaa 
teimlad  cysnnis,  yn.  suddo  i  lawr  i  ddigalondid,  eitiir  Sjdà 
grcf  sydd  yn  gohktkio  yn  erhyn  goboitii;  yn  eredn  yn  erbyn 
synwyr  a  tiíeimladau;  ac  ^  dywedvd,  ^^Y  mae  Duw  yn 
eiddof  fi,  er  ei  fod  yn  cuddio  ei  wyneb  rhagof."  Y  mae 
ymddiríed  yiiddo  fel  Tad,  ei  y  gellid  meddwl  ei  fod  yn  cudaiD 
ei  wyneb,  ac  yix  jTndd-wrn  fel  gelyn  ar  y  pryd. 

Y  inao  liVdd  >ni  ^allu  ilaiileii  cariad  yn  ei  olyo-oii  diíjlloTi, 
a  chyda  Job  ya  d^'wedyd,  "Pe  lladdai  efe  íi,  mi  a  obtitliiaí 
piddo;"  canyvs  er  i  ti  guddio  dy  w}iieb  rbagof,  er  hynynis 
gelli  '^wadu  dy  huu."  Bydd  satan  yn  dweyd  yn  aml,  ''Pe 
byddai  Duw  yn  dy  garu,  ni  wnelai  fel  hyn  à  tbi;  gan  hyny 
'mellditbia  Dduw,  a  bydd  farw.'"  Mae  ffydd  wan  }ii  cael 
ei  llethu  fel  byn  yn  aml,  nes  y  bydd  amheuaetli  "sti  llcn\NÍ  y 
gnlon,  a  goleuni  a  cliysui*  wedi  cílio.  Eitbr  y  mae  ííydd  grei 
yn  troi  ar  satan,  ae  yn  cymerj-d  ei  bastwn  o'i  law,  ac 
hollti  ei  bcn  â'i  law-Ôbn  ei  liun.  Mae  Ifydd  yn  codi  ac  yn 
dywedyd,  Satan,  am  fod  Duw  yn  fy  ngharu  y  mae  ynfy 
ngheiy^ddu,  *  fel  na'm  damnier  gyda^r  byd.'  Y  pethau  sydd 
genyt  ti  i  brofi  nad  oes  genyf  grefydd,  yw  y  pethau  sydd 
g^yf  fi  yn  arwyddien  sicr  o  grefydd.  Ymaith,  satan:  'doe 
3m  fy  ol  i/  Mae  yn  wir  fod  y  byd  yn  gwgu  arnaf,  ond  fel 
na  cbarwyf  ef ;  yr  ^yyí  yn  cael  fy  nghroesboelio  yn  y  by4 
fel  y'm  croesboeUer  t^r  byd.  '  Canys  os  ew^ysiaf  ymffitwtíOi 
ni  byddaf  £Pol;  eanys  myfi  addywedaf  y  gwir;  eithr  yr wyfyn 
arbed,  rhag  i  neb  wneuthur  cy£nf  o  bonof  uwclilaw  y  maeyn 
gweled  fy  mod,  neu  yn.  ei  glywed  genyf.  Ae  fel  na'm  tra- 
dyrebafer  ganodidogr^v}  dd  y  datguddiedigaetiiau«  rboddwydi 
mi  swmbwl  Yn  y  enawd,  c^aad  satan,  i'm  eemodio»  fel  na^m 
tra-d}Tchefia.  Am  y  peíb  hwn  mi  a  atolygais  ar  yr  Arghyydd 
deirgwaith,  ar  fod  iddo  ymadael  à  mi.  Ac  efe  a  ddywemi 
wrtbyf,  Digon  i  ti  fy  ngras  i ;  canys  fy  nertb  i  a  berflfeithir 
mewn  gwendid.  Yn  Ilawen  iawn  gan  hyrvj  yr  ^Tnffrostiaf  íi 
yn  hytrach  yn  fy  ngwcndid,  fel  y  preswylio  nerth  Crist  ynof 
fi.  Am  hyny  yr  wyf  yn  foddlon  mewn  gwendid,  mcTO  an- 
mharch,  mewn  angenion,  mewn  erlidiau,  mewn  cyf}Tigdcrau 
er  mwyn  Crist:  canys  pan  wyf  wan,  yna  yr  wj^  gaclarn,'" 
2  Cur,  xii.  6 — 10.  Mae  efe  yn  ceryddu  corph  i  acliub  enaid; 
y  mae  yn  dy  garu  yn  dyner  pan  y  mae  yn  ceryddu  drymaf; 
íe,  am  ei  fod  yn  caru  y  znae  yn  ceryddu.    "  Wele,  gwyn  ei 


Digilized  by  Google 


A  iDTH  TW  Y  PPTDD 


165 


fyd  y  d}Ti  a  gcryddo  Duw ;  am  Kyay  na  ddiystyra  gerydd  yr 
HolLílluop^.  Fy  mab,  na  ddirmyga  gerydd  yr  Arglwydd,  ac 
na  íilua  ar  ei  gospedigaetli  ef;*'  Job  T.  17;  Diar.  iii.  11. 
Cymerodd  yr  Arglwj  dd  g^  foeth  Job  ymaith;  cystuddiodd  ef 
yn  ei  gorph,  edrychodd  gyda  gwg  ar  ei  enaid,  fel  ag  yr  oedd 
Dttw,  satan,  ei  hen  gyfeillion,  a'r  cwbl  jn  ei  erbyn ;  er  hynj 
aidyw  ycwbl  yn  peri  iddo  waduei  benderfyniadau  blaenorol. 
Mae  yn  penderfynu  byw  a  marw  a'r  ymadrodd  hwn  yn  ei 
enau:  "Canys  myfi  a  ^m  fod  fj  Mhrynwr  yn  fyw,  ac  a  saif 
yn  y  diwedd  ar  y  ddaear.  Ac  er  ar  ol  fy  nghroen,  i  bryfed 
diyiBÚiB,  y  oorph  hwn,  eto  caf  weled  Duw  yn  fy  nghnawd: 
jr  hwn.  a  gaf  n  i  mi  fy  hun  ei  weled,  a'm  llygaid  a'i  gwelant, 
ac  láá  araU,  er  Vm  harenan  ddarfod  ynof.  Eithr  chwi  a 
ddylech  ddywedyd,  Paham  yr  erlidiwn  ef ?  canys  gwreiddyn 
y  mater  a  gaed  ynof,"  Job  xix.  25 — 28. 

Y  mae  ffydd  gref,  fy  nghyfeillion,  yn  ymddiried  yn  Nuw 
ya  y  cyfyngderau  mwyaf,  tr^vy  foddion  gwael.  Mae  moddion 
gwael  yn  ddigon  yn  Uaw  Duw  guUuog  a  gogoneddus.  Cod- 
^d  Jeremiah  o'r  daear-dy  a  "hen  garpiaii  a  hen  bwdr 
fratiau*/*  felly  gall  Uiiw  arfer  moddion  gweinion  a  dirmygus 
i  gwblhau  y  dybenion  gogoiieddiísaf.  **Ac  Asa  a  waeddodd 
ar  jT  Arglwydd  ei  Dduw,  ac  a  ddywedodd,  O  iViglwydd,  nid 
ddim  i  ti  gynorthwyo,  pa  un  bynag  ai  gyda  Uawer  ai 
g)^da'r  rhai  nid  oes  ganddynt  gryfdwr:  ej^iorthwya  di  ni,  O 
Arglwydd  ciu  Duw;  canys  p^\^^so  yr  ydjTii  ni  amat  ti,  ac  yn 
dy  enw  di  y  daethom  yn  erbyn  y  dorf  hon ;  O  Arglwydd,  ein 
Duw  ni  ydwyt  ti,  na  orfydded  dyn  i'th  erb\Ti,^'  2  Cron.  xiv.  1 1 . 
Gall  ffydd  gref  ymddiried  yn  yr  Arglwydd,  nid  yn  unig  trwy 
foddion  gwael,  ond  heò  foddion  o  gwbl.  Duw  yw  gwrth- 
ddrych  ffjrdd,  nid  iinrhyw  foddion.  "Gadawaf  ynot  hefyd 
bobl  druain  dlodion,  ac  yn  enw  yr  Arglwydd  y  gobeithiant 
liwy."  Eithr  ni  a  gawsom  ynoni  ein  hunain  fiím  angau,  fel 
Ha  byddai  i  ni  ymddiried  jTiom  ein  hunain,  ond  yn  Nuw,  yr 
Hwn  sydd  yn  imodi  y  meirw."  ''Eithr  yr  hon  sydd  wir 
weddw  ac  nnig,  sydd  yn  gobeithio  yn  Nuw,  ac  yn  parhan 
aewn  ymbiliaa  a  gweddiaa  nos  a  dydd;"  Seph.iii.l2;  2  Cor. 
L  9;  1  Tim.  v.  6.  Mae  y  "wir  weddw,  chwi  welwch, 
lieb  ddim  i  ymddibynu  amo,  na  pherthynaaau  na  chyfoeth, 
eto  yn  gallu  ymddiried  yn  Nuw  am  bob  peth,  er  heb  ddim. 
Bendi^cdig,  ni  obeithiodd  neb  yn  ofer  ynddo:  "Tad  yr  am- 
ddi&id,  a  Bamwr  y  gweddwon"  ydyw;  gall  gwblhau  ei 
amcanion  heb  foddion,  yn  gystal  a  thrwyadynt.    Neu,  os 


Digitized  by  Google 


166 


HUNJLX-TMHOLIAD 


cwvllysia,  p:all  grcu  moddion  nc^-jxld  at  ^vaitli  iiewj  dd.  Paií 
y  mae  moddií)n  yn  pallu,  a*r  props  i  gyd  yn  cwympo,  nid  yw 
jTiiddiried  yn  Niiw  yn  siglo  áim,  Gogoniant!  mynydd- 
oedd  a  giliant,  a  r  bryniau  a  symudauty  ond  cyfamod  fy  hedd 
ni  ^yÚ,'' 

Y  mae  ôydd  wan  yn  digaloni  pan  nad  yw  y  moddion  tuaç 
at  gyrbaedd  rliyw  ddyben  yn  y  golwí?.  Os  nad  yw  hraich 
AT  Arfflwydd  \n  y  "-olwír,  nid  yw  wcdi  "byrhau  fel  na  aUo 
achub;"  ymddiriedwch  ynddi  o  liyd.  Os  bydd  ncwyn  ar  y 
ddaoar,  nid  oes  newyn  yn  y  nefoedd.  Nid  oes  gaia  Dduwond 
agor  ãenestri  j  nefi>ed^  a  d}^a  fendith  yn  disgyn,  a'r  ysgub- 
oriaii  yn  llawn  yn  iinion.  Os  na  wclwcli  chwi  foddion  a 
thcbygoliaeth,  yr  ydych  yn  myned  i  wadu  Duw  hefyd. 
*'Llefarasant  hefyd  yn  erbjTi  Duw;  d^-^vedasant,  A  ddicfion 
Duw  arlwyo  bwrdd  }ti  yr  anialwch  ?  Wele,  efe  a  darawodd 
y  graig,  fel  y  pistyllodd  dwfr,  ac  y  Uifodd  afonydd;  a  ddichon 
efe  roddi  bara  befyd?  A  ddarpara  efe  gig  iVboblP'  Sal. 
xExviii.  19»  20.  Peth  rbyíbdd  oedd  gweled  y  &th  g^^a^vnder 
mewn  cyn  Ueied  o  amser;  yr  oedd  yn  onnod  i  £^dd  y  bon- 
eddision  byn.  Mae  yn  synaod  na  bnasent  yn  meddwl  am  ei 
weil£redoedd  bkenorol.  "Gofyn  i  ti  arwvdd  gan  yr  Ar- 
glwydd  dy  Dduw ;  gofyn  o'r  dyfiider,  neu  o  r  ucbelder  oddi- 
amodd.  Ond  Aba»  a  ddywedodd,  Ni  ofynaf,  ac  ni  tbemtiaf 
yr  Arglwydd; '  Esay  tíí.  11 , 1 2.  "Ni  tbemtiaf  yr  Argl w} dd," 
meddai.  Mae  Ilawer  yr  un  fatli  ag  yntau  yn  y  byd ;  jti  tyb- 
ied  fod  gof^Ti  yn  absenoldeb  moddion  yn  temtio  Duw.  Nid 
oes  jincldiried  ynddo  o  gtcbl,  os  na  jTnddiricdir  ynddo  ya 
hollol.  Nid  yu  unig  ymddiried  ^-nddo  trwy  foddion  gw'ael, 
ac  yniddií-ied  piddo  heb  foddion,  ond  hefyd  ymddiried  ynddo 
yn  GiiOKS  i  foddion.  "A  oes  rbyw  beth  }ti  rhy  anhawdd  i'r 
Arglwydd?"  Yr  oedd  ciai  a  pboeri  yn  groes  i  foddion  priodol 
i  g}'mhwyso  at  lygaid,  er  hyny  y  mae  y  d}Ti  dali  yn  dyfod  i 
wxded,  er  syndod  i  bawb.  Yn  y  llaw  y  mae  y  rhiuwedd,  nid 
yn  y  ciai.  Dacw^  Moses,  a'r  ereioydd  iiyll  nr  bob  llaw,  y  mor 
yn  mlaen,  a  Pliaraoli  yn  ol ;  nid  yn  imig  nid  oes  moddion 
gwaredigaeth,  eithr  y  mae  y  c^vbl  oU  yn  erbyn  gwaredigaeth, 
ac  yn  foddion  naturiol  dinystr.  "  Sefwcb,  ac  edrychwch  ar 
iachawdwriaeth  yr  Arglwydd,"  ebe  Moses.  Dyma  ddyn  ya 
ymddiried  yn  ei  Dduw  am  iachawdwriaeth  yn  nghanol  modd- 
ion dinystr.   Ao  ni  siomwyd  ef  yebwaitb»  oblegyd— 

WWn  dod,  yn  ddio'd, 

y  waredigaeth  fwya*  erío*d." 


Digitized  by  Google 


X  TDTM  YK  T  FPTOT, 


167 


(5.)  Ffrwyth  ffydd  p-ef  yw  heddwch  cryí.    Mac  ffydd  yn 
byw  naill  ai  yn  y  gwledydd  fry,  uwclilaw  ystormydd,  neu  yn 
Y  Uwch,  islaw  íddpit.    Mac  hi  yn  djTchaíu  i  fyny  yn  fynych. 
ir^aneddau  Uonydd,*^  uwchlaw  terly^sgoedd  y  bwyd  hwn, 
ac  yn  goiphwys  yno.    Os  y w  y  tywydd  yn  arw  yma,  diolch ! 
y  mae  yn  deg  yn  y  nefoedd.    '*  Y  mae  genym.  hcddwch  tuag 
at  Dduw.''    **A  Duw  y  gobaith  a^ch  cylawno  o  bob  Uawen- 
ydd  a  thangnefedd  gan  gredu,  fel  y  cynyddoch  mewn  gobaith 
trwy  nerth  yr  Ysbryd  Glân."     Ti  a  gedwi  mewn  tanjgnefedd 
heddychol  yr  kwn  sydd  â*i  feddylfiyd  amat  ti;  am  ci  fod  yn 
ymddíried  ynot;"  Ehnf.  v*  1;  xv.  13;  Esay  xxvi.  3.  Ben- 
dígedig  am  heddwch     y  nefoedd  fry 9  a  heddwch  ar  y  ddaear 
isod  )Ti  y  gydwybod;  *ie,  heddwch  yn  mhpb  man,  trwy  y 
nefoedd  a'r  ddaear,  trwy  em  HargWydd  lesa  Griát  Nid 
heddwch  marw,  yn  deiÚiaw  o  gydwybod  gysglyd,  yw  hwn, 
eUhr  heddwch  ysbrydol,  sylweddol,  a  ewinoneddol.  Hedd- 
wch ar  ol  rhyfel,  ac  eto  ya  nghanol  rhyieL  Heddwch  à  Duw, 
arhyfel  â  phob  peth  sydd  yn  groes  iddo.  Mae  ymaddefiaydd 
cysur  a  Ilawenydd,  fy  mrodjT,  ^ti  nghanol  holl  ofidiau  y 
bywyd  hwn.    Gofidiaii  yn  y  byd,  a  Ilawenydd  mewn  crefydd ; 
wylo  mewn  cysylltiad  a'r  ddaear  yn  aml,  a  Uawenhau  mewn 
mwynhad  o  bethau  y  nefoedd.    "  Llawenhewch  me\^^l  dagr- 
au."   Yr  yd\Tn  "yn  credu,  ac  yn  mawr  lawenhau  á  Ilawen- 
ydd annhraethadwy  a  gogoncddiís,"  1  Pedr  i.  8.    Mae  y 
saint  )Ti  luaterproof  ac  yn  frc-proo/.    Mac  ganddjmt  ffordd  i 
fyned  trwy  y  tân  heb  losgi,  a  thr^^y  y  dwfr  heb  foddi.  Per- 
Hcution  and  tribulation  proof,    Bendigcdigl  y  mae  gobaith 
diangfa  byth  yn  berwi  fy  nghorph  a  fy  enaid.    "  Gorfolcddu 
dan  obaith  gogoniant  Duw.    Ac  nid  fclly  yn  unig,  cithr  yx 
ydym  yngoríoieddu  hefyd  mewngorthiymderau."  llhuf.  v.  3. 
Mae  Ilawer  yn  Uawenhau  yn  nghanol  eu  golud,  eu  cysuron, 
ea  teiduoedd,  eu  hiechyd,  a'u  llwyddiant ;  ond  beth  a  wnewch 
panànt  igyd  ar  goll?   Och,  fe  fydd  cich  Ilawenydd  yny 
pethau  hyn  wedi  darfod  yn  y  man;  eithr  y  mae  ffydd  yn 
bwrw  yr  hoU  bethau  hyn  dros  y  drws,  chwi  welwch,  ac  yn 
"laawr  lawenhaV  heb  gyfoetti,  heb  deulu,  heb  gysuron  y 
bywyd  hwn,  ie,  heb  ddim  ond  "lesu  Grist,  a  hwnw  wedi  ei 
gioeahoelio." 

(6.)  Y  mae  llygredigaethau  cryfion  yn  ddarostyngcdig  i 
%dd  gref.  Mae  hi  yn  troi  gallií  Crist  o'i  phlaid  yn  erbj-n 
pillu  pechod,  ac  yn  buddugoluvethu  ar  bob  pecbod.  Mae  yu 


168 


StriTAir-TlCHOLTAD 


cyfarfod  à  phob  llyp-cdigaetli  ac  aflendid  â  gwaed  Crist,  "yr 
hwn  sydd  yi\  eiii  ^^laiiliau  ni  oddiwrth  l)ob  pechod." 

(7.)  Y  mae  ffydd  gref  yn  darostsvng  a  gorchfygu  tcmtas- 
ipiau  cryíion.  Mae  yn  "sathru  satan  dan  draed;"  }ti  cyfrif 
gogoniant  y  byd  yn  dom  ac  yn  golled,  p^n  ddiyst^Tii  ci  wg  j 
mewn  ymddiried  cadarn  a  diysgog  yn  Nuw.  Mae  ein  ffydd 
ni  yn  rhoddi  goruehafiaetk  ar  bob  peài;  y  mae  wedi  eu  geni  i 
lòd  yn  fuddugoiiaetkas. 

(8.)  Y  mae  amheuon  cryfion  yn  gorfod  plygu  o  flaen  ítjiA 
gref.  Mae  ofnau  ac  amheuon  yn  y  cryfaf  o  gredinwyr  tra  y 
byddont  yn  y  byd  hwn,  eithr  y  mae  íFydd  yn  gwneyd  iddyiú 
oÚ  flfoi  yn  "ngwysg  cu  cefioau''  ar  biydiau.  "Ac  md  amheu- 
odd  efe  addewid  unw  trwy  anngbredimaetli;  eithr  efe  a 
nerthwyd  yn  }  ffydd,  gam  roddi  gogoniant  i  Dduw.  Gorch- 
fygodd  %dd  y  tro  hwn  bob  ambenaeth :  yr  oedd  gwendid  ac 
amheuaeth  yno  yn  gryf,  eithr  yr  oedd  ftfâà  gryfach  yno,  fel 
ag  yr  ydoedd  yn  cario  iK>b  peth  ol  blaen.  **  Efe  yn  ddiegwaa 
o  Éfáà  nid  ystyríodd  ei  gorph  ei  hnn,  yr  hwn  oedd  yr  amr 
hon  wedi  marweiddio,  ac  efe  yn  nghylch  can  mlwydd  ocd, 
na  marweidd-dra  bru  Sara,"  Rhuf.  iv.  19,  20.  Mae  credinwyr 
gwan  }Ti  Ilawu  o  amheuaeth;  y  maent  ícl  cloriauau,  i  fyny 
ac  i  lawr  bob  yn  ail,  yn  troi  fel  hvn  ac  fel  aralL  Weithiatt 
yn  ceisio  gobeithio  fod  y  pechodau  wedi  cu  maddeu,  br^-diail 
eraill  }ti  ainheu  y  cwbl  oll :  ychydiy  o  obaith  iachawdwriaeth 
a  llaicer  o  ofn  coUedigaeth  yn  gymysg  a*u  gilydd :  eithr  y 
mae  IFydd  gref  yn  dywedyd,  "Y  mae  Crist  yn  eiddoi'  íi,  ^ 
nÍ8  gwrth-ddywedaf  \\yi\\  byth.*'  Mae  ífydd  gref  yn  cydio 
yn  y  cyfamod  jian  y  mae  yn  methu  sugno  cysur  o'r  addewid; 
íe,  y  mae  yn  cydio  yn  Xu\v  pan  y  mao  jn.  methu  gvyeled  tr\vy 
drefn  Khagluniaetli.  Diolch  1  y  mae  ífydd  gref  yn  chwythii 
y  eymylau  ymaith  ag  sydd  rhyngom  a  gorsedd  Duw,  ucs  y 
byddom  jn  g^eled  ''trig&  ei  orseddfainc  ef"  pan  y  mae 
Ueithig  ei  draed  yn  dywyfl.  "  Er  nad  yw  fy  nh^  i  felly  gvda 
Duw,  eto  cyfamod  tnigywyddol  a  wnaeth  efe  â  mi,  wedi  ei 
luniaethu  yn  hoUol  ac  yn  sicr,  canys  fy  hoU  iachawdwriaeth 
a'm  hoU  dd^nniad  yw,  er  nad  yw  yn  pm  iddo  âagims 
2  Sam.  zxiii.  6. 

(9.)  Y  mae  %dd  gref  yn  cjmyrchu  gweddi  gref.  Yr  oedd 
g^ddi  gref  gan  y  wndg  o  Ganaan;  ac  yr  ydym  yn  gwèlfid 
fod  hyny  yn  efihith  flydd  fewr,  Yn  ol  maint  y  fl^dd  y  mae 
nerth  y  weddi.  Gweddi  ddi-ffydd  sydd  weddi  heb  nerth;  nw 
yw  yn  gaUa  dim;  marw  ydyw,  a  hi  yn  unig.   Sylwch  ar  yr 


Digilized  by  Google 


A  TDYM  YN  Y  ITYBD. 


169 


jmchrech  mamr  oedd  yn  ngweddi  y  wraig  hon.   O,  fel  yr 
Tmdrecliodd  â'r  Arglwydd  lesu !    Yr  oedd  ei  hachos  }  n  am- 
leus  am  amser  hir  ar  y  cjTitaf ;  cafodd  ei  phroíi  yn  ddir- 
fawr.    Profwyd  hi  yn  ei  hamynedd;    canys  iiid  oedd  yr 
Arglwydd  yn  ei  hateb  na  gwneyd  un  sylw  o  honi  pa  beth 
bynag  a  ddywedai.    "Eithr  nid  atebodd  efe  iddi  un  gair." 
Prawf  caled  ydyw,  pan  y  byddo  Duw  yn  cuddio  ei  wyneb  â 
chwniwl,  ac  yn  gomedd  ateb  gweddi.    Eto  ni  ddigalonodd 
hyn  fíyM  gref ;  parhaodd  i  weddio  nes  iV  dysgyblion  fvned 
i  wedcfio  drosti»  er  mwyn  cael  f^warod  ()'r  swn  o'u  ciustiau. 
"A  daeth  ei  ddysg\'blion  ato,  ac  a  atolygasant  iddo,  gan  ddy- 
wed\  d,  Gollwng  hi  ymaith ;  canys  y  mae  lii  yn  Ilefain  ar  ein 
hoi. '    Dyma  yr  Arglwydd  lesu  yn  troi  ac  yn  dechreu  fiiarad 
á  hif  eithr  siarad  profe(£lgaethu8  ydoedd  hwnw,  canys  yr  oedd 
cfewerwder      ei  eiriau,  ac  annghefnogaeth  i'r  weddi.  "Ac 
efe  a  atebodd  ac  a  ddywedodd,  Ni'm  danfonwyd  i  ond  at 
ddefaid  colledig  ty  Israel;  ac  nid  wyt  ti  yn  pcrthjTi  i'r 
etholedigaeth,  a'r  cyfunod  a  wnaeth  Duw  ag  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob.    Yr  wyf  wedi  dyfod  at  yr  eiddof  fy  hun, 
lud  atat  Hl  am  hyny  doa  ymaitíi,  nid  oes  a  wnelwyf  à  thL" 
Ni  a  welwn  h&fyà  brawf  ar  fiúchder ;  y  mae  himanoldeb  yn 
Cid  ergyd  marwoL  ^  Ac  efe  a  atebodd  ac  a  ddywedodd,  Nid 
da  cynteryd  bara  y  plant,  a'i  fmrw  i'r  cwn."    Yr  wyt  ti  yn 
nn  o'r  ewn  sydd  oddiallan  i  gy&mod  Duw.   Er  hyn  oll  y 
mae  ffjrdd  gref  yn  glynu,  ac  yn  tori  trwy  yr  boU  anhawsderau 
hyn,  ac  yn  gorchfygu  yn  y  diwedd.    "*Ond  hi  a  ddaeth  ac 
a'i  haddolodd  ef,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  cynihorth  fi.' 
Yr  w}'f  yxí  cyfaddei  imu  im  o'r  cwn  ydwyf;  y  mae  hyn  yn 
ddigon  gwir,  Arglwydd,  eto  'y  mae  y  cwn  }ti  bwytu  o'r 
briwsion  sydA  yn  syrthio  oddiar  fwrdd  cu  harglwyddi.'  Ci 
ydwyf,  Arglwydd,  er  hyny,  dy  gi  dí  ydwyf.    Ac  os  na  chaf 
fwyta  y  danteithion  gyda  dy  blant,  gad  i  mi  gacl  y  briwsion 
«ydd  ar  ol  y  plant,  ag  sydd  yn  s\Tthio  i  la\^T  oddiar  y  bwrdd. 
A  gaf  fi  gasglu  y  briwfwyd  sydd  }ti  myncd  i  golli       Y  mae 
yr  lesu  yn  methu  dal  yn  liwy  o  Haen  ífydd  gref.    "  Yna  yr 
atebodd  yr  lesu,  ac  a  ddywedodd  wrthi,  Ila  wraig,  mawr  y\Y 
dy  ôydd ;  bydded  i  ti  fel  yr  wyt  yn  ewyllysio.    A'i  nierch  a 
iaehawyd  o'r  awr  bono  ailan/'  Mat.  xy.  21 — 28.    Well  done^ 
itrong  foiih;  ti  gyn}TcbaÍ8t  weddi  daer,  ac  y  mae  gweddi 
daer  wedi  gorchfygu  Duw.    "Bydded  i  ti  fel  }t  wyt  yn 
ewyll3f8Ío;"  gofynaist  y  briwsion,  ond  cerdda  at  y  dorth  06 
ydwyt  yn  ewyUysio.   GaU  ff)rãd  gref  gyd-ddwyn  ag  oediad 


Digitized  by  Google 


i 
I 


170  HUNAN-YMHOLIAD 

bir,  ac  aros  amser  Dqw.  Aroeodd  fiydd  yn  hir  am  ddyfodiad 
yr  Arglwydd  lesa;  yn  "dda  ei  hamynedd"  hefyd.  *'Oiid 
pan  d&eta  g^wnder  yr  amser,  y  daiifonodd  Duw  ei  Fáb/' 
Qal.  iy.  4.  x  mae  gan  Dduw  amser  i  bob  petb,  ac  y  mae  yn 
rbaid  i  cbwi  wrtb  l^dd  fiiwr,  i  aros  amser  Daw  yn  am^nedd* 
gar.  Y  mae  ffyàà  wan  yn  treulio  aUan  g^^flym,  yn  myned 
3m  anamyneddgar  ac  yn  methu  aroe  i  amaer  Duw;  acam 
nad  yvr  yr  Arj^lw\'dd  yn  ateb  yn  union,  y  mae  bi  yn  myned 
i  ddywcdvd  na  etyb  efe  mi  diajívwydd.    Y  mae  hi  yn  suááú 

1  auobaitb,  ac  yu  eistedd  yn  y  llwch  i  wylo.  Rbywbeth  fel 
hyn  yr  oedd  ar  y  ddiíu  ddysgybl  ocdd  yn  myned  i  Emraaus, 
'*daii  rodio  ac  yn  w\nieb-drist.'*  Yr  oeddynt  wedi  anobeitliio 
wrth  weled  yr  amser  wedi  myned  yn  mbell.  *'  Ond  yr  oeddym 
ni  yn  gobeitbio  mai  efe  oedd  yr  h\vn  a  waredai  yr  Israel.  Ac 
beblaw  byn  oll,  beddyw  yw  y  trydydd  dydd  er  pan  wnaeth- 
pwyd  y  petbau  hyn.  A  hefvd  rliai  g^^Tap;edd  o  honom  ni  a'n 
dvchrvnasant  ni,  wedi  iddynt  fod  vn  foreii  wrth  v  bedd:  a 
pban  na  chawsant  ei  gorph  ef,  hwy  a  ddaetbant,  ^dn  ddy- 
wedyd,  weled  o  honjTit  weledigaetb  o  angylion,  y  rbai  a  ddy- 
wedent  ei  fod  ef  yn  fyw.  A  rbai  o'r  rbai  oedd  gyda  nyni  a 
aetbant  at  y  btdd,  ac  a  gawsant  felly,  fel  y  dywedasai  v 
gwrageddy  ond  ef  nis  gwelsant,"  Luc  xzÍY«  21 — 2á,  Gall- 
asent  aros  yehydig  }ti  liwy  beb  fyned  mor  wyllt;  canyser 
fod  y  try  dydd  dydd  wedi  df/jfwi^  nid  oedd  wedi  myned  heibiú: 
gallesid  gwneyd  pethau  mawrion  cyn  nos  eto.  Eithr  y  BUtf 
aros  yn  brofedigaeth  lem  i  fiydd  wan  bob  amser.  *^Ac  efe 
eto  yn  ymddyddan  à  bwynt,  wele  y  genad  yn  dyfod  i  waeied 
ato  ef :  ac  efe  a  ddywedodd,  Wele,  y  drwg  bwn  sydd  oddiwzA 
yr  Arglwydd ;  pabam  y  dysgwyUaf  wrtb  yr  Argl wy^dd  mwy  ?" 

2  Bren.  yi.  32.  "Ha  feb  dyn,  betb  w  y  ddiareb  hon  genyck 
am  dir  Israel,  gan  ddywedyd,  Y  dyddiau  a  estynwyd,  a  daiftj 
am  bob  gweledigaetli  r'*  Ezec.  xii.  22.  Fel  hyn  mae  y  gwan  Cl 
ffydd  yn  siarad ;  eithr  y  mae  íFydd  gref  yn  dal  yn  y  blaen  )Ti 
wyneb  oediad,  fel  Dafydd  pan  oedd  ei  *'gnawd  al  gaka 
yn  pallii/'  }ti  parhau  mewTti  ymdrechion  à  Duw. 

Pa  fwyaf  y  g^yrtbwy^lebiadau  yr  ocdd  y  dyn  dali  bwnw  ya 
eu  cyfarlbd,  mwy  o  lawer  y  gweddiai.  Y  mae  y  saint  yn 
gw\^lDod  mai  yr  unig  ffordd  i  gael,  yw  parhau  mewn  gwedcUau  , 
nos  a  dydd.  Dacw  ddrws  y  carchar  yn  agor,  o  hcnv}'dd 
"p:\veddi  ddyfal  a  wnaed  ^an  yr  e^lwys,"  a  Phedr,  y  carch- 
aror,  yn  rhodio  allan,  heb  un  gadwyn  am  ei  draed  a'i  ddwyiaw. 
Y  mae  Jacob  yn  gweddio  trwy  y  nos;  Dafydd  yn  galw  ar 


Digitized  by  Go  ^v,i^ 


A  TDTX  TW  T  FTTDD. 


171 


Odaw  ddydd  a  nos;  Jonah  tri  díwmod  a  thair  nos;  Daniel 
un  diwrnod  ar  ugain ;  Moses  ddeugain  diwrnod  a  deugain  nos. 
Mae  Duw  yn  cedi  weithiau  i  godi  pris  ei  drugareddau»  a 
gwneyd  y  derbynwyr  yn  fwy  cymliwys  i'w  derbyn.  Nid  yn 
imig  y  mae  %dd  mwr  yn  gaÚu  aras  yn  wyneb  oediad^  ond 
iiefyd  y  mae  yn  gallu  ymostwng  a  dysgw^l  3m  wyncb  gtorth' 
odiad.  Mae  Dafydd  yn  gwedmo  am  i'r  plentyn  gael  byw, 
dthr  y  mae  yr  Arghvy  dd  yn  gwrthod  ei  gais;  eto  y  mae  ei 
iymhier  yn  dawel,  ao  agwedd  ei  feddwl  yn  ymostyngar,  er 
Byndod  i  bavb.  Mae  fí^á  fitwr  yn  galln  caniod  trugareddau 
mewn  bod  Duw  yn  gwrthod  gwi-ando  ein  gweddíau :  y  mac 
yn  ^rthod  caniaUiu  i  ni  ein  hewyllysiau,  eto  yn  cyfranu 
daioiíi.  Bendigedig  fyddo  Duw  am  hoidio  rhuddi  i  ni  ein 
ílymuniadau  yn  fynyeh.  Trugaredd  annliraethol  y  w  pcidio 
gfwraudo  ein  gweddiau  yn  aml.  Am  liyny  jTnostjTig^vn  i 
Iara  ao  e^v}•llys  yr  ^Vi  glwydd. 

Y  mae  cymaint  o  ddaioni  dwyfol  mewn  p^wrthod  ein 
í^rrando,  ambell  dro,  ag  sydd  y/i  eiu  g^^^•ando  brydiau  eraill. 
GaUwn  ddymuno  Ilawer  peth,  ac,  yn  ol  ein  tyb  ni,  yn  dda  ac 
i  ImTpas  mawr;  eitlir  y  mac  Duw  yn  gweled  effeithiau  a 
chaiúyuiadan  petliau,  yr  liyn  sydd  yn  ddirgelwcli  i  ni.  Mae 
efe  yn  gweled  y  gwna  y  cyfry  w  beth  niwed,  ac  am  hyny  yn 
ei  omedd.  Swyddogaeth  ffydd,  gan  byny,  yw  ymostwng  i 
ewyllys  a  doethineb  yr  Arglwydd  yn  mbob  ])cth,  gan  ei 
ddylyn  yn  rbwydd  ac  ewyllysgar,  fel  y  mae  ájn  dali  yn  dylyn 
ei  arweinydd.  Nid  yw  yr  Arglwydd  yn  gwrthod  dim  i'w 
Want  ond  y  pcthau  a'u  drygant.  Mae  y  tad  yn  pallu  y  gylieU» 
ond  fel  na  byddo  i'r  plentyn  dori  ei  law.  Y  mae  Duw  yn 
gweled  peryglon  mewn  Ueoedd  nad  ydycb  chwi  yn  gweled  dim* 
Y  mae  ÒsLwesr  fel  Paul,  yn  dymuno  cael  y  swmbwl  allan  o'r 
cnawd,  eithr  y  mae  yr  Hollwybodol  yn  ei  adael  yno  i  ddar- 
ostwng  bálchaer  yr  ysbryd.  Mae  eisiai;  £^dd  i  ymostwng 
pau  y  byddo  yr  Arglwydd  yn  gwrthod  boddhau  dymuniadaa 
eincEdonau.  Dywedwn,  **Dy  ewyllys  di  awneler/'  Fdly 
mi  ewyllys  fydd  i  Dduw  a  enwitiiau,  yn  >vyneb  ffweithred* 
iadau  íiydd  gref.  Y  Duw  mawr,  yr  wyí  yn  teimlo  fy  enaid 
yn  foddlon  i  ymostwng  i  dy  ewyllys  fendigedig :  gwna  y  peth 
goreu  cr  dy  ogoniaut  dy  hun,  hyny  fydd  y  peth  gorcu  er  fy 
Ues  inau  hefyd. 

Nid  yw  yn  bccliod  i  chwi  ddymnno  perffeithi^wj^dd  gras 
yn  y  bywyd  hwn — y  mae  yr  hoU  saiiit  yn  dymuno  bod 
bcráttith;  eithr  y  mae  yr  Hollwybodol  yn  gweled  yn  oreu  i 


172 


HVKAJr-TICHOLIAD 


adael  lfygredigae&  aros  ychydig  yn  dy  lestr»  fel  gwaddod 
gyda*r  gwin,  iV  gadw  yn  Mus — i  dy  ddarostwng,  a'th'gadw 
i  lawr.  Mae  efe  yn  oadw  y  s\\nub\vl  }ti  jt  ystlys  i*th  sym- 
bylu  yn  y  blacn  tua'r  nefoedd.  Gellwch  ddymuno  gwybod- 
aeth  mwT,  fel  y  byddoch  fel  Saul,  o*ch  ysgwyddau  i  fyny  jn 
uwch  na  pbawb;  neu  fel  Dafydd,  yn  ddoãhach  na'ch  atar- 
awon;  eithr  fe  aliai  y  cenedlai  hyny  Mchder  ac  ymchwydd, 
ac  fislly  ^-n  ormod  o  saiU  i  lestr  bychan,  ac  yn  fwy  tebyg  o*i 
ddymchwelyd  na4  gyru  yn  y  blaen.  Gellwcn  ddyrnuno 
tyw^-niad  bani  g^wastadol,  fel  ymerodres;  mtàa  y  mae  y  Pen^ 
ajgl  wydd  yn  gwéled  ei  fi>d  yn  well  i  chwi  fodyn  mro  wylo&m 
weithiau,  ac  nid  yn  mynydd  gorfoledd  yn  wastad ;  ac  i  chwi 
gael  diwrnodau  cyiuylog  a  niwlog  yn  g^-mysg  a  rbai  gole  u  a 
haiilog;  tymhorau  ystoriiiu^  yn  gystal  a  iliai  tawel  a  thjin- 
hciiLs.  l*aii  y  niae  liydd  yu  arwyddo  yi*  arttcles  y  niac  }ti 
ymostwng  i'r  telcraii,  gan  gydnabod  fod  cwbl  yr  Argbndd 
er  gwcll.  Nis  gallwn  gael  Ilawer  o  gysur  ar  y  ddaear,  rhiig 
i  ni  ymgodi  yu  eiu  hysbrydoedd,  myued  yn  falch,  a  pheri  i  ni 
gani  y  dd;u  ar,  ac  uid  y  nefoedd.  ''Codwch,  nid  yma  y  mae 
cicli  gorphwysdra.**  Cliwi  welwch  fod  fFydd  yn  gryf  me>ni 
dyiuuiiiadau,  yn  amyueddgar  yn  wyneb  gobiriadau,  ac  yn 
ymostyugol  yn  "w^-ueb  gomeddiadaii. 

(10.)  Y  uiac  ífydd  gref  nid  yn  unig  yn  gorchfygu  ofn 
angau,  ond  hefyd  yn  creu  d}nnuniadau  cryfion  i  fyned  at 
Grist  wedi  marw.  Mae  y  credadyn  yn  treuíio  bywyd  me^ 
amyneddy  er  fod  angau  mewn  dymuniadau.  By\vyd  j*w  y 
mác  Ue  y  mae  yn  eyfarfod  ag  ystonnydd  a  thymhestloedd; 
augan  yw  y  porthladd  Ue  y  mae  yr  ystonn  yn  myned  ya 
dawel,  ac  y  dygir  ef  i'r  ba&n  a  ddymmiodd.  Y  ddaear  yw  y 
fibrdd;  ^esty  ar  y  goreu;  angau  yw  y  drws  sydd  yn  mped 
i  mewn  Tr  cartrene  tragywyddol,  lie  y  mae  y  Tad  a'r  bcdl 
frodyr  yn  byw,  Y  gwan  yn  y  íFydd  sydd  yn  ofiii  marw;  mae 
ei  brofion-  beb  ei  seuo.  Áiwjàdi  o  %dd  ÍKm  yw  ^^chwant 
datod,  a  bod  gyda  Cbrísf  Yr  oedd  Simeon  yn  dal  yr  Ar- 
glwydd  lesu  yn  ei  freicbiau  pan  yn  dywedyd,  **  Yr  awr  boa, 
Arglwydd,  y  çoll}Tigi  dy  waamewn  ta^nefedd,  yn  ol  dy  air; 
cany8  ty  llygaid  a  welsant  dy  iacbawdwriaeth,"  Luc  ii.  29, 30. 
"Fel  y  bxeâ  yr  bydd  am  yr  afonydd  d>^oedd,  felly  yr  hir- 
aeiba  fy  enaia  am  danat  ti,  O  Dduw.  Sycbc  dig  j-w  fy  enaid 
am  Dduw,  am  y  Duw  byw:  pa  br  yd  y  deuaf  ac  yr  puddaiig- 
osaf  ger  brouVDuw?"  Sal.  xlii.  1,  2.  Nid  yw  Dafydd  yn 
foddlon  fod  dim  yn  ackosi  pellder  rbyngddo  ef  a  Duw,  canys 


Digitized  by  Google 


173 


nid  oedd  dim  ond  bod  ger  bron  Diiw  allasai  ei  wTieyd  yn 
ddedwydd.    "Brysia,  fy  aIl^^^^lyd,  a  bydd  debyg  i  iwrcb,  neu 
Iwdn  bydd,  ar  fyuyddoedd  y  pêr-lysiau,"  Can.  viii.  14.  "Pa- 
ham,'*  ebe  mam  Sisera,  "yr  oeda  ei  ^erbyd  ddj-fod?  pabam 
}T  arafodd  olw^mion  ei  gerbydau?"  Baru.  v.  28.   Yr  ocdd  yr 
awydd  am  \veled  ei  mab  yu  dychwelyd  yn  fuddugoliactbus  o 
faes  y  frw)'dr,  wedi  myned  bron  yn  annyoddefol.    Mewn  rhjví 
ystyr,  "ni  frj^sia  jr  hwn  a  gredo;"  ond  yn  yr  ystyr  \v  ydyni 
}Ti  son  ATI  a-vvT,  nid  oes  neb  yn  brysio  eymaint  a'r  ''bwTi  a 
grcdo:  '  efe  yw  yr  bwn  sydd  yn  gwneyd  y  brys  mwyaf.- 
Yma      y  byd  bwn  yr  ydym  yn  cael  ein  dyweddio;  ond 
angau  a*r  âuniyw  adegau  gweinyddiad  llwyr  ybrío^;  y 
pryd  y  dygir  priodas-férch  gwraiç  yr  Oen  i  fyw  ato  yn  dragy- 
"sryàà.    Mae  hiraetb  yn  y  greadigaeth  faitb  am  weled  dydd 
y  hríodas.    Mae  ífyád  wan  yn  dymnno  dyfodiad,  eitbr  nid  yn 
»wr;  y  mae  eisiau  cael  petnau  yn  welí  i  drefti.    Y  mae  yn 
Ayw  beth  tebyg  i'r  wraig  yn  dynumo  gweled  y  gwr  yn  dyfod 
adief ;  ond  ni  charai  iâm  ddyfod  am  awr  neu  ddwy,  nes  y 
liyddo  hi  wedi  gorpben  gosod  y  ty  mewn  trefii.    Y  mae  yr 
enaid  gwan,  ynte,  yn  gwaeddi  **jPaid  â  mi,  fel  y  cryfhawyf 
cyn  fy  myned,  ac  na  byddwyf  mwy,'*  Sal.  xxxix.  18.  Mae 
pob  petb  yn  barod  gan  fiydd  gref,  ac  yn  aros  i'r  stage  coach 
iV  cbyrcbu  adref.    Neu,  fel  llong  wedi  ei  llwytbo,  a  pliob 
petb  mewn  parodrw^-dd,  diiii  ond  aros  i  roesawi  y  gwynt  a'r 
Uanw,  i  godi  y  llestr  i  fyny  a'i  gyru  i*r  môr  mawr. 

Yn  awT,  fy  ngbyfeillion,  ni  a  wnawn  ycbydig  sylwadau 
mewn  fFordd  o  gymbwysiad  oddiwrtb  yr  byn  a  ddywcdwyd. 
Gwelwn, — 

1.  Yr  angenrbeidrwydd  i  weddio  am  fFydd.  Mae  d}Tiion, 
chwi  welwcb,  yn  llafurio  am  betbau  y  ddaear  à'u  boll  egni, 
ac  pi  os<j!;eiiluso  petlmu  nefol ;  yn  d}Tchafu  y  presenol,  ac  yi\ 
dibrisio  bywyd  trag}^v^'ddol.  Y  mae  grasusau  yr  efengyl,  yn 
ystyriaeth  y  byd,  yn^ysgubion,  ac  yn  sorod  pob  dim."  Nid 
yw  yr  annuwiol  yn  cynyg  dim  am  y  petbau  byn;  y  maent  yn 
aros  ar  law  yn  y  farcbnad.  Y  mae  yn  gofalu  am  gorph,  eitíir 
yn  ddibris  am  enaid;  yn  portbi  corph,  yn  newynu  enaid; 
yn  dilladu  corpb,  ac  yn  gadael  enaid  yn  noetli  am  dragywydd- 
oldeb.    O  ynfydrwydd!  Odrueni! 

2.  Y  mae  %dd  yn  anhehgwol  angenrheitUoL  Yr  ydym  yn 
eoog  o  fyrddiynau  o  feiau;  yn  afian  ac  yn  frwnt,  ac  yn  hyw 
o  dan  ai^lwyddiaetlL  ein  Uygredigaetliau,  neb  obaith  bytb  cael 
gwéllbad»  ond  trwy  %dd  yn  ngwaed  lesa  Qrist  yn  «nig. 


Digilized  by 


174 


I 


Trwy  íFvdd  y  mae  yn  bosibl  ein  cyfiawnhau  oddiwrtb  yr  hoU 
betbÃu  kyn,  a'n  glanbau  oddiwrtb  bob  balogedigaeth.  Nis 
gallwn  gA  âawxii  un  ddyledswydd  yn  g^meradwy  bebddi :  mae 
yn  ymgorpboH  à  pbob  dyledawydd.  ^^Eitbr  yr  bwn  sydd 
vn  petruaot  ob  bwyty,  efe  a  gondjemniwyd,  am  nad  yw  yn 
bwyta  o  f^rdd:  a  pbetb  bynag  nid  yw  o  fiydd,  pecbod  yw/' 
Khuf.  xiv.  23.  Y  petbau  beb  ffyáà  sydd  oU  ojr  ben  Adda. 
*^Pa  fodd  gan  byny  y  galwant  ar  yr  bwn  ni  cbiedasaat 
ynddo?  a  plia  fodd  y  credant  yn  hwn  ni  cblywsantam 
dano'?"  Rliuf.  x.  1  L  Fíydd  yw  yr  liyn  sydd  yn  halltu  a 
pliereiddio  pob  dyleds\Nydd.  Bj^^yd  yr  enaid,  ie,  enaid  yr 
enaid  ydyw.  Mae  pob  dyledswydd  yn  farw,  a  phechod  yn 
tejTiiasii  hebddi.  Mae  ffydd  i  ddyledswydd  y  peth  yw  enaid 
i  gorph — yn  fywyd.  Nis  gellwch  byth  leíUin  Abba  Dad 
mewn  gwcddi  heb  fFydd.  Nid  yw  gweddi  ond  natur  yn  cwyno, 
neu  galon  anobeithiol  yn  Ilefain  hebddi.  Nid  yw  y  bygyth- 
ion  yn  darostwng,  iia'r  addcwidion  yn  cedi  a  ehysuro,  heb 
weithrediadau  ffyddiog.  Mae  yr  hwn  sydd  yn  myned  at  yr 
ordinhadau  heb  ffydd,  yn  myned  i  weithio  heb  offer.  Y  mae 
yn  rbaid  i  chwi  ei  cbael  cyn  y  gellwch  ddyfod  yn  hyderns  i 
bresenoldeb  Brenin  y  breninoedd.  "  Nesawn  à  cbalon  gywir 
mewn  Uawn  hyder  Èyáá,  wedi  glanbau  ein  calonau  oddi^vrth 
g}'dwybod  ddrwg,  a  golchi  ein  corph  fi  dwfr  glân,"  Heb. 
xi.  22.  Mae  iV  defiiyddio  yn  boU  ordinbadau  Duw:  rbaid 
ei  bod  trwy  y  ewbl  cyn  y  cewcb  lea  trwy  deUm:  gwtando  y 
gair,  gweddio,  cyrnuno»  a  phob  petb  aialL  Gwyn  Hrj  beb 
nalen  y  w  yr  boU  ordinbadau  crefyddol  beb  ffyáà.  Y  mae 
annghrediniaeib  yn  troi  y  daioni  yn  ddrwg,  y  Dendithion  ya 
fellditbion.  "Betb  bynag  nid  yw  o  flfydd,  pechod  yw." 
Y  mae  y  bara  a'r  gwin  yn  y  cymun  nid  yn  unig  yn  ddiles, 
eithr  yn  wenwyn  ysbrydol.  "Canys  i  ninau  y  pregethwyd 
yr  efeng^d,  meg}'s  lu^  iddynt  hwythau;  eithr  y  gair  a  glybu- 
wyd  ni  bu  íuddiol  iddynt  hwy,  am  nad  ocdd  wedi  ei  gyd- 
dymheru  á  ffydd  yn  y  rhai  a'i  cly^ysant,"  Heb.  ix.  2.  Pe  bai 
fíydd  genych,  ni  allcch  godi  eich  penau  }ti  wyueb  bygythion 
y  Duw  niawr ;  íe,  pe  bai  genych  gystal  ffydd  a'r  cythreuHaid» 
chwi  gryncch  ger  ei  fron.  Y  mae  pob  ditfy^g  crefyddol  yn  y 
diffy^g  o  fiydd :  canys  cr  arfer  y  moddion  S}'dd  yn  aohub  a 
ehysuro  y  saint,  nid  y^v  yr  annghrcdadyn  yn  yTiilI  dim  trwy 
hyny ;  nid  pv  yn  niwynhau  im  cysur  mewn  unrhyw  amgylcb- 
iad  oddiwrtb  ei  greíydd.  Mae  eisiau  crefydd  amom,  fy 
ugbyíeilUon,  yn  ein  boUgylcboedd  a'n  sefyll&oedd  yn  y  bydj 


^  kj  i^Lo  l  y  Google 


A  TBYX  TK  Y  PFYDD 


mewn  llwyddinnt,  )ti  gystal  agadfydacaâw^^ddiant;  iechyd, 
yn  gystal  a  chlefyd;  ynill,  jn  gystal  a  cholledion.    Fel  y 
dywed  Paul  am  amynead,  y  ferch,  y  gellir  dywedyd  am  f^dd, 
y  fiun;    Oanys  rliaid  i  ohwi  wiih  £^dd,  fel  wedi  i  ckwi 
wneathur  ewyllys  Duw,  y  dezbynioch  yr  adde'wid,"  Hebj 
z.  36.  Mae  yn  rhaid  i  clxwi  wrth  fÇjrdd  mewn  Uwydjdiant» — 
(1.)  I  weled  fod  pob  pefih'  yn  rhoddion  daionus  y  nefoedd. 
(2.)  Tch  galluogi  i  wneuthnr  defiiydd  da  o  bonynt.    (3.)  I 
felusu  y  mw^Tihad  o  honynt.    Nid  ydych  yn  mwynhau  tru- 
gareddau  o  gauiatad  }ti  unig,  oiid  yn  hytracli  o  gariad;  nid 
odíLiwrth  ragluniaeth  gyffredinol,  eithr  acldewidion  ncillduol. 
(4.)  í  edrych  y  tu  hwnt  i'r  sefyllfa  bresc^nol  yn  mhob  am- 
gjlchiad.     I  ediych  ar  y  dimeiau  a'r  tíyiiingau  hyn  yn 
eriics  o  bethau  gwcll,  a  mwy  parhaus;  yn  di])}Ti  mewn  Ilaw, 
o'r  pethau  mawrion  sydd  mewn  gobaith.    (5.)  I  weled  calon 
y  Rllodd^\T  yn  y  rhodd.    Edrychwch  ar  ei  ewyllys  da  i  chwi 
yn  oi  n:yíraniadau ;  mw^Tihewch  Ddiiw  tmgarog  yn  ci  dru- 
^^areddàu.    Y  mae  yr  annghredinwyr  yn  mcthii  gwneyd  i 
fniy  y  swm  hwn;  y  mae  y  tu  hwnt  yn  mhell  i'w  vulgar 
fraeUonê  a'u  álgebra  hwynt.    Nid  pawb  sydd  yn  deall  y  ruU 
hon:  canys  y  mae  Ilawer  yn  meddwl  mai  arwyddion  cariad 
Dnw  at^oit  bcwy  yw  y  lluosogrwydd  tragareddau  y  maent  yn; 
eu  derbyn,  pan  ar  yr  impryd  nadydynt  yn  gwneyd  dim  wrth 
drysori  cyfoeth  ond  trysari  tanwydd,  i  losgi  eu  himain  yn 
oes  oesoedd.  Mae  cyfoeth  miloedd  wedi  gwneyd  eu  huffem  yn 
niih  poethach.   Mae  yn  rhaid  i  ni  hefyd  wrth  fiydd  mewn 
eifituàãiau,    Mae  hi  yn  gwded  "pob  peth  3^  gweithio  er 
daioni/'  yn  gwneyd  y  defiiydd  goreu  o  honynt,  er  ein  dar- 
ost^Tig  a'n  diddyfiiu  oddiwrth  y  byd  presenol.     Mae  yn 
gvveled  daioni  mewn  drygfyd,  ac  yn  tynu  trugaredd  aUan  o 
gymylau  duon. 

3.  CjTiyddwch  yn  y  gras  hwn.  Mae  hi  o  ran  natur  yn 
bcrfFaith  ynoch,  Ilaíuriwch  hefyd  am  bcrfFeithr^T}'dd  mown 
praddau.  * '  E wch  rhagoch  at  bcr fF(Mthr>v}^dd ; ' '  cyrhaeddwch 
sicrwydd,  ymcst}Tiwch  hyd  "adgyfodiad  y  meirw."  Y  mae 
fíydd  wan  }ti  achub,  ond  y  mae  ífydd  gref  yn  avhnh  ac  yn 
cysuro;  o  ganlyniad  yn  dwyni  mwy  o  ogoniant  i  Dduw. 
Canys  pa  fwyaf  o  ífydd,  mwyaf  yr  edifeirwcli,  a  pha  f^yaíyr 
edifeirwch,  mwyaf  yw  yr  ufUdd-dod.  Os  ffydd  fach,  ufudd-dod 
a  ír^vaith  bach;  a  pha  leiaf  a  wnawn  dros  Dduw,  mwyaf  o  le 
sydd  gan  satan  i  chwareu  amom.  ^lae  dynion  yn  y  byd  hwn  • 
yn  edrydi  ar  y  rhai  sydd  yn  gyfoethooach  na  hwy,  ac  nid  ar 


Digitized  by  Google 


RimAN-TXHOIíXA]) 


y  rhai  sydd  jn  dlotach;  o  ganlyniad  yn  anesmwytli  am  na 
byddont  g>'stal  a'r  goreu :  ondmewn  pethau  ysbrydol  yr  ydye  | 
}ii  cdr}'ch  islaw  nid  uwchlaw,  yn  ol  ac  nid  yn  mlaen,  ar  y  \ 
rhai  sydd  jm  dyfod  yn  fyr  o'n  mesur,  ac  nid  ar  y  rhai  sydd  y  j 
tu  hwnt  1  ni,  ac  fell^  yn  ymfoddloni  à'r  peth  sydd.   Fy  I 
nghyfeiUioa,fhàlhidd]míel7na.  Ymaeynrhaid'^annghofia 
V  pethau  sydd  o*r  tu  ol,  ao  ymestyn  at  y  pethau  sydd  o'r  ta 
blaen."    Os  yw  dy  %dd  yn  wirioneddoC  y  mae  hefyd  yn 
g^^yddoL 

Osydych  am  ffyáà,  mynwch  y  weinidogaeth  fvmf  ym- 
chwilgar  ac  efengylaidd,  lie  y  mae  graslondeb  oalon  Duw  jn 
cael  c  i  (Idutguddio.  Cadw  dy  lygaid  yn  agored  ar  y  gair,  a  111 
glustiau  yn  agored  ar  y  weinidogaeth.  *'Am  hyny  fíydd  sydd 
trwy  glwed,  a  chlywed  trwy  air  Duw."  "Efe  a  agorodd 
eu  deall  hwynt,  fel  y  deallent  yr  ysgrj  thyTtiu."  "Eithry 
pethau  hyn  a  ysgrifenwyd  fel  y  credoch  chwi  mai  yr  lesu  yw  , 
Crist,  ]Mab  Duw ;  a  chan  gredu,  y  caffoch  fy wyd  yn  ei  enw  I 
ef;"  lihuf.  X.  17:  Luc  xxiv.  45;  loan  xx.  31.  Mae  gwein- 
idogaeth  yr  cfengvl  yn  cenedlu  ffydd.  "Am  hyny  y  mae  yn 
rhaid  i  ni  ddal  yn  well  ai'  y  pethau  a  glywsom,  rhag  im  amser  1 
i  ni  eu  goUwng  hw^nt  i  golli."  "  Edifarhewch,  a  chredwch 
yr  efengyl,"  yTia  y  cewch  âiddeuant.  Bhaid  i  chwi  ddjiod  à 
fíydd  ac  edifeirwch  at  yr  addewidion  i  gael  hawl  ynddynt. 
Mae  rhai  addewidion  yn  ddiamodol,  "hcb  arian,  ac  heb  ^ 
werth."  Mae  Duw  yn  addaw  rhoddi  i  chwi  gymhwysderi 
gy&rfod  â'r  addewidion  eraill  sydd  yn  gofyn  y  cymhwysderau 
nynyfel  amodau.  Nid  ynunig  ymae  yn  addaw  iachawd- 
wziaeih  i  berehenogion  ffyádf  ond  hefyd  yn  addaw  ffyáà  i'r 
di«%dd.  Bhaid  i  chwi  ddyfod  à  ífyáá  at  un  addewid,  a 
dyfod  am  dani  at  y  llall.  Mae  cymeiya  vmaiih  y  galon  gareg 
yn  addewid  hoUd  rydd  a  díamodoL  Bhodd  Duw  yw  íiydcl, 
yr  hon  sydd  yn  em  gweithio  "i  ewyllysio  a  gwe«thieàtt." 
*'0,*'  ebe  rhyw  un,  "pe  bai  gem-f  íFydd  ac  edifeirwch,  deuwn 
inau  at  Dduw  am  drugarcdd  wedi  liyny."  Enaid,  os  ydwyt 
heb  ronyn  o  íí\ dd,  tyrcd  yn  y  blaen  i'w  chael.  Gweddiwch 
ar  Dduw  am  ff}  dd  i  weddio  yn  iawn.  Mae  ysbryd  ffydd  a 
gweddi  yn  dyfod  o'r  nefoedd;  ymae  uwchlaw  gallu  d>Ti, — 
nerth  Duw  ydyw;  ie,  "rhagorol  fawredd  ei  nerth  tuag  atom 
ni  y  rhai  y'm  yn  credu,  yn  ol  gweithrediad  nerth  ei  gadenúd 
ef,"  Eph.  i.  19. 

Grweddiwch  am  help  hollalluogrwydd  Duw  i  weítliio.  Y 
peth  anhawsaf  yn  y  byd  yw  bwrw  dyn  allan  o  hono  ei  hunaa^ 


Digilized  by  Google 


A  TDYM  YN  T  ITYDli. 


177 


d  dofi  oddkr  yr  hen  gyff,  a'i  daflu  oddiar  yr  hen  syl&en :  ac 
ar  ol  y  gwneyd  hyn,  y  mae  yr  un  mor  anhawdd  dyfod  à'r 
djn  kwn  at  Gríst»  a4  wneyd  i  orwedd  yn  llwyr  amo.  Ym- 
iros^ch  at  f  dysgybHon,  hwy  a  ddyweoant  'wrt^yoli  pafodd 
j  g^eiUiredodd  Duw  ffjrdd  ynddynt  hwy,  a  pba  foda  y  mae 
eto  yn  xiioddi  ffyáá  Tr^amigbrecuiiiol.  hwy  a  ddywed- 
8B8at  wrtíhi  eu  gilydd,  Onid  oedd  ein  calon  ni  yn  llosgi  ynom 
tra  yr  ydoedd  efe  yn  ymddyddan  â  ni  ar  y  ffordd,  a  tora  yr 
ydoedd  efe  yn  a^oryd  i  ni  yr  ysgrytli^Taii?''  "A  hwn  (Apoios) 
a  ddeclireuodd  leíaru  yu  yn  y  synagog ;  a  plian  glybu 
Acwila  a  Phriscila,  hwy  a'i  cymerasant  ef  atjTit,  ac  a  agoras- 
ant  iddo  ffordd  Duw  yn  fanylach;"  Luc  xxiv.  32;  Act. 
xviii.  26. 

Cynyddwch  mewn  ffydd,  fy  nghyfeillion,  trwy  fyf}TÍo  ar 
eich  gwagter  eich  hunain,  ac  ar  gyflawndcr  Crist.  Deliwch 
eich  gwagter  yn  gyson  gog\'fcr  a  cliytiawnder  yr  Arghvydd 
lesu,  TIOS  y  byddo  y  nadl       methu  byw  heb  y  llall.  Gwel- 
wcli  mor  dyner  y  mae  efe  wedi  ymddwj^n  tuag  atoch,  a  tliuag 
at  bawb  ag  sydd  wedi  dyfod  ato  am  drugaredd.    Beth  ali 
gynyddu  ffydd  ynddo  yn  rwy  nagedrych  yn  graff  ar  ei  dyner- 
wch  i  chwi?    Derbyniodd  Manasseh,  hen  Magdalen,  Saul  yr 
erlidiwr,  ie,  y  fffPoeihqfo  bechaduriaid.    O  lesu  anwyl!  pwy 
ali  ddigaloni,  gan  nad  ydwyt  yn  gwrthod  "pwy  bynag  a 
éàeV*    Yr  ydwyt  yn  derbjTi  Mair  wylofus,  pubHcanod  a 
pkecliadaxiaid,  y  Ueidr  edifeinal,  y  wraig  odinebna,  a'r  dysgybl 
a  wadodd  ei  Arglwydd  dan  djnngu  a  rhegu.    O  fy  anwyl 
leniy  os  derbyniaist  y  rhai  hyn  ÕU,  yr  wyf  yn  hyderu  yn  gryf 
na  wnei  fy  ngwrthod  inau;  gan  i  ti&ddeu  eubeiau  hwynt,  y 
mae  digon  o  ras  ynot  i  &dden  fy  meiau  mawrion  inau.  Dioldi  I 
Myfyriwoh  ar  eich  trueni,  fel  y  b^ddo  i  g^rflawnder  Crist 
ddyfod  yn  fwy  gogoneddus  o  flaen  eich  llygaid.    Os  jw  eich 
pecliodiíu  fel  mynyddau,  ac  mor  aml  a'r  "tywod  sydd  ar  fin 
Y  môr  yn  aneirif,"  y  mae  Crist  yn  sylfaen  safadwy,  yn  alluog 
1  ddal  iinrhyw  b^^^sau,  ond  ymddiried  ynddo,  ac  }ti  barod 
hefyd  i  dderbyn  y  pechadiiriaid  niwyaf.    Mae  yn  cadw 
agored,  ac  yn  c^Tnhell  yn  daer  bawb  i  cboi  i  mewn  yno. 
••Oh  denwch  Vt  dyfroedd,  bob  un  y  mae  syched  arno;  íe,  yr 
hwn  nid  ocs  arian  ganddo ;  deuwch,  prjmwch,  a  bwytewch ; 
ie,  denwcb,  prynwcli  win  a  llaoth,  heb  arian,  ac  heb  werth." 
"A*r  hwn  a  ddcl  ataf  íi,  nis  bwriaf  cf  allan  ddim Esay  Iv.  1 ; 
loan  vi.  37.    Bydded  eich  pecliodau  y  pcth  a  fyddont,  o  ran 
natur,  rhif»  a.  phaihad,  y  mae,  digon,  yma  i  fiuideu  y  cwbL 


Digitized  by 


178  hunílK-ymholiad 

Pa  Dduw  sydd  fel  tydi,  yn  maddeu  anwircdd,  ac  yn  myned 
hcibio  i  anwircdd  gweddUl  dy  etifeddiaeth?  ni  ddeil  efe  ei 
ddig  byth,  am  fod  yn  lioíFganàdo  drugaredd,"  Micah  vii.  18. 

Mae  y  duedd  ap;  sydd  mewn  dynion  i  ainheu  iaioni  a  thru- 
garogrwydd  }t  Argíwydd,  yn  eu  cadw  yn  wan.  Bydd  rhai 
yn  amhcu  ei  allu  weithiau.  "A  ali  yt  Àrglwydd,  yn  unol 
briodoliaethau,  ackub  y  fath  beehaduramTft?  a  ali  efefaddeu 
fy  mhechodau  gwaedd&wri?  Y  maent  yn  hen  bechodan 
gwaedlyd  a  phovphoraidd,  na  íu  eu  bath  erioed.  ^  Pe  biiafient 
y  ^th  bechodan  a  Uawer,  ni  buaswn  yn  ambeu ;  eitbr  y  maent 
mor  fawr  ac  o&adwy,  pa  fodd  j  mae  yn  ddicbonadwy  i'r 
Hollallug  fadden  y  cyfryw  rai?"  Bydd  j  creadnr,  bryduMi 
eraill,  yn  amben  ei  ew^^llysgarwcb.  -***Arglwydd,  os  myni,  ti 
a  elli  fy  nglanbau;'  y  mae  genyt  ddigon  o  nerth,  yr  ydw}i 
yn  barod  i  faddeu,  er  maint  yr  anogaethau  a  gefaist  i  ddig- 
ofaint :  y  iiiue  ynot  fòr  o  drugaredd,  digon  i  siiddo  mynyddr 
oedd,  chwaitliach  twmpathau  gwaddod.  Oiid  yr  wyf  yn  amheu 
a  wna  efe  ddaii^os  tnigaredd  i'r  fatli  bccliadiu'  truenus." 
awr,  fy  ngliyfciilion,  y  niac  eisian  i  cbwi  fod  yn  argyliocddedi«^ 
o  allu  ac  cwyllys  da  yr  Arglwydd  lesu,  i'r  dybcn  o  ddyfod  ato. 

Y  mae  yn  rliaid  cacl  ífydd  yn  Nglirist  cyfon ;  ffydd  yn  ei 
allu,  a  ffydd  yn  ei  diugarogrwydd  hcfyd,  yna  cliwi  ddewcli 
ato  mcwn  liydcr.  "Ac  yr  oedd  pedwar  gwr  gwahan-glw>^s 
wrth  ddi  ws  y  portli;  a  liwy  a  ddywcdasant  wrth  cu  çilydd, 
Paham  }t  ydym  ni  yn  aros  nes  ein  mcirw?  Os  dywedm  ni, 
Awn  i  mewn  Tr  ddínafi,  newjn  sydd  yn  j  ddinas,  ac  ni  a 
fyddwn  feirw  yno;  ao  os  tngwn  yma,  ni  a  fyddwn  feinv 
hcfyd.  Am  byny  deuwch  yn  awr,  ac  awn  i  wersyll  y  S}t- 
iaid;  os  cadwant  ni  yn  fyw,  byw  f\  ddwn;  ac  os  Uaddant  ni, 
byddwn  feirw,"  2  Bren.  Vii.  3,  4.  Pan  yn  gweled  dim  oad 
marwolaeth  yn  eu  sefyll&,  y  maent  yn  penderfynu  gwneyd 
symudiad,  a  cbycbwyn  tua  g  wersyll  y  Syriaid;  yr  oedd  ya 
anmbosibHddi  fod  yn  waeth  na  marte»  yno.  Yr  oedd  y  del^ 
olíaetb  gr}  faf  o  lawer  befyd  mai  eu  lladd  a  gawsent  yno; 
eitbr  yr  oedd  angau  yn  sicr  Ue  yr  oeddynt,  ani  hyny  yr  un 
petb  oedd  marw  wrth  geisio  hyvf,  a  gwcÚ  o  lawer  befyd; 
canjrs  yr  oeddynt  yn  gwneyd  eu  hcithaf  fel  hyn.  Maent  y* 
myned;  dacAV  hwy  yn  cychwyn  tua  g wersyll  y  Syriaid, 
iieniaA\  r  o  obaith,  canys  yr  oedd  pob  tcbyg  mai  marw  ftxaaw 
eu  rhan,  ac  nid  cael  byw.  Oblegyd  yn  (1.)  luddewon  oedd- 
ynt, am  hyny  yn  elynion.  (2.)  Gaílesid  eu  drwgdybio  yn 
ysbiwyr,  yr  hyn  oedd  yn  ddigon  naturiol,  ac  yna  buasai  eu 


Digitized  by  Google 


A  YBYM  TN  Y  FFTBD,  179 

marwolaoth  yn  sicr.  (3.)  Yr  oeddynt  yn  wahan-glwyfus; 
jr  oedd  holl  wersyll  y  Syriaid  mewn  perygl  wrth  ou  der- 
D}Ti  i  mewn.  Felly  ni  a  welwn  nad  oedd  y  radd  leiaf  o 
obaith  i  gynorthwj^o  y  meddwl  i  áájsgwjl  am  fywyd.  Er  y 
cwW,  nid  ôedd  mm  i  wneyd  o  dan  jr  amgylcbiadau  ond 
antiirio  i'r  Ue  yr  oedd  bara.  Fy  eneidiau,  os  byddwch  yn 
teimlo  dch  truenusrwydd,  eich  newyn,  eioli  ooUedigaeth 
ysbrydoU  eich  8efyll&  ddanmiol,  yr  ydych  yn  sicr  o  ddyfod 
«t  yr  Aiglwydd  lesa,  er  na  wyddoch  a  wna  efe  eich  derbyu 
ai  peidio.  Dyfod  ato^  enaid,  yw  dy  bwnc  di,  ac  nid  siarad 
yn  ngbylch  pcthau  nad  ydynt  yn  perthyn  i  ti.  Wrth  ddj^od 
ato  y  deui  i  ddeiill  a  wna  cfc  dy  dderbya  ai  peidio.  Medd- 
yliwch  am  ^ariad,  trugarcdd,  a  melusder  tymher  yr  Arglwydd 
IcíU,  fel  y  hyddo  yn  anmhosibl  i  chwi  amheu  mwy.  Yr 
ydych  yn  meithrin  meddyliau  am  Dduw  sydd  yn  groes  i*r 
hyii  a  ddj-w^ed  y  datguddiad  dwyfol  aiu  dano;  yn  troi  y  gair 
^asol  yn  eicli  erbyn  eicli  liunain,  yn  ysgrifenu  pethau  chwerw- 
on  Uc  y  mae  yr  Arglwydd  wedi  ysgritenu  pcthau  melusion ; 
jn  yfcd  bustl  o*r  cwpanau  y  mae  efe  wedi  rhoddi  gwin  yn- 
ddynt,  ac  yn  yraborthi  ar  wennod  yn  Ue  pêr-lysiau  ag  sydd 

ngardd  parad^^TS.  Yr  ydych  yn  agor  eich  clustiau  i  lais 
Sinai,  cydwybod  euog,  a  satan,  ac  yn  peidio  gwrando  dim  ar 
lais  tnigarcdd,  cariad,  a  gras,  a  chymeryd  cysur  yn  ewyllys- 
garwck  Duw  i*eh,  achub. 

Y  mae  amheu  trugarogrwydd  Duw  yn  dyrchaíu  ac  yn  cy- 
northwyo  gwaith  y  diafol;  vn  cryfhau  ei  res3anau,  ac  yn 
awchu  ei  arfogaeth  yn  dy  erbyn,  ac  yn  diífodd  eynhyríiadaa 
Ysbryd  Duw.  Mae  tuedd  ynom  i  edrych  i  ormodedd  i  ocbr 
dywyll  y  ewmwl;  edxyohwch  yr  oohr  arall  weithiau;  y  mae 
taiio  yn  olea  i  gyd.  Yr  ydych  yn  cymh>\yso  y  bygythion 
stodi  eich  hunain  â^ch  holl  nerth,  ac  yn  taflu  jr  addewidion 
'^mawr  iawn  a  gwertilifitwr''  naiU  oohr.  Yr  ydych  )ti  meith- 
rin meddyliau  am  fewredd  pechod  ac  euogrwydd,  yn  nghyda 
tímieni  presenol  a  tliraííywyddol,  ac  yn  bwrw  ymaith  fead- 
yliau  aiu  tb*u<i;arodd  a  luaddougarweh  y  Bod  anfeidrol,  er  ei 
iod  yn  eu  cyuyg  hwynt  i  chm  trwy  ei  Ysbryd.  Nid  yw  hon 
yn  ffordd  i  gael  fíydd,  na*i  chynyddu  a'i  chry  fluiu  wedi  ei 
chael.  Os  ydycli  am  gynyddu  ymddiried  yn  ISghrist,  astud- 
iwch  ei  drugarogrwydd  a'i  ewylíysgarwch  i'ch  derbyn  fel  yr 
ydych,  ac  yna  e^allaf  sicrhau  y  ffy  eich  amlieuon  o  flaen  ei 
ogoniant.  Khoddaf  yehydig  eiriau  yn  y  fan  yma  er  eich 
cyíarwyddo  i  gynyddu  a  ohryf hau  eich  ffydd. 


Digitized  by  Google 


HUKAS  -TMHOXt  AD 


1.  Darllenwch  y  Bibi,  fel  y  rnac  yn  aii*  Duw  atocli  chwi. 
Darlleuwch  ef,  a  meddyliwch  eich  bod  yn  siarad  â  Duw  i 
wjneb  yn  wyneb.  DarÚenwcb  ef  fel  pe  baeck  ya  myned  i 
geisio  Duw  ynddo  i  chwi  eioh  hunain.  Gair  yr  Arglwydd 
sydd  yn  cyn}Tcbii  ffydd,  yn  ei  mi^i,  nc  yn  ei  phoraii. 
'^Canjrapa  bcthau  b}Tiag  a  ysgrifenwyd  o'r  blaen,  er  addyi^i 

ni  yr  ysgrifenwyd  hwynt;  fel  trwy  ammedd  a  dyddanwcb  yr 
ys^ythyiau  }r  salleni  gael  gobaith.   Ann^lyd,  na  obxedwch 
,DOD  ysbryd,  eilir  profWeb  yr  ysbrydion  ai  O  Dduw  y  maest:  | 
oUegvd  y  mae  gau-brophwydi  lawer  wedi  myned  aUan  Vr 
byd,   1  loan  iv.  1. 

2.  Byddwch  %ddlon  gyda  phob  ordinkad  grcfyddol,  canys 
yma  y  mae  Duw  wedi  addaw  dangos  ei  wyneb  i  cbwL  Mae 
efe  wedi  rhoddi  addewidion,  c}^amodau,  a  Uwon,  er  eich 
aicrhau  yn  y  fíydd,  ao  wedi  ycliwanegii  seliau  y  saeramentau, 
i  chwi  gael  gweled  à'ch  Uygaid.  Hwn  yw  y  Testament 
Newydd ''yu  fy  ngwaed/*  Yr  oedd  yr  Arghv}'dd  lesu  yn 
adnabyddus  o*n  gwendidau,  am  hjTiy  y  mae  yn  pentjru  myn- 
yddau  o  dystiolaethau  er  ein  cadamhau  yn  y  flPydd.  Mac 
Duw  wecli  rhoddi  i  chwi  fwy  o  sicrw)'dd  nag  a  ddysgwj-licch 
oddiwrtli  un  di/n  onest,  Gallesid  nicddwl  fod  ei  air  ynddigon, 
pan  yr  ystyrii'  p\v\  sydd  yn  llcfaru;  eto  y  mae  ynychwanes^u 

ac  yn  rhoddi  y  sacrameiit  santaidd  i  arwyddo  fod  y  ewbl 
wedi  cu  selio  ii  gwaed.  Fwy  ali  annghredu  bellaeli?  Nid 
gorcbest  y  w  eredu ;  y  mae  yn  bawa  credu  na  pheidio. 

3.  Gweddiwck  fwy  na  mwy  am  grj^had  yn  y  ifydd.  Y 
mae  gweddi  yn  danwydd  ac  yn  ymborth  i  ífydd.  Yr  im  petb 
i  ddyn  geiflio  byw  heb  yniborth  ag  i  íFydd  fyw  beb  weddi. 
Mae  }T  enaid  yn  byw  trwy  %dd,a  ffydd  yn  byw  trwy  weddL 
Mae  ífydd  yn  cynoraiwyo  ^eddi,  a  sweddi  yn  oynortliwyo 
ffydd.  AU  handã  i^n  i$úk  i  dynu  wrtn  raffitu  yr  addewidiQii. 
Mae  cymundeb  rbwng  ordinbadau  a  giasiuan;  mae  y  naiU 
yn  C3moírthwyo  y  Uau,  a'r  ewbl  yn  cynorthwyo  eu  gilydd. 
Mae  y  gair  yn  bielpu  gweddi,  a  gweddi  yn  belpu  y  gair,  a 
%dd  yn  cael  ei  ohyd-dymbera  â'r  ewbl.  Nis  gall  gweddi 
ddywedyd  wrtb  ffydd,  "Nid  rhaid  i -mi  wrtbj^;"  na  ffydd 
d^rwedyd  ^vrth  weddi,  "Nid  rhaid  i  mi  wrthji;;"  guu 
fod  y  naill  yn  ymddibyuu  ar  y  llall.  Mae  ffydd  yn  dj-wedyd 
wrth  weddi,  C}Tiorthwya  íi  i  gredu  trwy  weddi,  minau  a  th 
gynorthwyat  ditliau  i  weddio  trwy  gredu.*'  Mae  cristionoi::ion 
yn  eu  setyllfa  eglw^  .sig  wedi  eu  cj^ansoddi  yn  y  fath  Ibdd, 
fel  ag  y  mae  pawb  yu  ymddibyuu  ar  eu  gilydd,  a  thrwy  byny 


^  kj  .i^Lo  uy  Google 


efnoTíhwfO  grasau  eu  gilydd*  Mae  iin  yn  cynorthwyo 
sei  y  naill,  ac  yntau  yn  cynorthwyo  gwVbodaeth  y  llall. 
''Dygwch  feiehiau  eick  gilydd,  ac  ISãly  cynawnwch  eyteith 

4.  Byddwdi  fyw  yn  twj  a'o]i  ymarweddiad  yn  j  nef- 
oedd.  l^rddvch  ^rw  uwduaw  i  cnwi  eich  hmiaiii,  caays 
m  èhynyddodd  neb  exioed  yn  y  %dd,  heb  fyw  ar  beúiau 
uwchlaw  iddo  ef  ei  him. 

5.  Bhodiwch  mewn  uflidd-dod  i  orcliyiuynion  Duw.  Y 
mae  ffydd  ac  ufiidd-dod  yn  ogyhyd  eu  hesgeiriati.  Os  bydd 
ff}dd  yn  crj-f  hau,  y  niae  ufudcl-dod  hcfyd  yu  ycliwauegu,  a 
úrwy  weithredoedd  y  cyfiawnheir  ffydd. 

6.  G^^^lewch  fod  yn  gyfoethog  mewn  fíydd  yn  brif  amcan ; 
yna  bydd  eich  prif  lafur  a'ch  ymestjTiiad  cyson  am  ei  sicrhau. 
Nid  oes  dim  yn  ormod  o  drafferth  a  llafur  i*r  áyn  bydol  ond 
iddo  allu  cyrhaedd  ei  amcan  o  sicrhau  cyfocth.  Byddweh 
chwithau,  fy  nghj^eillion,  yn  ddiorphw^^s  jn  eich  llafur 
crefyddol  er  sicrhau  y  ffwtr  oluá,  y  "golud  gweli  a'r  un 
parhaus.^' 

7.  Trysorwch  i  fyny  y  profion  sicraf  o  ffydd;  byddant 
yn  ddefoyddiol  i  chwi  ya  mhoh  amgylchiad  cyf^Tig. 

8.  Byddwohynddiolchgaramy  raddleiaf  ohoni.  Yffordd 
i  gael  ychwaneg  y w  bod  yn  ddiolchgar  am  yr  hyn  gafwyd. 
Y  mae  ychvdig  bach  o  fíydd  }ti  fwj  na  byd  o  bob  peth  arall; 
a  ehwi  wyddoch  y  dylem  fod  yn  ddiolchgar  am  y  byd  hwn. 

9.  Byddwch  vn  ostyngedig.  Mae  Duw  yn  rhoddi  '^gras 
i*r  gofityDgedig/'  Mamaetib  y  grasuaau  y w  gost^ngeiddrwydd. 

10.  Byddwch  yn  gydnabyddus  à  meodwl  calon  Duw. 
Darilenwdi  ei  çalon,  yn  ddatguddiedig  yn  eí  air,  yn  ei  Fáb, 
ae  yn  ei  raglmiiaeth. 

11.  Cesglwch  a  thrysorwch  i  f)Tiy  eich  profiadau  goreu; 
gwnant  gryfhau  ffydd  mewn  amseroedd  tywyll.  Cedwch 
gatalogue  o  brofiadau  santaidd  o  gariad  Duw  tuag  atoch  mewn 
am.seroedd  a  aethant  heibio,  yn  ffordd  iachawd\TOaeth,  a 
rhaghmiaeth  hefyd.  Mae  y  petliau  hyn  i  gyd,  fel  tanwydd,  }ti 
enyn  y  ffiam  pan  y  mae  yn  wan,  ac  fel  swn  buddugoliaethau 
a  enillwyd  gynt,  yn  cy^lhy^fu  at  ymladd  y  frwy^dr  bresenol. 

12.  Ymarferwch  ff^^dd  er  nerthu  ffydd.  Y  ffordd  i  gryf- 
hau nolod  yw  trwy  ymarferyd  \t  aelod  hono.  Pa  fwyaf  yr 
ymarferwch  fíydd,  mwyaf  byth  y  bydd  yn  cryfhaii.  Bydded 
yr  ymarferiad  yn  gy&rtal  i  fesur  y  ffydd  a  dderbj-niwyd.  Os 
gellwch  arfer  mesur  helaethach  p  raa^  chwi  a'i  oewch;  ni 


Digitized  by  Google 


182  HUNAN-YXHOUAD 

zrdd  ycbwaneg  nng  syáà  eisiau,  neu  a  wneir  deâiydd  o  hono. 
Ni  àd  efe  ei  stock  i  orwedd  yn  £arw  yn  ein  dwylaw  ni.  Yr 
oedd  y  talentau  yn  ol  gallu  pob  un,  o  un  i  fyny  i  bamp.  Y 
xnae  y  d}ii  ag  sydd  yn  rhoddi  Ilawer  allan  yn  rbwym  o  fod 
yn  derbyn  Uawer  i  mewn.  Y  mae  cyfiaivnbad  trwy  ffyáá, 
íy  ndiyfeiUion,  yn  d^^od  à  stoek  cryf  i  mewn.  Nid  yw  Xhiw 
am  i  w  blant  ddecbreu  lumes  ar  gredit  Mae  yn  wir  fod  dy 
ddyled  yn  fawr,  dy  bechodau  yn  aml;  "eithr  Duw  yw  yr 
hwn  sydd  yn  cyfiawnbau;'  a  ^^rboddi  gras  mwy  ymae.*' 
D\-ina  ddigon  o  ras  i  fiiddeu  y  cwbl  ar  unwaitb;  ac  nid  hymy 
Ml  \inÍLr.  ond  hefyd  rhoddi  stock  da  mewn  llaw  i  ddecbreu  y 
byd  o  lu  \\  ydd.  Bendigedi*]^,  nid  ydym  i  fyw  ar  drugaredd  y 
cytliiaul  a'i  blant:  ac  nid  codi  luasnach  ar  j^ocl;  eitlir  y  mae 
y  fasnach  yn  rbydd,  yr  holl  ddyled  wedi  ei  dalu,  a  digon 
mewn  llaw  i  lyned  yn  y  blaen.  Mae  genym  fodd  i  gyrarfod 
á'r  hilh  bellach.  BencH<;edig  !  "Fel  y  bydd  dy  ddydd  y  bydd 
dy  nertb."  Pc  byddai  eicb  pecbodau  fel  ysgailad,  ánt  qxix 
wyned  àV  eira:  pe  eochent  fel  porplior,  byddant  fel  gwlan. 
Gadawcd  y  drygionns  ei  fFordd,  a'r  trwr  anwir  ei  feddyliau: 
a  d^cbweled  at  yr  Arghvydd,  ac  efe  a  gymer  di*ugaredd  arno; 
ac  at  ein  Duw  ui,  o  herwydd  efe  a  arbed  yn  belaeth,'*  Esay 
i.  1 8 ;  Iv.  7.  Mae  y  ddeddf  ya.  wíui  ivvry  y  cnawd,  Rbuf. 
viii.  3 ;  eithr  y  mae  gras  yn  ddigon  cryf :  Duw  a  ddanlòn- 
odd  ei  Fab  ei  hun,  yn  ngbyffelybiaeth  cnawd  pccbadiinis; 
ac  am  beebod  a  gondemniodd  bechod  yn  y  cnawd«''  Dioich! 
dyma  le  i  gwbl-iachau ! 

Nid  oes  cymaint  o  ddrwg  mewn  pechod  ag  sydd  o  bae^d- 
iant  yn  Mab  Duw.  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrmo,  Pob  peth 
a  aU  fod  i'r  bwn  a  gredo/'  Mare  iz.  23.  A  dy  beohodaia 
mawrion  heibio  fel  cwmwl,  ac  fel  U8  o  flaen  y  gwynt,  íéí  pe 
byddent  yn  ddim,  ond  i  ti  ddyfod  à  hwy  i  ymy\  áberth  Crist. 
Eto  y  mae  yn  rbaid  i  chwi  hiraethu  nid  yn  unig  am  faddeuant 
o'r  holl  anwireddau,  ond  hefyd  am  fod  yn  lán  oddiwth  lialog- 
cdigaeth.  Yiuddiriedwch  yn  Nghrist  am  santciddl•^^'ydd  a 
glanliad.  Bendigedig  íyddo  Duw,  y  mae  }Tiddo  ddigon  í 
lanw  byd  eyían  o  galonau  â'i  ras.  ''Ni  a  wolsom  ei  ogoniant 
ef,  gogoniant  mogys  yr  vmi;j;-anedig  oddiwrtli  y  Tad,  yn  HaM  n 
gras  a  gwiriunedd,''  loan  i.  14.  Os  oes  amoch  eisiau 
ycbwaneg  o  edifeirweli,  sei,  cariad,  hyder,  a  chysiiron,  cerdd- 
wch  at  Giist,  y  mac  digon  ATiddo  ef  i  gael,  nid  oes  yn  rbaid 
i  chwi  fod  yn  ])i  in.  CerddwcJi  at  Grist  am  help  i  ddarostwng 
y  tueddiadau  liygredig:  y  mae  ei  weddiau  a'i  addewidka 


^  kj  i^Lo  uy  Google 


183 


o'eh  plaid;  yr  ydych  yn  sícr  o  gael  ond  gofyn.  Sànteiddia 
hwynt  yn  dy  wirionedd;  dy  air  sydd  irâionedd.'^  ^^Efe  a 
ddychwcl,  dTe  a  dnigarha  wrthym:  efe  a  ddarostwng  ein 
hanwireddau ;  a  tlii  a  defli  ein  holl  anwireddau  i  ddyfiideroedd 

ymòr;"  loan  xvii.  17;  Micah  vii.  19.  Y  mae  cyflawnder  o 
ryui  yaddo  i  díUirostwii*;' ;  íc,  sctliiir  ''satau  dan  ei  draed  ar 
frys.  "Yr  hwn  a  gyíncwidia  ein  corpli  gwael  ni,  fel  y 
gwnclir  ef  yr  un  ffurf  à'i  gOTph  gogoneddius  ef,  yn  ol  y  northol 
weithrodiad,  trwy  yr  hvra  y  dichon  efe,  ie,  ddaiostwng  i>ob 
petli  iddo  ci  liun,"  Phil.  iii.  21.  Byddwch  yn  eon  i  fjTied 
ato,  canys  rhan  o'i  swj-dd  gyfrjTigol  yw  eieh  santeiddio  a'ch 
glanhau.  "Yr  hwn  a'i  rhoddes  ei  liun  di'osom,  i'n  prynu  ni 
oddiwrth  bob  anwiredd,  ac  i*n  puro  iddo  ei  hun,  yn  bobl 
briodoi,  aw)  ddiis  i  weithredoedd  da."  Nid  yn  unig  y  mae 
yn  Waredwr,  ond  purwra  glanhawr.  Mac  ei  deilyngdod  nid 
I  yn  unig  yn  noddfa  i  redeg  iddi,  ond  hefyd  yn  ffynon  i  ymolclii 
ynddi.  "  Y  dydd  hwnw  y  bydd  fíynon  wedi  ei  liagoryd  i  d^ 
Dafydd  ac  i  breswylwyr  Jerusalém,  i  bechod  ac  i  aflcndid,** 
Zee.  xiii.  1*  Grellwch  ymddiried  yn  Nghrist  am  bob  peth, 
csanys  y  mae  pob  petb  }aiddo.  Tynwcb  nerth  o  hono,  fel  y 
galíoch '*s^ll  yn  y  dydd  drwg.  "Yr  Arglwydd  a  fedr 
waied  y  rhai  duwiol  rnag  profedigaeth/'  2  Pedr  ii.  9.  Os 
bydd  }Ti  dyw  yll,  ei  wyneb  wedi  ei  guddiorhagoeh,  a  UewyTch- 
iadau  yr  Ysbryd  Glán  wedi  eu  hatal,  gl^nwch  wiiho  trwy  y 
cwbl,  canys  Dnw  tmgarog  yw.  **Pwy  yn  eicb  mysg  sydd  yn 
yr  Àrglwy^dd,  yn  gwrando  ar  liuB  ei  was  ef,  yn  rhoaio 

Ímewn  tywyllweh,  ac  heb  lewyrch  iddo?  Gobeithied  yn  enw  }t 
.\rglwydd,  ae  ymddiricdcd  yn  ei  Dduw,"  Esay  ÕO.  10.  Ym- 
ddiriedwch  ynddo  yn  y  nos  dywyllaf :  bwriwch  aiigor  i  fyny 
.  o  íevra  y  llen,  gall  Duw  orchymyn  idtli  íyiitd  yn  ddydd,  a 
UeT^-^Tcbu  goleu  ar  yr  enaid;  er  iddi  fod  cyu  dywylled  ag 
uífern,  gall  ci  <T;^'noyd  cyn  oleued  a'r  nefoodd. 
*  Os  nad  oes  dim  i  dy  gysuro,  i  mewn,  nac  allan,  nac  o  un  tu, 
bwrw  angor  i'r  nefoedd;  mae  yno  fraieh  hoUalluog  i  orplnv}'s 
arni.  Mac  rhyw  botli  o  hyd  i  fyny,  pan  y  mae  pob  pcth  i 
lawr  yn  myned  i'r  dim.  *'T\Vr  cadaru  yw  enw  yr  Arglwydd: 
ato  y  rhed  y  cyfiawn,  ac  y  mae  yn  ddyogel,"  Diar.  xviii.  10. 
Mae  dyogelwch.  yn  y  t^i  pan  y  bydd  yr  amddiâynfeydd 
allanol  wedi  eu  cymeryd  yrnaith;  felly  pan  y  byddo  yr  ordin- 
hadau  wedi  ein  gadaei^  a  phob  ymarfenad  allanol  wedi  cílio, 
trwy  ba  rai  yr  arferasom  ddcrbyn  ein  cysur  a'n  dyogelwch, 
bjrdd  genym  enw  yr  Arglwydd  wedi  ei  a«íael^  yr  hwn  sydd  yn 


Digitized  by  Google 


184 


HUXAK-YMHOLIAD 


ddigon  heb  ddim  arall.  Diolch,  y  mae  V  TArr  cadam  yn 
sefyll,  i  ni  flbi  yno ;  y  graig  dragywyddol  yn  ddisigl,  i  ni 
orphwys  ami  byth.    Mae  yn  rbaid  i  Dduw  ei  Imnan  suddo, 

neu  yr  yyyt  yn  ddyogel  yn  oes  oesoedd.  Yr  ydym  yn  ddyogel 
rhag  crgyd  dryll  a  magiiel  yn  y  twr.  Er  dy  fod  mcnyn 
ystormydd  mawrion,  yr  ydwyt  yn  y  llong,  nid  yii  ng^yaelod  y 
môr ;  mewn  cyfamod  nad  annghofir  byth,  mewn  perj  glon,  nid 
wedi  dy  hyyr  adacl.  Mae  yr  Af^hvydd  wedi  rhoddi  nid  yn 
unig  netbedd,  daear,  haul,  lleuad,  mor,  a  thir,  at  dy  wasan- 
acth,  oud  ei  hunan.  Mae  w^di  gwystlo  ei  air,  ei  dmgaredd, 
ei  allu,  íe,  ei  ^wbl,  i  gadw  y  rhai  a  jnnddiriedant  }Tiddo. 
"Eiu  tadau  a  oboithiasant  ynot:  gobeithiasaiit,  a  í^varedaist 
hwynt.  Arnat  ti  y  Ilefasant,  ac  aclmbwyd  h^yynt :  jTiot  yr 
ymddiriedasant,  ac  nis  gwaradwyddwyd  hwynt/'  Sal.  xxii. 
4,  ô.  Suddai  gorsedd  y  Mawredd,  a'r  holl  nefoedd  gy da  hi, 
pe  coUid  un  o'r  rhai  a  obeithiasant  yn  yr  Arglwydd.  Dyma 
gysur  yn  mhob  adfyd  allanol,  fy  ngbyfeillion,  pa  un  ai  per- 
sonol  ai  gwladwriaethol.  Mae  Duw  wedi  ymweled  â  Uawer 
o  wledydd,  fel  yr  ymwelodd  â  Jerusalém,  â  bamau  trymion. 

Wele  fi  yn  dwyn  drwg  ar  Jerusalém  a  Judah,  fel  y  merwxno 
dwy-glust  y  sawl  a'i  clywant:  a  mi  a  estynaf  linyn  mesor 
Samaria  ar  Jerusalém,  a  phwys  Aliab:  golehaf  hefyd 
Jerusalém  fel  y  gylch  un  gw|>an,  yr  hwn  pan  olcho,  efe  a'i 
try  ar  ei  wyneb,  2  Bren.  xxi.  12,  13.  Ond  bendigedig  am 
hyny,  y  mae  genym  ni  heddwch  a  llawnder;  eto,  pe  bai  yn 
myned  yn  brinder  yn  ein  gwlad  ninau,  a  bamau  Duw  yn 
sychvi  fíVuoiiau  y  dyfnder,  y  mae  gen^on  fodd  i  fyw  bj-th. 
Diolcli!  y  mae  llongau  aneirií'  }ti  hwylio  atom  bob  dydd  ar 
hyd  foroedd  yr  efcngyl,  wedi  eu  llw}'tho  à  thrugareddau  tra- 
gywyddol,  ac  y  maent  yn  glanio  yn  ymyl  ein  preswylfeydd. 
Eto  dylem  ofni  y  wialen,  ac  edifarhau  am  ein  pechodau.  J^id 
oes  yr  un  esiampl  yn  ngair  Duw,  nac  yn  y  byd  erioed,  am 
neb  wedi  ei  u^olli  a  ymddiriododd  yn  yr  Arglw}'dd.  "  Y  neb 
a  ymddii'iedo  yr  Arglwydd,  trugaredd  a'i  cylchj-na  ef," 
Sal.  xxxii.  10.  Cylchynir  à  thrugaredd  o  bob  tu.  Mae 
trugaredd  yn  coâeidio  y  credadyn,  a'r  credadyn  yn  cofleidio 
trugaredd;  íe,  y  mae  Duw  ei  hunan  à'i  freichiau  am  dano;  y 
mae  efe  yn  rhwymo  ei  briodoliaethau  am  dano. 

Y  maent  yn  djnyeyd  fod  ganddynt  gylch  yn  y  hiack  ari^  a 
diafol  yn  sefyll  o'i  fewn,  tua  ei  ganol ;  ac  os  bydd  rhyw  im 
yn  myned  i  mewn,  y  bydd  yn  anhawdd  iawn  ei  gael  allan. 
Y  mae  cylch,  fy  nghyfeUlion,  yn  y  tohiie  artlxefyà:  y  mae 


^  kj  .i^Lo  uy  Google 


A  TDYX  YN  T  FFYDD. 


185 


ejkk  TH  nglielfyddyd  yr  achub,  eithr'  y  mae  satan  wedi  ei 

Sa  allan  o  r  cylch  hwnw  o  gwbl.    Duw  sydd  yn  y  canol. 
le  eí  dnigaredd,  ei  allu,  ei  ddoethineb,  yn  gaerau  a  tha^^ 
fiiriaa  o  aing}^lch  y  creâadyn.   Mae  ffydá  yn  troi  priodm- 
bliaetíiaa  Duw  o'i  gwmpas,  ac  yn  gwaeddi,  **Ithag  pwy  yr 
ofiiaf?  beth  sydd  gan  ddyn  i  wneyd  i  mi?"   Wcl,  fy  nghyf- 
eOlioii,  08  ydycb  yn  proflfesu  ymddiríed  yn  yr  Arglwydd, 
bjrddwch  hyw  yn  deilwng  i'ch  proffes.    "  Gweithiwch  allan 
eich  iachawdwriactk  cich  hiiiiain  mc^^Tti  oíii  a  dyclirj-n." 
Trwy  fF}  dd  y  cyíiawnlieir  cieli  pcrsonau  gcr  bron  Duw,  a 
Úirwy  wcithrcdoedd  y  cyfiawnheir  cieh  Ôydd  gcr  bron  d}Ti- 
ion.   Anadi  ffydd  yw  gweithredoedd.    Mae  ffydd  yn  farw, 
fel  pob  crcadur  arall  sydd  yn  by\v  avtíIi  anadlu,  os  na  ali 
anadlu.   Plant  flPydd  yw  gweithredoedd.   "Dyro  i  mi  blant,*' 
ebc  Rahel,  "onide  yr  ^^yf  yn  niai-^v/'    Felly  y  mae  ffydd  yn 
d)^edyd,  Yr  w^^f  jii  marw  os  na  cliaf  weithrcdocdd.  Mae 
rhai  yn  dywcdyd  cin  bod  yn  pregcthu  ^weithredín  dd  i  lawr, 
ond  iiid  yw  kyny  yn  wir.    Mcwti  cytia>\Tiliad  ger  bron  Duw 
yr  ydym  yn  eu  pregetbu  i  lawr;  ymaith  a'ch  gweithredoedd 
o'r  ían  hon.    Cyfiawnhau  "heb  weithredoedd  y  ddeddf.'* 
Eithr  nid  ydym  yn  dywedyd  nad  ydynt  yn  wertb  dim  oblegyd 
eo  bod  yn  ddiwerth  mewn  c^^awnbad.   Nid  yw  yr  baul  yn 
goleoo  dyn  dali;  ond  a  ydyw  hyny  yn  profi  nad  yw  yn goleuo 
aeb,  ao  nad  ydyw  yn  wertili  dim?   Nis  gall  aur  dori  ff)rched 
nanewyn;  a  ydyw  o  ganlyniad  yn  hoUol  ddiddefojdd  ?  Y 
mae  gweithreaoedd  yn  angenrheidiol  mewn  ufudd-dod  tuag 
stDduw,  a  gogonedduei  enw;  i  ddatgan  ein  diolchgarwch, 
ao  i  aarhydeddu  ei  air  trwy  uáiddhau  iddo.   Maent  o  ddef- 
nydd  gy^  golwg  amom  ein  hunain,  i  wncrfd  ein  *^hetholed- 
igaeth  a*n  galwedigaeth  yn  sicr,"  ac  i  fod  yn  esiampl  i  eraill. 
Maent  yn  ddcfnyddiol  i  loni  yniysgaroedd  y  saint,  ac  i  gau 
gcneuau  y  drygionus,  y  rhui  bob  amser  ydynt  yn  barod  i 
gablu  yr  efengyL 


Q 


Digitized  by 


PBEOETH  Vn. 

CARIAD    AT  GRIST. 

"Fel y  carodd  y  T«d  fi,  felly  y  cerais  inau  chwithau;  aroswch  yn  fy  i 

Dghaiiad  i,"  loan  xt.  9. 

Dtwebodd  un,  wrth  cdrych  ar  y  bwa  yn  y  wmwl,  y  gallai 
ddarllen  ynddo  gy&mod  Dmv ;  yn  c^oiw^^s  sicrwydd  na  foddai 
y  ddaear  birth  mwy.  "  Ond,  ah/*  meddai,  "beth  yw  hjny  i 
nd,  08  bodár  fif  gallaf  fi  gael  fy  mhoddi  heb  foddi  y  byd.  Y 
mae  yn  wir  fod  y  Bibi  yn  dywedyd  fod  Duw  yncurad 
cgh\7s,  ac  hefyd  fod  Cnst  yn  caru  yr  cglwys,  *fel  y  caiodtl  y 
T^d  yntau;'  eto  beth  fyddaf  fi  yn  well,  os  nad  yn  un  o*r 
eghvys  bono,  ac  yn  'aros  yn  ei  gariad  ef?'  Eracbubyr 
cglwys,  gallaf  fi  fod  yn  ufiem  am  byth.  Obleg)^ 'od  oes 
neb  nid  yw  yn  caru  yr  Argh^-ydd  lesu,  bydded  Anathema, 
Maranatha/"  1  Cor.  xvi.  22.  Os  ytlycli  am  wybod  a  ydych 
vn  aros  yn  ci  gariad  ef,  cbwiliweb.  cich  calonau  yn  drwyiull  | 
am  y  profion  o  hjmy.  Cofiwch  fod  tw^ll  y  galon  yn  gorwedd 
yn  ddwfn,  am  lijuy  gwnewcb  ymchwiliad  dw^.  Y  mae 
Ilawer  wedi  gwneyd  jTnchwiliad  arvN-ynebol,  yn  cymer)'d  i 
fyny  brofion  gau  o  gariad  at  yr  Ar^lwydd  lesu,  a  thrwy  li}!! 
csmwythau  ru  himain  yn  iii>lianol  pcryglon  tragp\'}'ddol. 
Byddwch  yn  ofalus  rhag  ymfoddloni  ar  brofion  amheus; 
m^mwcb  brofion  goleu  a  cbryfion,  canys  y  maepwys  tragy- 
wyddol  yn  y  mater*  Edrycbwch  ar  agwedd  cjrfiíedinol  cich 
meddyliau;  nid  yn  eu  teimladau  gorm,  ond  yn  eich  dali 
mwyaf  cyfiredinoL  Gall  dyn  fod  mewn  teimladau  gwresog 
ar  amseroedd,  ac  wedi  byny  mewn  gwaed  oer  yn  teimlo 
dim.  Y  peth  ydych  mewn  cysondeb  yw  y  prawf  goreu.  ".4r»l 
yn  ngbariad  Gríst." 

Eithr  rbag  i  cbwi  ddigaloni  wrth  edrycb  i  cbwi  eicb  han* 
am,  yr  wyf  am  gyfeirio  eich  meddyliau  at  Grist  ei  hunan. 
A  ydycb  yn  gweledrhyw  beth  yn  ifghriist  syddyn  wirwerth- 
&wr  gan  eich  eneidiau;  íc,  pcthauymae  eich  eneidiau  ynea 
caru  uwchlaw  pob  peth?  A  oes  yn  eich  mynwesau  ryw  dân 
ysbrydol,  wedi  ei  enyn  yn  yr  olwg  ar  Grist?  Mae  yr  enaid 
y\i  adli wyrchu  yn  ol  ar  Grist:  08  yw  Crist  wedi  cgluro  ei 
gariad  i  ti,  yr  yd>vyt  titbau  yn  ei  garu  yntau.  "Yr  ydym 
ni  yn  ei  garu  ef,  am  iddo  ef  yn  g^-ntaf  ein  caru  ni,"  1  loan 
iv.  19.  Y  mae  Crist  yn  ymbyfrydu  yn  ei  saint,  ac  y  maeut 
hwytlxau  trwy  byny  yn  cael  eu  hymll  i  ymhyâydu  ynddo 


Digilized  by  Google 


CA&IÍlD  ax  gbist. 


187 


yntau.  Y  mae  efe  yn  ein  hadwaen^  ac  yr  ydym  ninaa  yn 
dyfod  iV  adnabod  ef.  ^'Myfí  yw  y  Bugail  da;  ao  a  adwaea 
dddof  fi,  ac  a'm  hadwaenir  gau  yr  eiddof  fi,"  loan  x.  14. 
mae  lesu  Qrist  yn  ein  dewisj  ac  yr  ydym  ninau  yn  ei 
ddewis  yntau.  Mae  yr  lesu  bendigedig  yn  gweled  rhyw 
betíi  ynom  ag  y  mae  yn  hoffi,  ac  yr  ydym  ni  yn  gweled  poÍ 
peih  ynddo  ef  ag  sydd  deilwng  o'n  bryd  a'n  serch  yn  oes  oes- 
oedd.  '*Y  wraig  a  ddywedodd  wrtho  ef,  Arf?l\vydd,  Mi  a 
welaf  mai  prophwyd  vryt  ti,"  loan  iv.  19.  raUiclr  o  Dduw 
ei  hunan  yw  ein  cariad  ni  ato,  ag  sydd  yn  taro  yn  ol  arno. 
Ond  cyn  y  gellwch  gani  Crist, — 

I.  Rhaid  i  chwi  ei  adnabod.  Mae  aduabyddiaeth  yn  rliag- 
flaenu  cariad;  nis  gellweh  garu  pethau  anadnabyddus.  Mae 
Crist  idd  ei  adnabod  yn  y  datp^uddiad  dwyfol,  a'i  garu,  "er 
nas  gwelsocli,"  1  Pedr  i.  8.  Mae  cariad  at  Grist  yn  deilliaw 
o'r  canfyddiad  o  ragorokieb  Crist  ynddo  vi  hiin,  yn  ngb.yda'r 
cariad  anfeidrol  a  amlygodd  tuag  atom  ni  yn  oi  ymddanti^osiad 
yn  eia  deddile.  Y  mae  yn  anmhosibl,  fel  y  gwyddoeh,  i  ddyn 
dali  ganfod  ardderchawgrwydd  mewn  dim ;  ac  y  mac  yr  im 
mor  anmhosibl  i  ddyn  anwybodus  o  Grist  ganfod  ei  degwch. 
T  mae  Cnst  i'r  sawl  nad  yw  yn  ei  adnabod,  fel  cloddfa  o  aur 
yn  guddiedig  dan  sorod,  neu  fel  perlau  a  diamondif  yn 
aghiidd  o  dan  djrwod.  Mae  y  Messiah  gogoneddus  mewn 
gwiflg  wael,  fel  ag  y  mae  yn  rhaid  cael  llymad  ffydd  i  dreiddio 
trwy  y  dillad  gwael  at  y  Dnw  gogoneddus  sydd  o'n  mewn. 
**Canys  e£é  a  dyf  o'i  flaen  ef  fel  blagur}ai,  ac  fel  g\vreiddyn  o 
dir  sych:  .nid  oes  na  pbryd  na  thegwch  iddo:  çan  eârrchom 
amo,  ni  bydd  piyd  fel  y  dymimem  eí^"  £say  lui.  2.  Y  mae 
^jmion  cnawdol  yn  ddynion  deillion  i  bethau  y  nefoedd,  y 
maent  yn  methu  gweled  dim  tegwch  yn  nhegwcb  nef  y  nef- 
oedd ;  dim  «^wcrtli  yn  y  trysor  anfeidrol,  *ie,  yn  yr  unig  dry^sor 
sydd  o  wcrth  i'r  pechadur  ãm  bob  tragy w}'ddoldeb.  Er  hyny, 
fy  nghyfeillion,  y  mae  tegwch  annghydmarol  yn  }t  Arglwydd 
lesn  iV  edifeiriol,  yr  hwn  sydd  dan  was^^fa  a  llwythi  trymion. 
Crist  wedi  ei  groeshoelio  yw  y  tegwch  penaf  a'r  trysor  m^^  yaf 
ar  y  ddaear  ac  yn  y  nefoedd,  i*r  pechadur  sydd  yn  suddo  o 
dan  deimlad  o  bwys  pechod.  Yr  olygfa  hjHÍrytaf  dan  haul  i 
hwn  yw  canfod  Crist,  wedi  ei  ddyrchnfu  yn  ''dywysog  ac  yn 
lachawdwr,  i  roddi  edifeirwch,  a  maddeuant  pechodau.*' 
Bywyd  o  fcirw  yw  gallu  canfod  goludoedd  yr  hwn  fu  farw  ar 
y  groes,  pan  yn  rhwym  yn  nw>law  angau  tragj-rv^yddoL 
Kolch,  am  laobawdwr  wedi  ei  ddyrcbafu  i  le  ainlwg,  He  y 


Digitized  by  Go  ^v,i^ 


188 


CABXikJD  AT  OBIBT. 


gall  d>míon  â  llygaid  ^einion  ei  weled.  "A'r  Arglwydda 
aeth  heibio  o'i  flaen  ef,  ac  a  lefodd,  Jeho&liy  Jchofah,  y  Duw 
trugarog  a  graslawii,  hwyxârydig  i  ddig,  ac  aml  o  drugaredd  a 
^irionedd;  }t  hwn  sydd  yn  cadw  trugaredd  i  filoedd,  gan 
faddeu  aawiredd,  a  chamweddy  a  phechod/'  Ex.  xxít.  6,  7. 
T  mae  cael  golwç  ar  Dduw,  yn  ol  7  datguddiad  hyn  o  hono, 
ya  llanw  yr  enaid  à  Uawenydd  ^^annliraethadwy  a  gogon- 
eddW  Mae  yr  enaid  yn  baxod  i  aiidâo  ireithiaa  meim  môr 
aanherÍTiuil  o  ryfeddodau  ^jrdd  yn  gaofydâadwy  yn  ngogoaiant 
graslondeb  yr  Aiglwydd.  O,  y  fifcth  gofleidio  a'r  &th  gariad 
sydd  rhwng  Crist  a  r  enaid  pan  ^mgy&ríyddaat  yn  nhrda 
achub.  Y  mae  golwg  ar  ragoríaetnau  y  C}^^^  nawr  yn 
wéUdigaeth  o  agoniantí  yn  borth  y  nefoedd  teimlad. 
Y  mae  presenoldeb  Crist  mewn  cystudd,  yn  iechyd;  mewn 
tlodi,  yn  gyfocth;  ac  me\\Ti  carchar,  yn  rhyddhacL,  Os  darfu 
i  cliwi  wclcd  ci  wviieb  iiiewn  addewid,  a  thcimlo  ei  bresen- 
oldcb  grasol  inewn  t}  wydd  garw,  a  clil}nYed  ci  lais  tyner 
me^^^l  ystonn  yn  dywedyd,  **Myfi  yw,"  y  mae  yn  anmliosibl 
i  chwi  beidio  ei  garu. 

2.  Os  ydych  \ti  caru  Crist  nid  ydycli  yn  annghymedrol  yn 
eich  cm  uul  at  ddini  jirall.  Mae  y  nielusder  sydd  yn  Nghrist 
\T  rliai  sydd  jni  ei  gaiu,  yí\  gorchfyi^u  pob  melusder  ag  sydd 
mewn  natnr.  Am\yhodaeth  dynion  yw  yr  aclios  eu  bod  yn 
ceisio  ac  yn  llafiirio  cymaint  am  bethau  bycliuin ;  nid  ydynt 
ond  trtfles  mewn  cyferbyniad  i'w  arddcrchogi-wydd  cf.  Mae 
y  byd,  íc,  yr  lioll  fydoedd  yn  dyA\Tllwch  yn  yr  olwg  ar  ei 
gytlawnder  anfoidrol  ef.  Y  maent  oll  yn  Uestri  gweigion, 
heb  ddwlV  ynddynt;  a  pha  agosaf  yr  ydym  yn  lynu  tua  y 
nefoedd,  y  mae  cynwysiad  pob  peth  arcdl  yn  m^ued  yn  ddim 
yn  ein  golwg.  Pe  byddecli  yn  sefyll  ar  ben  twr,  byddai  dyn- 
ion yn  jTnddangos  yn  fychan  o  danocb;  aphe  bái  yn  boabl  i 
chwi  fjTied  i  ^^y  i'r  haul,  elai  y  ddaear  o*r  golwg.  Y  mae  | 
cariad  Crist  yn  codi  dyn  i  fyny  i  r  nefoedd,  uwchlaw  yr  haul, 
ac  oddiyno  y  mae  yn  gweled  pethau  ialaw  yn  diâanu,  ac  y^ 
myned  yn  ddim.  "le,  yn  ddiambeu  yr  wyf  hefyd  yn  cyfrif 
pob  peth  yn  goUed,  o  herwydd  ardderchogrw^  dd  gi^^^bodaeth 
Crist  lesa  fy  Ai^lwydd:  er  mwyn  yr  hwn  y^m  coUedwyd  yn 
mhob  peth,  ac  yr  \ryí  yn  eu  cyfiif  yn  dom,  lél  yr  emUvyf 
Grist,"  Phil.  iii.  8. 

8.  Mae  dyn  yn  byw  f  r  peth  y  mae  yii  ei  garu.  Mae  y 
bydol-ddyn  yn  caru  y  byd  yn  íwy  na  dim  arall;  am  hyny  J 
mae  yn  byw  iddo  yn  hoUol.    Y  mae  y  trythyll  yn  caru  o 


Digitízed  by  Coogle 


CABIAD  AI  OBI8I 


189 


Ueserau  uwcUaw  pob  peth ;  ac  i'w  bleserau  y  mae  byw. 
Nis  gall  fyw  allan  o  hon^nt,  ya.  fwy  na  physgod^Ti  allau  o'r 
dwfr,  neu  aderyn  allan  o'r  awyr.    IVUy  nis  gall  credadpi 
fpr  ond  yn  Nglirist,  ac  i  Grist.    Mae  yn  rhaid  iddo  jmtau 
fyw         hwTL  a  íu  farw  (bosto,  ac  a  g}^bdw3  d."    **Mi  a 
groeshoeliwyd  gyda  Clirist:  eithr  bpv  ydw}^;  eto  nid  myfi, 
ond  Crist  sydd  yn  byw  }niof  fi:  a'r  h}Ti  yr  ydw>-f     awr  hon 
yn  ei  fj-w  yn  y  cna^^  d,  ei  fyw  yr  ydw^^f  trwy  ffydd  Mab  Duw, 
yr  bwn  aiu  carodd,  ac  a'i  dododd  ei  hun  drosof  fi,"  Gal.  ii.  20. 
CJrist  sydd  yn  rhoddi  bod  i'r  credadyn,  fel  y  mae  yr  haul  yn 
rhoddi  bod  i*r  paladr,  a'r  tân  yn  rhoddi  bod  i'r  gWTcichion. 
Mae  yn  anmhosibl  i  bakidi*  fod  lieb  haid,  ac  mae  vn  anmhosibl 
1  ^vreichion  fod  heb  dàn ;  felly  mae  ya  anmhosibl  hefyd  i 
gredadyn  fodoli  a  byw  heb  Grist.    '^Byw  i  mi  yw  Crist.'* 
Os  ydych  jti  ei  garu,  yr  ydych  yn  byw  ynddo  ac  iddo.  Mae 
eich  lioU  gysuron  a'ch  holl  ddedwj^ddwch,  presenol  a  dyfodol, 
wedi  jTnlapio  i  fyny  ynddo.    Fel  y  dywed  Jndah  am  Benja- 
min a  Jacob  y  mae  y  credadyn  yn  djnyedyd  wrth  Grrist,  "Y 
mae  fy  hoedi  yn  nsljm  wrth  dy  boedl  di.**  Y  mae  fy  mywyd 
a'm  líawenyda.weai  eu  rbwjnno  wrthyt.    "  Fy  holl  ffynonau 
sydd  ynot  ti.    Pwy  sydd  genyf  fi  yn  y  nefoedd  ond  tydi  ?  ac 
ni  ewyllysiais  ar  y  ddaear  neb  gyda  thydi;"  Sal.  Ixxxvii.  7; 
Izxiii.  25.    Y  mae  genym  dail£  bell,  fy  n^hyfeillion ;  nis 
gallwn  fyw  Heb  ff^sur^  mwy  nag  y  gaUasai  Elias  fyw  heb 
fwyd.   A  ydyw  CÍist  yn  gysnr  i  chwi?   Os  ydych  yn  ei 
garu,  y  mae  y  ewbl  syda  ynddo  at  eich  pwrpas.   Mae  llawer 
o  bydewau  gan  yr  annuwiol,  ond  y  maent  i  gyd  wedi  eu 
eracio;  pydewan  toredi^  ydynt,  '^heb  ddwfr  Tnddynt."  Mae 
fiynon  wedi  ei  hagor  i  ehwi  yn  Nghrist  ayad  yn  sicr  o  ddal 
digon  o  ddwfr  i  chwi  yn  oes  oesoedd.   Os  bydd  Crist  jn 
sych,  dyna  ddazfod  am  ddaear  a  nefoedd  hefydL  Ond  bendig- 
edig,  cbymer  hjTiy  byth  le,  y  mae  "cyflawnder  y  Dttwdod" 
yn  ddigon  i  bawb  i  dynu  amo  byth. 

4.  Mae  gwerthfawrogi  ('rist  uwchlaw  daear  a  nefoedd  }ti  ar- 
wyddo  ac  yn  profi  cariad  ato.  Nid  gwerth  mewn  dcallí\NT:iaeth 
a  bam  yn  unig,  ond  hefyd  yn  y  serchiadau  a'r  cwyllys.  Nid 
gTNeled  fod  Crist  o  werth  mawT  i  farw  a  myned  i'r  l)yd  nesaf, 
eithr  ei  fod  o  werth  annhraethol  ^ti  awr  Vr  teimlad.  Mae 
efe  yn  hyfrydwch  yr  enaid  ar  y  ddaear.  Mae  cariad  Crist 
yn  gjTnhelliad  i'r  enaid  i  weithredu  tuag  ato  yn  gydweddol 
a'r  farn  am  dano :  os  Crist  yw  y  mwyaf  yn  y  byd  me^vn  bam, 
efe  hefyd  ddylai  fod  y  mwyaf  yn  y  byd  mewn  ymddygiad  ato. 


Digitízed  by  Coogle 


190 


CA&IAD  AT  OBIST. 


Fel  y  marelmatawr  yn  yr  rfen^l,  nid  yn  nnig  íe  fionodd 
foà  y  perl  yn  werthminr,  eitiir  dangoflodd  Hyny  mewn  ym- 
ddygiad;  canys  "efe  a aeth  aea  weithoddyr  hynoll  a  feddai, 
aciJi prynoda ef."  Mae]]awwolK>bladjdyweâaiit'WTlihycih, 
*♦  Y  mae  Crirt  yn  fwj  o  werlih  na'r  byd,  eto  ni  adamniiiii 
pechod,  un  pleser,  er  ei  twyn,  Gall  anngliredadyn  ryfeddn 
iiwclmfiíietli  ei  berson  fel  Duw-ddjna,  a  rhoi  rhyvr  gymaint  O 
werth  ar  ci  waed  i' w  warcdii  rliag  iiffern ;  eitkr  nid  oes  ynoao 
dtlim  sychcd  ain  ei  ^vacd  i'w  lanliau  oddiwrth  bechocL  T 
mae  g werth  yn  Ní^hrist  i  waredu,  nid  i  olclii ;  i  gadw  rhag  y 
tàii,  iiid  i  gadw  ihag  y  drwg.  Ceisio  rhanu  Crist  y  mae  y 
djTiion  hj-n.  Mae  yn  rliaid  i  chwi  garu  Crist  cyfan, 
nghyfeillion.  Crist  yn  glanhau  yn  gystal  a  Christ  yn  gwaredu; 
Crist  )Ti  ei  santciddrwydd,  Crist  yn  ei  gyfreithiau,  Crist  yn 
ei  hn^odraeth,  Crist  ngwirionedd  yr  efengyl,  Crist  yn  ei 
groes,  Crist  oll  yn  oU,  ncu  ddim. 

Nid  yw  ffydd  yn  ncillduo  rhyw  bethau  allan  o  Grist  i'w 
credu,  ae  nid  yw  cariad  yn  neillduo  ryw  bethau  iV  caru; 
eithr  y  mae  ífydd  yn  credn  y  cwbl,  a  chariad  yn  caru 
y  cwbl.  Nid  oes  dini  yn  Nghrist  i*w  gadacl  allan;  tegwch 
heb  ddim  anferthwch  ydyw,  a  gogoniant  heb  ddim  gwarth. 
Mae  gogoniant  yn  nhlodi  Crist;  Crist  yn  y  prcseb  Uc  y  gor- 
weddodd,  yn  yr  ystabl  lie  y  ganwyd  ef,  yn  y  goron  ddrain; 
ie,  y  mae  bri  tragywyddol  yn  ''ngroes  em  Harglwydd  lesu 
Qrist."  Mae  rhai  am  dderb>Ti  y  goron,  a  gwrthod  y  grocs; 
eithr  dynion  heb  adnabod  Crist  ydyw  y  rhai  hyny.  Mae 
j  rhai  a'i  adnabuant  wedi  gweled  eymaint  o  werth  ynddo  ag 
1  rol  eu  heinioes  eu  hunain  i  lawr  er  ei  fwyn:  caUasant  ea 
hunain  yn  y  byd  hwn  er  mwyn  enill  Crist  am.  dragyw^ddol* 
deb.  Qwãàieái  Uawer  yr  antoríaeth  eon  hyn  dros  Qrist  yn 
nyddiau  Mari  Waedlyd.  Caru  Crist,  gan  hyny,  ynwirioa- 
eddol  yw  ei  garu  yn  ei  gwbl;  canys  '^y  mae  efe  oll  yn 
hawddgar."  Os  myn  neb  ddyfod  ar  fy  ol  i,  vmwaded  ag  ef 
ei  hun,  a  ehyfoded  ei  groes,  a  ehanlyned  fi,"  Mat.  xn.  24. 
"Os  myn  neb;'*  pwy  bynag,  yn  ddiwáhaniaeth.  Nid  ya 
tmig  y  tlawd,  nad  oes  çanddo  neoiawr  i  golli,  ond  heíyd  y 
rhai  sydd  gandd}'nt  diroedd,  tai,  eoronau,  teymasoedd,  a 
chyfoeth  o  bob  natur.  Mae  y  tlawd  yn  gj^oethog,  a*r  €»• 
dotj-n  yn  dywysop^  Nghrist.  Khaid  i  ni  jTnwadu  â  ni  cm 
hunain,  nid  yn  \uú<r  mewn  pethau  annghyfreithlon,  ond  ctjf' 
reithlon  hefyd.  Nid  ymwadu  à  ])hechodau  yn  nnig,  o©d 
hefyd  cysm  on,  etifeddiaethau,  y  cwbl,  os  bydduut  ar  y  IFordd, 


Digitízed  by  Coogle 


CARIAD  AT  GKIST. 


191 


neu  os  geilw  yr  Arglwydd  lesa  am  danynt.  Qadawodd 
Ahraham  eí  wlad»  Moses  a  wrthododd  ei  aLw  th  &b  mereh 
Pharaoh;  **gan  ddewis  yn  hytraeh  oddef  adfya  gyda  plxobl 
Bdinr,  na  c^d  inirymant  pechod  diosamser;  çan&muTii 
fwy  golud  ddirmjg  Grist  na  thrysorau  yr  Aipbt:  caaya 
edrych  yr  oedd  efe  ar  daledigaeth  y  Rwobrwy,"  Heb.  zi, 
24---26.  Mae  Dafydd  yn  ediyoh  ar  y  ddaear  yn  garchar,  a'r 
nefijedd  yn  wag  heb  Dduw.   **Pwy  sydd  genyf  fi  yn  y  nef- 
oedd  omitydí?  ao  ni  ewyllysiais  ar  y  ddaear  neb  gyda  thydi,'* 
SáL  Ixzui.  25.    Paradwys  yr  ynfyd  yw  dysgwyliadau  dychy- 
xnygol  am  bleser  mewn  rhyw  le  f^wych  a  gogoneddus ;  eithr 
atd  oes  un  ncfoedd  i  ^^acl  ond  a  ddylifa  o  Dduw  yn  Nghrist. 
Pleser  yn  y  mwynhad  o  Dduw  yw  y  ncfoedd.    **  Byddai  yn 
well  genyf,"  ebe  un  gwr  da,  "gael  Crist  heb  nefoedd,  na 
chael  nefoedd  heb  Grist."    Felly,  fy  ngkyfeillion,  cerwcb  yr 
Arglw}'dd  lesu  uwchlaw  daear  a  nefoedd. 

5.  Y  mae  syched  am  gyfeillach  Crist  yn  banfodol  i'w  garu. 
Os  ydych  yn  ei  garu,  yr  ydych  yn  ymhyfr}^du  meddwl  am 
áano,  siarad  am  dano,  a  b)^'  mewn  dysgwyliad  wrtho.  Mae 
dymimo  bod  yn  agos  ato  yn  brawf  o  gariad  gwirioneddol. 
Mae  Crist  yn  agos  at  y  galon  Avrth  fjTied  i*r  gwely  y  nos,  ac 
wrth  ddihiino  y  horcu.  "Fy  anwylyd  sydd  i  mi  yn  ])^^'ysi 
m;^;  rhwng  ly  mronau  yr  crys  dros  nos.''  "Pan  ddcííro^vyf 
g}da  thi  yr  ycí^^yf  }ti  wastad;''  Can.  i.  13;  Sal.  cxxxix.  18. 
Y  mae  llawer  o  feddyliau  eraiÚ  yn  bod,  eitbr  beicbiau  ydynt, 
nid  pleserau;  traws-ymwthwyr,  nid  cyfeilUon.  Y  drygionus 
sydd  yn  eu  meithrin,  ac  yn  ymbleseru  ynddynt  fel  eu  cyfeiU- 
ion  anwylaf.  "  O  Jerusalém,  gol  eh  dy  galon  oddiwrth  ddzyg* 
«Mii,  fel  y  byddecb  gadwedig :  paham  y  lletyi  o' th  fewn  goeg 
imcaniim?"  Jer.  iv.  14.  Y"r  ydwyt  níd  yn  unig  yn  gadael  y 
yn  agored  iddynt,  ond  hèfyd  yn  eu  cymhell  i  mewn,  Tn 
iboddi  lle^  iddynt,  yn  hulio  bwrdd  iddynt»  ac  yn  gwasanaethu 
amynt  dy  hnnan.  Jnirudêrê  ydynt  ar  y  saint,  tyhvytli  yn 
ày&iá  i  mewn  beb  roesaw.  I  Gríist  y  mae  y  cristion  yn  cara 
agar  y  drws,  rhoi  llety  iddo,  hnlio  bwrdd  ger  ei  fron,  gwas- 
inuthu  amo»  a  chwedleoa  am  dano.  Am  Qxvst  y  mae  y 
cristion  yn  chwenycb  siarad,  nid  am  ben  becbodan  orewedig 
SC  aflan;  ac  y  ipae  y  genau,  fel  y  gw^-ddocb,  yn  egluibad  o'r 
gsbn,  a  thrwY  y  genau  y  mae  y  galon  yn  dvfod  allan  yn 
wdedig  i'r  bya.  Genau  y  cyfiawn  a  fynega  adoetbineb,  a'i 
àãòà  a  diaetba  fean.  Deddf  ei  Ddnw  sydd  yn  ei  galon 
BsL  zuviit  30,  31.   y  rhai  sydd  yn  jgweled  gogoniant  Cristo 


Digitized  by  Google 


192  CARIAD  AT  GKIST. 

ao  yn  teimlo  ei  fawrcdd,  sydd  jn  Ueferii  à'u  geneuau  am  ei 
aidderchogrwydd.     Dyw^íaut  am  ogoniant  dy  freni^^ 
Y  mae  Cnst,  fy  nghyfeilKon,  yn  wertii  i  chwi  edarod  am 
dano;  06  bydd  deh  calonaa  yn  oer,  bydd  jmddyddan  am 
Fab  Duw  yn  debyg  o  enyn  tân  ynoch,  a  pheri  i'ch  calcoan 
losgí  o  ganad  ato.   Qwag  ^nirpobaiacad 
i  ^mddyddan  am  lesa.   Byddwch  yn  fàan  wedíi  cyrhaedl 
diwedd  y  pethau  eraill,  wedi  plymio  y  llynoedd  oll,  ac  wedi 
cael  y  gwaélod;  eitlir  y  mae  Crist  jn  fôr  diderfjTi,  heb 
waiálod  na  glanau.  Gtellwch  yniddydilcin  am  tliagywyddoldeb, 
a  phetliaa  newyddion  yn  codi  o  flacn  cich  llygaid  yn  oes 
oeaoedd.    Diolch !  y  mae  fy  cnaid  yn  gweled  ei  ogoniant  y 
fynyd  hon.    Eled  y  ddacar  a'i  thegwch  i  ganol  y  môr.  "Mi 
a  edrychaf  ^ti  dy  vrsTieb  mewn  c\^awnder :  dis^onir  fi  pan 
ddihunwyf  â'tli  ddelw  di."    Y  mae  yn  anmhosibl,  fy  eiuid- 
lau,  i  chwi  gael  pwnc  meliisach  na  hwn;  melusder  yclp  i 
gyd,  heb  ddim  chwenvder  ynddo;  ie,  pob  c}^awndor  o 
felusder  diddiwedd.     "Rhosyn  Saron;"  rhosyn  heb  ddrain 
ydyw,  heb  bigiadau;  blodeuyn  hardd,  heb  wpvo  i  dragy- 
wyddoldcb.   llhosynau  wedi  eu  hamgylcliu  â  dràin  w  pethau 
y  byd  h^;  ychydig  o  felusder,  a  11a wcr  o  clWcrwder; 
croesau  \ti  amlach  na  chysuron ;  cystuddiau  yn  fwy  na  iechyd 
yn  f}Tiych ;  eithr  melusder  i  gyd  yw  yr  Arglwydd  lesu;  dim 
ond  melusder,  dim  ond  cysm%  dim  ond  tegwch.  "Teg  ydwjt 
ti,  fy  an\^ylyd,  megys  Tírsali,  gweddus  megys  Jerusalém, 
ofíiadwy  megys  llu  banerog.  Tro  dy  lygaid  oddiwrthyf,  canys 
hwy  a'm  jíorchfygaaant :  dy  wallt  sydd  fel  deadell  o  eifr,  y 
rhai  a  ymddangosasant  o  GÚead.  Dy  ddanedd  sydd  fel  deaddl 
o  ddefaid  a  ddai  i  fy-ny  o'r  olchfa,  y  rhai  í^dd  bob  un  yn 
dwyn  dau  oen,  ao  heb  un  yn  ddiepil  yn  eu  mysg.    Dy  arleis- 
iau  rhwng  dy  lawethan  «ydd  fel  dam  o  bomgranad.  Melus 
odiaeth  yw  ei  enau;  íe,  y  mae  elb  oU  yn  hawddigar.  l>jnà 
fy  anwylyd,  dyma  fy  nghy&iU,  O  fercbed  Jerusalém,"  Can. 

4 — 7;  V.  16.  I^nma  degwcb  beb  firjcbeuyn,  gardd  flodaa 
beb  chwyn,  yr  hon  sydd  yn  Uawn  perfibitbrwycS  a  hyfrjd- 
wcb:  nis  gellweb  ediyeb  ar  yr  un  blodeiiyn  beb  gadl  eiA 
boddloni  a*cb  Uom. 

Crist  lesa  yw  hyfiydwdi  nefoedd  a  daear;  efe  yw  hyftyd- 
W€h  fy  enaid  tlawd  inau;  íe,  efe  yw  hyfrydwch  lÃiW 
tragj'wj'ddoldeb.  Mae  y  Tad  yn  tystiolacthu  mai  Hwn  yw  tt 
anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  ei  boddluinvyd.  Y  mae  yr  angjlion 
befyd  yn  ymddigrifu  juddo ;  y  macut       ei  astudio  yn  y 


Digitízed  by  CoogI( 


CABXAB  JLX  OEIST. 


193 


datguddíad  o  hono  i'r  eglwys,  ac  am  wybod  yn  helftfithfl^th 
am  dano.  Vr  rhai  y  datguddiwyd,  nad  iddynt  hwy  eu  huii* 
ain,  ond  i  ni,  yr  oeddyut  yn  gweini  yn  j  pethau  a  fynegwyd 
yn  awr  i  chwi  gaa  y  rhai  a  efengylasaat  i  chwi  trwy  yr 
Yébryd  Glàn,  yr  hwn  a  ddanfonwyd  o  t  nef ;  ar  yr  hjR  bethau. 
7  mae  yr  augylíon  yu  ckwencyokn  edrych,"  1  Pedr  L  12.  Y 
mae  tírist  yn  elw  tragywyddol  Vr  angytign;  eiihr  yn  twj  o 
elw  i  <%mbf»  o  filoedd  o  weitbiau.  Am  hyny,  fy  nghyfeillioii, 
byddedCristynbrifdestimeicliymddyddaiiioii;  acwrthsiairad 
am  dano,  byddwch  yn  âcr  o  gael  eioh  cy&ewid  iV  ddelw 
gogoneddus.  '^Eitíir  nyni  oU  ag  w^niéb  agored,  yn  cdrych 
ar  ogoniant  jt  Arglwydd  megys  mewn  drych,  a  newidir  i'r 
unrhyw  ddchv,  o  ogoniant  i  ogoniant,  megi^-s  gan  Ysbryd  yr 
Arglwydd/'  2  Cor.  iii.  18.  A  ocs  dim  tuu  wcdi  cydio  yn 
cich  calonau  erioed  wrtb  siarad  am  Grist  yn  gystal  a  siarad  à 
Chríst  ?  Yn  wir,  y  mae  ymddyddan  am  dano  mewn  ysbryd 
priodol  yn  yanddyddan  ag  ef ;  y  mae  hjTi  wcdi  codi  enaid  i*r 
nefoedd  lawer  gwaith,  a'i  gadw  pio  hefyd  am  dro  hir:  y  mae 
yn  bj^ocau  ac  yn  cyfiiewid,  fel  bywyd  o  feirw.  Mae  byn 
yn  ein  lloni  pan  yn  adfydus,  yn  cin  darost\\Tig  pan  yn  falcb, 
yn  ein  codi  pan  ar  lawr,  ac  yn  ein  gollvvng  yn  rhydd  pan 
mcwii  teimlad  o  gaethiwed  tost.  Diolch !  Tnieni  fod  ein 
meddyliau  yn  cacl  eu  cymeryd  i  íyny  ^au  bethaii  Ihvydion  a 
darfodedig  y  bywyd  hwn,  y  rhai  sydd  yn  ein  tyTiu  trwy  ganol 
drain  a  dyrysni,  a'n  gadael  i  drengu  ynddynt.  Ymddydden- 
weh  am  Grist,  y  mae  digon  o  deatunau  meludoii  3mddo,  y 
rliai  ydynt  yn  gadael  neíbedd  bur  ar  en  boi  }ti  y  meddwL 
O  Arçlwydd,  y  mae  tragywyddoldeb  yn  rhy  íyx  i  chwedlena 
am  y  Ceidwad  bendigedig;  y  mae  hoU  ymyagaroedd  j  aaint 
yn  rhy  £Etck  iV  garu  yn  biiodol ! 

6.  Y  mae  hiraetb  mewn  caríad  am  gymundeò  a*i  gwrth* 
ddrych.  Mae  eaiiad  at  Gríst  yn  ohwilio  yn  ddy&l  am 
gymdeithas  ag  ef  trwy  ddarllen  j  Bibi  santaidd,  gwrando 
pregethau,  a  gweddio  mwy  na  mwy.  "Ar  Iwybr  dy  fion- 
adigaethau  hefyd  y'th  ddysgA\y]iaaom9  Arglwydd;  dymuniad 
eia  henaid  83rdd  at  dy  enw,  ac  at  dy  gof^wriaetiu 
A'm  lienaid  y'th  ddyrnimaia  liw  nos;  â'm  hysbryd  hefyd 
o'm  mewn  ytb  foreu-geisiaf :  canys  preswylwyr  y  byd  a 
ddysgant  gyfiawnd^  pan  fyddo  dy  fiimeãigâethau  ajr  y 
ddaear,"  Esay  xxvi.  8,  9.  Nid  yw  dyledswyddan  yn 
cysuro  y  credadyn,  heb  gael  Crist  ynddynt,  Mae  y  rhag- 
rithiwr  yn  ymfoddloni  ar  ddyledswyddau  yn  uiiig,  ac  yn 


Digitized  by  Google 


194 


CÃMUãi  AT  GBIST 


gwneyà  iawn  yn  y  cyflawniad  o  honynt.  Nid  oedd  Bradfoid 
yn  gaoael  gweddio  nes  cael  Crist  mcwn  gweddi;  yna  yr  oedd 
ei  galon  mcwn  agwedd  briodol  i  gymdeithasu  ag  ef.  Nis 
gaUai  adael  cyâTcsu  pechod  nes  teindo  xnaddenant  pechodaOi 
nis  gáUai  beidio  gofyn  nes  teímlo  diolcliffarwcli  am  fendithioB, 
a'i  enaid  iredi  ei  lanw  à  mawL  Sychedwcli  am  gpuundeb  à 
Chxíst  yn  ei  ras  nes  creu  syched  am  fod  gydag  ef  mewn 
gogoniant.  **QwaeddaÍ8  à'mllef  ar  yr  Axglwydd;  à^mlkf 
yr  ymbiliais  à'r  Arglwydd.'*  Mae  *'geiiyf  chwant  Tm  datod, 
a  bod  gyda  Ghrist;"  SaL  cziii.  I ;  PMl.  i.  23. 

Yr  ^dd  yr  apostol  Paul  wedi  profi  nultuder  Crist,  fel  nad 
oedd  yn  oftii  chwencder  angau.  Yr  oedd  pellder  oddiwrfh 
yr  anwylyd  yn  annyoddefol  i'r  eglw}^s  yn  y  Caniadau.  **0  na 
baíL  me<íys  brawd  i  mi,  y\\  suguo  bronau  fy  niain  I  pan  y'th 
gawn  allan,  ensanwn  di,"  Can.  viii.  1.  Mae  yr  h\vn  sydd  p 
ei  garu  mcwn  brys  am  ei  weled  yn  fwy  perffaith  nag  y  mae 
yn  bosibl  ei  weled  yn  aw.  Cyn  ei  weled  yn  ei  ras  yr  oedd 
y  dyn  yn  anewyllysíxar  i  farw;  eithr  yn  awr  y  mae  yn 
awyddus  i'w  "weled  iel  y  mae,  a  bod  yn  gyffelyb  iddo."  Yr 
oead  Crist  yn  mhreichiau  yr  hen  Simeon,  pan  y  gwaeddodd, 
**  Yr  a^^T  hon,  Arglwydd,  y  goUyngi  dy  was  mcwn  tangnefedd,  ! 
yn  ol  dy  air:  canys  íy  lh'<?aid  a  welsant  dy  iacliawdwriaeth, 
yr  hon  a  barotoaist  p^er  bron  wjTieb  yr  hoU  bobloedd;  goleuni 
i  oleuo  y  cenedloedd,  a  gogoniant  dy  bobl  Israel,"  Luc  ii. 
28 — 30.  D}Tna  ddydd  y  briodas  yn  y  nefoedd,  pan  y  bydd  y 
briodas-ferck  a'r  priod-^b  yn  gweied  eu  gilydd  wynebp 
W}'neb. 

7.  Nid  yw  cariad  yn  gT\'eled  dim  yn  ormod  iV  wneyd  neu  • 
ei  ddyoddef  dros  Grist.  Nid  oes  dim  rbwystrau  a  saif  o  flaen  í 
eariad.  Y  pethau  ag  sydd  yn  anmhosibl  i  eraill  sydd  yn 
hawdd  iddynt  hwy.  Y  pethau  sydd  yn  boenus  yn  eu 
natur  a  droir  gan  gariad  yn  bleaerau.  Mae  gweithiedoedd 
oariad  yn  hyfryd,  ao  nid  oes  un  baicb  yn  rbydrwm  iVgarío, 
na  chyatttdd  yn  rby  lym  iV  ddyoddef  yn  acbos  Ghnflt 
<«Ac  a  gymerasoch  eicii  ysbeíUo  o*r  petlkau  oedd  genych  p 
Uawen.  **Ac  ni  charasant  eu  beimoes  hyd  angau,"  Heb. 
X.  34;  Dat.  zii.  11.  Aethant  trwy  y  dwfr  a'r  tàn,  a  chariad 
jn  fflamio  hyd  y  nefoedd  ]p  fflam  annifibddadwy. 

8.  Y  mae  eanad  yn  dnat  Tn  ábaenoldeb  ei  gwrtbddiycli* 
Tr  oedd  Mair  yn  wylo  am  ddwyn  o  honynt  ei  Harglwydl 
3rmaith,  loan  xx.  13.  Mae  y  saint  yn  ^nndawelu  pan  dygir 
y  byd  a'r  cwbl  sydd  ynddo  ymaith,  ond  xddynt  gael  mwyxuiatt 


Digitized  by  Google 


CABIAB  ÃX  OBIST, 


195 


eu  Haxglwydd.  Carchar  yw  palasau  y  byd  heb  Grist; 
paradwys  yw  j  bwthyn  yn  á  gwmpeini.  Qadewcb  i  ni  gadw 
ein  Haiglwjda»  ni  a  wnawn  o'r  goreu  am  bob  peth  arall; 
eithr  os  collwn  wedd  wyneb  ein  Harglwydd,  y  mae  bani  j 
bjd  yn  dywyllwch.  O  Arglw}ndd,  gâd  i  mi  weled  dy  wyneb, 
jna  aed  y  daaear  á^i  ibeganau  i  ganol  y  mÒT, 

9.  Nid  oes  dim  ond  ei  gwrtbddrycb  ei  him  a  fodâlona 
gariad.  ^^Aroswcb  yn  Jy  n^iariad."  Cynygiwcb  boU  wrtb- 
ddrychaa  y  bpvyd  iiim  i  gaiíad  ai  Fab  Duw,  y  mae  yn 
gwnhod  çymeryd  dim  yn  lie  ei  gwrthddrych  ei  bun.  Nid 
oea  duQ  cnid  Cnst  a  dyr  sycbed  am  Grist.  Ei  gyflawnder  ef 
yn  múg  a  aH  lanw  dymuniadau  yr  enaid.  Pe  bai  yr  Ar- 
glwjdd  yn  bwrw  deng  mil  o  fydoedd  i  mewn  i  wagter  yr 
enaid,  ni  byddai  fymrj-n  Uawnach ;  fc  wacddai  ullun  jn  fwy 
nag  erioed,  *'Moes,  raoes  cto."  O  Arglwydd,  b\^TW  dy  anw)  1 
Fab  i  mewn  i  fy  angeuion,  yaa  ni  bydd  eisiau  rhagor  aruaf 
byth.  "Digonir  fi."  Ni  "sycbcdaf  yn  dragywydd"  mwy- 
ach.  Myfyriwcb  ar  Grist,  fy  nghyfeillion,  nes  y  byddo  sycbed 
vnoch  am  Grist,  ac  yna  y  cewcb  Grist  i  dori  cich  sycbed  yn 
llw}T.  Nid  oes  dim  ond  uflPem  wrtb  fyíyrio  ar  uffern,  a 
phechu  sydd  o  fyfyrio  ar  becliod ;  a  Cbrist  wrtb  feddwl  am 
Grist.  Yr  oedd  yr  apostol  Paul  yn  meddwl  cymaint  am 
Grist  nes  yr  oedd  pob  petb  arall  wedi  myncd  o'i  feddwl.  Y 
mae  yn  coffãu  ei  enw  ddwy  waith  ar  bjTiitbcg  yn  yr  un  benod. 
Nid  oedd  nn  frawddc<z:  yn  ymddangos  yn  Ua^vn  heb  enw  yr 
Arglwydd  lesu  Grist  >Tiddi.  Cariad  at  Grist  yw  y  ncfocdd 
y  tu  yma  i*r  nefoedd;  dyma  ein  gogoniant  mewn  tai  o  glai, 
ein  paradwys  ar  benau  y  mynyddau,  a'nllawenydd  annbraetb- 
adwy  mewn  gortbrymderau.  "Aroswob  yn  íy  n^bariad/' 
''Ymgedwch  yn  ngbariad  Duw." 


Digiiized  by  Google 


196 


PRKGETH  VTII. 

OFU    YR  ARGLWyDD. 

Yna  y  rbai  ocdd  vn  ofni  vr  Arglwydd  a  lefarasant  boh  un  wrth  ei  gymydog  . 
a'r  Arglwvdd  a  <\randawodd,  ac  a  glybu;  ac  ysgxifenwyd  liyfr  coíiadwr- 
iaeih  ger  ei  íron  ef,  i'r  rhai  oedd  yn  ofhi  yr  Arglwydd,  ao  i't  rluâ  oedd  yn 
neddwi  tm  ei  enw  ef.  A  byddant  eiddof  fi,  medd  Arglwydd  y  Uuoedd, 
y  dvdd  y  gwnelwyf  hriotlolcdd :  arbeduf  hwynt  Jáefydy  fel  yr  arbed  gwr 
ei  úh  aydd  yn  ei  wasauaothu,"  MaL  iii*  16,  17. 

Abwtdda  Malaehi,  gênadwr.  Cenadwrí  oddhvrtíi  Dduw  j 
mftA  efe  yn  ei  thraddodi  yn  bresenol.  Yr  oedd  y  piophwyd 
hwn.  yn  ymddangos  mor  ardderchog  i  Origen»  fel  ag  yr  ydoedd 
am  baeru  mai  angel  o'r  nef  ydeedd,  ac  nid  gpvir  ddyn.  Ba 
y  proph  wyd  hwn  fyw  wedi  adeiladu  yr  ail  d^l,  a  chydoesodd 
â  Haggai  a  Zechariali.  DjTchafodd  ei  lais  fel  udgora  yn  ei 
ddydd,  a  m}^cgodd  eu  camweddau  i  bobl  yr  luddewon.  Efe 
ocdd  yr  udgom  olaf  a  udganodd  dan  yr  Hen  Destament. 

Yna,"  scf  ar  ol  i  Israel  ddyfod  allan  o'r  caethiwed  Babilon- 
aidd;  "}Tia,''  wcdi  i'r  rhan  íwyaf  o'r  bobl  yinlygru  ci  fíS-rdd, 
a  dyfod  allan  o'r  ífwmeisi  yn  wacth  nag  yr  aetliant  i  mewn : 
**yna  y  rhai  ocdd  yn  ofni  yr  iViglwydd  a  k  iaiasant  bob  nn 
wrth  ei  gymydog."    *'Eich  geii'iau  chwi  a  ymgryfhaodd  ini 
hcrbyn,  luidd  yr  Arglwj^dd:  eto  chwâ  a  ddywedwch,  Pa  beth 
a  ddywedasom  ni  yn  dy  erbyn  di?   Dywedasoch,  Oferedd  yw 
gwasanaethn  Duw :  a  plia  lesiant  sydd  or  i  ni  gadw  ei  orchy- 
mynion  cf,  ac  er  i  ni  rodio  yn  alarus  ger  bron  Arglwj^dd  y 
Uuoedd?    Ac  yr  awr  lion  yr  ydym  ni  yn  galw  y  beilchion 
yn  wynfydcdig ;  íe,  gweitkredwjT  drygioni  a  adeiladv?yd; 
íe,  y  rhai  a  dcmtiant  Dduw  a  waredwyd,"  adn.  13 — 15. 
•'Yna  y  rhai  oedd  yn  ofiii  yr  Arglwydd  a  lefaiasant  bob  iin 
wrtb  ei  gymydog."    Ni  ddylai  Uygredigaeth  yr  amseroedd 
wanychu,  cithr  yn  hytrach  ^xyfbau  ein  sei  dros  Dduw.  Pa 
fWyaf  diofal  y  byddo  annuwiolion,  mwyaf  llym  a  goíalus  y 
dylem  ni  fod.    Mae  pechod  yn  ei  gr3rfder  a'i  baerllugrwydd 
gwaethaf  yn  y  bobl  ag  sydd  yn  dywedyd  yn  crbjrn  Duw  yn  y 
geiriau  uohod.    Nid  oedd  yn  boeibl  ffurfio  geiriau  caletach 
ynei  erbyn  ef  na'r  geiriau  yr  oedd  ydynion  hyn  yn  euharfer; 
eto  ebwi  welwch  yn  nçbsmol  y  tywyllwch  hyn  fod  gras  yn 
dysgleirio  iiefyd,  a  sei  dduwiol  yn  enyn  dros  ogoniant  y  Gor* 
ncluif.   *' Yna  y  rbai  oedd  yn  ofiii  yr  Arglwydd  a  lefiuiasant 
bob  nn  wrth  ei  gymydos/'   Y  mae  yr  annuwiol  yn  acAtryii» 
toyr  yn  erbyn  Duw  a  direfydd,  a'r  saint  yn  amddiffynwyr. 


Digitized  by  Google 


OFK  YB  ABOLWTDD. 


197 


Yn  jr  hen  fyd  gynt,  yr  hwn  a  foddwyd  mewn  pechod  cyn  ei 
foddi  à  áwir,  yr  oedd  Noah  yn  ''wr  perffiúth."  Sodom 
hefyd,  yr  hon  a  losgw^d  mewn  pechod  cyn  ei  Uosgi  &  thàn, 
oedid  yn  cynw}  s  ynddi  i«fi  amddinynwr  Duw  a  chx^dd.  Tr 
oedd  Lot  gyíiawn,  yr  hwn  oedd  yn  ''poeni  ei  enaid  cyfiawn 
yn  nglianol  ymarweddiad  anniwair  yr  anniweiriaid/'  yn 
byw  yno.  Yr  oedd  Joseph  yn  yr  Aipht  fel  pysgodyn  crai 
mewn  èwft  hallt — a  Jresh  jtsh  in  êott  water,  **Ohwi  jw 
goleuni  y  byd,  dinas  ar  fryn,  yr  hon  nis  gellir  ei  chuddio/' 
Mae  sefyU  dros  Ddnw  mewn  amseroedd  isel  ar  grefydd,  pau 
y  hyááo  yn  wartli  i  bawb  ymarddel  â'r  {2^wirionedd,  ji\  profi — 

1.  Gwiriouedd  gras.  Pan  y  byddo  crclydd  fel  brenincs, 
yn  adduraedig  à  thlysau,  y  mae  iddi  ganli^-nwyr  iawer.  Mae 
rhyw  fath  o  grefydd  yn  ein  gwlad  ni  yn  aiirhydeddus,  a  pliobl  a 
garant  anrhydedd  a  ffasiwn  sydd  yn  ei  dyl^^Ti.  Yr  eglwys  ar 
y  Sabbath,  a*r  bali  tair  nos  o'r  wythnos.  Y  cymun  ar  y  Pasg 
a'r  Sulgwyn,  a'r  horse  races,  y  òílltardsy  a'r  masquerades  trwy 
y  flwyddyn.  Mae  Duw  yn  cacl  mwy  o'i  ddianrhydeddu 
oddiwrth  grefydd  fel  hyn  na  dim  arall  yn  y  byd.  Mae  hyn 
ynwaethna  d\^edyd,  "Oferedd  yw  gwasanaethu  Duw;  a 
pha  Icsiant  sydd  er  i  iii  gadw  ei  orchymynion  ?"  Y  nefoedd 
godo  rhysv  rai  i  ddyrchafu  eu  lleisiau  fel  udgom  yn  erbyn 
pccbodau  ysgeler  yr  oes  ddigywilydd  hon,  Ychydig  yn 
mhob  oea  ^dd  yn  dylyn  Crist  mewn  earchar,  mewn  erledig- 
aeth,  ac  mewn  gwaed.  Y  bobi  dduwiol,  gywir»  ffyddlon^ 
yw y  rhai  sydd  yn  "dylyn  yr  Oen  i  ba  le  bynag  yr  elo;  ac 
yn  codi  eu  llef  dros  Dduw  a'i  achos  me\\^  gwendid  ac  an- 
mharcb.  Mae  y  pysgod  marw  yn  myned  gyda'r  dwfr ;  y  rhai 
byw  sydd  yn  nofio  yn  erbyn  y  erych.  Yr  oedd  Elias  yn 
làog  droB  Dduw  pan  yr  oecía  ei  alloran  wedL  eu  tynu  i  lawr 
i^n  dinystxio,  yr  hyn  oedd  yn  dangos  fod  ei  galon  a'i  enau 
wedi  eu  cyéwtàà  à  marworyn  oddiar  yr  allor.  '^Ac  efe  a 
ddywedodd,  D3  gais  fiiwr  sd  dros  Arglwydd  Dduw  y  Uuoedd, 
o  howydd  i  feibion  Israel  wrthod  dy  gyíamod  di,  a  dy strywio 
^  allorau  di,  a  Uadd  dy  bropliwydi  à*r  deddyf,  ami  fy  hunan 
aadawyd;  a  eheisio  ymaentfyeinioes  inau/'  1  Bren.  xix.  10. 

2.  Gogoniant  crefydd  yw  bod  ganddi  amddi%nw3rr  mewn 
amseroedd  isel.  Anrhydedd  penaf  eristion  yw  bod  yn  ddyn 
santaidd  yn  nghanol  cenedlaeth  odinebus  a  phechadurus. 
Yn  wresocach  mewn  cariad,  yn  llosgi  yi\  boethaeli  mown  sei, 
mewn  oes  rewUyd.  Fel  y  rhosyn  a'r  lili,  yn  aTOgli  ac  yn 
Bwyno  yn  nghanol  drain  pigog ;  fel  y  Ilawryf,  yn  wyrdd  yn 


Digitizeò  by  Google 


196 


orx  TB  ABoiíimm. 


ngbanol  llwydrcw  oer  y  gaiiaf.'  Mae  Pergamus  yn  sefyU  yn 
enwog  hyd  y  d ydd  hwn  o  hfflrwydd  gfynu  wrth  enw  ac  acAOS 
yr  Ai^lwydd  Iobu  Ue  yr  oedd  Satui  yn  trigo y  mae  gras 
yn  ymddaogoe  yn  fwy  gogoneddus  yn  ymyl  peehod,  Ystyr 
y  perffitith,  ao  edrych  ar  yr  uniawn;  eanys  diwedd  y  gwr 
nwnw  fydd  tai^efedd,''  Sal.  xzxrii.  37.  Mae  yn  werth  i 
chwi  edrycli  ar  yr  uniawn  vn  mhob  man  y  gweixr  ef ;  ond  y 
Ue  y  mae  yn  fwyaf  gogoneddus  yw,  pan  y  mae  yn  dysglcirip 
yn  ngbanol  tpvyllwch  nos.  Daew  ef  jn  snddo  yn  angau  o 
olwg  y  byd,  eto  yn  dal  gafacl  yn  ei  nmcmídeb»  ac  yn  glynn 
wrth  ei  berffeithrwydd.  Mae  v  rhagrithwyr  yn  tori  manteH 
crefydd  i  gyfateb  yr  amseroedcU  ao  yn  troi  y  êoUê  i  ateb  pob 
gwynt.  Eithr  edryebwcb  ar  yr  imiawn  yn  ngbanol  collcdion, 
iiicwn  cystudd,  mewn  adfyd,  mewn  bywyd,  ac  ^^ti  angau ;  y 
mae  yn  dal  yn  y  blaen,  ac  yn  dal  gafael  yn  y  gwirionedd,  er 
mym  d  yn  erbyn  y  gwynt  a'r  Uanw,  ac  yn  grocs  i'r  cwbL 
Yn  awr  sylwn  ar  y  gras  a  anihydeddir  mor  fawr  yn  y 
tostun,  sef  Ofn  Duw,  Ilyn  yn  benaf  gaiíF  fod  yn  wrtb- 
ddrych  ein  sylw  am  ychydi^  amser  yn  bresenol. 

1.  Nid  oln  coelgrefyddol  yw  oin  Duw.  Y  mae  ofn  coel- 
grcfyddol  yn  llanw  y  wlad,  ac  ofn  Duw  yn  wirioneddol  yn 
mhell  oddiwxtb  ddynion.  Mae  Ibiwer  yn  gosod  pwys  mawT 
ar  fod  ysgyfarnog  ^ti  croesi  y  fíbrdd  o  ílaon  dyn,  ac  yn  ofiii  y 
canl\Tiiadau  yn  ddirfawr.  Nid  yw  y  dyn  yn  ofni  pechod  ac 
uíicrn;  eithr  yn  rhoddi  mwy  o  bwys  ar  yr  ysgyfamog  na*r 
hen  sarph,  ac  na'r  Uew  rhuadwy  sydd  yn  rbodio  oddiamgylcb. 
Mae  y  dynion  yn  meddwl  am  ryw  ddrwg  presenol, — y  cànt 
eu  rbeibio,  ac  y  bydd  eu  cyflwr  yn  ofnadwy  yn  y  byd ;  ac  yn 
ddiystjrr  o  ddrygau  tragywyddol,  wedi  i*r  byd  h>vn  ddarfodL 

2,  Nid  ofn  dyn  ond  ofn  Duw  yw  hwn.  Mae  ofii  dyn  yn 
d  v.Mi  niagl:  mae  fel  y  chameleon^  yn  myned  yn  bob  lliw. 
Wedi  i  oâ  dyn  orehfygu  Pedr,  y  mae  yn  troi  i  wadu  ei  Ar- 
gjwydd,  yn  tyngu,  yn  rhegu,  yn  gwneyd  i  ddyn  fradychu  ei 


3.  Ofii  duwiol  yw  hwn.  Mae  yn  deimlad  o  bareh  i  sant- 
eiddrwydd  Duw,  ac  yn  wylder  ger  ei  fron,  yn  yr  yst^ríaeA 
o'r  pellder  anfeidrol  sydd  rhwng  y  Bod  goruchel  a  m.  £fe 
yn  y  nefoedd,  a  ninau  ar  y  ddaear;  efe  yn  lân,  a  ninau  yn 
aflan.  Pan  ddysgleiriodd  gogoniant  yr  Arghvydd  ar  fynydd 
Sinai,  dywedodd  Moses,  "Yr  ydwyf  }ti  ofiii  ac  yn  crynu," 
Heb.  xii.  21.  Y  rhai  sydd  yn  nesâu  at  Dduw  yn  ysgain 
•ydd  yn  hoUol  amddifad  o'r  oín  hwn :  scum  ci  oíydd  ydynt. 


Digitized  by  Google 


TB  ▲BGLWTBD. 


199 


'^8wm  y  cwbl  a  glybuwjd  yw,  Ofna  Bduw,  a  chadw  ei 
orchymynion :  canyshynywhollddyleddyn,"  Prcg.  xii.  13. 

Oéi  jr  Arglwydd  y  w  nn  o'r  jvri^Tasusau  yn  nghyiansoddiad 
àpi  newrdd;  un  o'r  hadau  cyntaf  a  henir  jn  nghalon  dyn. 
Pin  na  ali  y  cristion  ddweyd  ond  ychydig  am  f^dd,  a  nemawr 
o  ddún  am  aicrwydd,  eto  nid  yw  yn  beiddio  amhen  nad  yw 
jn  oAd  Duw.  Pan  j  bydd  y  graausau  eraill,  lél  Moses,  yn 
am  yr  ochr  hyn  i'r  lorddonen,  bydd  ofii,  fel  Josuali,  yn  ein 
barwain  trwy  yr  lorddonen  i  wlad  C  anaan*  Syddwn  yn 
gadael  ff)  dd,  gobaith,  ac  amynedd,  fel  ftyn-baglau  wrth  ddrws 
ynef,  gan  ddywedyd,  "Diolch  i  chwi  am  eich  help  mewn 
mil  8  mwy  o  ymdrecliiadau  celyd  yn  yr  anialwch,  ond  nid 
oes  arnom  eisiau  eich  gwasanaeth  mwyach;  cerddweli  a 
chynorthwjnvcli  eraill  ag  sydd  ar  eu  taitli  tua'r  neíbcdd."  Y 
mae  ofu  yn  myned  i  nicwn  i  wlad  y  goleuni  Uaw  yn  Uaw  â 
chariad,  ac  yn  sefyll  yn  wydaidd  i  edrycli  ar  Grist  "  wyneb 
yn  wyneb."  Bydd  ofn  y^nun  o'r  adenydd  â  plia  rai  y  byddwn 
yn  cuddio  ein  hw\Tiebau  yn  mhresenoldeb  y  Mawrhydi 
anfeidrol  a  goj^onedclus.  Nid  yw  yn  bosibl  bod  yn  grist ion 
heb  ofn  yr  Arglwydd  yn  ein  Ilywodracthu ;  y  mae  yn  rlian 
arbenijí  o  gyfansoddiad  ysbrydol  y  duwiol.  Mac  )ti  fwy  posibl 
ifod  vn  ddyn  heb  rcswni  nair  vn  mstion  heb  ofn  Duw.  Mae 
yn  beth  posibl  bod  }ti  ddyn  wedi  colli  rheswm,  cithr  y  mae 

Canmhosibl  bod  yn  gristion  heb  ofh  Duw.  Mae  yn  dymher 
nfodol  i  Gristionogaeth;  y  mae  yn  enaid  yr  enaid,  yn 
yibryd  yr  ysbryd,  íe,  y  gwaed  ag  sydd  yn  Ilifo  trvvy  bob 
gwythien.  Ofn  plentynaidd,  nid  gwasaidd,  ydyw.  Mae  j 
cristion  yn  ofni  Duw  fel  y  mae  y  plentyn  yn  ofni  tad;  jn  ei 
tifili  o  herwydd  gwir  httrek  i'w  deimladau.  Mae  y  drygionus 
ynei  ofni  fel  j  mae  carcharorion  yn  ofiii  eu  bamwr;  yn  ei 
ofiii  oddiar  Hgamlaii  o  euogrwydd.  Mae  y  cristion  yn  gweled 
Duw  mor  &wr  ac  anrhydeddus,  lél  y  mae  yn  oM  ei  anfodd- 
Isni;  yn  ei  weled  mor  dda  a  thm^arog,  fel  y  mae  yn  ofiii  ei 
gi^  Mae  y  cythreuliaid  yn  ofiu  ac  yn  etynu;  eithr  y  mae 
y  saint  yn  ofiii  ac  yn  eatru.  Mae  satan  a'r  annnwiol  yn  ofiii 
iftm  a  sefyllfa  gospedigaethol  am  bechod;  eithr  yr  ydwyf 
fi,  nghjrfeillion,  yn  oâi  y  nefoedd  yn  fwy  nag  u£^m,  yn 
ofin  Duw  yn  ^^y  na'r  tân.  Oâi  yr  Arglwydd  yw  gwreiddyn 
ittiteiddrwydd,  a  mamaeth  nfa<kl-dod.  Mae  ofh  yr  Arglwydd 
yn  ymddangos  yn  dra  ardderchog,  pan  edrychwch  amo  yn 
gweithrcdii  mewn  cysylltiad  ag  amryw  o'r  grasusau  eraill. 
.  1.  Y  mac  oíh  a  chariad  yu  gysylitiedig  à'u  gilydd  yu  eu 


Digitized  by  Google 


200 


^weithrcdiadau.  "Efe  a  wna  ewyllys  y  rhai  a'i  hofnant: 
gwrendy  licfyd  eu  Ilefain,  ac  a'u  hachub  hwynt.  Yr  Arglvsydd  i 
sydd  yn  cadw  pawb  a'i  ceisiaiit  cf;  ond  yr  hoU  rai  annuwiol 
a  ddyfetha  efe,"  Sal.  cxlv.  19,  20.  Yr  oedd  y  ddyweddi  p 
ofiú  aníoddloni  ei  pbriod,  yu  gymaint  a'i  bod  yn  ei  garu  mor  | 
fawr.  Mac  y  cysylltiad  hyn  rhwng  oâi  a  chariad  yn  angen- 
rheidiol.  Cariad  yw  yr  hwyliau  i  beri  i'r  Uong  noâo  yn 
gyflym;  ofh  yw  y  Uwyth,  iV  cbadw  mewn  digon  o  áMc, 
ac  yn  sefydlog.  Byddai  cariad  wrthi  ei  hun  yn  debyg  o 
daraw  yn  erb>TL  y  creigiau,  a  gwneyd  Uongddrylliad  buan; 
eithr  7  mae  oâi  yn  gadben,  yi\  wastad  yn  eistedd  ^rrth  y 
Uyw,  gan  gadw  gwyliadwiiaeth  fanwl  ddydd  a  nos.  Mae 
cariad  yn  rny  vyUt  i  fod  yn  gadben;  ymae  ynrhaid  cael 
ofii  i  lywyddu:  y  mae  hi  yn  rhy  anturiaethns  hefyd  i  gael 
gyru  y  cerbyd,  neb  fgàéí  om  i  edxych  at  y  draff^  al  O0oa  ar 
yr  olwyn. 

2.  Y  mae  o&  yn  ^eithredu  mewn  cysylltiad  à  ff^dd.  ^ 
"Trwy  fiPydd  Noe,  wedi  ei  rybyddio  gan  Dduw  am  y  peíbaii 
nis  gwelsid  eto,  gyda  pbarcbedig  oín  a  ddarparodd  arch  i 
acbub  ei  dy,  trwy  yr  hon  y  condemniodd  efe  y  byd,  ac  S 
wnaetbpwyd  }ti  ctifcdd  y  cyfiawnder  sydd  o  fíydd,  Heb. 
xi.  7.  Pan  V  bydd  oi'n  yii  sefvU  i  edrycb  ar  sauteiddrwydd 
Duw  a  halogeâigaetb  dycbrynllyd  y  galoii,  y  mae  }ii  "ofoi 
ac  yn  cr)^lu,"  ac  yn  yr  olwg  yn  suddo  yn  gyfl}Tii  iiuni  i 
anobaith  trag\n«n^'ddol.  Y  pr^^d  hyn  y  niae  ffydd  yn  dyfod  i 
mewn  i  gydweitbredu ;  yn  jTiiaflyd  yn  11a  w  ofn,  gan  ddy- 
wedyd, ''Tyred  }ti  y  blaen  gyda  mi,  fy  ngbyfeilles;  ymae 
lie  o  fewn  ycbydig,  a  clwir  Golgotba,  y  mae  Ocn  Duw  wedi 
marw  yno  dros  y  penaf  o  beebaduriaid ;  y  mae  digon  o  haedd- 
iant  yn  ci  waed  i  foddloni  c}'iiaw  nder  a  santeiddrwydd  Duw, 
a  digon  hefyd  i  lanhau  yr  balogedigaeth  dychr^Tiilyd  sydd 
yn  dy  galon  dithau;  ac  nid  oes  neb  erioed  wedi  syrthio  i 
anobaith  tragywyddol  oddiar  y  bryn  bendigedig  hwn.  Dacw 
hw}Tit  }-n  myned  llaw  yn  Uaw,  ac  yn  cyrbaedd  Calfaria  cyn 
iddi  fyned  yn  nos,  ac  yn  Ue  suddo  byth,  yn  decbrcu  *'gor- 
foledda  dan  obaith  gogoniant  Duw."  Didch!  Y  mae  ofh 
yn  crynu  yn  y  llong  pan  y  bydd  y  g;wynt  yn  curo  yn  enbyd, 
eithr  y  mae  £^dd  yn  taflu  angor  ac  yn  ei  gwneyd  yn  ddyogel, 
er  çwaethaf  y  gwynt  a  chynhwrf  y  tonau.  Mae  yr  Argíwydd 
wedi  cysylltu  ofo  a  fíydd  a'u  gilydd  i  g^norÚiwyo  eu  gilydd 
yn  yr  ymdrechfii  ysbrydoL  Mae  ofii  yn  cadw  pwys  a  diW- 
oldeb  yn  yr  enaid,  a  ffyáà  yn  cadw  i  ffiiy  hyder  a  diyanr. 


Digitized  by  Google 


OFN  TB  ▲SQI.WYDD. 


201 


Mae  ofh  yn  cadw  rhag  rhyfy^,  a  ffydd  yn  cadw  rliag  au- 
.  obeitliio,  ac  yn  gwasaiiaethu  fel  core  a  pklwm  wedi  eu  cyd- 
wau  â'u  gilydd. 

3.  Y  mae  oíh  yn  cydweithredu  á  gwyliadwriaeth.  "Y 
call  a  genfydd  y  di*wg,  ac  a  ymgudd:  ond  y  ífyliaid  a 
ânt  rhan:ddynt,  ac  a  gospir,"  Diar.  xxii.  3.  Mac  gwyliad- 
wriaeth i  ofn  fel  llygad  y  sarph  yn  rahen  y  golomen;  yn 
gweled  peryglon  yn  mhob  man,  ac  yn  cílio  rhagddynt;  yn 
gweled  y  creigiau  hyll  y  mae  miloedd  wedi  gwTieyd  llong- 
ddrylliad  am  y  íTydd  arnjTit,  ac  yn  hwylio  yn  mhcll  oddi- 
wrthynt.  Chwi  welwch,  fy  nghyfeillion,  nad  ydyw  oíh  yn 
gwneyd  dyn  yn  llwfir-galon,  ond  yn  ofálus. 

4.  Y  mae  ofn  yn  cydweithredu  â  gobaith.  "  Wele  y  mãe 
llygad  yr  Aiglwydd  ar  y  rhai  a*i  hofnant  ef,  sef  ar  y  rhai  a 
obeithiant  yn  ei  drugaredd  ef,"  Sal.  xxxiii.  18.  Gallesid 
neddwl  y  byddai  ofn  yn  debyg  o  ddinystrio  gobaith ;  eithr  y 
mae  yn  ei  meithrin.  Y  mae  ofn  i  obaith  fel  olew  i  lamp,  yn 
ei  chadw  i  Ioskí  o  hyd.  Pa  fwyaf  yr  ydym  yn  ofhi  aflwydd, 
mwyafoUyr7dym:pgobeithioynnaioniyrArglwydd.  Y 
mae  rhyw  &th  o  obaith  gan  y  rhai  nad  y dynt  yn  ofiii  Duw,  ond 
nid  yw  yn  wirioneddol;  nid  y  gobaitik  da  trwy  ras  ydyw; 
ondihywbeth  ydyw  fydd  yn  troi  yn  domedigaeth  dragy- 
vyddol  jTi  y  man.  " Eithr  nyni,  gan  ein  bod  o'r  dydd,  byddwn 
•ohr,  wedi  ymwisgo  à  dwyfironeg  %dd  achariad,  ac  à  gobaith 
lachawdwriaeth  yn  He  helm/'  1  Thes.  t.  9.  Mae  Ilawer  yn 
cymeryd  amynt  feddianu  hclm  gobaith ;  ond  y  mae  yn  rhaid 
gwisgo  yr  holl  arfogaeth  neu  ddim.  Os  helm  gobaith,  dwy- 
froneg  cyfiawnder  lieíyd ;  csgidiau  parotoad  cíciigyl  tangnef- 
edd,  tiu  lau  y  ífydd,  cleddyf  yr  Ysbryd,  gwcddio  bob  amscr  à 
phob  rhyw  weddi  a  deisyfiad  yn  yr  Ysbryd,  a  bod  y\\  wyliad- 
wrus  at  hyn  yma,  trwy  bob  dyfal-bara,  Eph.  vi.  13 — 18.  Os 
nad  ydych  yn  yr  holl  arfogaeth,  nid  ydych  mewn  un  rhan  o 
honjTit. 

5.  Y  mae  ofn  yn  cydweithredu  à  diwy  drwydd.  Y  mae 
ofii  yn  arswydo  rhag  pob  porygl,  ac  yna  yn  cydio  yn  llaw 
diwydrwydd  i  barotoi  amddiffyn  fa.  Mae  gwir  ofn  bob  amser 
yn  "dar[:)ar  arch  i  achub  ci  tliy."  Mae  ofn  slafaidd  yn 
rhwyino  dyn  me^^^l  scgurdod,  gan  ddywedyd  mai  meistr  calcd 
yw  yr  Arglwydd.  "Mi  a  ofnais,  ac  a  aethum,  ac  a  guddiais 
dy  dalent  yn  y  ddaear :  wele,  yr  yfyt  yn  cael  yr  eiddot  dy 
hun,"  Mat.  xsr.  26.  Mae  ofn  plentynaidd  yn  gwneyd  i  ddyn 
fs&à  a  diara  y  gwrthddrych  a  oíuir;  ie,  ymhy&ydu  .ynddo 


Digitized  by  Google 


202 


OFN  YB  ABGLWXDD 


uwcblaw  neb,  a'i  ofiii  yr  \m  pryd.  Mae  y  dyn  ya  ofiii  ac  jn 
gweddio,  yn  ofni  ac  yn  edi&rhau,  yn  ofni  ac  yn  oofleídio. 
Mae  ofii  yn  rhoi  olew  ar  jr  olwynion,  fel  ag  y  maent  ya 
rhedeg  yn  hwylus ;  dan  chwareu,  ac  nid  dan  ymlusgo.  Tr 

oedd  jr  eghvys  yn  y  Caniadau  yn  ofni  yn  fawr  rliag  iV  Han- 
wylyd  ddyfod  cyn  y  buasai  -svedi  yindrwsio ;  ac  o  rranhTiiad 
yn  brysio  hyd  y  gallai  i  ynibaiotoi.  Mae  gan  ffycld  lygad 
gwj  liadwrus  a  llaw  weitbgar ;  y  mae  yn  alltudio  diogi  o'i 
thiriogaethau.  Ofn  sydd  yn  dywedyd  fod  y  gwaith  caletaf 
ar  y  ddaear  yn  Ilawer  ysgaíhach  naV  gosp  ysgatnaf  \ti  uffern. 
*'  OfnwTi  ^an  hyny,  <2;íin  fod  addewid  wedi  ei  adael  i  ni  fyiicd 
i  mewn  i'\v  orphwysfa  ef,  rha^  bod  neb  o  honoch  yn  debyg  o 
fod  yn  ol,"  Heb.  iv.  1.  Ffydd  yw  im  o'r  ysbardynau  goreu 
yn  }T  yrfa  nefol. 

6.  Mac  ofn  yn  cydweithredn  â  sicrwydd.  Gallecb  feddwl 
fod  y  ddau  hvn  ^ni  ^yahanol  iawn.  Mae  yn  wir  eu  bod  vn 
ywaJianiaethu;  oiid  uid  ydpit  yn  givrthwynebu.  Mae  y  Pab- 
yddion  yn  dywedyd  nas  gallwn  gael  sicrwydd,  yn  gymaiiit  a 
Dod  Duw  i' w  wasanaethu  mew^  oôi,  Mae  yn  bosibl  i  blent}ii 
gael  siorwydd  o  gariad  tad,  ac  eto  yn  ofni  ei  ddigio.  Pwy 
oedd  yn  ofni  pechod  yn  fwy  na'r  apostol  Paul  ?  ac  eto  pwy 
oedd  yn  meddianu  mwy  o  sicrwydd  nag  ef  ?  Mae  ofni  pechod 
ac  ofioi  Duw  yr  im  petb ;  canys  nid  oes  neb  jrn  ofni  pechu 
ond  y  rhai  sydd  yn  ofm  Duw.  **  Mi  a  groeshoeliwyd  gyda 
Chriat:  eitbr  byw  ydwyf;  eto  nid  myfi,  ond  Crist  sydd  yn 
byw  ynof  fi :  a'r  hyn  yr  ydwyf  yr  awr  hon  yn  ei  fyw  yn  y 
cnawd,  ei  fyw  yr  ydwyf  trwy  ffydd  Mab  Duw,  yr  bwn  a*in 
carodd,  ac  a'i  dododd  ei  bnn  droeof  fi,"  QaL  ii.  20.  Mae  ffjrdd  i 
yn  «fitiÕ  sicrwydd,  ac  oôi  yn  ei  gadw.  ' 

7.  Mae  o&  yn  cydweitbredu  â  santeiddrwydd.  **0&  yr 
Arglwydd  sydd  Ian,  yn  parbau  yn  dragywydd,"  SáL  xix.  9. 
Temi  y  Duw  byw  yw  y  galon,  lie  y  mae  ofii  yn  c^^aneddtt  ai 
yn  Uywodraetbu.  Mae  ofii  yn  cadw  y  deml  yn  lân,  yn  weddm 
i'r  Duw  ag  sydd  yn  prcswylio  yuo.  Mac  yn  ysgubo  y  ty  bob 
dydd,  yn  bwrw  allan  gariad  at  becliod,  ac  yu  cadw  y  cleddyf 
ysgwydedig  yn  loyw,  ac  yn  l)ar()(l  i  daro  a  Uadd  pob  llygred- 
igacth.  Mae  ofn  yn  gwaeddi  allan  fel  Joseph,  Pa  fudd.  gan 
li}Tiy,  y  gallaf  wneuthur  y  mawr-ddrwg  bwn,  a  pbcchu  yn 
erbyn  Duw  ?"  Gen.  xxxix.  9.  Nid  yyv  ofii  yn  ^ryí  i  wneuthur 
dim  ag  sydd  yn  ymddanyos  yn  bechadurus.  Eitbr  )t  hwn 
sydd  yn  petruso,  os  bv^yty,  efe  a  gondemniwyd,  am  nad  y>T 
yu  bwj  ta  o  ffydd^  a  pba  beth  bynag  nid  yw  o  ffydd,  pechod 


Digitized  by  Google 


203 


TW,"  Rhuf.  xiv.  23.  Mae  ofn  yn  pctruso  yn  T\'yneb  ym- 
odangosiad  o  dclrwg,  pan  nad  ydyw  yu  liolloí  beudcrfynol  a 
ydyw  Ml  dciiwg  neu  beidio.  Eitlir  os  ydycli  yn  petruso 
uwclibeii  rhyw  beth,  rhjrw  amheuaeth  yn  y  meddwl  iim  ^yí- 
iawnder  neu  weddusrwydd  y  peth  hwnw,  gwell  fyddai  i  chwi 
beidio  a'i  arfer.  "Canys  yr  hwn  sydd  yn  petiniso,  os  bwyty, 
a  goiulemnir,  am  nad  yw  ya  bwyta'o  íiVdd.''"   G\yeh\Ti — 

1.  Fod  yr  hvm  sydd  yn  ofni  yr  Arglwydd,  }ti  ofni  licfyd 
bob  ynuldaugosiad  o  ddrwg.      Yni^íHhvcb  rhag  pob  rhith 
drygioiíi,"  1  Thes.  y.  22.    Yr  ydych  yn  mpied  i  doml  yr 
eilunod,  y  mae  hyny  yn  debyg  i  eilun-addoliacth ;  os  nad 
jdych  yn  cytuno  à*r  peth  y  mae  myned  yno  yn  dcbyg  iawn 
i  ?}  tuno.    Os  na  wnewcb  ddrwg,  na  wnewch  debyg  iddo. 
Wrth  }Tnwi:tliod  â  phechod,  ío,  pob  pechod,  y  mae  yn  bosibl 
i  ni  gadw  mewn  heddwch  â  Duw ;  ac  wrtli  ymgadw  rbag 
pob  rhith  drygioni,  yr  ydym  yn  cadw  eia  etfmeriadau,  Mae 
ofn  yn  cau  y  dnvs  yn  erbya  holl  acblysuron  pecbod.  Yr 
oedd  y  Nazarcaid  o  dan  y  gj^raith,  nid  yn  nmg  yn  peidio 
yfed  gwin,  ond  hefyd  ymwithod  à  bwyta  y  grawn;  rhag  i  un 
ttwain  at  y  Uall,    Y  grawn  yn  cynyrcbu  tuedd  at  yfed  gwin, 
yfed  ychydig  o  win  £agu  awydd  am  yféà  Uawer,  ac  felly 
^ed  i  ormodedd  a  meddwi.     Pan  ymneilldno  swr  neu  wraig 
i  addaw  addnned  y  Nazaread,  i  ynmeilldao  fr  Arglwydd: 
ynineíinhied  oddiwrth  win  a  diod  gref;  nacyféd  finegr  gwin, 
na  finegr  diod  gref;  nao  yfed  yohwaith  ddun  su^  grawnwin, 
ac  na  fwytaed  rawnwin  iríon  na  sycbion.   Hofi  ddyddíau  ei 
Nasareaeih  ni  cbaiff  fwyta  o  ddim  oU  a  wneir  o  winwydden  y 
gwin,  o'r  dincod  byd  y  bilioncn,"  Num.  vi.  3,  4.    Nid  yn 
Jinig  fe  gadwodd  ofn  Joseph  rha^  godinob,  ond  hcíyd  gwnaeth 
Mo  ffoi  rhag  y  brofedigac  th :  ciliodd  rhag  ei  feistres,  ac  ni 
fynai  i  neb  ei  weled  }ti  ei  chyíeillach.    Mae  yn  bosibl  i  rith, 
neu  ymddangosiad  o  bechod,  rwystro  cydwybod  eraill,  pan 
nad  ydyw  yn  rhwystro  dy  gydwybod  dy  hun;  o  ganlyniad  y 
niae  yn  bechod  yn  erb}Ti  Crist.    "A  chan  bechu  felly  yn 
erbyn  y  brod}T,  a  churo  eu  gwan  gydwybod  hvry,  yr  ydych 
cbwi  jTi  pechu  yn  erbyn  Crist,"  1  Cor.  xiii.  12.    Yr  ydych 
yn  pechu  yn  erbjTi  Duw  yn  eich  gweddiau,  pan  yr  } dych  }ti 
dywedyd,  "  Nac  arwain  ni  i  brofedigacth,"  ac  ar  yr  uu  pryd 
yn  rhedeg  yn  wirfoddol  i  dointiisiwn,  ao  i  safn  y  oythraul. 
Yr  ydych  yn  gts-eddio  yn  aml,    Cadw  ni  rhag  y  drwi:;  sydd 
yn  y  byd,"  ao  ar  yr  un  pryd  yn  rhedeg  i'w  ganol,  wrtli  aros 
yn  nghymdeithas  dynion  Úygredig.    '^Mi  a  ysgriienais  atoch 


Digitized  by  Google 


204 


OFN  YB  ABGLWYDD, 


mewn  11  vthyr,  na  cliyd-ymgyinysgech  â  godinebwyr.  Ac  nid 
yn  hollol  à  godinebwyr  y  ujà  hwn,  neu  à*r  cybyddion,  ncn 
a'r  cribddeilwyr»  neu  ag  eilun-addolwyr;  oblegyd  felly  rhaid 
fyddai  i  ehwi  fyned  áUiui  o'r  byd.  Ond  yn  awr  mi  a  y^g;ní- 
enais  atoch»  na  cliyd-yingyinysgecb.:  os  bydd  néb  a  enwir  jn 
firawd  yn  odinebwr,  neu  yn  gybydd,  neu  yn  eilun^adddwr, 
neu  yn  ddifenwr,  neu  yn  feddw,  neu  ^-n  gribddeiliwT;  gyda'r 
cyfryw  dd)n  na  cliyd<fwyta  clíwaitiii,"  1  Cor.  v.  9 — 11.  Y 
mae  masnach  yn  un  petb,  a  ehyfeiUaclxu  yn  beth  arall.  Uae 
gormod  o  gyfcillach  &  phechãduriaid  yn  rbitih  ârygioni,  p 
rhy  debyg  i  bechod,  ac  511  sicr  o  galedu  mewn  pechod,  a 
thynu  gwarth  ar  grefydd  }ti  y  diwedd.  "  Onid  aeth  yr  Argl- 
wydd  lesu  i  blith  pecbadiu  i  li  i  a  jjluiblicanod?'*  Do,  ond 
fel  meddyg  idd  cu  <;\vella ;  lus  gallasout  bwy  ci  halogi  ef, 
mwy  nag  y  gall  y  tarth  afiachus  sydd  yn  codi  o'r  ddaear 
halogi  wyneb  }t  haul.  Eithr  y  mae  ^Tiom  ni  y  fath  lygrcdig 
aethau  tu  mcwnol  ag  sydd  fel  golosg  [iindcr)  yii  barod  i  gyu^^ 
a  chynieryd  tuu  oddi^^Tth  bob  gwreichionen.  Os  ydych  am 
gadw  rhag  lueddwdod,  yragedwch  rhag  mcddwon,  ym«T;edwcli 
rhag  tafariidai.  "Nac  edryeh  ar  y  gwin  pan  fyddo  coch, 
pan  ddangoso  ei  liw  }ti  y  cwpan,  pan  ymgynlijTfo  }ti  iawn. 
Yn  y  diwedd  efe  a  frath  fel  sarpb,  ac  a  biga  fel  neidr,"  Diar. 
xxiii.  31,  32.  Fe  losgwyd  y  gwyr  ac  oedd  yn  bwrw  y  Uanciau 
i  V  ffwrn ;  er  nad  aethant  i  mewn  iddi»  hwy  a  aethaiit  yn  rhy 
agos  ati. 

3.  Nid  yw  yr  hwn  sydd  yn  ofhi  yr  Arglwydd  yn  bciddio 
peehu  yn  ddirgelaidd.  Mae  rhagrithwyr  a  dynion  drwg 
ymwrthod  ârhai  pechodau  ysgeler,  cyhoeddus,  rhag  cywilydd, 
eto  yn  eu  harfer  yn  ddirgelaidd.  Y  maent  fel  dyn  yn  cau 
ffenestr  y  âopy  ac  eto  yn  cario  y  fasnacb  yn  y  blaen  i  mewn. 
Y  mae  }t  hwn  sydd  yn  ofiii  yr  Arglwydd  yn  ymwrthod  à 
pheehod  pan  y  mae  y  ffenestri  yn  ngbau,  canys  ymae 
ystyried  bod  JDuw  yn  gweled  yn  mhob  man.  Ac  nid  yn  vn^ 
y  mae  yn  ymatal  am  fod  Duw  yn  gweled,  ond  hefyd  am  foa 
Duw  yn  casâu  pechod,  ac  am  fod  pediod  yn  erbvn  santeidd- 
rwydd  yr  Arglwydd;  ao  felly  yn  erbyn  tuedd  y  dyn  newydd. 
Nid  ydyw  yn  ymatal  yn  unig  am  fod  Duw  yn  gwyhody  ond 
hefyd  am  fod  pechod  yn  erbyn  Duw.  "Na  feUdiga  y  byddtfi 
ac  na  ddod  dramgN^-ydd  o  flaen  y  dali;  ond  ofim  dy  Ddttw: 
yr  Arglwydd  ydwyf  fi,"  Lef.  xix.  14.  GeUwch  felldiihio  dyn 
byddar»  ni  chlyw  efe ;  a  gellwch  osod  tramgwydd  o  flaen  y 
daU,  ni  wel  efe;  chwi  fyddwch  yn  ddiau^ul  u  u  plegyd  hwy; 


Digitízed  by  Coogle 


OPN  TB  ílSQLWTBD. 


205 


•  eitlir  j  mae  Duw  yn  gweled,  ac  yn  casàu  y  cyfryw  weithred- 
ocdd.  Y  mae  ofii  Duw,  fy  nghyfeillion,  yn  ymwrthod  àV 
pcchodau  hyny  na  chlywai  ac  na  welai  dynion  mo  honvnt  byth. 

4.  Ni  phecha  ofii,  er  cael  dyrohafiad.  Y  mae  miloedd  cr 
kyny  yn  cwympo  o  flaen  y  ddelw  aiir :  nid  ocs  dim  ond  ofn 
yr  Ârglwydd  o  flaen  eich  Uygaid  a'ch  ceidw  rhag  addoli  y 
Ib  yn  lie  y  gwir  Dduw. 

5.  Y  mae  ofii  Duw  yn  ymgadw  rhag  ymddial.  Mae  yn 
adwaea  y  neb  a  ddywedodd,  mi  y  mae  dial,  mi  a  daki." 
Mae  yn  wéll  gun  y  duwiol  dalu  da  am  ddrwg  nag  ymddiaL 
EriMiriam  ymgynenu  à  Moses,  ac  i  Dduw  ei  tharo  o  ber- 
vydd  hynj  à  gwahan-glwyf,  Moses  oedd  y  cyntaf  i  weddio 
«r  Dduw  am  iachad  wedi  hyny.  Moses  a  waeddodd  ar 
jr  Arglwydd,  gan  ddywedyd,  O  Dduw,  atolwg,  raeddygin- 
laetha  hi  }t  awr  hon,"  Num.  xii.  13.  Gosododd  Eliscus  ger 
hron  ei  chuion  fará  a  dwfr,  ac  nid  eu  lladd.  "A  brcnin  Israel 
a  ddy wedodd  wrth  Eliscus,  pan  welodd  efe  h-çv^^nt,  Gan  daro 
a  darawaf  hw^Tit,  fy  nhad?  Dy  wedodd  ^Titau,  Na  tliaro:  a 
darewit  ti  y  rhai  a  gaethiwaist  áHh  gleddyf  ac  à'th  fwa  dy 
hun?  gosod  fara  a  dwfr  ger  eu  bron  hwynt,  fel  y  bw}i:aont 
ac  yr  yfont,  ac  yr  elont  at  eu  harglwj^dd.  Ac  efe  a  arlwyodd 
iddjut  hwy  arh^y  fa^^T,"  2  Bren.  vi.  21 — 23.  Wel,  fy  nghyf- 
eillion, bydded  oín  Duw  o  flaen  ein  llygaid.  Amen* 


Digiiizea  by  Google 


206 


PBEGETH  IX. 

BXJGAIL    MAWR    Y    DE  F  AI  D. 

"A  Duw  yr  hoddwch,  yr  hwn  a  dd^-g drachefn  oddiwifh  y  meirw  einHargl- 
wydd  Icâu,  Buguii  mawr  y  deíkid,  trwy  waed  y  c^íamod  trag)*wyddol," 
Heb.  ziiL  20. 

Y  maj:  y  geiriau  hyii,  a'r  adnod  ddylynol,  yn  cynwys — 1. 
Ghreddi.  2.  Diolcligarwch.  Gallwn  nodi,  íbd  y  pethau  a 
ddechreuir  nicwn  f^wcddi  yn  gyffredin  yn  diweddu  me^n 
mawl.  Gallwn  ediy  eh  iir  y  ddwy  adnod  mewn  cysylltiad  â'u 
gilydd,  yn  cynw^^s  gweddi  daer  o  eiddo  yr  apostol  dros  }t 
Hebreaid.  Gweddi  yw  y  diweddglo  aiferol  i'w  epistolauat 
}T  egh^'A'sí,  trwy  yr  hyn  y  mac  yn  eo^luro  ci  gariad  gwresog 
atpit,  ac  yn  amlygu  ei  deiniladau  tyner  a'i  gydymdeimlad  â 
kwynt  yn  eu  profedigaethau  mawrion.  Felly  y  mae  yn  di- 
weddu yr  epistol  hwn  at  yr  Hebreaid  gyda  y  weddi  ddifrifol 
ac  ardderchog  a  ganlyn:  "A  Duw  yr  heddwck  a'ch  per- 
ffeitliio  yn  mhob  gweitbred  dda,  i  wneuthur  ei  ewyilys  ef; 
gan  weithio  ^^och  yr  hyn  sydd  gymeradwy  yn  ei  olwg  ef, 
trwy  lesu  Grist:  i'r  hwn  y  byddo  gogoniant  yn  oes  oesoedd, 
Amen." 

Gallwn  weled  tri  pheth  yn  y  weddi  hon.  1.  Y  l^onéll  o 
ba  im  yr  oedd  yr  apostol  yn  dysgwyl  y  bendithion  hyn: 
"Duwyr  heddwch.'*  2.  Y  bendithion  eu  hunain.  Ffrw}ih- 
londeb  yn  mhob  gweithred  dda,  trwy  Icsu  Grist,  cr  nioHaBt 
Duw.  3.  Sail  ei  ddysgr^-}  liad  am  feddianu  y  bendithion. 
Cj^bdiad  lesu  Grist  oddiwrth  y  nieirw.  Y  mae  "Bugail  mawr 
y  defaid"  wedi  ei  ddwyn  dracheíh  oddiwrth  y  meirw,  ''tnvy  i 
waed  y  cyfamod  tragywyddol,"  onide  ni  buasai  obaith  am 
ddim  ond  marw  byth.  Ond  gan  ei  fod  wedi  ei  ddwyn  dra-  ^ 
chefn  oddiwrth  y  meirw,  y  mae  drws  wedi  ei  daflu  yn  agored  | 
led  y  pen  i'r  rhai  ag  sydd  wedi  haeddu  carchar  tragyw^ddol. 
Diolch !  Y  mac  gwaed  y  cyfamod  trag)'wyddol  wedi  dyfoJ  â 
Duw  yr  heddwch  yn  agos  atoch:  gellweh  of}Ti  y  peth  a 
fy noch,  a  dysgwyl  ei  dderbyn  hefyd,  yn  gymaint  a  bod  yr 
Arglwydd  lesu  wedi  ei  gj'fodi  *'  oddiwrth  y  meirw  trwy  waed 
y  cyfamod  tragywyddol.  Mae  yr  apostol  yn  defiiyddio  ad- 
gyfodiad  Crist  oddiwrth  y  meirw  yn  rhyw  rym  annhraetliol 
yn  ei  weddiau. 

Y  mae  tri  pheth  yn  dyfod  o  dan  ein  eylw  yn  adgyfodiad 
Criat  oddiwrUi  y  meirw.    1.  Y  person:  ^'Ein  Harglw)dd 


Digitized  by  Google 


207 


lesu,  Bugail  mawr  y  defaid."  2.  Y  weithred:  "Dwyn  diOf 
chefia  oddiwrthymeirw."  3.  Y  gweithredyddynygorehwyl 
hwn;  "Duw  yr  heddwch.*' 

Yn  y  weithred  ryfeddol  hon  O  eiddo  y  Tad,  y  mae  tair 
priodoledd  yn  dyfod  i'r  golwg. 

(1.)  Gallu  anfeidrol.  Y  mae  Duw  Hollalluog»  yn  gystal  a 
Ihnr  yr  heddwchy  yn  dyfod  i'r  golwg,  mewn  *^dwyn  £aclie& 
em  Harglwydd  lesu  oddiwrth  y  meirw." 

(2.)  Y  mae  cyfiawnder  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  dra  gogon- 
eddus.  Nid  yw  hoUalluogrwydd  yn  codi  y  Bugail  mawr 
trwy  nerth,  cam  neu  gymhwys,  eithr  v  mae  "gwaed  y  cy&mod 
tra^n^ddol"  yn  cael  ei  anrhydeddu  uwch  ben  y  bedd. 
Gaa  fod  Criat  wedi  talu  yr  holl  ddyled  trwy  ei  waed  ei  hun, 
nid  ydoedd  ond  cyfiawn  iddo  gael  ei  oUwug  yn  rliydd  o'r 
carchardy. 

(3.)  Y  raae  adjn^yfodiad  Crist  yn  egluro  y  briodoledd  o 
heddwch  gydag  ardderchogrwydd  anfeidrol.  Mac  y  Duw 
dio;llon  yn  Eden  yu  sefyll  wrth  fedd  ein  Harglwydd  lesu  yn 
"Dduw  yr  heddwch."  Mae  ei  holl  lid  wedi  ei  dpvallt  ar  y 
Buj^ail,  am  hyny  y  mae  mewn  perfiaith  heddwch  â'r  deiald. 
"Nid  oes  lidiawgrwydd  )Tiof,  medd  yr  Arglwydd." 

Ond  fe  aliai  mai  ein  pwnc  ni  yn  bresenol  fydd  edrych 
ychydig  ar  y  person  bendigedig  sydd  wedi  ei  ddwyn  drachefh 
oddiwrth  y  meirw.  Mae  yu  cael  ei  alw  yma,  chwi  welweh, 
"Ein  IIar<z:U\ydd  Icsu,  Bugail  mawr  y  defaid.*'  Mae  y  titl 
hwn,  fy  nghyteiliiou,  "yr  Arglwydd  lesu,"  yn  rhywbeth  ag 
«ydd  jni  gweddu  ei  adgyfodiad  oddiwrth.  y  meirw.  Mae  yn 
wir  fod  y  titl  grasol  hwn  yn  ddyledus  iddo  o'i  enedigaeth ; 
eithr  ni  roddwyd  ef  yn  gyfla^^^l  iddo  hyd  nes  y  dygwyd  ef 
dracliefn  oddiwrth  y  meirw.  Cadwyd  ei  wisgoedd  ardderch- 
ocaf  erbyn  boren  y  trydydd  dydd,  i  gael  ymddangos  }Tidd}Tit 
mewn  bri  wedi  g<»phen  ei  waith  gwaedlyd.  His  ftdl  7'obes 
were  hcpt  to  òeput  on  a/ter  his  remrrecfwn.  Galwyd  Crist  yn 
Arglwydd  lawer  gwaith  o^r  blaen,  a  galwyd  ef  yn  lesu  hefyd ; 
eithr  ni  alwjrd  mo  hono  erioed»  "  yr  Arglwydd  lesu,"  hyd 
nes  iddo  godi  oddiwrth  y  meirw.  Y  lie  cyntaf  y  eawn  hanes 
ei  fod  yn  cael  ei  alw   jr  Arglwydd  lesu"  yw  Luo  zziy.  3. 

Ao  wedi  id^nt  fyned  i  mewn,  ni  chawsant  gorph  yr  Argl- 
wydd lesu."  PanydaethMairMagdalen  ac  eraiU  o  r  gwragedd 
at  y  bedd  wedi  ei  adgyfodiad,  dywedir,  **Ni  ehawsant  gorph 
yr  Arglwydd  lesu."  Dywedodd  yr  angylionwrthynt,  ''Faham 
y  ceisiwdh  y  byw  yn  mysg  y  meirwí  nid  yw  efe  yma,  ond  efe 


Digitizeò  by  Google 


208 


BUOAII.  XA.WB  T  DBFAID. 


a  gyfododd.' '  Dyma  y  He  yr  unwyd  j  ddau  ditl  hyn  à* u  ^ydd, 
wà  yr  Arglwydd  a'r  lesu.  Yma  y  mae  yn  dechreu ;  m  aner- 
wyd  h^vynt  mewn  cysylltiad  â*u  gilydd  erioed  o*r  blaen ;  eitíir 
ar  ol  hyn  y  macnt  yn  cael  eu  harferyd  yn  fynych  iawn. 
Trwy  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw  yr  "eglurwyd  ef  yn 
Fab  Duw  mewn  gallu/'  Mae  efe  yn  sefyll  jn  awr  wedi  ei 
egluro  yn  Arglwydd,  yn  lesu,  ac  yn  Grist;  ac  yma  y  gosodir 
y  goron  driphlyg  hon  ar  ei  ben  am  byth.  Cyn  hyn  yr  oedd 
yn  rhodio  mewn  dirgelwch,  a  Uen  o  gnawd  yn  cuddio  Uew- 
yrchiadau  a  plielydrau  ei  ogoniant. 

Sylwn  ar  swyddogaeth  yr  Arglwydd  lesu:  '^Biigail 
mawr  j  defiâd."  Hyn  gaiff  fod  ein  príf  destun  dros  ychydig 
o  amser  yn  bresenol.  Mae  y  titl,  "  Yr  Arglwydd  lesa"  yn 
ymddangos  yn  fwy  anrhydeddus  iddo  ef ;  eiti^r  y  mae  "Bugail 
mawr  y  defaid"  yn  cglurhad  mwy  cysurus  i  ni.  Efe  a  ddy- 
oddcfodd,  nid  fel  pervSon  unigol  drosto  ci  hun,  eithr  fel  Bugail 
mawr  y  defaid:  beth  bynag  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd,  yr 
oedd  y  cwbl  dros  y  defaid.  Er  deaUtwriaeth  gwell  o'r  testun, 
gadewch  i  ni  ystyried  y  tri  plieth  canlj-nol: — 

I.  Gwrtliddrycliau  t^ofal  Ôrist:  "y  defaid." 

II.  Ei  s^^yddogaetll :  Bugail  y  defaid. 

III.  Uchafiaeth  ei  SNv^^dd:  "Bugail  maior  y  defaid." 

Ni  adawn  y  defaid  am  ychydig  o  amser  y  naill  ochr,  i  bori 
yn  y  porfeydd  gwelltog  hyd  ryw  amser  arali,  ac  ymdrecbwn 
ddywedyd  ychydig  am  y  Bugail  mawr. 

I.  Y  mac  Crist  yu  fugail.  Y  mae  efe  }ti  caniatau  ei  alw 
a'i  adwaen  wrth  yr  enw  hwn.  Dyna  oedd  im  o'i  enwau  jn 
yr  Hen  Destament,  at  }t  hwn  y  cyfeiriai  y  deíaid  eu  bref- 
ladau.  "Gwrando,  O  Fugad  Israel,  yr  hwn  wyt  yn  arwain 
Joseph  fel  praidd;  ymddysgleiria,  yr  hwn  wyt  yn  eistedd 
ibwng  y  oerubiaid/'  Sal.  Ixxx.  1.  O  dan  yr  efengyl  efe  a 
gymerodd  yr  enw  hwn,  gan  ddj^^edyd  yn  nyddiau  ei  gnawd, 
"Myfi  yw  y  bugail  da."  Nid  ydyw  wedi  bwrw  y  swydd  hon 
ymaitb  yn  uchder  ei  dd}Tchaéad  yn  y  drydedd  nef ;  y  nin« 
yn  parbau  i  ^^d  yn  Fugail  mawr  y  deMd  mewn  gogoniant. 
Derbyniodd  y  swydd  a'r  awdurdod  bon  gan  Dduw  Dad. 
Duw  y  nefoedd  a  i  gosododd  i  fod  yn  fugail  y  de&id.  Bfi^ 
y  w  ein  bugail,  ac  y  mae  ganddo  bawl  i'r  ddeadell  ar  ddaa 
olygiad. 

1.  Bhoddwyd  bwynt  iddo  gan  y  Tad.  Dywedodd  y  Bugail 
ei  bun  íbd  y  de&id  wedi  eu  rboddi  iddo  yn  etifeddiaeth  gaa 
y  Tad.   Nid  eu  rbçddi  er  mwyn  cael  gwared  o'r  fath  greiwi- 


Digitized  by  Google 


BirOAtL  HAWB  Y  BEFAXD. 


209 


uriaid  o'r  golwg;  na,  na;  y  mae  gan  y  Tad  lyw  afael  arnynt 
eto,  er  mor  wacl  ydynt;  ac  y  mae  y  "Tad  ei  hun  yn  eu 
caru."  Yr  oedd  cu  rhoddi  i  Grist  iSv  hacliub  i  f}n;^'yd  tragy- 
wyddol  yn  eglurhad  o*i  gariad  anfeidi'ol.  Nid  cu  rhoddi 
trosodd  i  Grist  i'w  lladd  a  wnaeth ;  fel  y  mae  rhoddi  yr 
annuwiol  a*r  rhagrithwyr,  i  gael  eu  cigyddio  a'u  dryllio  yn 
llaprau  fel  llestri  pridd.  Eitíir  eu  rhoddi  i  Grist  fel  bugail 
i'w  dwyn  o*u  crwydriadau  yn  ol  i'r  gorlan;  efe  a'u  rhoddodd 
nid  i'w  dystrywío,  ond  i'w  cadw  a'u  hiachau.  Y  mae  Crist, 
y  Bugail  da,  yn  cadw  y  deíieâd,  a'u  cymhwyso  trwy  ei  waed  i 
fwynfiau  gogoniant  yn  dragywydd.  Ni  chollwyd  criocd,  aô 
ni  chollir  byth  yr  un  o  honynt.  Yr  iaith  yn  y  dydd  diweddaf 
fydd,  Wele  fi  a'r  deíaid  a  roddodd  Duw  i  mi;  ac  ni  tbrig- 
oàá  ewin  yn  ol."  Na,  nid  oes  cymaint  ag  oen  bach  wedi  ei 
golli,  trw^'  yt  hoU  rew  ac  eíxa»  a  thywy£L  garw  y  gauaf  dti. 
Dynia  bob  un  a  roddodd  y  Tad  i  mi  wedi  eu  bachub  a'u  dwyn 
yn  ddyogel  i  ogoniant. 

2.  Y  maent  wedi  eu  rhoddi  iddo  mewn  ffoidd  o  wobr  a 
thaledigaeth.  **£fe  a  wel  ei  bad;  efe  a  wel  o  lafur  ei  enaid, 
ac  a  dmwellir."  Efe  a'u  gwel  fel  gwobr  a  thaledigaeth,  am 
ollyngiad  ei  waed  gwerthfawr,  a'i  ddyoddefaint  mawr.  Rhodd- 
odd y  Bugail  mawT  y  fatli  werth  ar  y  defaid,  fel  y  darfu  iddo 
bwrcasu  hawl  }Tiddynt  à'i  waed  ei  hun.    Ac  y  mae  y  Bugail 

llw}T  foddlon  i'r  pwrcas,  ac  yn  tybied  ei  hun  wedi  dcrbyn 
taledigaeth  foddlonol  am  ei  hoU  boenau  ar  y  groes.  Y  mae 
Crist  yií  fugail,  fy  nghyfeillion,  trwy  ei  ewyllys  ei  hun,  ac  y 
mae  y  defaid  yn  eiddo  cyfiawTi  iddo  trwy  brynedigaeth.  Mae 
pob  peth  yn  Nghrist  sydd  yn  augenrheidiol  i  fod  mewn 
bugail  er  gweinyddu  y  swydd. 

Eithr  cyn  siarad  am  gymeriadau  y  Bugail  i  gyflawni  ei 
swydd,  dyw^ed^vTi  ychydig  am  sefyllfa  y  deíaid  pau  y  cymer- 
odd  efe  eu  gofal.  "Mi  warantaf  eu  bod  hwy  oU  ynglyd  ac  yn 
gr}Tio  yn  y  gorlan,  yn  aros  dyfodiad  y  Bugail  mawr."  Na, 
oia;  yr  oeddynt  oU  wedi  myned  ar  ddisperod  i'r  anialweh. 

Yr  oeddynt  yn  ddof,  ae  yn  wirion  yn  pori  gerllaw  eu 
perchenog."  Nage,  nage;  ymaey  defaid  yn  wylltion  ar 
fynydd-dir  y  cythraul.  '*  O,  y  Bugail  da,  gwell  i  ti  droi  yn 
ol  i  dy  wlad  dy  hun,  nid  oes  dim  ond  corlan  wag  yn  dy  aros; 
y  mae  y  defaid  i  gyd  wedi  myned  ar  gyfeiliom.  O,  y  Bugail 
da,  dychwel  adreE  *  **Na,"  ebe  y  Bugail,  **mi  a'u  ceisiaf ;  âf 
ar  eu  boi  i'r  mynyddoedd,  ae  i'r  amalwch."  Bendigedig, 
aeth  ein  Bugail  ni  ar  eu  boi  Vt  bru,  gwnaethpwyd  ef  o 

8 


Digitizeò  by  Google 


210 


BUOAIL  ll±Wn  Y  DEFAID 


^^wraig,  a  than  y  ddeddf."  Eithr nidoeddynt wediaios  yno; 
canys  o*r  groth  yr  ymddyeitlirasant.  Dylynodd  hwynt  i 
anialwch  pechod,  a  diafol,  y  byd  presenol,  profedigaethau 
chwerwou  a  plic  ryglus;  ceisiodd  hw}nt,  a  chafodd  hwynt  }ii 
wasgaredig  trwy  y  greadigacth  yn  mhob  man.  Rhai  )*n 
nghai  cysgod  angau,  rliai  yn  suddo  i'r  bedd  tyw^yll,  rliai  ar 
ben  Sinai,  rhai  yn  llochcsau  y  llcwod,  ac  ar  fynyddoedd  y 
llcwpavdiaid.  Dy  ma  y  Ueoedd  yr  oeddynt,  a  dyma  y  manau 
y  biiasent  eto,  oni  buasai  i'r  Bugail  mawr  cu  ffeindio  a'u  dwyn, 
adref.  Efe  a'u  gwarcdodd  o  "  safn  y  Ucw,  a  phalfau  yr  arth:" 
eipiodd  hwynt  fel  "  pente wynion  o'r  gyneu  dàn;"  a  daeth  â 
hwynt  ar  ei  ysgwyddau  ei  hun  yn  Ilawen  i'r  gorlan,  gan  ddy- 
wedyd,  Cyd-lawenhewch  à  mi^  caays  ceíkift  y  dda&d  a 
gollasid/' 

Er  cael  y  defaid,  a*u  dychwelyd  i*r  gorlan,  y  mae  gwaitli 
mawr  eto  gan  y  Bugail  amynt;  canys  y  mae  y  de£ud  ag  oedd 
gynt  yn  wynion  yn  awr  wedi  myned  }ti  dduon  gan  huddygl 

y  diafol ;  y  defaid  ag  oedd  g}Tit  yn  ddoíioa  sydd  jnoi  awr  yn 
wylltion,  wrth  bori  ar  hyd  fynyddoedd  agored  yoythrattl 
Ond,,bendigedig!  y  mae  y  Bugail  da  wedi  agor  flçjrnon  yn  á 
ysilys,  Ue  y  mae  yn  golchi  y  "dnaf  yn  wyn  fel  yr  eira."  Ac, 
er  eu  bod  wedi  myned  yn  wylltion  ac  yn  chwerwon,  yn  fwT 
tel>y^  i  fleiddiaid  nag  i  dde&id,  y  mae  y  Bugail  yn  eu  cyí- 
newid  a*u  gwn^d  yn  berffidth  ádiniwed.  Dioloh!  ymaa 
yn  ewneyd  Saul  yr  erlidiwr  yn  Paul  v  gweddiwr,  Swil 
y  eablwr  yn  Paul  y  pregethwr;  "wele,  y  mae  y  caUwr 
"  yn  gweddio."  Gogoniant !  y  mae  yn  gwneyd  y  bleiddiaid 
yn  ^yn ;  gall  blami  ei  dymher  addfwyn  ei  hun  }ti  y  geifr, 
a*u  gwneyd  yn  ddefaid.  le,  fy  nghyfeillion,  yr  oedd  y  defiúd 
wedli  troseddu ;  crwydi'asant  o'r  cae,  a  thios  y  perthi;  gadaw- 
sant  baradwys,  a  chrwydrasant  ar  hyd  diroedd  gwaharddedig. 
**A  nyni  oU  a  grwydrasom  fel  defaid;  troisoin  bawb  i'w 
ffordd  ei  huu:"  trowyd  ni  i'r  ffald,  danfomv)^d  ni  i  dir  ArgU 
ivydd  y  manar,  fel  y  gwneir  ag  anifeiliaid  crwydi-edig.  Och 
fi !  yr  ydyui  wedi  gwneyd  mwy  o  ddrwg  na'n  gw^erth  fil  o 
weithiaii.  Oni  buasai  i'r  Bugail  mawr  ddyfod  i'r  golwg  a 
chymoi  yd  ein  plaid,  buaseni  wedi  trínvjfu.  Er  ein  bod  wedi 
myned  dros  ein  pcnau  a'n  clustiau  mewii  dyled;  eto  }t  oedd 
y  bugail  mawr  wedi  penderfynu  i  dalu  y  pris  i  lawr,  a'n  pwr- 
casu  iddo  ei  hun.  Er  ein  bod  ni  wecU  fforffedu  ein  hawl 
ynddo  ef,  eto  yr  oedd  efe  yn  dal  gafael  ynom  ni  trwy  y  cw^l; 
Yr  oedd  ei  gariad  mor  lawr  at  y  defaid,  fel  y  rhòddodd  ei 


Digitized  by  Google 


BTTOAIL  MAWB  Y  DEFAID.  211 

emioes  i  lawr  drostynt.  Felly  efe  a'u  gwarcdodd  hwyat 
trwy  ei  allu  o  feddiant  y  gelyn,  a  rhag  digofaint  dwyfol  trwy 
dalud  jperffiuth  a  Uawn,  ao  oddíwrth  eu  trueni  eu  hunaiii 
trwy  bbiiiad  egwyddoríon  pur  a  santeiddiol  gan  yr  Ysbryd 
Glftn. 

FéUy,  fy  ngbyfeiUion,  y  gwaith  eyntaf  y  mae  Crist  yn  ei 
WDeyd  fel  bogau  yw  dyíbd  à'r  de&ia  adreí  i  gorlan  yr  eglwys 
ar  y  ddaear;  yr  ail  waith  yw  gofidu  am  danynt  yno ;  y  tryd- 
ydd  gwaitb  yw  dyfod  á  hwy  i  gorlan  y  nefoedd  yn  y  d&wedd. 
Mae  wcdi  g\^-ncyd  y  gwaith  cyntíif,  ac  yn  parhau  i'w  -wnieyd 
ohyd.  Mac  yn  dda  i'r  defaid  mai  Duw  yw  y  Bugail  mcwn 
a^edd  gwas,  onide  ni  buasai  ya  ffeindio  un  o  honjTit  bytb. 
Eithr  y  mae  y  Bugail  mawr  hwn  yn  dyfod  o  byd  i'w  holl 
dde&id  yn  nihcb  agwedd.  Er  ein  bod  wedi  crwydro  fel 
de&id,  yr  ydym  yr\  awr  wedi  ein  dychwelyd  at  "Fugail  ac 
Esgob"  ein  heneidiau.  Pe  buasai  holl  angylion  Duw  wedi 
dyfod  yn  fugeiliaid,  nis  gallasent  ffeindio  un  o'r  defaid  byth: 
ond  bendigedif^  fyddo  Duw,  y  mae  ein  Bugail  ni  yn  dycbwelyd 
yr  holl  ddefaid  yn  ddyogel  i'r  gorlan  yma  ar  y  ddaear,  ac  yn 
ddyogel  byth  i'r  gorlan  dragywyddol  yi\  y  nefoedd,  He  y  cànt 
Fxaborthi  yn  dragy  wydd  ar  borfeydd  nefol,  ac  yfed  yn  ddi- 
odiwedd  o  afonydd  hyfirydwch  sydd  yn  Uifo  yn  oes  oesoedd 
ger  bron  Duw.  Yn  awr,  fy  ngbyf(^llio!n9  gan  fod  y  praidd 
mewn  iòrdd  deg  i  ddod  yn  nghyd»  cawn  sylwi  beliach  ar  rai 
o*r  cymhwysderau  ag  syad  yn  y  Bugail  tuag  at  eu  cadw  yn 
ngbyd,  a  gofidu  am  danynt. 

1.  Y  mae  ewydd  bugail  yn  gofyn  Uawer  o  ddiwydrwydd, 
gofid,  ae  ^puoad.  Mae  yn  ofym>l  fod  gan  íiigail  sylw  manwl 
•eedrycbiad  cyson  droe  y  ddeadeU.  Yn  yr  ystyr  hyn  yr 
oedd  Jacob  yn  gysgod  o  Gnriat.  Bu  yn  bujgeilio  yn  ngwres  y, 
dydd  a  rbew  y  nos;  y  naill  a'r  llaU  yn  ei  dreuHo,  a^L  gWBg 
yn cilio oddiwrtb  eil3rgaid,  Gen.  zxzi.  40.  Nid  yw  ereadur* 
udd  eraill  mor  dueddol  i  grwydro  a*r  defiúd,  fel  nad  rhaid  eu 
gwylio  bob  amser.  Ac  fe  aliai  yn  ein  gwlad  ni  yn  bresenol 
nad  oes  gymaint  o  angen  gwylied  y  praidd  liw  nos.  Eithr 
yr  oedd  Jacob  j^u  byw  mcwn  gwlad  lie  yr  ocdd  creaduriaid 
içwylltion  a  rheibus  yn  ysglyfio  y  praidd,  fel  yr  ocddynt  mcwn 
peryglon  gwastadol,  nos  a  dydd,  am  hyny  }ti  gofj^n  gofal  a 
gwyliadwriaeth  parhaus.  Er  fod  Jacob  yn  fugail  rhagorol, 
eto  y  mae  yn  rhaid  iddo  yntau  blygu  i*n  Bugail  mawr  ni. 
Gallai  cwsg  orchfygu  Jacob,  a'r  bleiddiaid  wneuthur  hafog 
dychrynllyd  yn  inysg  y  praidd.    Oad  O,  lesu  bendigedig. 


Digitizeò  by  Google 


BITGUX»  ICAWB  T  I>S1'AIB* 


ikigail  Istael,  yr  hwn  nad  yw  b}'th  vn  cysgii.  "  Wéfe,  ni  liuna 
BC  ni  chwsp^  Ceidwad  Israel.  Yr  Arglwydd  yw  dy  geidwad: 
yr  Ar^lwydd  yw  dy  in  sgod  ar  dy  ddeheulaw.  Ni'th  dery 
yr  baul  y  dydd,  iia'r  lieuad  y  nos*  Yr  Arglwydd  oOk  geidw 
rhag  pob  drwg ;  efe  a  geidw  dy  enaid«  Yr  Arglwydd  a 
geidw  dy  íynediad  a'tli  did^rfoâiadv  o'r  pryd  liwii  hyd  yn  cba- 
gywydd,"  Sal.  cxzzL  4-*8.  Y  mae  go&l  Crist  y  fath  am  á 
ddefiiidy  fel  nad  yw  efe,  fel  y  gwas  c^-flog,  yn  ffoi  ac  jn  gadad 
y  defidd  wrth  weled  ^  Uaidd  yn  dyfod.  Na;  y  mae  y  bugail 
da  yn  ^^ilioddi  ei  einioea  dros  y  dràdd«  Eithr  y  gwas  cyâog, 
a*r  liwn  nid  yw  fugail,  yr  hwn  nid  eiddo  y  ddTaid,  sydd  yn 
g weled  y  blaidd  yn  dyfod,  ac  }ti  gadael  y  defaid,  ac  yn  m: 
a'r  blaidd  sydd  yn  eu  hysglyfio  hwynt,  ac  yn  tarfu  y  defiud. 
Y  mae  y  gwas  cyflog  yn  íFoi  oblegyd  mai  gwas  cyflog  ysv,  ac 
iiid  ocs  oial  arno  ani  y  defaid,"  loan  x.  11 — l'ò.  Eithr  y 
Butíail  mawr  sydd  á4  lygaid  yn  wastadol  arnynt;  y  mae  yn 
rhodio  yn  nghanol  ei  eglwys.  "Wele,  yr  yd^v^í  íi  gyda 
chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd."  Pan  nad  oedd  ond 
nn  ar  ddisperod,  welc  ef  yn  gadael  y  namj-n  un  cant,  ac  yn 
myned  i'r  mynyddoedd,  a  cheisio  yr  hon  a  aeth  ar  ddisperod, 
Mat.  xviii.  12.  Nid  oes  yr  un  o'r  defaid,  bydded  mor  wad 
ag  y  byddo,  a  aiff  bytli  ar  goll  o'r  cyfrif.  Os  yd^vyt  yn  un 
o  braidd  yr  Argliíi^dd  lesu,  y  mae  efe  yn  sicr  o  ofalu  am 
danat. 

Yr  oedd  }t  arch-offeiriad  gynt  yn  dwyn  enwau  deuddeg 
ilwytk  Israel  ar  ei  ddwjfroneg.  Mae  y  Bugail  mawr  yn 
dwyn  enwau  ei  hoH  ddefaid  }ti  ei  galon.  ^íae  eu  benwau  i 
gyd  yn  y  nefoedd,  yn  ysgnfenedig  yn  "llyfir  y  bywyd."  Mae 
gofal  y  Bugail  mor  fawr  a  manwl,  fel  ag  y  mae  enw  pob 
daâkd  yn  umgol  wedi  ei  pgrífenu  yn  ei  lyfr.  Yr  hwn  sydd 
yn  galw  y  ser  wrth  eu  henwau  sydd  hefyd  à  hoU  wallt  ei 
aaint  yn  gyfrifedig.  Y  mae  y  dâaid  yn  gwrando  ar  ei  laia 
ef ;  ae  y  mae  efe  yn  galw  ei  daefidd  ei  hnn  erbyn  eu  henw, 
ac  yn  eu  harwain  hwy  allan,"  loan  x.  8:  Mae  y  Bugaâ 
mawr  yn  eadw  gwyliadwríaeth  rhagluniaetiiol  drostynt  oUt  • 
liiroa  Dob  un  ar  wahan.  Mae  Uygad  cvafiiiB  y  Bugail  nid 
unig  ar  bob  da&d,  ond  hefyd  ar  bob  angen.  Mae  wedi 
gymeryd  â  holl  ofalon  y  praidd  yn  eu  gwahanol  angenioOi 
yn  y  byd  hwn  yn  gystal  â'r  byd  a  ddaw.  Eíe  sydd  yn  ett 
tywys  hyd  angau,  a'u  tywys  íiefyd  trwy  angau  i'r  gorha 
diagy^N  3  ddol,  Mac  ei  ofal  am  danat  yn  Ilawn  cymaint  pan 
ydwyt  mewn  tywyllwch  a  pkan  ydwyt  yn  y  goleuuij  pan  o 


Digitizeò  by  Google 


BUGAIL  MAWE  Y  DEFAID. 


213 


dan  guddiadsa  ei  iryáeb  fel  pan  yn  Uawenyehu  ya  ngoleuni 
eiwyiieb. 

2.  Ymae  tynerweh  ipk  haiifodol  i  ffwydd  bugail.  Maey 
Biigail  mawr,  iy  nghyfcnllioii,  yn  an&iherfy&ol  jn  y  cymhwys- 
der  hjn.  Os  dygwydd  f  r  deraid  grwydro,  y  mae  ^  yn  eu 
eeiflio  yn  ofidus:  er  ÍK>d  ganddo'  awdnrdod  brenin^  eft>  y  mae 

ri  meddiaim  ^merweh  calan  a  Uaw  bugail,  Mae  yn  dyfbd 
kwy  adrtf  yn  fwynaidd,  gan  en  codi  ar  ei  ysgwyddau  ei 
bun.  cigydd,  i  roi  y  gyllell  yn  eu  gyddfau**  Nage !  eitbr 
fel  bugail  tjiier-galon  i  V  hymgeleddu.  Nid  Uew  i*w  braidd 
jw  jT  Arglw^^dd  lesu,  oud  bugail  t^Tier  a  tlirugarog.  **  Fel 
hu^àil  y  portha  efe  ei  braidd,  à'i  fraich  y  casgl  efe  ei  wyn, 
ao  a'u  dwg  yn  ei  f\Tiwcs,  ac  a  goledda  y  mamogiaid,"  Esay 
xl.  11.  Os  oes  man  tyiicrach  yn  ei  galon  na'r  Hall,  efe  a 
csyd  ei  \Vyn  yno.  Nis  gall  yr  wyn  gwoinion  fyned  yn  y 
blaen  gyda'r  defaid  cryfion,  am  hyny  y  mae  y  bugail  yn  eu 
codi  yn  ei  íreichiau,  ac  yn  eu  rhoddi  yn  ei  fyiiwes  i'w  cynesu 
a'u  cryf hau :  fel  hyn  y  mae  Crist  }ti  ymgclcddu  ei  rai  bychain.  * 
Pa  fodd  y  gall  yr  enaid  hwnw  suddo,  o  dan  yr  hwn  y  mae  y 
brcichiau  tragywy^ddol ?  Mae  y  credadjTi  gwan  yn  ddigon 
CTf-í  pan  yn  cael  ci  ddal  yn  mlireichiau  Crist,  ac  yn  ddigon 
CTsunis  pan  yn  cael  ei  wafigu  yn  ei  fynwes.  JBendigedig, 
àyma  le  i  biryso  bytb. 

3.  Ynáegwybodaetbynbanfodol  i  gyâawni  swydd  bugail. 
Mae  yn  rbaii  medda  gwybodaetb  i  adnabod  sefyllfa  y  praidd, 
pa  ddoluriati  y  maent  yn  ddarostyngedig  iddynt,  a  pha  fodd 
i'w  rhwystro  neu  cu  gwélla.  Pa  ymborth  sydd  yn  iachus 
iddynt,  a  pba  fodd  i'w  portbi.  Mae  Crist,  fy  ngbyfeillíon, 
ein  Bugail  mawr  ni,  yn  berffaith  gyfarwydd  yn  yr  boll  bethau 
hyn.  Mae  efe  yn  rboddi  bywyd  tragjrwyddol,  na  cbyfrgoUi» 
bytíi,  iV  bs^dd  «£.  Mae  efe  yn  meddyginiaethu  y  claf,  ac 
ynporthi  y  newynog  ag  pnbortii  iachus.  Mae  yn  adnabod 
y  clefydsa,  a  gall  ea  gweUa  yn  oU-iaeh;  y  mae  yn  gweled  eK 
peryglon,  ac  yn  ea  rbwystro  rbag  syrthiaidd3mt;  y  mae  yn 
aiiMíbod  eu  baageniony  ac  yn  dd^;cni  cyfoetbog  i'w  diwallu; 
y^  mae  yn  adwaea  eu  |;elynion,  ao  yn  ddigon  gaUuog  i*w 
siomi.  Mae  Dafydd  yn  Uawenycbn  ac  yn  ymgryf hau  yn 
liyneb  amgylcbiadau  tywyll  "glyn  cysgod  angau/'  wrtb 
edrvcb  ar  yr  Arglwydd  y  cymeriad  o  Fugail.  •*  Yr  Ar- 
ghv^dd  yw  fy  Mugail :  ni  bydd  eisiau  amaf."  Peidiwcb  ag 
o&i  new}'n,  os  byddwcli  yn  hyw  ar  faesydd  breision  y  Bugail 
mawr.^  "Efea^s-na  i  mi  oiwedd  liie^vn  porfeydd  gwelltogi 


Digitizeò  by  Google 


214 


BITGAIL  MAWB  T  DEFAID. 


efe  a'm  tywys  gerllaw  y  dyfroedd  tawel.  Efe  a  ddychwel  fy 
enaid :  efe  a'm  harwain  ar  hyd  Uwybrau  cyfiawnder  er  mwyn 
ei  enw.  lê,  pe  rhodiím  ar  nyd  glyn  cysgod  angau,  nid  ofiõaf 
niwed:  canm  yr  wyt  ti  gyda  mi ;  dy  wúden  a' th  fíim  tím 
cysurant.  llaarl!vryifòrdgerfy]nroa  ynngwyddfy 
wynebwyr:  iiaist  fy  mhen  ag  olew:  fy  pUol  sydd  laTO," 
Sal.  xxiii.  Er  i  chwi  rodio  ar  hyd  glyn  cysgod  angau,  y  fle 
ilotaf  a  tliy wyllaf  yn  y  byd,  ni  bydd  eisiau  yno.  Bendigedig, 
aynia  wawr  ar  dywyllwch  angau,  dyma  ddigon  yn  safii  nuinr- 
olaeth,  dyma  wledd  yn  nghioiol  newyn  y  byd,  dyma  fywyd 
mewn  trancedigacth,  dyma  waredigaeth  mewn  c^yngder, 
d>Tna  ddip^on  pan  y  mae  y  byd  wedi  myned  yn  ddim.  **Mi 
bydd  eisiaf  arnaf."  Gogoniant!  "Yr  wyt  ti  gyda  mi; 
wialoii  a' th  ffon  a'iii  c}^suraiit."  Bendigedig  am  y  Bugail 
ma\>T,  yr  hwn  sydd  yn  gyfarwydd  à  holl  angenion  y  de£aid, 
)T  hwn  nid  yw  yn  blino  eu  gwylied,  ac  }ti  myned  ar  eu  hol 
a'u  dychwelyd  wedi  iddynt  fyned  ar  grwydr  o'u  tir  pori. 
•  *'Efc  a  ddychwel  fy  enaid."  Er  i  ni  mewn  profedigaethau 
gNvympo  i  bechod,  ni  oddef  ein  lesu  bendigedig  i  ni  aros  yno. 
Yr  oedd  Petb-  wedi  dychwelyd  yn  ol  lawer  o  raddau,  onidfi 
ni  buasai  byth  yn  gwadu  ei  Feistr  trwy  Iwon  a  rhegfeydd. 
Ond,  fy  nghyfeillion,  im  cdrychiad  oddiwrth  y  Bugail  mawi 
a'i  dychwelodd  adref  dan  redeg  ac  w^do.  Nid  yvr  y  defiiid 
tlawd  yn  gw>'bod  cu  hunain  beth  ydyw  eu  hangeiíion,  ac  yn 
fjTiych  yn  methu  dyfod  at  y  Bugail;  yn  methu  ei  ffeinãio; 
eithr  y  mae  efe  yn  eu  ffeindio  hwy,  ac  yn  eu  gwaredu  o'r  holl 
leoedd  y  gwasgwrwyd  hwynt.    '*  Efe  a  ddychwel  y  darfedig." 

4.  Y  mae  cryfder  a  cbalondid  yn  hanfodol  i  swydd  bugaiL 
Mae  yn  rhaid  iddo  fod  yn  wrol,  peidio  oâii  y  blaidd,  a  chilio 
rhagddo;  eithr  ei  wTthsefyll  yn  gryf  yn  mhlaid  y  dafidd.  Yr 
oedd  Dafydd  yn  fugail  gwrol,  er  yn  llanc  ieuanc.  Pan  y 
daeth  arth  a  llew  i  ddinystrio  ac  ysglyfio  y  px^dd,  efe  a 
ymosododd  amynt,  ac  a'u  lladdodd  hwynt,  a  gwaredodd  yr 
oen  o  safii  y  llew.  Dafydd  a  ddywedodd  wrth  Saúi, 
Bugail  oèdd  dy  was  di  ar  ddefidd  ei  dad:  a  daeth  llew  ao 
arth,  ac  a  gymerasant  oen  o'r  praidd.  A  mi  a  aethum  ar  ei 
ol  ef^  ac  a'i  tarewais  ef,  ac  a'i  hachubaia  ol  8a&  ef :  a  pban 
g}'fododd  efe  i'm  herbpi  i,  mi  a  ymaâais  yn  ei  ftar^  ao  a't 
tarewais,  ac  a'i  Ueddaia  ef,"  1  Sam.  xvii.  34, 35.  WM  ém, 
Dafydd;  ond  y  mae  yn  rhaid  i  titíian  rm  y  goreu  i'r  Biigau 
mawr,  yr  hwn  sydd  gadam  i  waredu  ei  ddeadell  oddiwrÚi  o* 
gelynion.    Mae  y  Bugail  mawr  wedi  tori  esgyrn  gên  Jt  hfl* 


Digitized  by  Google 


BUGAIL  MAWR  Y  DEJAID.  215 


**Iew  rhuadwy/'  íe,  wedi  ysigo  ei  ben  i  gyd»  fel  na  aH  laipio 
7  de&id  mw^TBch.  Mae  y  dciâdd  wedi  eu  gwaxedu  o  balf  yr 
arth;  ao  j  mae  goM  y  Bugail  mawr  yn  niy  &nwl  drostynt 

i*w  cyfrgolli  byti&  mwyaeb.  Mae  gel^Tiion  yt  eglwys  yn  aml 
ac  yn  rymus,  ao  nid  yw  y  saint  ond  gwan  a  dig^nhorw  iawn 
jfnddynt  eu  hunaín;  eítlir  y  mae  y^ugail  mawr  yn  ddigon 
ar  eieh  cyfer;  cedweh  yn  agos  ato,  ac  yna  byddwch  yn  ddy- 
ogel.  Mae  yn  rhald  i  deymas  satan,  ucliel  drem  y  byd,  gallu 
y  tywyllwch,  oll  syrthio  yn  ganddryll  o  flaen  ein  Bugail 
mawrni.  Ti  gei  dori  trwy  bob  rhwystr  sydd  ar  dy  ffordd; 
nid  yn  dy  allu  dy  liun,  cofia,  ond  yn  nertli  anfeidrol  dy 
Frenin  a'th  Fugail.  "  Daw  y  rliwygydd  i  fyny  o'u  blaen 
hwynt ;  rhnygasant  a  tliramwyasant  tíwy  y  porth,  ac  aethant 
aliau  írwyddo,  a  tliramwya  eu  brenin o'u  blaen;  a^r  Arglwydd 
ar  eu  penau  bwynt,"  Micah  ii.  13. 

5.  Y  mae  bugeilio  yn  waith  o  amynedd  a  cbaledi.  Mae  yn 
xliaid  iddo  oddef  Uawer  ystonn  gref,  llwydrew  y  nos,  a  gwres 
y  dydd ;  íe,  sefyll  aUan,  a  myned  yn  amyneddgar  trwy  bob 
tywydd.  Mae  yn  rhaid  goddef  Uawer  o  galedi  wrth  gjTiorth- 
wyo  y  defaid  egwan  a  thlawd.  Dyma  fel  oedd  Jacob  pan  yn 
dylyn  defaid  Laban,  yi\  dy  oddef  yn  dost  oddiwrtb  wres  y 
dydd  a  llwydrew  nos,  nes  oedd  cwsg  yn  cilio.  Pa  faint  mwy,  > 
fy  nghyfeiUion,  y  dylai  ein  Bugail  mawrni  gwyno?  Beth 
oedd  tywydd  0u:w  a  thrafferth  Jacob  mewn  cysylltiad  à'i 
hraidd,  iV  g]^maru  à'r  Arglwydd  lesu?  Dim,  liai  na  dim. 
Ni  weithiodd  neb  mor  galed  ag  ef^  ni  ddyoddefodd  neb  y  £lfed 
ran  o'i  ddyoddefiadau  cf ;  bu  mewn  ystormydd  annkraethol 
wrth  fugeilio  y  defaid.  "Gwr  gofidus  a  chynefin  a  dolur'* 
ydoedd.  Mae  efe  ei  hun  yn  dywedyd  wrthym  mai  efe  oedd 
y  tlotaf,  y  gwaelaf,  a'r  mwyaf  gofidus  o  bawb,  pan  yn  canlyn 
ei  ddefaid  yn  ein  byd  ni.  "A'r  lesu  a  ddy  wedodd  wrtho, 
Y  mae  &iiau  gan  y  Uwynogod»  a  cban  ehediaid  y  nefoedd  - 
nythod;  ond  gan  Fab  y  dyn  nid  oes  le  i  roddi  ei  bcõi  i  lawr/' 
Mat  tííí.  20.  Bu  allan  lawer  noson  oer  ar  fynyddoedd  Israel, 
yn  gwjlio  ao  yn  gweddio  dros  y  de&id;  eto  dyoddefodd  yr 
aoU  âindenui  Imi  yn  nfudd  ao  ewyllysgar  er  eu  mwyn.  x  r 
^dym  yn  dazUen  yn  yr  ysgr}  th\Tau  am  rai  bu^euiaid  da 
«wn  wedi  blino  ar  y  gwaith;  y  defidd  wedi  treulio  eu  ham* 
yaedd  i*r  pen,  fel  y  maent  yn  gweddio  ar  Dduw  am  gymeryd 
y  swydd  i  íyny  o  u  dwylaw.  Yr  oedd  Moses,  er  ei  holl  lar- 
ttdd-dra  a'i  bwyll,  wedi  blino  a  cholli  ei  anadl  gyda*r  praidd 
yn  yr  anialwch,  ac  yn  dymuuo  ar  Dduw  am  gymeryd  y  swydd 


Digitized  by  Google 


o'i  law.  Ymo&diodd  Jcremiali  g^nuaint  mewni  cysylltiad  â 
th^  Israel,  nes  yr  oedd  ei  amyiiwid  wedi  ci  drculio  alkn  yn. 
làn,  a  tlicimlai  awydd  daflu  y  gWAsanaeth  i  fyaj.  pe  buaní 

Sn  bosilil.  Mae  y  bugeiliaid  yna  yn  rhy  &eh  i  g^d-ddwyn  a 
ywodraetka  y  pmdd.  Bendí^êdig  am  y  Ba^al  maw,  yr 
liwny  mae  ei  amyneddynddiflmOy  aldyiíerwchyii  anfeidiol 
Em  himig  dboith,  fy  n^hylbíUknk  yw  bod  dn  Bugail  da  yn 
ddigon  mairr  i  gyd-odd^  à'n  holl  wrúin^sigrwyddf.  n 
d^lyn  bani  a  bnrn  hyd  y  diwedd.  *^Nid  i  m,  O  Axglwyddí 
Bid  i  ni,  ond  rth  eaw  dy  bim  dod  (^NÚaat;  er  mwym 

dy  wirimiedd,"  Sal.  exv*  1 .  Bwyd  f 
diod  y  Bugail  mawr  yw  oeÍBÍo  .a  dyehwelyd  adref  ei  ddãâd 
oyfrgoUedig. 

Bellach,  fy  ngbyfeiliiou,  gadewck  i  ni  syiwi  ar  ucihafiaetili 

y  swj  dd. 

Er  nad  ydyw  s^\ydd  bugail  ond  isel,  cto,  y  mae  Crist  widi 
ei  chodi  i  fyny  mewn  cysylltiad  a'i  braidd  cf.    Nid  yw  hoà 
yn  fugail  i  braidd  Crist  ar  y  ddaear  yn  ddianrhydedd  i 
frouiii.    Ond  y  mae  Crist  ei  hini  yn  Fugail  ynaiur,  Maepawb 
yn  cdr)-cli  ar  swydd  bugail  fel  un  isel,  ac  y  mae  c}'8}lltu 
mawr  á'r  gorchwyl  o  fugeilio  deíaid  yn  rhyw  beth  dyeithr. 
Byddai  liyn  yn  ymddangos  yn  dra  dyeithr  i'r  Aiplitiaid; 
"canys  ffieidd-cb-a  yv  Aiphtiaid  yw  pob  bugail  defaid,"  Gcn. 
xlvi.  34.    Mae  Crist  y\\  ddigon  ma^NT  i  godi  y  swj^dd  iselaf  i  ^ 
anrlivdcdd.    Nid  yw  y  Sosiniaid  yn  caru  yr  athrawiaeth  hon, 
eithr  y  mae  y  defaid  yn  ymogoueddu  ynddi.    Mae  canaa  a 
gras  Duw  yn  yniddysgleirio  yn  anfeidrol  yn  nyfodiad  lesu 
Grist  i  fod  yn  fugail  i  grwydriaid  fel  nyni.    "Bugail  mawr  j 
defaid*'  yw  yr  -^glw^dd  lesu,  er  gwaetbaf  Sosiniaid,  y  byd, 
a  diafoL    Mae  efe  yn  &mt  yn  mbob  peth ;  yn  fitwr  yn  y  cwbl. 
Yn  âiwr  ynddo  ei  bun,  yn  &wr  ^da'ob  oenad,  ac  yn  faNvr  i 
beb  eícb  cenad;  yn  fawr  yn  bresenol,  }ti  fawT  yn  dragv- 
wyddol,  yn  &wr  byth.    Gogoniant;  ni  bydd  byw  yn 
nag  y  inae  fy  enaid  yn  dymimo  ei  weled. 

1 .  Y  mae  Crist  yn  fawr  yp,  ei  berson.  Yr  oeddyn  ddaros- 
tyngiad  anfeidrol  ynddo  i  ymgymeryd  à^r  cnw  bngaíL  £^ 
j  mae  yn  ymbyfrydu  ynddo  o  ba*wydd  ei  fod  ;p 
eariad  a  go&l  yn  fwy  na  dim  arall.  Ymostyngodd  í  gymerya* 
yv  enw,  i  ddangos  ei  gariad  mawr  tuag  atom.  Wele,  ^Mg^*' 
wydd  j  nefoedd,  Arglwydd  vt  angylion,  wedi  dj-fod  yn  Fugail 
y  de&id.   Syndod!   Yr  oedd  ei  gariad  mor  &wr  at  y  defidy 

^  ^  y  gadawodd  y  nefoedd,  a  diianiadan.  aonianis  yr  angyk 


Digitized  by  Google 


217 


ÍDii,i ddy^òd  i  ^^geisío  a  ofaádw yr lum  a  gollwjrd.^*  Gadaw« 
dU  bola^  i  ddyfod  i  anialwch;  gadairâd  orsedd  y  nei  i 
ddyfod  i  gorlan  y  de&id;  gadawodd y  nefoedd  i  ddyfod  i  fyw 
a  nuurw  ar  j  ddâear.  Yr  ydym  yn  darilen  i  Da^dd  gyhnevnA 
Y  Son  fugail  am  deymwialcsi;  eíthr  Crist  yn  IumIoI  wahaoiol; 
ejtiemiáy  deymwialen  am  y  fibn  ibgail  a  wnaeth  efe.  Os 
íbibÚí  Mab  Duw  yn  fugail  o  gwbl,  y  mae  yn  rhaid  o  galyniad 
ei  fod  yo  Fugail  mawr,  Sylwch  amo,  fy  ngliyfeillion ;  addol- 
wcbi  ef ;  cdrychwch,  dacw  Arglwydd  y  lluoedd,  yr  hwn  sydd 
yn  arwaen  byddinoedd  o  angj^liou,  wedi  dyfod  i'n  byd  ni  i 
borthí  defaid!  Syned  y  nefoedd,  syned  y  ddacar,  syned  pawb 
trwy  hóíl  ymerodraeth  y  Goruchaf !  Mac  yn  ddigon  dyeitbr 
i  weled  y  brenm  Said  yn  dylyn  y  ddeadcU  ya  y  maes,  a'r 
brcnin  Uriab  yn  ymbleseru  mewn  amaetbyddiactb ;  ond  y 
niae  yn  fil  rhyfeddach  weled  y  brenin  lesu  a'i  ffon  fugail  yn 
Cl  law  }Ti  portlii  y  praidd.  Er  mor  isel  }t  cdr^  eliir  :ir  y 
swydd  o  fod  yn  fugail,  y  mae  bod  Crist  wedi  ymddarostwiig  i 
^nieryd  y  gorchwyl  wedi  rhoi  codiad  tragywyddol  iddi.  Gaa 
1  Fab  Duw  ddyfod  yn  Fugail,  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  Fugail 
fnawr.  Tybiodd  un  plwp  imwaitli,  y  gallai  ddiraddio  gwr 
boneddlg  oedd  yn  by\v  yno  trwy  ei  osod  yn  arolygydd  yr 
iieolydd.  Ymgymerodd  à'r  swy^dd  yn  ewyllysgor,  a  tbrwy 
^yny  cododd  y  «wydd  i  gymaint  o  fri,  fel  yr  oedd  yr  hoU 
blwyfolion  yn  barod  i  ymladd  am  fod  yn  overseers  y  £^nrdd. 
Mae  Mab  Dow,  fy  nghyfeillion,  wedi  dyfod  yn  Fugail  mawr 
y  defiúd,  ac  maey  swydd  wedi  et  ohodi  cyfuwch  ynddo  ef,  fú 
7  mae  yn  anrhydedd  aiingbyffi:edm  i  gael  bod  yn  is^fogail  o 
dano. 

2.  T  mae  Crist  yn  Fugail  mawr  am  mai  efe  yw  j  prif 
^gail.  Efe  yw  Tywysog  y  bugeiliaid;  is-fugeiliaid  yw 
pawb  erain.  Efe  y  w  y  "  Pen-bugail.**   Mae  yn  rhaid  i  ni,  yr 

ttrftigeiliaid  >Tna,  gwrdd  mewn  modd  difrifol  â*r  Pen-bugail, 
l  roddi  cin  cyfrif  i  mewn.  Bydd  meistr  y  g}Tiullcidfa  ya 
fcan  bellach  yn  dyfod  i  gyfrif  á'i  weision.  O  fy  eiiaid,  pa 
}T  ymddangosaf  o  flaen  Arglwydd  y  bugeiliaid?  O  Ar- 
glwydd, caniata  yTi  dy  ddyfodiad  Tr  acbaod  hon  gael  bod  fy 
rhan  ddedw}  dd  inau.  **A  pban  ymddangoso  y  Pen-bugail, 
cliwi  a  gewch  dderbyn  anniflanedig  gorou  y  gogouiant," 
1  Pe(b  V.  4. 

3.  Y  mae  Crist  yn  Fugail  mawr  oblegj^d  fod  y  praidd  yn 
íawr  mewn  gwerth.  Deadell  o  eneidiau  anfarwol  ydyut ;  gan 
iyny  y  mae  yn  rhaid  eu  bod  yn  dra  gwerth&iwr.    Mae  un  yn 


218  BVOAIL  MAWB  T  BEVAID. 

fwy  o  werth  na'r  bydoedd;  am  hjny  y  xnae  yn  xhaid  fod  y 
myxddiynau  dirif  yn  anfeidrol  wertii&wr.  Tr  ydym  p 
ngwasaxiaeth  Crist,  fy  nghyfeillion,  ya  arolygwyr  ei  bniidd 
tr  y  ddaear :  nid  ymadiricd  bychan  yw  hwn;  y  mae  mwy  o 
werth  naT  ddaear  yn  eia  dwylaw.  ''Edrychwchganhyny 
arnoch  eich  hunain,  ac  ar  yr  holi  faraidd  ar  yr  hwn  y  gosod^ 
odd  yr  Ysbryd  Glàn  ohwi  yn  olygwyr,  i  fueeilio  ef^wfl 
Dduw»  yr  hon  a  lywrcasodd  eh  à'i  bnod  waed,"  Act  zx.  28. 
Edxychwn,  fix>dyr,  rbag  ein  bod  yn  Izin  y  gwerth  anfeidrol 
hwn  fel  %liaid. 

4.  Y  mae  Grist  yn^ugail  nunor  am  mai  efe  yw  y  Bngail 
Qjftedmol.  Ehyw  fin  fugeiliaid  yw  pawb  emiU»  ar  waliiiiiol 
ranau  y  ddeadeÍL  Eiihr  j  mae  goml  a  charíad  y  Biml 
mawr  yn  j^edu  dros  jr  holi  braidd  yn  mhob  man;  y  nud 
ydynt  yn  wasgaredig  trwy  yr  holi  fyd,  yn  mhob  ocs.  Efe  yir 
perchen  y  cwbl  trwy  yr  holi  fyd ;  ac  yn  fuan  gwelir  gogon- 
iant  ei  weinycldiaeth  yn  eglur,  pan  na  bydd  ond  "un  gorlan, 
ac  un  bugail."  Crist,  coíiwch,  ac  nid  y  Pab  o  Rufain,  yw  yr 
esgob  cyffredinol.  Mac  Crist  )ti  edrych  ar  fod  yn  Fugail 
mawr  i*r  holi  ef?l  w}'s  yn  uchel-fraint.  Ac  yn  y  dydd  diweddaf 
y  cesglir  ei  holi  ddeMd  yn  nghyd,  a  sa£wt  ar  ei  ddeheulaw 
neb  un  ar  goll. 

5.  Y  mae  }ti  Fugail  mater  o  hcr\\ydd  mai  efe  yw  gwir 
berchenog  yr  holi  ddefaid.  Nid  ydym  ni,  y  goreu  o  honom, 
ond  gweision,  i  wasanaethu  i  angenrheidiau  y  praidd, 
**Portha  fy  wyn/'  ebe  Crist  wrth  Pedr.  Crist  yw  y  perchen, 
Pedr  j-w  y  g\^aa;  Cbnat  a'u  prynodd,  eu  porthi  yw  dy  waith 
di,  Pedr.  0*r  gareu,  y  Duw  ma^T,  y  mae  hyny  yn  ddigcm  o 
anrhydedd  i  ni ;  gwna  ni  yn  %ddk»L  i  wneya  yr  liyn  a  aUom 
gyda  dy  ddefaid.  Crist  sydd  yn  gosod  yr  ís-i^geiUaid  ar 
waith,  a  chydag  ef  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gyfnf  am  ein  gwaith; 
efe  sydd  yn  talu  ein  <grflog,  ao  yn  talu  eyflog  ein  poenydvjir 
hefyd. 

6.  Y  mae  yn  Fugail  mawr  mewn  eymkwyaderau  i  wasan- 
aethu ei  swydd. 

(1.)  Ymae  ei  adnabyddiaeth  o'r  defidd  yn  bedbith.  Y 
mae  yn  &wr  yn  ei  wybodaeth  o  bob  peth  mewn 

perthynasir 

praidd.  Fe  ^yr  holi  amgylchiadau  pob  daíad  dlawd  ag  syd^ 
yn  y  byd.  ^ 

(2.)  Y  niae  yn  fewr  yn  ei  gariad  at  y  praidd.  Ilhoddwa 
ei  einioea  dros  y  defaid.  Daeth  Crist  yn  aberth  drortyni 
fel  y  gaUai  fod  yn  fugail  iddynt.    Y  defaid  yn  gjlfrediíi  sydd 


Digitized  by  Google 


BUQAIIi  UJLWSL  Y  DEFAID.  219 

yn  colii  eu  heinioeô  dros  y  bugail,  scf  i  ddiwallu  angeu  y 
bugail;  cíthr  y  mae  y  Bugail  hwii  yu  rnarw  dros  y  defaid. 
Dros  y  dcíhid  y  daeth  i*n  byd  ni.  At  "  ddefaid  cyfrgollcdig 
ty  Israel"  y  danfonwyd  ef.  Dyoddefodd  angau  }n  gwbl  dros 
y  defaid,  dim  drosto  ci  hun.  Goí^nodd  Daíydd,  "  Pa  beth  a 
wnaeth  y  defaid  gwirion  hyn  ?"  Gyda  mwy  o  briodoldeb  y 
gallwn  ni  ofyn,  "  Pa  beth  a  wnaeth  y  Bugail  mawr,  fel  y 
bu  raid  iddo  farw  ar  bren  y  groes?"  Dim;  y  defaid  sydd 
wedi  gwneyd  y  drwg  i  gyd,  ac  y  mae  y  Bugail  Ina^y^  yn 
rhoddi  ci  fywyd  i  lawr  drostynt  h.yry.  Y  mae  Crist  wedi 
adgyfodi  o'r  bedd,  ac  wedi  cymer}'d  y  swydd  i'w  law  ei  hun. 
Ganwyd  ef  yii  fugail,  bu  farw  yn  fugail,  a  chododd  cilwaith 
jn  íu^dL  A  glywaocfai  erioed  am  ryw  un  ond  lesu  Grist  yn 
cael  ei  eni,  yn  marw,  ac  yn  codi  wedi  hyny  fel  bugail?  O 
gariad  anfeidrol!  Y  Bugail  mawr  yn  dyoddef  angau  dros  y 
defiiid,  ac  yn  adgyfodi  oddií^Tth  y  meirw  drostj-nt,  gan  cu 
llwyr  ryddnau  oddiwrth  ei  ofídiau.  Dros  y  de&id  yr  oedd  y 
Bugail  mawr  yn  gwneyd  pob  peth. 

Y  mae  }ti  siarad  gydaV  t^Tierwch  mwyaf  am  ci  ddcfuid. 
••Pedr,  eb  efe,  *a  wyt  ti  yn  fy  ngliaru  i?*  Os  ydwj-t, 
'portha  fy  ncfaid.'  Nid  wyf  fi  am  i  ncb  drin  fy  nefaid  heb 
fod  yn  fy  ngharu  i.'*  Mac  praidd  Crist  }ti  rhy  anwyl  gauddo 
iVnymddiricd  i'w  elynion.  Macnt  oli  mor  anwyl  â*r  "un 
oenig  fechan"  oedd  gan  y  gwr  tlawd  ag  y  mae  Nathan  yn 
ei  desgrifio  yn  ei  ddameg  pan  yn  argyhoeddi  Dafydd.  "A 
chan  y  tlawd  nid  oedd  dim  ond  un  oenig  fechan,  }t  hon  a 
brynasai  efe,  ac  a  fagasai;  a  hi  a  gj-nyddasai  g>'dag  cf,  a 
chyda'i  blant:  o'i  damaid  ef  y  bwytáai  hi,  ac  o*i  gwpan  ef 
yr  yfei  hi,  ac  }ti  ei  lynwes  y  gorweddai  hi ;  ac  yr  oedd  iddo 
megys  merch,"  2  Sam.  zu.  3.  Mae  Crist  wedi  magu  a  dwyn 
ei  dde£eád  i  fyny ;  wedi  eu  mynwesu,  a'u  cario  ar  ei  y^wy-dd- 
aa  ei  hun  yn  Uawen;  wedi  rhoddi  iddynt  ei  gnawd  i  fwyta, 
a'i  waed  i  yfed,  ao  yn  eu  meithrín  ar  ei  fwrdd  i  fywyd 
tragywyddoL 

(3.)  Mae  yn  Fugail  mawr  mewn  gallu  i  achub  y  praidd» 
**Pwy  yw  hwn  }ti  áyfoá  o  Edom,  yn  goch  ei  ddiUad  o  Bos- 

rah?  hvTíi  sydd  hardd  yn  ci  wisg,  yn  ymdaith  }ti  amlder  ei 
rym.  Myíi,  yr  kwu  a  Icfaraf  mesvn  cyfiawuder,  ac  wyf  gadiíra 
i  iuchau,'*  Esay  Ixiii.  1.  Cymhwysir  y  testun  hwn  gan  csbon- 
wyr  at  adgyfodiad  Crist  oddiwrth  y  meirw,  a'i  fuddugoliactli 
lw)T  ar  ei  hoU  elynion  boreu  y  trydydd  dydd.    Dacw  ei  wisg 


Digitízed  by  Google 


BUOAIL  MAWB  Y  DEFAID. 


.yn  gocli  fl^an  wued  y  llew,  )t  lírtli,  y  blaidd,  a*r  holl  greadttf-  I 
iaid  ys«;lytaethu8;  y  rhai  fuasent  yn  dystrywio  y  defaid  byth.  ^ 
Bendi«::edi<^,  mi  wclaf  y  Bugail  mawr  yn  dyfod  i  íyny  o  Edom  I 
a  Bosrab,  wcdi  satliru  y  gelynion  dan  draed,  a  iliyddau  y 
defaid  o*u  safhau  a'u  palíau.     Mae  Crist  wedi  gorchfygu 
angau,  ysigo  pen  y  Rarjíh,  yr  hcn  ddraig,  diafol ;  ac  wcdi  per- 
ffeithio  iachawdwiaeth  dragywyddol  i'w  holl  saint.    Yr  oedd 
Jacob,  er  }ti  fugail  lled  fediiis,  yn  collipeth  o'r  defaid  weithiau.  , 
Yr  oeddpit  yn  cacl  c  u  rhis-A  go  gan  greaduriaid  gwylltion,  ac  | 
weithiau  eu  hysbcilio.    Eithr  Crist,  y  Bugail  ma^\T,  nid  yw  I 
yn  colli  yr  nu  o  honynt;  bydd  pob  *'ewin"  ar  ^^acl  yn  y  ' 
dydd  mawr  a  ddaw.    "A  minau  ydwyf  yn  rlioddi  íddynt 
fy\\yd  trag}  ^\yddol ;  ac  ni  chyfrgoUant  hyíh,  ac  ni  dd^^  g  ncb 
hwynt  allan  o^m  Uaw  i.    Fy  Mhad  i,      hwn  a'u  rhoddcsi 
mi,  sydd  fwy  na  phawb :  ac  nis  gall  neb  eu  dwyn  hwynt  allan 
o  law  fy  Nhad  i.   Tra  fum  gyda  hwynt  yn  y  byd,  mi  a'ii 
ccdwais  }Ti  dy  enw :  y  rhai  a  roddaist  i  mi  a  gedwais,  ac  ni 
choUwyd  o  honynt  ond  mab  y  goUedigaeth ;  fel  y  oyâawDÍd  ' 
yr  ysMythyr,"  loan  x.  28,  29;  xvii.  12.    Daw  j  Bugail 
mawrhwn  â  phob  dafad  yn  fyw  ac  yn  iach  adref  i'r  gorlflii 
nefoL   Y  pryd  hyn  y  bydd  yn  ymddangos  o  flaen  pawb  jn 
Fiigail  mawr,  yn  didoli  y  '^demid  oddiwrtii  y  geifir/'   ''Ac  a 
esyd  y  defidd  ar  ei  ddéheulaw,  ond  y  geifir  ar  yr  aswy,"  Hat 
xxT.  33.   Mae  yn  aombosibl  i  chwi  fod  gydag  ef  yn  nghorlan 
y  nefoedd,  deallwch,  heb  i  cbwi  fod  gy  dag  ef  yn  nghorlan  yt 
eglwys  ar  y  ddaear.   Ac  eto  y  mac  yn  b^bl  i  chwi  a  minaa 
fod  yn  yr  eglw-ys  ar  y  ddaear,  yn  fleiddiaid  rbeibus  neu  yn 
cifr,  yn  ngwisgoedd  defaid,  a  cbael  ein  cau  allan  bytii  o 
gorlan  y  nef. 

Yr  ydym  Avcdi  gadael  y  defaid  i  bori,  fel  y  dywcdasom,  tra 
yr  oediií  ju  yn  gwneyd  ychydig  sylwadau  ar  y  Bugail;  cithrp 
brcsenol  rhaid  i  ni  alw  eich  yst)TÍacthau  at  y  defaid.  Mae 
eglwys  Crist  yn  eael  ei  galw  yn  ddcadell  o  ddcfaid.  "Nac 
ofna,  braidd  byclian  :  canys  rhyngodd  bodd  i'ch  Tad  roddi  i 
chwi  y  deymas,"  Luc  xii.  32.  Y  maent  yn  eael  eu  gahr, 
"y  praidd,"  "y  praidd  santaidd,"  a  **phraidd  Jerusalém.** 

1.  Gelwir  hwynt  yn  ddcadell  yn  eu  perth^iias  à  Duw. 
Mac  cfo  wcdi  cu  ncillduo  hwynt  yn  ei  dra^^^  wyddol  gpig^^^ 
ai  f\\TÍadau  yn  eiddo,  yn  briodoledd,  ac  yu  ddeadell  iddo  ei 
hun.  Mae  y  Tad  wcdi  cu  rhoddi  i*r  Arglw^  dd  lesu  Orist 
fel  Bugail,  \\y  pry^nu,  gofalu  am  danyTit,  *a'u  santeiddio. 
Hwy  yw  gwobr  y  Gwaredwr  am  ei  waith  droatynt,  a  bwynt- 


Digitized  by  Google 


BUGAIL  MAWJi  Y  DEFAID.  221 

hwy,  wedi  y  cesglir  hwy  jn  nghyd  ynddo»  fyáá  yi\  g^^Tiçy4 
â  enaid  yn  ddi^mlL 

2.  Y  maeiít  yn  ddeadell  o  dde&id  yn  eu  perthynas  a  Qbrist 
ei  hnn.  Fel  y  dvwedasom  o'r  Uaen»  rhoddwyd  hwynt  saii 
Y  Tad  i  Qrist,  feUj  befyd  fe  gymsxoàá  Grist  hwynt  yn  hwol 
ac  yn  gyfangwbl  i'w  cadw  i  fywyd  tragywyddoL  Ac  efe  a*m 
rhydd  i  fyny  ryw  ddydd  yn  y  geiriau  hyn:— •*  Y  rhai  a  rodd- 
aist  i  mi,  mi  a'u  cedwais  yn  dy  enw,  ac  ni  chollwyd  yr  un  o 
lionynt."  Meddiant  priodol  Crist  yw  y  defaid  hyn.  Nid  yw 
y  defaid  fel  Ilawer  o  greaduriaid,  yn  wylltion,  ac  heb  neb  yn 
eu  perclienogi.  Llc  bynag  y  gwelwcb  ddeadell  o  ddefaid,  y 
mae  y  çerchenog  yn  byw  gcrllaw.  Mae  yr  Argh>^'dd  lesu 
yn  hòm  bawl  hoUol  a  ch}41awn  yn  ei  eglwys  fel  ei  bríf  drysor. 
"A  byddant  eiddof  fi,  medd  Arglwydd  y  lluoedd,  y  dydd  y 
gwnelwyf  briodoledd;  arbedaf  hwynt  hefyd,  fel  yr  arbcd  gwr 
ei  £ab  sydd  yn  ei  wasanaethu,"  Mal.  iii.  17.  Pe  bai  yr  hoU 
eirth,  bleiddiaid,  a  Uewod,  yn  marw  nieAvn  un  diwmod,  nid 
oes  neb  a  wylai  ar  eu  iiol;  nid  oes  ganddjmt  berchenog, 
Oiid  pe  cw^Tnpai  un  ddafad  i'p  ffos,  byddai  y  perchenog  wrth 
law  i'w  chodi  i  f}'ny. 

Y  mae  y  rhai  a  fu  yn  yr  cglwys  fljTiyddau  lawer,  ac  sydd 
wedi  gadael  yn  bresenol,  ac  heb  argoel  dychwelyd  mwy,  yn 
ymddangos  fel  pe  nad  ydynt  yn  eiddo  Crist;  nid  ydyw  yn 
debye  £òd  ganddynt  fví^uX  i  ofalu  am  danynt.  Nid  ydynt  yn 
medmant  y  Bngul  mawr»  oanyB  nid  ydyw  efe  yn  eu  harddel* 
Fy  mam  i  yw,  nad  jáyw  y  Bugail  yn  gadael  ei  ddefaid  ar 
grwydr  hyd  ddydd  marwolaeth  heb  eu  dychwelyd  o'u  gwrth- 
giliadan.  Na,  y  mae  yn  debyg  o*u  dychwel  Tr  eorlan,  iV 
qnnhwyso  i  drigfanau  y  nef.  Os  ydwyt  ti  yn  greadur  gwyllt 
yn  dylyn  dy  nwydau  hyd  angau,  fe  wâd  y  Bugail  di  byth;  ae 
efe  a  tn  **ddidola  oddiwrth  y  de&id."  Mae  riiai  bleiddiaid  a 
geifr  yn  gymysg  â  de^d  Crist  ar  y  ddaear,  yn  rhodio  mewn 
^crwyn  de&id»  ac  yn  ngwiigoedd  de&id/'  ond  diarddelir 
hwynt  yn  llwyr,  a  mdolir  hwynt  jn  dragywydd  oddiwrth  y 
de&id.  Ni  axddel  Bfáb  Duw  ddim  ond  yr  eiddo  ei  hnn. 
CSsiffCeiar  eiMÍiifllb,  amynynta^  Maey^jMMtsjtld 
yn  crwydio  ac  yn  byw  ar  hyd  ochr  yr  heolydd,  yn  amddifiid 
o  nn  gofal  am  danynt ;  pe  byddent  yn  marw  nid  oes  ganddynt 
ttn  plwyf  i  gymeryd  gofal  am  eu  claddu;  felly  nid  oes  gan  y 
rhai  sydd  mewn  gwisgoedd  defaid  yr  un  rhan  yn  y  Bugail 
mawr.  Ni  wna  efe  ofalu  am  danynt  jn  eu  cyfyngderau  a\i 
caledi.   "Nid  ydynt  o^i  ddefaid  ef.  '    Vr  wyí  yu  meddwl  fod 

X 


Digitízed  by  Coogle 


jr  Bugail  mawr  yn  edrych  i  lawr  o'r  nefoedd  ar  y  cwrdd  yma 
Y  fynyd  Kon,  ac  yn  dywedyd,  "DymadWr  o  fjr  nefaid  i." 
Bendigedig  fyddo  Duw,  y  mae  rhai  o  hoQoni  yn  gallu  ediych 
i  fyny,  a  dywedyd  yn  ol,  Dacw  ein  Bugail  mawr  ninau;  jt 
ydym  yn  adnábod  ei  lais."  O  Arglwydd,  edrych  amaf,  oaays 
un  o  dy  ddefoid  tlawd  ydwyf  finau;  paid  a  fy  ngadael  i  ym* 
drybaeddu  ya  y  ''pridd  tew,  a'r  dai  tomlyd/'  Arddel  fi  M 
un  o  dy  ddeãud,  a  dwg  fi  yn  dy  freiobiau  grasol  ryw  ddydd 
i'r  gorkn  dawel,  y  tu  hwnt  i  lewod,  bleiddiaid,  ac  éiith. 

3.  Y  mae  yr  eglwys  fel  deadell  o  dde^Etid  fel  ag  y  mae 
ynddi  ei  liun.  Mae  bod  gwahanol  aelodau  yn  ymgrynboi  at 
eu  gilydd,  ac  yn  ymffurfio  yn  eglwys,  yn  dwyn  rhyw  defayg- 
obrwydd  i  gorlan  de&id. 

(l.)  Y  mae  tuedd  naturiol  mewn  dcíiild  i  yniffurflo  yn 
ddeadell.  Mae  Ikiwer  o  greaduriaid  craill  yn  byw  yn  fwy 
unigol,  ac  ar  wahan;  er  y  gwelwch  huynt  ar  amscrau  yn 
yinuiio  â'u  gilydd;  eithr  ymwahanant  eilwaitli,  a  byddant 
lawn  mor  hapus  mewn  sefyllfa  fwy  uniguL  Nid  yw  dcfaid 
byth  yn  ymddangos  yn  hapus  ond  pan  y  deuant  yn  nghyd,  a 
byw  yn  ddeadellau.  Mae  yn  wir  eu  bod  yn  ymladd  weithiau; 
ac  y  niaent  yn  dpvedyd  mai  o  flaen  tywydd  garw  y  byddant 
yn  comio  eu  gilydd;  eithr  yn  fuan  yniunaiit  mewu  taní^ef- 
edd.  Pan  yr  ydych  yn  clywed  am  ymrafaelion  cghvysig, 
gcUwch  beudcrfynu  fod  tywydd  garw  ar  y  drws,  mai  rhyw 
betb  ydyw  o  íiaen  ystonu.  Tucdd  natui  iol  y  defaid  yw  byw 
yn  gymdcithasol  ac  yn  dangnefeddus.  Mae  eglwys  Crifit  ya 
gymdeithas  heddycbol»  wedi  ymuno  mewn  cymundeb  sant- 
aidd.  Mae  yn  groes  i  naturiaeth  i  ddeMd  adael  y  ddeadell; 
y  mae  jr  ysgrytbyr  yn  galw  hjay  yn  grwydro,  a  myned  ar 
gyfeiliom.  Felly  y  mae  y  rhai  sydd  yn  gadael  cymundeb  yr 
eglwys,  ac  yn  wynebu  ar  y  byd  agored,  heb  for,  heb  gkwdd, 
heb  berth,  ac  heb  ueb  yn  gofalu  am  eu  heneidiau.  Y  maent 
yn  agored  i'r  hoU  beryglon,  heb  un  amddi%n;  y  maent  ya 
ngwlad  yr  hoU  ^preaduriaid  rheibus  ac  ysglymethus.  O  Ar- 
glwydd,  cadw  ni  yn  nghorlan  yr  eglwys  tra  y  byddom  ar  y 
ddaear,  a  ohaniata  ar  ol  i  ni  ddarfod  a'r  ddaear  i  ni  He  o 
Ibwn  y  gorlan  fry.  Ni  chaiff  dynion  rhyddion  a  chrwydredig 
byth  fyned  i  mewn  Tr  gorlan  nefol.  Sylwch,  fy  nghyfeillioOf 
08  nad  ydym  yn  perthyn  i*r  gorlan,  nid  ydym  yn  perthyn  iV 
Bugail,  ychwaith;  eitor  yr  ydym  yn  pertbyn  i'r  Uew,  iV 
blaiddi  a<>  i'r  eirth ;  a  gwnaut  ni  yu  ysgly  faeth  yn  oes  oesoedd* 


Digitízed  by  Coogle 


BUGJLIL  MAWE  T  DEFAID. 


223 


O  Arglwydd,  gwna  ni  o  nifer  dy  ddefoid,  fel  y  byddom  dan 
nawdd  ao  arwemiad  y  Bugail  bendigedig. 

(2.)  Y  mae  tuedd  erwydro  mewn  deâdd.  Os  na  ehedwir 
hwynt  ac  06  na  phorthir  nwynt  gan  y  bugail,  y  maent  yn  sicr 
o  fmed  ar  gyfeiliom;  caoys  y  maent  yn  analluog  i*w  cadw 
ea  tranain ;  ac  ar  ol  unwaith  decbieu  erwydro,  nid  oes  yndd3rnt 
yr  un  amcan  i  ddychwelyd.  Nid  oes  yr  un  creadur  a  g}  11  ei 
Imnan  yn  gynt  na  dafad;  y  mae  hi  yn  colli  pob  synwyr  yn 
nghylch  y  ffor<ld  i  ddychwelyd.  Y  maent  yn  dywedyd  os 
danfonir  defaid  allan  o'r  cac,  y  medrant  ddychwelyd  cihvaith 
eu  hunain :  ond  os  crwydrant  eu  hunain,  eu  bod  yn  dyrysu  ac 
yn  colli  pob  amcan  ar  y  ffordd,  ac  na  ddychwelant  byth. 
Mae  y  saint  yu  ducddol  i  grwydro,  ac  oddicithr  i  Fugail  Israel 
eu  cyrchu  yn  aml,  byddant  yn  debyg  o  farw  yn  yr  anialweli. 
Maent  yn  caeL  eu  gyru  o'r  cae  weithiau  gan  brofedi«raetliau 
a  themtasiynau  y  diafol.  Mae  gwell  gobaith  ani  ddychwelyd 
i'r  gorlan  ar  ol  eu  (/t/ni,  naíj^  ar  ol  erwydro  wrth  ddylyn 
rhyw  chwantau.  Mae  genym  filoedd  o  betliau  i*n  dcnu  a*n 
gyruhefyd;  yr  ydym  me^\^^  peryglon  dirfawr  }  n  y  byd,  am 
hyny  gweddiwch  yn  ddibaid  ara  i'r  Bugail  raawr  eich  gwylio 
a'ch  amddiffyTi  yn  yr  holl  daith.  Gweddiwch  gyda  Dafydd 
hob  dydd,  "Cais  dy  was/* '  Moses,  y  bugail  da  hwnw,  wedi 
íddo  fyned  oddiwrài  ei  braidd,  sef  deugain  niwmod  i*r 
mynydd,  dacw  hwynt  yn  myned  ar  gyfeiliom,  ae  yn  dyrysu 
trwy  yr  hoU  anialwch.  O  Fugailisrael,  cymer  ofel  am  danom, 
mewn  bywyd  ac  yn  angau, 

(3.)  Y  mae  ypt  ^Iwys  yn  ddeadell  o  dde&id  yn  ei  pherth- 
ynas  à'i  gcl^^on.  liuie  y  praidd  mewn  peryglon  beunydd, 
oddiwrth  eu  gely  nion  creulon.  Yr  ydym  mewn  peryglon  oddi- 
wrth  ddynion  erledigaethns,  y  ''Uew  rhuadwyr  calonau 
drwga  tbwyllodrus,  y  rhai  sydd  yn  ymosod  araom  ynbarbaus, 
ac  yn  ein  bygwth  à  oinystr  a  marwolaeth  bob  awr.  A  cbwi 
wyddoch,  fy  nghyfeiUion,  mai  creadnriaid  gwan,  eiddil,  a 
dmerth  ydyw  y  defaid,  i  sefyll  yn  wyneb  ymosodiadaa  mawr- 
ion.  Maent  yn  rhy  wan  i  amddiâyn  eu  hunain ;  oddieiihr  i'r 
bugail  gymcryd  eu  gofal  y  maent  wedi  eu  colli  am  byth.  Y 
mae  natur  wedi  aríbgi  Ilawcr  o'r  creaduriaid  eraill  à  rhyw 
beth  er  hunan-amddilfyuiad.  Mae  y  Hcw  wedi  ei  arfogi  â 
chn^fder,  y  cadno  â  ffalsder,  yr  ewig  a  ehyflymder ;  eithr  nid 
oes  gan  y  ddafad  na  grym  y  llew,  ffalsder  y  cadno,  na  ehyf- 
lymder yr  ewig.  Y  bugail  rhaid  fod  y  cwbl  o  hyn  iddi  Li; 
ac  unwaith  y  cymerir  hi  odditan  amddii^  n  y  bugail,  d^  ua  hi 


Digiiizea  by  Google 


624 


yn  a^orod  i  bob  ymosodiad  o  bob  raan.    Mae  yr  eglwys  felly 

Ífnddi  ei  hun;  heb  ncrth,  heb  ddewrder,  heb  yscil,  bieb  gyf- 
ymder,  yn  hoUol  ddiaiuddiff)ii  a  diegni.  Eitíir  me^ 
cpylltiad  àV  Biigail  y  mae  ynddi  nerth  i  fyned  trwy  y  dy£r- 
oedd,  trwy  y  tân,  trwy  y  fyddin,  trwy  orthzymdetaii,  trwy 
fwg  a  ihyv^-yllwch,  trwy  y  tew  a'r  tenau»  trwy  fywyd  ac 
«Bgau»  a  sefyll  yn  ddigwymp  ar  ol  gorphen  pob  peth.  IHolebl 
Máe  yn  wir  ein  boa  yn  wan  yncm  ein  hunain;  ond  y  mae 
genym  Fugail  cnrf,  le»  eiy&cli  na*r  cryf-axfog,  crjf&usk  na 
holl  allu  y  tywylíwcb;  "^glwydd  y  Uuoedd  yw  ei  cnw,  dy 
Waxedydd  hefyd,  Sant  Isn^  Dnw  yr  hoU  ddaear  y  gelwír 
ef,"  Eaay  liv.  5.  "  Y  mae  fy  Nbad  i  yn  fwy  na  phawb." 
Gogoniant!  Tr  vdyni  yn  oAraa,  ond  mae  y  Bugail  yn  ddewr; 
yn  anallnog,  ond  y  mae  y  Bugail  yn  hollalluog;  yn  annoeth, 
ond  y  mae  y  Bugail  yn  noll-ddoeth ;  yn  dlawd,  ond  y  mae  y 
Bugail  yn  boU-gyfoetbog.    Beudigcdig, — 

''£r  maint  em  pia,  daw  tyr&  i  ben  ea  taith/' 

Rhowch  eich  gofal  yn  llwyr,  fy  ngliyfcillion,  Vr  Bugail 
niawT.  Bydd  yr  eglwys  yn  wylo  uwch  ben  ei  gwendid  vn 
aml  iawn,  gan  ddywedyd,  "Er  dy  fwyn  di  y'n  Ueddir  beu- 
nydd;  cyfriflr  ni  fel  defaid  i'w  Uadd,"  Sal.  liv.  22.  Mae 
gelynion  eglwys  Ddmv  fel  "gwrdd-deirw  Basan/*  yn  gryíion 
a  fl^Tnig  yn  cu  hamgylchynu;  yr  ydym  yn  Dghanol  peryglon 
ofiiadwy  bob  mynyd,  a  ninau  nid  ydym  ond  eiddil  a  gwan. 
"Teirw  lawer  a*m  cylchynasant :  gwrdd-deirw  Basan  a'm 
liamgylchasant.  Canys  cwn  a*m  cylcliynasant ;  cynuUeidfe 
y  drygioniis  a'm  hamgylchasant.*'  O  Fugail  Israel,  "nac 
ymbellha  oddiwrtliyf ;  o  herwy dd  cyfyngder  sydd  agos :  canp 
nid  oes  cynorthw)^;^ Sal.  xxii.  11,  12,  16.  Pa  fodd  y 
saif  y  ddeadell  wan  o  flacn  teirw  ffpmig  Basan?  O,  y  jnaf 
yn  roaid  iddi  beidio  sefyll,  ond  ffoi  am  fywyá  at  y  Bugail 
mawr:  y  mae  ein  dyogelwch  mewn  ffoi  o  dan  g}'í=^god  yr 
Hollalluog.  O  herwydd  fod  credinwyr  yn  etifeddiaeth  Duw, 
y  maent  yn  fwy  agored  i  erledigaeth  oddiwrth  ddyiiion  a 
chythreuliaid.  Txlrychwcb  trwy  holl  oesoedd  y  bvd,  » 
clicwcb  weled  fod  y  duwiolion  wedi  bod  yn  "bobl  druain 
dlodion;''  yn  gystuddiedig,  ac  yn  Uawn  o  flmder  a  thrallod. 
Yr  imig  beth  ag  sydd  we£  eu  cadw  rhag  dinystr  yw,  bod  eu 
nodd&  6y,  a'u  hymddiíied  yn  wastadol  yn  yr  Ârglwydd. 
Ett  Bugail  mawr  sydd  yn  Ujrwodraethu  yn  mreniniaetk 
dynion,^'  ac  yn  amddijfl^  ei  biaidd  yn  ngbanol  creulonderau 


Digitized  by  Google 


BUGAIjL  hawb  y  defaid 


225 


j  cenedloedd.    Efe  yw  eu  nerth  a'u  noddfit  mewn  byd  ter- 

fysglyd  a  drwg.  ''Vc  byddecli  o'r  byd,  y  byd  a  garai  yr 
eiddo;  ond  oblcgyd  iiad  }  J}  cli  o'r  byd,  eithr  i  mi  eich  dewis 
allau  o'r  byd,  am  byny  y  mae  y  byd  yn  cicli  casàu  cliwi," 
loan  XV.  19.  Eto,  er  holl  gasineb,  ac  erledigaetb,  a  inalais 
y  byd  hwn,  ac  uffern  gydag  ef,  mi  ymddiríedaf  byth  yii  y 
Bugail  mawr  am  nerth  i  orchfygu  fy  holl  elynion.  Ac  yr 
wyf  )Ti  credu  yii  ddiysgog  y  caf  weled  yr  holl  braidd  yn  ddi- 
angol  byth,  cr  gwacthaf  y  byd,  y  diafol,  a  phawb.  Gogon- 
iant!  y  mae  hi  yn  golcuo  ar  achos  y  defaid  c^wan. 

(4.)  Y  mae  yr  ou^h^-ys  yn  ddeadell  o  ddefaid  >^l  ci  pbertli- 
yn'ãs  â'r  byd.  Dywedais  o'r  blaon  cu  bod  yn  ddi<^yinhorth 
yndd^Tit  eu  hunain ;  eithr  yr  ydym  yn  dyfod  yu  y  blaen  i 
ddywedyd  yn  awr  eu  bod  hefyd  yn  ddmiwed  yn  cu  perthynas 
ag  eraill.  Mae  daíad  yn  batrwn  o  ddiniweidrwydd.  Mae 
diniweidrwydd  yn  naturiaeth  ynddi,  am  hyny  y  mae  yn  ddi- 
niwed  tuag  at  bob  peth.  Yr  ocdd  yr  Arglwydd  lesu  yn  hyn 
fel  Uawer  o  bethau  eraill,  yn  "Ocn  Duw,"  ac  fel  y  C3rfryw 
rhoddodd  esiampl  berfFaith  o  ddiniwcidrwj-dd,  fel  y  ^*can- 
lynem  ei  ol  ef."  Os  ydym  o  nifer  ei  ddefaid  ef,  yr  ydym  yn 
jrmdrechu  i'w  ddylyn  yn  mhob  peth.  "Deuwch  ataf  íi,  bawb 
ag  syáà  yn  flinderog  ac  yn  llwythog  (medd  Orist),  a  mi  a 
«mwythaf  amoch.  Cymerwcli  fy  iau  amocli,  a  dysgwch 
genyf;  canys  addfwyn  ydwj-f,  a  gostyngcdig  o  galon;  a  chwi 
a  gewch  orpliwysdra  i  eh  eneicUau.  Canys  fy  iau  sydd  es- 
mwyth,  a'm  baich  sydd  ysgafii/'  Mat.  xi.  28 — 30. 

Y  mae  y  prophwyd  tísay,  wrtíi  brophwyâo  am  Iwyddiant 
yr  efeng}d,  yn  nghyda'r  hapusrwydd  fydd  trwy  hoU  çreadiç- 
aeth  Duw  yn  nglyn  â  h}^y,  yn  nodi  allan  ddiniweidrwydd 
fel  un  o'r  prif  bethau  fydd  yn  cyfansoddi  dedwyddwcli.  Y 
nae  dyogelwch  a  diniweidrwydd  yn  cydgyfarfod  yn  mynydd 
yr  Arglwydd :  "  A'r  blaidd  a  drig  gyda'r  ocn,  a'r  lle^vpa^d  a 
orwcdd  gyda'r  myn;  y  11o  hefyd,  a  chenau  y  llew,  a'r  anifail 
bras  fyddant  yn  np^hyd,  a  bachgen  bychan  a*u  harwain.  Y 
fuwch  hefyd  a  r  ai  tli  a  borant  yn  nghyd;  eu  Ilydnod  a  gyd- 
orwcddant:  y  llew  fel  yr  ych  a  bawr  wcUt.  A'r  plentyn 
sugno  a  chwery  wrth  dwU  }t:  asp ;  ac  ar  ffau  y  wiber  yr  estyn 
yr  hwn  a  ddiddyfnwyd  ei  law.  Ni  ddrygant  ac  ni  ddyfethant 
yn  holl  fjTiydd  fy  santeiddrwydd :  canys  y  ddaear  fydd  lawu 
o  wybodactíi  yr  Arghvydd,  megys  y  mae  y  dyâroedd  yn  toi  y 
mor,"  Esay  xi.  6 — 9. 

Fe'u  gwneir  gan  Ysbryd  Duw  yn  ddiniwed  tuag  at  eu 


Digitized  by  Google 


226  BUOAIL  1IAW&  T  BEFAID. 

gilydd  jn  gystal  a  thuag  at  ddynolryw  )ti  gyflfredinol.  Cyf- 
newidir  hwynt  o  fod  yn  llewod  ysgl}^aethus  i  fud  yn  wjii 
diiiiwcd;  caiff  y  tueddiadau  mwyaf  gwyllt  a  chreulon  eu  dofi 
a'u  riielusu  trwy  ras,  fel  ag  y  bydd  y  blaidd,  y  llew,  a'r  arth 
yn  LTVRiliwys  i  ddyfod  i  mewni  i  gorlan  y  defaid.  "Ni  ddryg- 
antyu  hoU  fynydd  fy  santeiddrwydd.**  Os  ydycli  yn  proífesu 
eich  hunaiii  yn  aelodau  o  Grist,  ac  cto  yn  ddynion  creiílawn, 
didrugaredd,  jrnirafaelgar,  jn  "cnoi  ac  }ti  trafljTicii,"  cjnner- 
wch  fy  ngair  i,  nid  ydych  yn  perthya  i*w  ddefaid  ef.  Bleidd- 
iaid,  dywalgwn,  llewod  ydycn,  yn  nghrwyn  defaid»  sydd  ya 
liarpio  a  dinystrio  y  praidd  mewn  brad:  praidd  y  cythraid 
ydych.  Mae  y  defaid  yn  dyoddef  cam  yn  fynych,  ac  yn  cael 
eu  dys^  a'u  cynorthwyo  i  wneyd  hyny  yn  fwynaidd;  nid 
ydynt  fel  Ilawcr  o  greaduriaid  eraill,  yn  barod  i  ad-dalu  os 
cànt  gyfle.  Maent  yn  cael  eu  dysgu  yn  y  Bibi  i  fod  yn 
am^eddgar  yn  wyncb  gwrth-ddywecQadau,  yn  fiid  o  flaen  y 
cneifiwr,  'íe,  a'r  cigydd  befyd  weitbiau.  ATweiniwyd  y  Biigail 
ei  bun  fel  dafad  i  r  UadoBi,  a  rboddodd  esiampí  berfibim  i 
ni  yn  mbob  rbyw  amgylcbiad  o  galedi  ac  erledigaeth.  *'Efe 
a  ortbrymwyd,  ac  efe  a  gystuddiwyd,  ac  nid  agorai  ei  enaii: 
oen  yr  arweinid  ef  i'r  lladdfa ;  ac  fel  y  tau  da&d  o  flaen  j 
rbai  a'i  cneifíai,  felly  nid  agorai  yntau.ei  enau/'  Esay  liii.  7. 
O  Arglwydd,  cyd-íFurfia  ni  â  delw  dy  amvyl  Fab!  Fel  y 
dywedais  oV  blaen  y  dywedaf  eto,  lie  byiiag  y  daw  gras  ein 
Harglwydil  ícsu  Grist  y  mae  ya  doíi  y  natur  wylllaf,  ac  ya 
cyiuedruli  y  tueddiadau  gwaethaf,  ac  yn  tfurfio  y  pccliadur  i 
ddelw  Duw.  Mae  jn  ei  wneyd  yn  addfwyn  a  gostyngcdig  o 
galon.  Nid  y\v  digofaint  yn  gorphwys  ond  yn  nghalonau 
ílyliaid:  gall  dalu  ymweliad  â  dyn  call,  ond  yn  nghalon  yr 
ynfyd  y  niae  yn  gorphwys.  Mae  yr  Arglwydd,  wrth  hòni  }T 
hawl  gyflawn  i  ddial,  yn  ein  symud  yn  mhell  oddiwrth  )T 
ysbryd  h^ynw.  "Canys  nyni  a  adwaenom  y  ncl)  a  dd\'wed- 
odd,  Myfi  biau  dial,  myíi  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd.  A 
thrachefn,  Yr  Arglwydd  a  fama  ei  bobl,*'  Heb.  x.  i30.  Os 
nad  ydym  yn  ddiniwed,  nid  oes  genym  yr  un  prawf  ein  bod 
yn  perthyn  i  Grist.  Gwnewch  bob  dim  heb  rwgnach  ac 
ymddadleu ;  fel  y  byddoch  ddiargyhoedd,  a  diniwed,  yn  blant 
difeius  i  Dduw  yn  ngbanol  cenedlaeih  ddírygionus  a  throfaus, 
yn  mhlitli  y  rhai  yr  ydych  yn  dysgleirio  megys  golcuadau  yn  y 
byd,"  Phil.  ii.  14,  15.  O  Arglwydd,  caniata  ein  bendithio  â 
diniweidrwydd  y  ddafad,  fel  y  byddom  debyg  yn  ein  lioU 
ymarweddiad  i'r  Pen-bugail  mawr. 


Digitized  by  Google 


BVOAIL  MAWB  Y  DEFAID. 


227 


Y  mae  yn  hen  sylw  am  y  ddafad,  ac  yn  ddigon  gwir,  fod 
ei  phob  peth  hi  yn  ddefnyddiol  at  ryw  beth.  Y  cnawd  yn 
ymborth,  a'r  gwlan  yn  ddillad.  Mae  gwlan  y  ddafad  yn  fy 
nghynasu  y  foinent  hon.  Mae  pobl  Dduw,  fy  nghyfeilliott, 
er  eu  bod  yn  ddirmygedig  gan  y  byd,  yii  fí  ndilh  i'r  hyd  yn 
eo  cwbl.  Beth  ddelai  o'n  byd  ni  pe  bai  holl  ddefaid  Crist 
wedi  eu  crynhoi  yn  nghyd  i'r  gorlan  dragywyddol?  Byddai 
yn  ddiffirwyth;  ní  byddai  dun  iV  drwsio  a'i  acblesu,  elai  ar 
dân  yn  ebrwydd;  ni  byddai  yn  werth  ei  gadw  yn  dngle 
âreigiau,  bleiddiau,  eírtli,  llewod,  dywalgwn»  a  chytnreuliaid. 
Ue  bynâg  y  mae  credinwyr  ar  y  ddaear  y  mae  bendith  Duw 
gyda  liw^Tit;  a  pban  ymadawant  â'r  ddaear  yn  Uwyr,  y  mae 
bendítli  yn  eu  dylyn.  Byddai  y  byd  heb  Dduw  vnddo,  pe 
na  byddai  credinwyr  yndao.  "MMBot  yn  £»ndith  i  r  byd  yn 
cu  g|weddian  ac  yn  eu  hesiamplau;  beth  bynag  y  mae  eraill 

ei  Wneyd,  y  mae  yn  rhaid  iddynt  hwy  ymddwyn  ícl  dcfaid 
Crist;  y  mae  ganddynt  gonedlaeth  i  wasanaethu  cyn  huno 
gyda'u  tadau.  Yr  oedd  Duw  yn  prcswylio  yn.  yr  Aipht  mewn 
modd  neillduol  wedi  i  Joseph  íyned  yno.  Yr  ocdd  bendith 
yr  Arglwydd  yn  dylyn  y  ddafad  yn  mhob  man.  Yr  oedd  un 
Jí^eph  yn  yr  Aipht  yn  fwy  o  werth  na  deng  mil  o*r  eyfoeth- 
ogion  penaf,  o  herwydd  fod  y^:  Arglwydd  yn  bendithio  y  wlad 
niewn  cysylltiad  ag  ef.  "A'r  ddaear  a  gnydiodd  dros  saith 
mlynedd  yr  anildra  yn  ddymeidiau.  Yntau  a  gasglodd  holl 
ymborth  y  saith  mlynedd  a  fu  yn  ngwlad  yr  Aipht,  ac  a 
roddes  ymborth  i  gadw  yn  y  dinasoedd:  ymboi-th  y  maes  yr 
twn  fyddai  o  amgylch  pob  dinas,  a  roddes  efe  i  gadw  ynddi. 
A  Joseph  a  gjTiullodd  yd  fel  tywod  y  mor  yn  dra  lluosog, 
%d  oni  phcidiodd  a'i  rifo:  oblegyd  yr  ydoedd  heb  rifedi, 
Gen.  xli.  48,  49. 

Chwi  welwch,  fy  nghyfeillion,  fod  y  duwiolion  yn  werth 
annhraethol  yn  y  byd  kwn,  canys  y  mae  bendith  y  nefoedd 

eu  dylyn  i  bob  man.  Yn  nghysgod  y  rhai  hyTi  yr  ydych 
cWi,  yr  annuwiolion,  yn  cael  eich  bwyd,  eich  dillad,  eich 
^od,  a'ch  holl  gysuron.  Ni  fyddai  gcnych  ond  tân  tragy- 
yyddol  i  drígo  ynddo,  oni  bai  fod  gan  Dduw  ychydig  o  ddofiiid 
IW  cyrchu  yn  y  byd  hwn.  Buasai  y  llestr  vn  wreck,  a'r  holl 
grtw  wedi  boddi^  oni  buasai  fod  Paul  yn  y  llong.  Ni  buasai 
y  car^o  yn  wertb.  i  Dduw  ei  achub,  oni  buasai  fod  yno  un 
idafiid  yn  y  Uwyth.  Yr  oedd  gwaith  yr  apostol  beb  ei  orpben, 
ftm  hyny  rhaid  adbub  y  llong  à'r  cwbl  oedd  ynddi  er  mwyn 
byny.     Canyi  safodd  yn  fy  ymyl  y  nos  bon  angel  Duw,  yr 


Digitized  by  Google 


228  BUOAIL  MAWB  T  DEPAID. 

hwn  a'm  piau,  a*r  hwii  yr  wyf  yn  ei  addoli,  gaa  ddywedyd, 
Nac  ofiia.  Paul;  rhaid  i  ti  sefyll  gcr  bron  Cesar:  ae  wele, 

rhoddes  Duw  i  ti  y  rhai  oU  sydd  yn  morio  gyda  thi.  Am 
h5my,  ha  wyr,  cymcrwch  gysur :  caiiyí=5  yr  >yyf  fi  yu  creda  i 
Dduw  mai  felly  y  bydd,  yu  ol  y  niodd  y  dywedwyd  i  mi,  ^ 
Act.  xxvii.  23 — 25.  Pan  y  bydd  Sodoin  heb  uu  ddafad  0*i 
mewn  ni  bydd  yn  gymhwys  i  ddim  ond  tán  a  brwinstan ;  eithr 
y  mae  yn  rliaicí  caci  y  cyfiawn  allan  yn  gyntaf.  "Ac  ar  god- 
iad  y  wawr  }T  angylion  a  fuant  daer  ar  Lot,  gan  ddywedyíí, 
Cyfod,  C}^ncr  dy  wraig  a' th  ddwy  fcrchcd,  y  rhai  sydd  i  w 
cael,  rhag  dy  ddyfetha  di  yn  anwircdd  y  ddinas.  Brysia, 
dianc  yno,  o  hervvydd  ni  allaf  wneuthur  dim  ncs  dy  dd^fod 
yno,"  Gen.  xix.  15.  *'Llawer  a  ddichon  tacr  wcddi  y  cyf- 
iawn/* Mae  Soar  yn  cael  ei  liarbcd  ar  "rais  Lot. 
yn  awr,"  eb  efe,  "y  ddhias  hon  yii  agos  i  fFoi  iddi,  a  bycnan 
yw:  O  gfid  i  mi  ddianc  yno.  Yntau  a  ddywedodd  willio, 
Wele,  mi  a  ganiatcais  dy  dd}Tnuniad  hefyd  am  y  peth  hyn, 
fel  na  ddinystri\ryf  y  ddinas  am  yr  hon  y  dywedaist." 

Yr  had  santaidd,  nid  y  chwyn  melldigeaig,  yw  hy^à  a 
gobaith  ein  byd  ni,  er  hoU  fost  penrhydd  annuwiolion  y  wlad. 
"Ac  cto  bydd  }Tiddi  ddegwm,  a  bi  a  ddychwel,  ac  a  borir; 
fel  y  llw\'fen  a'r  dderwen,  y  rhai  wrth  fwrw  eu  dail  y  ni*? 
sylwedd  ynddj-nt ;  felly  yr  had  santaidd  fydd  ei  sylwedd  m, 
Esay  vi.  13.  Byddai  Ynys  Prydain,  íe,  yr  holl  fy^^- 
ddryUiaumân,  om  bai  fod  gan  Dduw  ddefaid  ynddo;  a  llawcr 
eto  i'w  casglú  cyn  y  diwedd.    A  ydych  yn  meddwl  y  cadwai 


fe  ffeindiai  weU  ddefiiydd  Tr  byd  na  hyuy.  Bydd  uffern 
ddigon  da  i'r  tylwyth  hyn ;  mae  y  dda^  jn  rhy  dda  iddynt. 
O  bêrwydd  yr  had  santaidd  yr  ydydi  chwi  yn  cael  mwjuli'*^ 
cymaint  ar  y  ddaear  yn  awr;  a  phan  ddarfyddo  yr  had  hyj 
ar  y  ddaear,  byddwch  ohwi  heb  ddyferyn  o  ddwâr  oer  i  oen 
eich  tafodau  crasboethlyd. 

Oni  bai  hwy  syrthiai  natur  )ti  adfeiliau  am  eich  penau. 
"A  mi  a  edrychais  pan  agorodd  efe  y  chweched  sei,  ao  ^J»^» 
bu  dacargryu  mawr;  a'r  haul  a  aeth  yu  ddu  fel  sachlenflc^» 
a'r  lleuad  a  aeth  fel  gwaed.  A  ser  y  nef  a  syTthiasant  ar  y 
ddaear,  fel  y  mae  y  ffigysbren  yn  bwrw  ei  ffigys  gleision  pa|J 
ei  ysgydwer  gan  wyut  mawr.  A'r  nef  a  aeth  heibio  ^'^^  ^^  Ji 
wcdi  ei  blygu  ynghyd,  a  phob  mynydd  ac  ynys  a  syuiudwyo 


Digitized  by  Google 


BtrOAIL  HAWB  T  DEFAIB.  ^ 


229 


allan  o'u  Ileoedd.  A  breninoedd  y  ddaear,  aV  gwft  mawr, 
a'r  cyfoethogion,  a*r  pen-captemaid,  a*r  gw^r  cedym»  a  phob 
gwr  caeth,  a  phob  gwr  rhydd«  a  ymguddiaBant  yn  yr  ogof- 
eydd,  ao  yn  nglireigiaa  7  xnynyddoedd;  ac  a  ddywedasant 


ohaddiwcli  m  o  ^rydd  yr  hwn  sydd  jn  eistedd  ar  yr  oraedd* 
fiune,  ac  oddíwrtli  lid  yr  Õen.  Cànya  daeth  dydd  mawr  ei 
ddigteref;  a  phwy  a  ddichon  sefyll?'^'  Dat  ^.  12—17.  "Ser 
y  nef  ya  q^rtiiio  fel  ffigys  irion;"  fel  dail  yn  niwedd  y 
fliwTdd)!!;  hoU  el&nau  yn  rhedeg  yn  wyllt  ac  i  ddyrys- 
wÁ.  Oék  o*r  diwmod!  Y  mae  natar  yu  cael  ei  ehadw  yn 
ynghyd,  fy  nghyfeillion,  er  mwyn  y  saint ;  a  phan  y  dygir 
hwynt  oll  i  gorlan  y  defaid  yn  y  ncfocdd,  yna  y  cai  ff  cyf- 
lawnder  Duw  fudduííoliaetliu  yn  llwyr  ar  yr  holl  fyd,  }'n  ci 
losgiad  }Ti  ulw  à  thàn  o*r  ncfoedd.  Diaiigfa!  Pcidiwch  ag 
aflonyddu  a  tharfu  ymaitli  ddefaid  Crist,  pc  dygwj  ddai  iddjTit 
bori  gcrllaw  eich  preswylfeydd,  canys  ni  wyddoch  pa  faint  o 
ddiuoni  }T  ydych  yn  ei  fwynhau  eu  cysgod.  O  Arglwydd, 
çwna  finau  yn  un  o'u  nifer.  Mac  yr  Arglwydd  yn  bwriadu 
pethau  mawrion  i'w  hraidd  ar  ol  yr  elo  y  byd  hwn  ar  dân. 
"Yna  y  dywed  y  Brenin  wrth  y  rhai  ar  ei  ddeheulaw,  Dcu- 
wch,  chwi  fendigedigion  fy  Nhad;  etifeddwch  y  deyrnas  a 
barotowyd  i  cliwi  er  seiliad  y  byd,"  Mat.  xxv.  34. 

Mi  glywaf  ryw  un  yn  gofjTi,  Pa  fodd  y  gallaf  w^bod  a 
ydwyf  yn  un  o  ddefaid  Crist  ai  peidio  ?  Wel,  fy  enaid,  A 
ydw}i;  wedi  dy  wneuthur  yn  deimladwy  o' th  sefyllfa  goUcdig? 
A  ydwj-t  yn  deimladwy  o'r  angen  am  Waredwr?  A  ydwyt 
wedi  dy  wneyd  yn  ddeaUadwy  yn  nghylch  dy  gyfeiliomadau? 
A  ydwyt  wedi  bod  yn  gweddio  gyda  Dafydd,  *'Cais  dy  was." 
A  welaist  ti  fwy  o  werth  mewn  Gwaredwr  nag  mewn  mil  o 
fydoedd?  A  deimlaist  ti  fwy  o  werth  yn  addewidion  y 
Bugail  mawr,  i  dy  arwain,  dy  g}Tial,  a  dy  gysuro,  nag  mewn 
miloedd  o  aur  ac  arian?  Os  nad  ydwyt  wedi  dy  wncyd  yn 
deimladwy  o'r  pethau  hyn»  nid  ydwyt  yn  un  o'i  ddeHaid  ef ; 
eithr  os  jáwxt  yn  teimlo  addewidion  y  Bugail  i  dy  gyrchu, 
dy  arwauiy  a  th  borthi,  yn  fwy  na'r  byd,  y  mae  gobaim  cryf 
y  cdr  dy  wded  wedi  dyfod  adref  Vr  gorlan  nefol.  Bendig- 
edig,  y  mae  gobaith  cryf  y  cawn  ein  cyrchu  o'n  holl  grwrdr- 
iadau ;  yr  ydym  wedi  ein  cyrchu  filoedd  o  weithiau  eyn  nyn, 
a'n  cynal  mewn  aml  g)  fyngderau,  trwy  diriondeb  trugaredd 
y  Bugail  mawr.  *^Ac  yn  y  dydd  hwnw  yr  udsenir  ag  udgom 
mawr;  yna  y  daw  y  rlud  ar  ddarfod  am  danynt  yn  nhir 


Syrthiwch  amom  ni,  a 


Digitized  by  Google 


230 


BtrOAIL  VAWB  T  BSVAID. 


ÁBsyria,  a'r  rhai  a  wasgarwyd  yn  nhir  yr  AipKt,  ac  a  addolant 
yr  Arglwydd  yn  y  mynyM  santaidd  yn  Jerusalém,"  Esay 
xxvii.  13.  **(>^CMr(liwyír  a  chadarnheir  y  dwyktw  Uesg,  a 
ohryfheir  y  gliniau  eweiniaid.  Dywedir  Wrth  y  rhai  ofiuis  o 
galou,  Ymffiyfhewcn,  nae  ofiiwcli:  wek  eich  Duw  divia 
ddaw  à  diiQ,  'íe,  Duw  à  thaledigaeth;  efe  a  ddaw,  ac  a'ch 
achub  èhwi.  Yna  yr  agorir  Uygaid  y  deiUioii,  a  chlustãaa  7 
byddaríon  a  agorir.  Yna  y  UàrnsL  y  doff  fel  hydd,  ac  y  cân 
tafod  y  mudan/'  Esay  zxzr.  3— -6.  Y  mae  y  defiiid  a'r 
bugail  yn  llaweiíychu  wrth  gwrdd  a'ti  gilydd. 

Nid  oes  dim  ag  y  mae  y  bugail  yn  ymbleseru  cymaint 
ynddo,  a  dyfod  am  draws  ryw  hen  ddafad  gloíf,  bron  yn 
anobeithio  yn  y  ffosydd,  i  roddi  hclp  llaw  ac  ysgwydd  iddi. 
"Ac  wedi  iddo  ei  chael,  efe  a'i  dyd  hi  ar  ei  ysgwyddau  ei 
hun  yn  Ilawen.  A  phan  ddel  adref,  efe  a  eilw  yn  nghyd  ei 
g)'feillion,  a'i  g\Tnydogion,  gan  ddyn^edyd  wrthynt,  Llawen- 
hewch  gyda  mi ;  canys  cefais  fy  nafad  a  goUasid/'  Liic  xv.  5, 6. 
'*  Canys  fel  hyn  y  dywed  yr  Ajglwydd  Dduw,  Wele  myfi,  le, 
myfi  a  ymofjTiaf  am  fy  mbraidd,  ac  a'u  ceisiaf  hwynt.  Fel 
y  cais  bugail  ci  ddeadell,  ar  y  dydd  y  byddo  yn  mysg  ei 
ddefaid  gwasírarcdip:,  felly  y  ceisiaf  finau  fy  nefaid,  ac  a  u 
gwaredaf  hwynt  o  bob  lie  y  gwasgarer  hwynt  iddo,  ar  y 
dydd  cymylog  a  thywyll.  A  dygaf  hwynt  allan  o  fysg  y 
boHloedd,  a  chasglaf  hwynt  o'r  tiroedd,  a  dygaf  hwynt  iV 
tir  eu  hun,  a  phorthaf  hwynt  ar  fynyddoedd  Israel,  wrth  yr 
afonydd,  ac  yn  hoU  drigfanau  y  wíad.  Mewn  porfa  dda  y 
porthaf  h^v?ynt,  ao  ar  nãiel  fynyddoedd  Israel  y  bydd  ea 
corlan  hwynt:  yno  y  gorweddant  mewn  corlan  dda,  ie,  mewn 
por£a  firas  y  porant  ar  fynyddoedd  Israel.  Myfi  a  borthaf  fy 
mhraidd,  a  myfi  a'u  gorweddfáaf  hwynt,  medd  yr  Arglwydd 
Dduw.  Y  gdledig  a  geisiaf,  a*r  danedig  a  ddydiweuif,  a'r 
friwedig  a  rw^^maf,  a'r  lesg  a  gryfhaf ;  eitíir  dinystriaf  y  fiai 
a*r  eref^  &  bam  y  poíthaf  hwynt,"  £zec.  xzxít.  11 — 15. 

"Wel,  fy  nghyfeillion,  ;^anddiriedwch  yn  dragywrdd  yn  J 
Bugail  mawr;  rhoddwch  eiehhunain  iddoambyth;  ymM 
yn  ddigonol  gogyfer  a*r  byd  hwn  a*r  byd  a  ddaw.  Ma» 
gydag  ef  lygaid  crafFus  i  dy  weled  yn  dy  hoU  angenion;  WBê 
gydiíg  cf  galon  dyner  i  deimlo  drosot ;  mae  gydag  ef  drarf 
cyflym  i  rodt^g  atat,  i  dy  gynorthwyo ;  mae  gydag  ef  freichtott 
hirion  i  dy  g)  rhacdd  o  bydewau  dyfnion.  Diolch,  am 
bod  yn  ei  law  ac  o  dan  ei  amddiífyn  bendigedig. 


Digitized  by  Google 


231 


PBEOETH  X. 

DXrW    Tli  IIEDDWCn. 

"A  Duw  TT  hcddwch,  yr  hwn  a  ddyg  drachefn  oddiwrth  y  meirw,  ein  Har- 
glwydd  letiu,  iiugail  mawr  y  deítad,  trwy  waed  j  cyfamod  tragywyddol," 
flib.  liii.  SO. 

Y  MAE  dcall  amcan  yr  apostol  yn  yr  epistol  hwn  yn  tucddu  i 
daflu  goleu  ar  adnod  y  testuQ.  Y  mac  yr  apostol  yn  ym- 
drechu  eu  cadarnliau,  p^an  eu  hanog  i  ymochelyd  gwrtíigiliad, 
a  syrthiad  yinaitli  oddiwrth  yr  efengyl.  Yr  oeddyut  mewn 
perygl  o  syrthio  ymaith  o  herwydd  dau  beth ;  yn — 

1.  O  herwydd  yr  erledigaethau  parhaus  ag  ocdd  yn  ym- 
osod  amynt.    Yr  oedd  yr  luddewon  yn  Ilawn  o  ddigofaint  a 
diynddaredd  yn  crbyn  pawb  ag  oedd  yn  yniwrthod  â'r 
gyí&^ith  sercmoniol,  a  ehofleidio  trefn  yr  efcngyl;   y  rhai 
oedd  yn  gadael  Moses  a  dylyu  Crist.    Felly  yr  oedd  y  bobl 
hya  mewn  profedigaethau  a  pheryglon  mawrion.  Cpighorir 
hwynt  ya  dd^rys  gan  yr  apostol  i  lynu  bellach  wrth  Grist,  er 
eu  holl  anfanteiflioQ,  a  pheidio  troi  ymaith  eto  oddiwrth  yr 
efen^l  at  seremoniau.    Dywedir  wrthynt  yn  pen.  x,  eu  bod 
wedi  proÂ  blaen-fiBrwyth  cystuddiau  eisoes.    Yr  ydych  wedi 
dechreu  yi\  dda,  cerddwch  rhagoeh  hyd  y  diwedd,  trwy 
.  ddwfr  a  thân,  08  bydd  eisiau.    Peidiwch  a  choUi  eich  cor- 
onau;  sefwcli  at  eich  colours;  '*Na  fwriwch  ymaith  eich 
hyder,  yr  hon  sydd  iddi  fiiwr  wobr."    Mae  yr  apostol  ya 
defiiyddio  eu  gwroldeb  mewn  cystuddiau  blaenorol,  yn 
riieswm  Tw  cymhell  i  ddjoddef  eto  gyâa  jt  un  achos. 
IVoeni  i  chwi  golli  yr  anrhydedd  a  enmasoch  yn  deg;  gan 
i  chwi  fyned  trwy  gystuddiau  a  gofidiau  mor  fawr,  gellwch 
fyned  tiwyddynt  eto  }  n  yr  un  nerth  dwyfol.    "Gteíwch  Tch 
oof  y  dyddiau  o*r  blaen,  yTi  y  rhai,  wedi  eich^  eoleno,  y 
âyoddefasoch  ymdrech  mawr  o  helbulon.  Wedi  eioh  gwnen- 
tnor  weithiau  yn  wawd,  trwy  waradwyddiadan  a  ohystudd* 
iau;  ac  weitmau  yn  bod  yn  gyfranogion  â*r  rhai  a  drinid 
felly."      Canys  chwi  a  gyd-ddyoddefasoch  â'm  rhwymau  i 
hefyd,  ac  a  gyincrasocli  eich  ysbeilio  ani  y  pethau'  oedd 
genych  yn  Ilawcn;  gan  wybod  íod  genych  i  chwi  eich  hun- 
ain  olud  gwcll  yn  y  nefoedd,  ac  un  parhaus."    CoUodd  y 
merthyron  nid  yn  uuig  eu  meddianau^  ond  heíyd  eu  hywydau 
ynachos  yr  efengyl.  Ni  wnelsant  gymaint  a  thywallt  deigryn 
wrth  yr  ystaneiaii,  er  mwjTi  dittodd  y  íflamiau  yn  mha  rai  yr 
oedd  eu  heueidiau  yn  myucd  i  esgyn  i  fyuy  at  Dduw  i'r  uef- 


Digitized  by  Google 


232 


DIXW  YS  HEDDWCH 


oedd.    Yr  oeddynt  yn  csgyn  i  fyny  jn  y  fflamiau  megys 
mewn  cerbydau  tanllyd  i  wlad  y  gogomant. 

Y  mae  yr  apostol  yn  rhybyddio  y  saint  rhag  gwrthgiliad  i 
trwy  ddatgan  y  bamedigaethauniawríon  ag  sydd  wedinrthio 
ar  irrÚigilw^T  yn  mliob  oes.  Syrthiodd  cyrph  miloedd  yn  y 
diffiíeihweh,  yn  ngwlad  Ganaan»  ae  mewn  llawer  o  fiman 
eraill.  **Ae  a  syrthiasant  ymaith,  ao  héb  ymadnewrdàii  i 
edifeirwcli;  gan  eu  bod  yn  ail-groeahoéEo  iddynt  ea  nimun . 
Fab  Duw,  ac  yn  ei  oaod  yn  watwar/'  Heb.  tL  6.  Yr  oedd 
y  bobl  hyn  nid  yn  nnig  mewn  peryglon  mawrion  o  berwydd 
erledigaethau,  ond  hefyd  o  herwydd  diffyg  adnabyddiaetih 
mwy  perffaith  o  natiir  yr  efengyl.  Yr  oedd  rliai  wcdi  gwncyd 
proffes  o  Grist,  ac  cio  yn  gosod  y  t?ercmoniau  }ti  gydwerth 
'cLT  cfengyl;  o  leiaf  yn  ymiynedig  iawn  wrthynt.  Y  mae 
yr  apostol,  i'r  dyben  oV  tynu  allan  o'r  cyfeiliomad  h^rru  | 
yn  egluro  gwagter  y  ddeddf  seremoaiol,  ac  yn  proíi  rhinwedd 
ac  cffeithioldeb  yr  efengyl ;  ac  mai  marwolaeth  Crist,  fel  ei 
beglurir  yn  yr  efengyl,  yw  s^\^n  a  sylwedd  yr  boll  gysgodau. 

Yn  awr,  y  mae  y  testun  a  ddarllenwyd  yn  gnTiodeb  byr 
o*r  pcthau  ag  y  mae  wedi  sylwi  arnynt  }ti  ngwalianol  mnau 
yr  epistol.  Mae  y  testun  hwn  yn  cynw>^s  gwcddi  ddifrifoi  a 
sylweddol  dros  yr  Hebreaid.  Duw  yr  hcddwch,  }t  hwn  a 
ddyg  drachefn  oddiwrth  y  meirw  ein  Ilarglwydd  lesu,  Bugail 
mawr  y  defaid,  trw^^  waed  y  cyfamod  tragywTddol,  a'ch 
perffeitliio  yn  mhob  gweitlired  dda,  i  waeutbiir  ei  ewyllys  ef ; 
gan  weithio  yiioch  yr  hyn  sydd  gymeradwy  yn  ei  olwg  ef,  > 
trwy  lesu  Grist."    Mae  yr  apostol  yn  y  testun,  yn — 

1.  Yn  egluro  pa  bethau  sydd  iV  credu.  Mae  yn  dyqgo 
}T  Hebreaid  yn  nghyleh  offeiriadaetb  Giist,  yn  yr  hwn  y 
dyddimwyd  boll  seremoniau  y  ddeddf»  ac  eu  Úyncwyd  hwynt 
yn  Uwyr  i  f^-ny  am  byth. 

2.  Ar  ol  planu  gwirioneddau  yr  atbrawiaeth,  y  mae  yneo 
dyfirbau  à  chyngborion.  Mae  yn  ea  banog  i  brofies  gadani, 
ac  ymarferiad  eantaidd.  Dylem  nid  yn  imig  broffesu  yr 
athrawiaethau,  ond  heíyd  eu  byw  yn  em  hoU  ymarweddiíid, 
fel  y  gallo  dynion  eu  darllen  yn  ein  nymdriniaeth  â  pbob  petk 
}Ti  y  byd. 

8.  Y  mae  }t  apostol  yn  dirwyn  y  cwbl  i  fyny,  athrawiaedi 
a  chyn^hor,  gyda  gweddi  ddifrifoi  droafynt.  xr  ydoedd  yn 
gwybod  fod  píanu  trwy  ddysgu,  a  dyfrbau  trwy  gynghori,  yn 
troi  yn  wastad  yn  aneneithiol  heb  aderbjm  cynydd  oddíwra 
Dduw  trwy  weddi.   Addysgu,  cynghori,  a  gweddio  yw  tair 


Digitízed  by  Coogle 


BT7W  n  HEDBWCH* 


dyledswydd  fawr  gweinidog  yr  cfeng}^!.  Edrychwn  am 
ychydig  ar  wcddi  yr  aposto!  Paul  yn  y  lie  Invn. 

1.  Y  mae  yii  weddi  gyflawn,  lie  y  mae  y  pregethwr 
bobl  ya  cyfarfbd  à*u  gilydd.  Yn  y  ddwy  adnod  llaenorol  y 
mae  y  pregethwr  yn  dymuno  gweddi  yr  eglwys  drosto  ei  hua 
a'i  gyd-lafurwyr:  "Gweddiwch  drosom  ni."  Y  mae  yn 
bosibl,  chwi  welwch,  i'r  apostei  mwyaf  gael  help  trwy  weddi- 
au  y  cristion  gwaoaf.  Mae  efe  yn  sicrhau  ci  fod  yn  gweddio 
drostynt  hwy,  ac  yn  dymuno  ar  iddynt  liw-ytllatt  weddio 
drosto  jntau.  Fel  liyn  y  maent  yn  (nrd-gyfarfod  mewn  gweddi 
dros  cu  gilydd  wrth  yr  im  orsedd.  Mae  y  pregethVr  yn 
gweddio  dros  yr  eglwys,  a*r  eglwys  yn  gweddio  dros  y  preg- 
ethwr  gerbron  Duw  yr  un  pryd,  heb  fod  im  yn  ç^vybod  am 
y  IkU;  ond  y  mae  Daw  yn  gwybod,  ac  yn  caru  eich  gweled, 
Dyma  y  fath  beth  y  w  cymundeb  hapus  y  saint  à'u  gilydd,  ac 
à  Daw  yn  eu  gilydd.  D3nna  gytimdeb  a  chyd^ordiad  gwein- 
idog  a  pbobL  Y  £gith  gyd-weddio  sydd  yn  foddion  effeithiol 
i  dynu  y  nefoedd  i  lawr  Vt  ddaear.  Os  ydym  fel  byn,  y  mae 
bendithion  y  nefoedd  yn  sicr  o  ddyfod,  nis  gallant  ond  dyfod, 
y  maent  yn  rhwym  o  ddyfod  i  lawr  ar  eich  pcnau. 

2.  Gweddi  .sylweddol  iawii  ydyw.  Pe  baecli  yn  cynicryd 
cynwys  y  weddi  hon  dan  sylw,  chwi  weloch  fod  yr  holl 
atlirawiaethau  melusion  a  driuir  yn  yr  epistol  niewn  talfyi'iad 
ynddi.  Er  ys  meityn  bu  yn  ysgrifenii  yr  epistol  hwn  ai  yr 
Ilebreaid;  ac  yn  bresenol  y  mae  yn  gweddio  yr  epistol  i'io 
calonau. 

Yn  awr,  edrychwn  mor  fedms  a  melus  y  mae  yn  symio  i 
fyny  wirioneddau  yr  ey)istol  )ti  y  weddi. 

(1.)  Wedi  iddo  broH  yn  yr  epistol  fod  Orist  yn  Arcli- 
offeiriad  mawr  yr  eglwys,  y  mae  yn  y  weddi  yn  ei  alw  yn 
Fugail  raawr  y  defaid. 

(2.)  Wedi  iddo  brofí  yn  yr  epistol  mai  Crist  yn  luug  oedd 
yr  Aberth  mawr  dros  bechod,  trwy  yr  bwn  yn  miig  y  mae 
maddeuant  pecbodau,  ac  mai  ei  waed,  ao  nid  çwaed  yr  aberthau 
luddewig,  a  wnaeth  iawn,  y  mae  yr  im  gwirionedd  yn  weddi 
y  testun,  mewn  cylch  byr.  "Duw  }t  heddwcb,  yr  hwn  a 
ddyg  drachefh  oddiwrth  y  meirw  ein  Harglwydd  lesu,  Bugail 
mawr  y  deíaid,  \xwj  waed  y  cyfamod  tragywyddol."  Fel  pe 
(fywedasai,  Y  mae  f>uw  mewn  perfiidtíi  neddwch  tuag  atom ; 
y  mae  modd  i  ni  ddal  cymondeb  ag  ef  yn  ngwaed  y  cy&mod 
tiagywyddoU* 

(3.)  Wedi  iddo  yn  yr  epistol  brofi  mai  y  cyfamod  gras  yw 

V 


Digitized  by  Google 


234  OUW  YB  H£J>I)WCH. 

* 

unig  gyfamod  iachawdwriaeth,  y  mae  gweddi  y  testun  yú 
cynwys  yr  un  peth ;  scf  bod  Crist  wedi  ei  ddwyn  oddiwrtli  y 
ineirw  trwy  rinwedd  g^'aed  y  cyfamod  trat^^wyddol.  Yma 
y  gwelwn,  }H  y  weddi  fel  yn  yr  epistol,  y  ddeddf  seremoniol 
yn  cael  ei  dyddimu,  aV  efen^d  dragywj  ddol  yn  cael  ei  scfydlu. 

(4.)  Wedi  iddo  yn  yr  epistol  broli  mai  taenelliad  gwaed  Crist 
yn  unig  ali  santeiddio  y  gydwybod,  a'i  phui'o  ''oddi\sTth 
weitliredoedd  meirwon,'*  y  mae  y  woddi  yn  eynwys  }t  un 
peth  ]>an  ya  cyfeirio  at  Dduw  yr  lieddwcli  yn  dwyn  eiu  Har- 
glwydd  lesu  oddiwrth  y  meirw,  trwy  waed  y  cyfamod  tragy- 
wyddol.  Folly  lioiVd  y  mae  yn  rhaid  cin  puro,  a'u  gwneyd 
yn  gymhwys  i  bob  «^weitlired  dda  trwy  waed  y  c)'faraod  ya 
irnig.  Yr  ydych  yn  gweled,  fy  nghyfeillion,  fod  y  weddi  hon 
yn  cynwys  yr  holl  epistol  mewn  talfyriad.  Mae  yr  apostol 
yn  gyntaf  yn  ysgrifenu  yr  epLstol,  ac  yna  yn  gweddio  yr 
epistol ;  yn  traddodi  y  bre^th  iddynt,  ac  yna  yn  ei  gweMo 
drostynt.  Ni  a  welwa  mai  y  rhai  sydd  yn  pregethu  gwirioD- 
eddau  dwyfol  buraf  a  symlaf  yw  y  rhai  sydd  yn  gweddio 
fwyaf  am  eu  llwyddiant. 

Grallwn  sylwi  oddiwrth  y  testun  ar  y  ddau  beth  caalynol:-; 

I.  Y  ôynonell  y  mae  yr  apostol  yn  oyíéirío  ati  yn  ei  weddi 
am  fendithion. 

II.  Y  bendithion  ag  y  mae  yn  eu  deisyf. 
LTffmonell:  "Duwyr  heddwch,"  Sylfeen  ei  ddysgwj  1- 

iadau:  **£lin  Harglwydd  lesu,  wedi  ei  ddwyn  drachefii  oddi- 
wrth y  meirw,  trwy  waed  y  cy^unod  tragywyddoL"  Y 
bendiuiion  pa  rai  y  mae  yn  eu  deisyfU  yw  ffirwythlondeb  yn 
mhob  gweitiired  dda,  y  rhai  sydd  trwy  lesu  Ghrist  er  gogon* 
iant  Duw."  Eithr  y  peth  yr  wyf  yn  myned  i  alw  eich  y8ty^ 
iaethau  ato  yn  fwvaf  neillduol  v  tro  hwn  yw,  Gwrthddiycft  i 
mawr  gweddi  yr  apostol,  Duw  yr  tieddwcií.  GadowcnilU  i 
yrnoíyu,  íy  nghyfeillion,  paliam  y  mae  yr  apostol  yn  cyíevcio 
at  Dduw  fel  Duw  yr  heddwch  yn  y  weddi  hon,  yn  fwy  n* 
rhyw  briodoledd  arall.  A  oes  rhyw  reswm  penodol  am  hp, 
ynte  a  ydyw  yn  hollol  ddygwyddiadol?  Chwi  wyddocli  fod 
priodoliaethau  eraill  y  Jehofah  yn  cael  eu  dcfnyddio  meWB 
o- weddi  yn  mhob  oes.  Y  mae  yn  cael  ei  alw  yn  Dduw  holl- 
alluog;  a  mynych  y  cyfeirii* gweddi  ato  fel  y  cyfryw.  "Duw 
y  gras,"  ''T)uw  y  gogoniant,"  "Duw^  ti-ugarog,"  "Duw  cyf' 
lawn,"  "Duw  sàntaidd,'*  ''Duw  unig  ddoeth,"  a  "Duw  yr 
amynedd."  Y'n  yr  holl  briodoliaethau  hyn  cyfeirir  gweddi 
ato;  ond  yma,  "Duw  yr  heddwch."    Nid  yn  ddygwyddiad 


Digitized  by  Google 


235 


y  mae  hyn  yn  ngweddi  yr  apostol,  er  mwyn  llanw  y  weddi  i 
fyay  à  rhyw  eiriau,  fel  y  byddis  yn  aml;  eithr  y  mac  amcan 
pe&odol  i  bob  gair;  dyma  yr  tmig  eiríau  ali  ateb  ei  bwrpaa 
ar  y  pryd  presenol. 

1.  Y  mae  yn  cydirno  ag  amoan  yr  epistol.  Cymodi  gwa- 
hanol  opmiynau  yr  Hebreaid  yn  nghylch  gwiríoneddau  syl- 
fiienol  yr  ^engyl  yw  pwrpas  yr  apostol  yn  yr  epistol.  Yx 
oedd  Uaw»  o  ymra&eU<m  yn  eu  pUth  yn  nghylch  Moaea  a'r 
gytnàtíi  eeremomol;  ao  y  mae  yr  apostol  yn  bwriadu,  wrth 
narad  am  Dduw  yr  heddweh,  rhoddi  argran  ar  eu  meddyitau 
nad  yw  yniraíaelion  yn  gydweddol  à  gwaíth  ao  addoliad  y 
c}'fryw  Dduw.  Os  ydyw  efe  yn  Dduw  yr  heddweh,  dvleoh 
ehwithan  fod  yn  ddynion  heddweh,  yn  blant  heddweh.  Bydd* 
wch  fel  eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd  yn  mhob  peth. 

2.  Y  mae  yr  apostol,  chwi  glywch,  yn  gweddio  am  ras 
iddynt;  ac  y  mae  pob  gras  yn  deilliaw  oddiwrth  Dduw  fel 
Duw  yr  heddweh.  Felly,  fy  nghyfeillion,  y  mac  cyfciriad  y 
weddi  ato  fel  "Duw  yr  heddweh"  yn  rhesymol,  ae  yn  briodol 
iawn.  Nid  oes  un  gobaith  byth  ani  dderbyn  bendithion 
oddiar  law  Duw  digllon:  Duw  yr  heddwcli  yw  ífynonell  a 
dechreuad  pob  daioni  i  bechaduriaid  am  byth.  Heddweh  yw 
y  rhodd  gpitaf ;  o  ba  un  y  mae  pob  rhodd  arall  yn  llifo. 
Cam  cjTitaf  Duw  at  eljTi  yw  dyfod  yn  Dduw  yr  heddweh; 
wedi  h^^ly  y  mae  yn  ramu  ato  o  hyd  fel  Duw  pob  gras.  Nid 
oes  un  gras  heb heddweh;  arol  heddweh,  poh  gras.  Ceisiwch 
heddweh,  yna  y  mae  pob  gras  sydd  yn  y  Duwdod  yn  eanlyn. 
Y  mae  foh  gras  arall  yn  cael  ei  wneyd  yn  dda  i  chwi  yn 
aerbyniad  hwn;  ae  y  mae  parhau  i  dderbyn  pob  gras  arall 
yn  cadamhau  hwn. 

3.  Y  mae  adnabod  Duw  fel  Duw  yr  heddweh  yn  hanfodol 
i  dderbyniad  y  gras  y  gwcddíir  am  aano.  Kid  yw  y  gras  yn 
cael  ei  gyfranu  ond  ynunig  lie  y  mae  hc  dd  weh  yn  eyfaneddu. 
"Os  byddyno&b  tangnefedd,  tangnefedd  a  orphwys  arno; 
oiáde  hi  a  ddyehwel.''^  Mae  ysbiyd  heddychol,  ys^^d  add- 
fwjn  a  Uonydd,  jn  eymhell  yr  Ysbryd  Olán  i  droi  i  mewn 
Vn  tat,  ae  aros  çyda  ni  yn  drag^^  ydd.  Mae  heddweh  yn 
gwneyd  ein  heneidinu  yn  direymnwys  i  ddnbyn  hadau  çfas. 
Ni  wna  Duw  hau  hadau  gwerui&wr  yn  mhlith  drain  a  nderi. 
Os  bydd  arfàu  rhyfel  yn  ék^  tai  i  fyny  yn  ei  erbyn,  y  mae 
yn  maid  iddo  ddarostwng  y  gelynion  yn  gyntaf  â'i  firaieh,  ae 
yna  fe  gysura  y  galon  lesg  sydd  yn  teimlo  heddweh  tuag  ato 
â'i  ras. 


Digitized  by 


236 


I>UW  XR  HEDDWCH 


Heblaw  yr  ystyriaethan  cyfieâindl  a  nodwrd,  y  mae  ystyr 
mwy  neiUduol  i  ddefiiyddiad  y  briodoledd  o  Dauw  yr  heddwch 
yn  iigweddi  yr  apostoL  Mae  y  titlau,  "Duw  yr  heddwcV' 
^^Bugail  mawr  y  defidd,"  a  "g^^aed  y  cyfemod  trag)^  yddol," 
yn  cynwys  mwy  ynddynt  na  rhyw  beth  i  addumo  ymadrodd- 
lon.  Mae  Bugail  mawr  y  defaid,  a  gwaed  y  cyflamod  tragj^- 
wyddol,  }Ti  dal  perthyiias  agos  à*r  cymcriad  o  "Dduwyr 
heddwch.**  Oble<<yd  wedi  y  dywedir  Duw  yr  heddwch  y 
mae  yn  rhaid  cael  rhyw  eglurhad  ar  hyny ;  a*r  unig  cgku  liad 
sydd  i*w  gael,  sydd  yn  Nghrist  fel  Bugail  mawr  y  defaid,  a 
gwaed  y  eyfaniod.  Sylwn,  fod  Duw  yn  Dduw  heddwch 
jTjddo  ei  hun,  ar  wahan  oddiwrtk  bob  peth.  Heddwch  yw 
natur  Duw. 

1.  Nid  angau  Crist,  dealhvch,  oedd  yr  aohos  gwreiddiol  i 
Dduw  fod  mewn  heddwch  à  ni;  eithr  cariad,  trugaiedd,  a 
gras  y  Duwdod  mawr  ei  hun.  Sylfaen  yr  heddwch  hwn  yw 
angau  Crist.  Cariad  Duw  d}iiodd  gynllun  heddwch  )ti  nhra- 
gywyddoldeb;  cariad  ddanfouodd  yr  Arglwydd  lesu  o'r  nef- 
oedd  i'r  ddaear,  i  fod  yn  Frenin  Salem,  i  orchf3rga  ei  elynion, 
ac  yn  offeiriad  y  Duw  Goruchaf,  i  weithio  allan  a  phwTcaím 
lieddw  ch  i'w  bobl,  a  Uefaru  heddwch  i*r  byd.  Nid  dyfod  i 
wneyd  Duw  yn  Dduw  yr  heddwch,  ond  gwneyd  llwybr  cymod 
rhwng  Duw  a  dynion ;  gwneyd  heddwch  trwy  roddl  ei  fywyd 
i  lawr  yn  sylfaen  safadwy  i  weinyddiad  Duw,  ao  ymorphwya- 
iad  pediadur.  Mae  yr  Arglwydd  yn  Dduw  yr  heddwch  o 
ran  natur;  y  mae  heddwoh  yn  twj  naturiol  iddo  ef  na  rhyH 
ao  y  mae  yn  oael  mwy  o  hyfirydweh  yn  nghadwedkaeA 
pechaduriaid  nag  yn  eu  cospedigaeth.  Mae  heddw<£  ya 
mhob  peth  Duw;  yn  ei  drugaredd,  yn  ei  gy&mod,  yn  d  hoU 
fWriadau.  Yr  oedd  ei  galon  yn  líawn  heddwch  er  tiagy* 
wyddoldéb;  a'i  holl  ffyrdd  yn  dyferu  y  braadw  hwn  mewa 
amser.  **  Cyfiunod  hedd  oedd  rhyngddynt  ill  dau."  IVuear- 
edd,  gras,  a  chariad  Duw  yw  ffynonell  heddw  ch  trag>^adoI 
rhyngddo  a  dynion  colk  dig.  Mae  y  tri  Pherson  dwyfol  luewB 
cydgordiad  a  heddwch  perfíaith  â*r  eglwys. 

Y  mae  y  Tad  yn  cael  ei  alw  yn  y  testun,  yn  "Dduwyr 
heddwch."  Tmgaredd  a  heddwch  sydd  yn  cylchynu  ei 
orseddfainc.  Efe  sydd  yn  arwyddo  eilhyglau  heddwch,  yn 
danfon  cenadau  heddwch,  ac  yn  cyhoeddi  ''heddwch  i  bell  ac 
i  agos.*'  Gelw ir  y  Mab  yn  Dywysog  heddwch  :'*  Imaniiel, 
Duw  gyda  ni."  Gan  ei  íod,  wrth  ei  swydd,  yn  Gyfíyiigwr 
heddwch,  yr  oedd  yn  gweddu  iddo  ddyfod  i*r  byd  gyda  chaii- 


Digitized  by  Google 


DIXW  YB  HEDDWCHv 


237 


kdan  beddwoh.  Daeth  Vn  hyá  rd  gan  gana.  ^'Ac  yn 
ddisymwth  jr  oedd  gyda'r  angel  luaws  o  lu  nefol,  yn  nudiaau 
Duw,  ae  yn  dywedyd,  Go^oniant  yn  y  goruchaf  i  Dduw,  ac 
ar  7  ôàaieat tangnefedd,  i  ddynion  ewyllys  da/'  Luo  ii.  13, 14. 
Cenadau  heddwch,  chwi  glywch,  oeddyn  canu:  "y  llu  nefol." 
Fe  ddaeth  y  Ceidwad  i'r  ddaear,  ac  fel  "oen  yr  arweiniwyd 
ef  iT  lladdfa,  ac  nid  agorai  ei  enau."  Tywysog  heddwch 
ydocdd  yn  mhob  man.  A  phan  esgjTiodd  i  wlad  y  gogou- 
iant,  gadawodd  ar  ei  ol  i'n  díaear  ni  y  rhodd  annhraethadwy  o 
heddwch.  "Yr  wyf  yn  gadael  i  chwi  dangnefedd;  fy 
nhangiieíedd  yr  ydwyf  yn  ei  roddi  i  chwi :  nid  fel  y  luae  y 
byd  yn  rhoddi,  yr  wjí  fi  yn  rhoddi  i  chwi.  Na  thralloder 
eich  calon,  ac  nac  ofiied,'*  loan  xiv.  27.  Ysbryd  y  tangnef- 
edd  hefyd  yw  Duw  Ysbryd  Glàn.  Efe  yw  y  Dyddanydd  ag 
sydd  yn  selio  heddwch  yn  y  gydwy^bod.  Mae  y  golomen 
fciidín^cdif^:  yna  yn  dyfod  â'r  ddãlen  wyrdd  o  heddwch  o'r 
nefoedd  i'r  ddaear. 

Gelwir  ef  yn  Dduw  yr  heddwch  cto  am  mai  efe  }ti  unig 
sydd  ag  awdurdod  i  lefiuru  heddwch  wrth  ein  heneidiau. 
Mae  ein  pechodau  yn  ddxygau  ofiiadwy,  wedi  eu  cyâawni  yn 
udongyrchol  yn  ei  erbyn  ef :  yn  erbyn  ei  fitwrhydi  dwyfol, 
yn  erbyn  ei  orsedd  wen,  yn  erbyn  ei  goron  <^neadns,  íe,  yn 
erbyn  ei  fodolaeth  goruchel.  Pan  y  mae  y  gyfraith  yn 
c^meryd  ga&iel  ar  y  pcehadur,  angau  yn  ei  lindagu,  cyd- 
wybod  yn  ymaflyd  ynddo,  ac  yn  bygwth  carchar  iragywyddol ; 
y  mae  y  cwbl  yn  cael  ei  wneyd  yn  enw  a  ihrwy  awdurdod 
Duw.  Am  hvny  os  goUyngir  ef  yn  rhydd,  y  mae  yn  rhaid 
i'r  rhyddliad  nwn  ddyfod  hefyd  o  orsedd  y  Bamwr  cyfiawn; 
canys  nid  oes  neb  ond  y  Brenin  tragywyddol  a  ali  arbed 
by\vyd  y  troaeddwT.  Y  Duw  hwnw  a  ali  gondemnio  sydd  yn 
gallu  cyhoeddi  madjdeuant  hefyd.  ^^Un  gosodwr  cyfraith. 
sydd,  yr  hwn  a  ddichon  gadw  a  cholH/'  Iago  iy.  12.  Y  Duw 
qrdd  wedi  ei  ddígio  gan  ein  pechodau,  sydd  ag  awdurdod  i 
f#rw  ein  cyrph  a'n  heneidiau  i  ufíem.  Efe  hefyd  yn  unig 
sydd  yn  alluog  i  leíhru  heddwch,  arlioddi  maddcuant  i  ni  olys 
y  nef.  Pe  byddai  i'r  holl  fyd  o*r  bron  wenu  ar  y  troseddwr 
sydd  yn  sefyll  yn  euog  a  flaen  gorsedd  Duw,  ni  ddcrbyniai 
uii  cysur  oddiwrth  hyny,  heb  i'r  Barnwr  tragywyddol  ei  hun 
lefaru  heddwch  iddo,  yn  a  thrwy  waed  y  cyfamod  tragy- 
wyddol. Pe  byddai  angel  o'r  nef  yn  Ilefaru  heddwch  wrth 
ysbryd  cystuddiedig,  o  dan  bwys  teimlad  o  cuogrwydd,  efe  a 
drengai  yu  dragywyddol  yn  swn  ei  leferydd,  oddieithr  ei  awdur- 


Digitízed  by  Google 


238 


mrw  n  HsmywcK 


1 


tlodi  a*i  orcliymyn  gan  Farawr  y  byd  i  gario  y  fath  genadwri. 
dan  fod  pob  pechod  yii  taro  yn  imiou^yrchol  yn  erbyn  Duw 
ei  hunan,  nis  gall  neb  ond  efe  ei  hun  weinyddu  heddwch. 
Efe  yn  unig,  gaa  byay,  sydd  yn,  alluog  i  gymkwyao  beddwch 
at  y  gj^dwybocL 

Peth  amiihosibL  yw  tawelu  cydwybod  aâonydd  ond  trwy 
gynih\vy^siad  o  waed  y  cyfamod  tragywyddol.  Pan  y  mae  dya 
yn  eael  ei  oieuo  gan  Ysbryd  Duw  i  weled  ei  bedibodaa 
ysçeler  yn  eu  pwys  ofiaadwy,  eu  lliw  ulferac^  a*u  drwg  an- 
nghydmarol;  a  phan  dygir  ef  i  gtedu  yn  wiríoneddol  fod 
danmedigaeÚi  dnigywyddol.  yn  ei  aros,  y  mae  y  gydwybod 
yn  ymknw  ag  ofiuui  a  Inairf cliau,  fel  nad  oea  eistau 
dsm  yohwan^  i  berfeithio  ei  dniéni  ond  i  Dduw  ei 
adetél  neb  nn  datguddiad  o  iaehawdwnaeth  yn  gymliwysiadol* 
y  gydwybod  gyhnddedig  ya  Uosg^  fel  tâa  uffem  ei 
bnnan.  Mae  cydwybod  eaog  yn  waeth  i  ddyn  na'r  cythraul 
o  lawer,  y  mae  ganddi  fwy  o  rym  i  boenydio.  Ti  wnei  o'r 
goreu  â'r  diafol,  er  ei  rym,  gwnaed  ei  waethaf,  os  bydd  y 
gydwybod  yn  dda ;  ond  pe  bait  yn  eael  llonydd  gan  gythr- 
eiiliaid,  ni  wnei  byth  o'r  goreu  à  ehydwybod  ddrwg.  licth. 
dàl  i  chwi  ddyfod  â'r  byd  yTi  y  blaen  a  i  gynyg  i  ááyn  yn  y 
scfyUia  lion  ?  Fe  ddy wed  wrtliych  }ti  chwerw,  "  Gwagedd 
yw  y  ewbl."  Mae  y  cwbl  yii  delirias;  iiid  ues  archwaeth  at 
ddim.  Pregethwch  wrtho,  darllenwch  iddo,  gweddiwch 
gydag  ef,  cyfarcbwch  ef  yn  iaitli  yr  addewidiou ;  eto  ni  bydd 
cysur  nes  y  delo  Duw  ei  hunan  i  wenu  amo.  Ein  dyled- 
swydd  yw  defnyddio  moddion;  eto  bronau  sychion  ydynt  oU 
nes  y  byddo  Duw  o'i  ras  yn  llewyrcliu  ei  wyneb  amom. 
Mae  ein  lioU  areitliiau  wrtb.  y  dyn  livni  yn  aucííeithiol,  yn 
rliywbctli  Ibl  rhoddi  dillad  cjTies  am  gorph  marw  i'w  wres- 
ogi,  ond  yn  methu  a  rlioddi  cynesrwydd  ynddo.  Mae  y 
pechadur  yn  crynu  eto,  eyhoeddweh  gymaint  o  addewidioa 
ag  a  fynoch,-  gan  ofiii  fod  Duw  yn  elyn,  ac  y  gwna  ei  ddaauíuo 
byth.  Pan  y  mae  pechadur  £éí  hyn  wedi  ei  dde^&oi,  nid  oea 
ond  y  Goruchaf  ei  hun,  i'r  hwn  yn  unig  y  mae  cydwybod  yn 
iliwym,  a  ali  lefarm  heddwch  wrth  yr  enaid  nes  ymgysuro 
o  hofio«  Gall  Duw,  er  maint  dwyíau  cydAv^^bod,  arllwys 
olew  a  gwin  iddi,  a  chymhwyso  y  balm  o  Gilead,  nes  adferu 
iechyd  perffidth.  GaU  droi  yr  ystormydd  cryfaf  yn  hindda 
dawel,  'ie,  yBtormydd  ufifern  yn  dawelwcb  nefocnld.  GUI 
ymlíd  yr  omau,  gorcbymyn  ta^elwoih»  cMrio  amheuon,  a  sef- 
ydln  eymod  yn  yr  enaid  am  dragywyddoldd).   Mae  yn 


Digiiizea  by  Google 


1>VW  TB  mSDDWCK.  289 


Ilefaru  y  tywyllwch  yn  dmini,  y  nos  yu  ddydd,  y  gofid  yn 
gynir,  angau  yn  fywyd,  ac  uffún  yn  nefoedcL  Bendi^cdig ! 
7  mae  biaicli  Duw  yn  ddigon  ciyf  i  godi  y  peohadur  i  fyny 

0  ààyfkjn  anobaith  i  bmadl  gogoiiiaat. 

Uewyrch  ei  wyneb  grasol  sydd  yn  ymlid  ymaith  bob  rliy w 
dywyllwch,  íe,  tywyllwch  diuush  na  thiywjrllwch  yr  Aiphit, 
ac  yn  rhoddi  goleuni  eymur,  gia«»  a  gogoniant»  Tr  peclmidur 
hiMMidodd,  ac  sydd  yn  ofiii  marwolaeth  dn^^w^ddol.  Mae 
by^vyd  yn  ei  ewyllys  da%  a  marwolaeth  yn  ei  ddigofiunt. 
'*Digo£unt  y  braiin  sydd  megys  oenad  angan.  Yn  siriol 
wynebpryd  y  brenin  y  mae  bywyd:  a'i  ewyllys  da  rf  sydd 
mfigyB  cwmwl  gwlaw  diweddar/'  Biar.  xvi.  14,  15.  Y 
Gwaredwr  hwnw,  ag  oedd  yn  galln  tairdu  y  gwynt  ystomuia 
a  thonau  berwedig  y  môr  à  gair  o'i  enau,  ali  yn  umg  wneyd 

1  eaaid  euK^  deimlo  cysnr.  Mae  tawelu  ystorm  mewn  enaid 
Oflirwol  yn.  fwy,  ío,  yn  fil  íwj  na  tliawelu  yr  ystorm  fwyuf 
fil  erioed  ar  foroedd  y  byd.  Ond  bendi^cdig,  y  mae  ein 
Gwai-edwr  ni  yn  ddigon  galluog  i  dawelu  ac  esmwythau 
cydwybod  derfysglyd.  Nid  oes  ond  galhi  auícidrol  a  ali 
syniud  baich  o  euogrwydd  oddiar  y  gydwybod ;  gallu  anfeid- 
rol  yn  unig  ali  sjTnud  y  teimlad  anobcithiol  o  boni.  Fel  y 
dywedais  o*r  blaen,  gaU  dynion  dreulio  eu  bywydau  dan 
gyfrif  yr  addewidiou  mawr  iawn  a  gwertbfawr,  siarad  am 
ras,  a  rbesymu  am  beddwch  Duw, ''yr  bwn  sydd  uwchlaw 
gwybodaetb;"  eitbr  y  mae  teimlo  beddwcb  mor  amnhosibl 
a  phe  byddai  dynion  ac  ang^lion  yn  gorcbj-mjTi  canwyll  i 
lewyrcbu  yn  fvry  tanbaid  na'r  haid.  Gorcliymyiiwcli  cliwi 
a  fynocb,  y  mae  y  petb  yn  anmbosibl.  Mae  creu  hcddwcb 
yn.  beth  sydd  yn  anmhosibl  gyda  dynion,  ac  yn  aimíbosibl 
gydag  angylion  liofyd;  y  mae  yn  rbaid  cael  Creawdwr  cyn  y 
gellir  creu.  Eithr  y  Duw  hwnw  a  orcJiyinynodd  oleuni  o 
aywyllweh,  pob  peth  o  ddim,  trefii  aUan  o  annbrefo,  yn  unig 
a  lúl  gren  liudddwcb  yn  yr  enaid.  Mae  yr  hcd^wch  hwn,  fy 
BgkyÊiILíon,  yn  weithxed  greadigol  Duw  boUalluog.  "Myfí 
syàa  yn  cren  ffirwyth  y  gwefusau;  Heddwcb,  beddwcb,  i 
bell  ac  i  agOB,  medd  yr  Arglwydd;  a  mi  al  iacbaf  ef," 
Esay  lyii.  19.  Dyma  leohyd  gwinoneddol  i  enaid  cyatudd- 
iedig;  dyma  heddwohivedi  ei  greu  mewn  ystorm  gan  y  Crewr 
nwwr  ei  hnaan,  dyma  ry  wbe&  o'r  iawn  lyw,  dyma  nefoedd 
ar  y  ddaear.  Gogoniant.  "Eitkr  ]lawenyebwoh>  agorfol- 
eddwch  yn  dragywydd  yn  y  pethau  a  grewyf  fi:  canys  wele 
fi  yn  creu  JenSÃlem  yn  orfoledd»  a*i  phobl  ya  Uawenydd," 


Digitized  by 


240 


DVW  TB  HEBBWCH 


Esay  IxT.  10.  Yr  oedd  Dafydd  yn  ystyricd  adléiiad  llawen- 
ydd  a  gorfoledd  jr  jachawdwriaetli  yn  llaim  cymaint  o  allu 
dwyfol  a  ''ohreu  calon  Ian.''  Canys  nis  gall  boll  ddynion 
y  byd,  hoU  au^licm  y  ncfoedd,  byth  wneyd  y  naill  fwy  na'r 
UalL  "Ysbryd  cystuddiedig,  pwy  a4  cyfyd?''  Bendígedig 
yn  oes  oesoedd,  j  mae  Duw  yr  heddwch  wrtk  law,  onide 
boasai  y  cwbl  drofiodd  am  mgnrwyddoldeb.  Efe  a  aU 
gymhwyso  meddyginiaetb  iachiuol,  a  llefiuu  beddwdi  o*i 
(HTsedd,  nes  y  l^ddo  adfeiiad  heddweb  yn  yr  enaid  yn 
nghanõl  bvd  o  orthrTmderaii. 

Os  bydd  Ysbryd  Duw  wedi  argyhoeddi  peehadur,  nid  oes 
ond  yr  un  Ysbryd  all  ei  gysuro  draehefii.  Eithr  os  ychydig 
o  ddeffiroad  mewn  eydwybod  ac  ycbydig  o  ofh  nffem  yn  vnig 
sydd  yn  y  meddwl,  gall  satan  droi  yn  feddyg  i'r  cyfryw,  mogi 
yr  argyhoeddiadau,  siglo  cawell,  a  chanu  tôn  nes  iddo  gysgu 
yn  dawel.  Cymerwch  ofal  rhii^  i  chwi  pr^ynipo  i  gysgu  ar 
obenydd  y  cythraul,  a  chjsgu  cwsg  marwolaeth;  cws^  hyd 
farwoluetb,  beb  agor  eich  llygaid  mwy  nes  cu  hagor  yn  uífem. 
"Yn  uffcrn  efe  a  agorodd  ei  lygaid,  ac  efe  me'\>Ti  poenau." 
Nid  oes  dim  yn  haws  ei  gael  na'r  heddwch  ffuantus  hwn;  y 
mae  yi\  gyffredinol  trwy  yr  boll  fyd.  Mae  llawer  yn  ein  plith 
jrn  twyllo  eu  hunaiu  à  rhyfyg,  yn  He  heddweb  gwirioneddol 
a  Duw;  ^a  rhyw  lonyddwch  cysglyd,  ac  nid  heddwch  a  thanji;- 
nefedd  sylwcddol  trwy  waed  y  cyfamod  tragywyddol.  Yr 
hetklwch  ci-yf  a  sylweddol  nis  gellir  ei  ^^x^vl  trwy  ddim;  mae 
yii  rhaid  iddo  ddyfod  yn  uniongyrchol  oddiwrth  y  Duw  mavrr 
ei  hunan.  O  Arglwydd,  gwared  ni  oddiwrth  gysgadrwydd 
ysbr}'^dol  yn  lie  heddwch  yr  efengjd.  Er  i  Nathan  ddyfod  at 
Dafydd  a  dywedyd,  "Yr  Arglwydd  a  dynodd  ymaith  dy 
bccbod  di:  ni  byddi  di  marw;"  er  byny  y  mae  yn  troi  at 
Dduw,  ac  yn  gweddio,  "Par  i  mi  glywed  gorfoledd  a  Uawen- 
yúdf  fel  y  Uawenycbo  yr  esgym  a  ddryliiaiat/'  Sal.  li.  8.  Y 
mae  y  aalmydd  yn  dy muno  cly wed  liais  tangn^edd  a  heddwch 
yn  y  gydwybod  oddiwrth  yr  Arglwydd  ei  him,  er  8icrhau  a 
fiélio  j  goUyngdod.  Mae  efe  yn  myned  i'r  fountau^kead  ar 
unwaiih.  Nid  oedd  yn  dawel  ar  lais  y  propbwyd  yn  unig, 
heb  glywed  Uais  Duw  yn  sibrwd  heddwch  iV  gydwybod. 
Bydded  i  ninan,  fy  ngbyfeillion,  wneuthnr  yr  un  petib.  Cerdd- 
wch  at  jt  Arglwydd  eich  hunain,  a  mynwch  arwydd  o  hedd- 
wch oddiwrtho  ef  ei  hun  i'ch  eneidiau.  Gbzphwyswch  ar  jt 
Arglwydd  lesa  am  dangnefbdd  rhyngoch  a^ch  Bamwr.  Cmt 


Digitized  by  Google 


DUW  YB  HEDDWCH. 


241 


yw  sylfiiieiL  lifiddwch  à  Duw.   Duw  yw  y  Ffyiumell»  Críst  yw 

y  SylÊMll* 

Y  mae  cysylltíad,  diwi  welwch,  rhwng  heddwch  y  teshm 
a  manrolaeth  yr  Arglwydd  leso,  ac  a'i  adgyfodiad  oddiwrth 
y  meirw.  Daw  yr  heddwch' '  y  u  d wyu  mébsÊni  oddiwrth 
ymeirw  em  Hargl%vydd  lesu,  trwy  ^vraed  y  cyfamod  tragy- 
wyddol."  Nid  yw  heddwch  y  testun  yn  heddwch  ^reidmol^ 
eithr  beddwch  wedi  ei  wneyd  ar  ol  ei  golli.  Darfti  i  ni  oll 
dori  )T  heddwch  yn  mbaradwys,  ac  aeth  Duw  a  d>Tiion  yn 
ehiiion  i'w  gilydd.  Y  mae  dya  trwy  bcchod  wedi  myued  yn 
aflau,  am  byny  yn  wrthddrych  casineb  naturiol  Duw ;  ac  y 
mae  }t  Arglwydd  yn  cael  ei  gasàu  yn  naturiol  gan  galon 
frwnt,  am  ei  fod  yn  bur  a  dibalog,  y  Duw  santaidd,  ac  heb 
anwiredd  ynddo.  Eithr  Crist,  gan  ei  fod  yn  Dduw  a  dyTi 
mewn  un  Person,  sydd  yn  gwneyd  y  gwabaniaetb  i  fyny  yn 
anrhydeddus.  ^lae  efe  yn  bertbynas  agos  i'r  ddwy  blaid,  ac 
am  hyny  yn  cynwys  y^lddo  addasrwydd  anfeidrol  i  gymodi  y 
pleidiau  â'u  ji^ilydd.  Mae  efe  yn  ddyddiwr  rbyngom,  ali  osod 
ei  law  amom  ein  dau,  Job  ix.  33.  Mae  efe  yn  cymodi  Duw 
à  ni  trwy  roddi  iawn  iddo  am  ein  camweddau ;  ac  y  mae  yn 
ein  cymodi  ni  ag  ef  trwy  nerth  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  sydd 
yn  cymhwyso  rhinweddau  y  gwaed  at  y  ^ydwybod,  yn  tawelu 
yr  ystorm,  yn  creu  heddwch  yn  y  meddwl  tua^  at  Dduw,  ac 
yn  ein  gwneyd  yn  greadunaid  newydd.  Bendigedig,  y 
mae  sylfaen  beddwch  yn  ddigon  ciyf,  er  maint  ein  banimeil- 
yngdod.  Nid  oedd  y  troseddwyr  ond  meidrol;  eitbr  y  mae 
yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  boddlonrwydd  yn  anfoidroh  gan  ei 
ftd  yn  Dduw  hendigedig  yn  oee  oeeoedd  yn  gystal  a  dyn.  Y 
mae  yr  anrhydedd  ag  y  mae  y  Jeho&b  y  n  ei  dderbyn  trwy 
ei  nnidd-doa  a'i  angau,  gan  hyny,  yn  anfeidrol  fwy  na'r 
dianrhydedd  o  herwydd  yr  anufbddndod. 

Yr  oedd  y  fath  werth  anfeidrol  yn  uftidd-dod  Crist  ag 
sydd  nid  yn  unig  wedi  bod  yn  ddigonol  i  gael  ein  gyddíau  yn 
rhydd,  ond  befyd  ein  gwneyd  yn  favorites  yn  y  Uys.  líid 
oes  un  trais  ar  natui-  Duw  i  fod  inewn  heddwch  â  ni  yn 
bresenol,  ac  nid  yw  yn  ddianrhydcdd  iddo  ychwaith,  Diolch! 
yr  ydym  nid  yw  unig  wedi  derbyn  maddeuant,  ond  hefyd  yn 
cael  ein  períieithio  ar  ddelw  yr**hwn  a*n  creodd,*'  a'u  codi 
i  fyny  i  fwynhad  o  Dduw  byth  yn  y  nefoedd.  Nid  yw  yr 
iViglwydd  yn  dân  ysol  i  ni  mwy,  eithr  \ti  oleuui  adfywdol  a 
chysurol  yn  UewyTchu  amom,  teimlad  o  r  hwn  sydd  yn  felus- 
ach£l  o  weithiaunag  yw  i'r  ''llygad  weled  yr  hauL''  Y 


Digitízed  by  Coogle 


243 


Dinr  TB  HXBDWCS. 


mae  gwedd  ei  wyneb  yn  Nghrist  yn  Uawn  hyfrydwck  a  thaw- 

TTclwch.  "Mi  a  edrychaf  yn  dy  wyneb  mewn  cyfiawnder: 
digonir  fi  paa  ddihimwyf  à'th  ddelw  dL"  Os  çj^urfyddwcli 
à  Ihiw  yn  ngwaed  y  cyfionod,  nis  gall  lòd  yn  d£m  ntáll  ond 
Duw  YT  heddweli.  Mae  yn  wastad  ar  ei  wén  yma.  Mae 
ffwaed  y  cyfiunod  tragy  wyudol  wedi  rhoddi  y  titl  o  Dduw  yr 
neddweh  iddo»  trwy  ei  aUuogi  i  garío  aUan  ei  galon  mewn 
trugaredd,  ae  heb  wneuthnr  oam  à  neb. 

(1.)  Ymae  y  titl  o  "Dduw  yr  heddiréh,"  a  **gwaed  y 
cyfamod  tragywyddol,"  yn  dal  perthynas  agos  â'u  gilydd  yn 
y  testun.  Yr  ydym  ni,  fy  nghyfeillion,  wedi  troseddu  cyf- 
raith  ein  Gwnexithurwr,  ac  y  mae  y  g^^raitli  hono  yn  galw 
am  w  acà  ac  angau.  *•  Yr  enaid  a  becho,  h\Nni\T  a  fydd  marw." 
•*Gan  farw,  ti  a  fyddi  farw."  "Ac  heb  oUwng  gwaed  nid  oes 
maddeuant."  Y  mae  gwacd  a  marwolaeth  yn  arwyddion 
digofaint.  Fel  hyn  yr  oedd  pethau  yn  seíyll  rhwng  Duw  a 
ni :  yr  oedd  ei  gyfiawnder  }ti  galw  am  ein  gwaed  a'n  marw- 
olaeth drag}^w^*ddol  ni.  Nid  oedd  dim,  gan  hjTiy,  ond  gwaed 
ac  angau  allasai  rhoddi  perffaith  foddlonr^-^  dd  i  g^^awnder 
dwy^fol.  Eithr  y  mao  yn  rhaid  caçl  rhyw  waed  ac  angau 
heblaw  gwaed  ac  angau  y  troseddwr,  onide  nis  gwneir  bytb. 
"Gan  waredu  ni  wated  neb  ei  firawd,  ac  ni  ali  efe  roddi  iawn 
dxosto  i  Dduw:  canys  gwerthfawT  yw  prjTiiad  eu  henaid,  a 
byny  a  baid  byth,"  Sal.  xlix,  7.  Bhaid  cael  gwell  gwaed  na'r 
anifeiliaid  direswm,  onide  y  mae  yn  ddiobaiw  byth.  "Canys 
anmhosibl  yw  i  waed  teirw  a  geífr  dynu  ymaith  bechodau/' 
Ond  dyma  ein  lesa  beadigedig  yn  cama  i  mewn  rbwng  y 

SLeidiaii,  ac  yn  cynyg  cyfryngu  a  gwneyd  beddwch  rhjng- 
dynt.  "O  herwydd  pabam  y  mae  efe,  wrth  d^^od  i'r  byd, 
yn  dywedyd,  Abera  ac  oflirwm  nis  mynaist;  eithr  wtA  a 
gpnhwy^saist  i  mi.  Offirymau  poeth,  a  ihros  bechod,  ni  bnost 
fòiddlon  iddynt.  Yna  y  d]rwedais,  Wele  fi  yn  dyfod  (y  mas 
yn  ysgrifenedig  yn  nechieu  y  llyfr  am  danaf )  i  wneuthiir  d^ 
ewyllys  di,  O  Ddnw.  Trwy  yr  hwn  ewyllys  yr  yàym  ti 
wedi  ein  santeiddio,  trwy  oflfrymiad  corph  lesu  Griãt  ua- 
waith,"  Heb,  x.  7—10. 

Y  mae  gwaed  ac  angau  Crist  yn  foddlonrwydd  i  Dduw;  y 
mae  pwys  a  gwres  y  dydd  wedi  syrthio  ar  Gyfryngwr  y  Tes- 
tament  New^^dd ;  y  mae  pwys  digofaint  y  Tad  wedi  gorphwys 
arno,  nes  y  collodd  ei  waed  gwerthfawr,  a  marw  ar  y  pren. 
Y  mae  efe  yn  awr  wedi  marw  drosom,  ac  wedi  ei  gladdu. 
"  Cospedigaetb  ein  beddwch  ni  oedd  amo  ef;  a  tlurwy  ei 


Digitízed  by  Coogle 


J>VW  TB  HEDD WCH. 


243 


g^eiaiau  ef  yr  iaehawyd  ni,'*  Esay  UiL  5.  Trwy  eí  &rwoIaetli 
a  j  pwrcaswyd  ein  heddwek  ni.  Digoíáint  Duw  a'  i  tarawodd 
nesiddofarw;  llyncodd  yntau  ddigofaint  wrth  farw.  Tar- 
awodd y  neíbedd,  eithr  torwyd  y  íioii,  a  choUwyd  hi  yn  y 
mòr  o  haeddiaiit  ag  oedd  yn  y  ííirwolaeth.  ''Ac  a  ddirymodd 
trwy  ei  guawd  ei  hun  y  gelyniaeth,  sef  deddf  y  gorch^Tnynioii 
mewu  ordeiniadau,  fel  y  creai  y  ddau  jTiddo  ei  hun  yn  tin 
djn  newydd,  gan  wneuthur  heddwch.  Ac  fel  y  cymodíii  y 
ddau  à  Duw,  yn  un  corph,  trwy  y  grocs,  wedi  Iladd  y  gelju- 
iaetli  trwyddi  hi,"  Eph.  ii.  15,  16.  Felly,  fy  nghyfeillion,  y 
mae  Duw  wedi  dyfod  yn  Dduw  yr  heddwch  i  ni  yn  Nghrist. 
Nid  oes  lidiawgrwydd  ynddo.  Y  mac  ei  waed  yn  "dywedyd 
pethau  gwell  na*r  eiddo  Abel.**  Y  mae  Jehofah  wedi  arogli 
arogl  peraidd  yn  marwolaeth  Crist :  y  mae  efe  wedi  gorphwys 
}Tio,  wedi  *'ymlonyddu  yn  ei  gariad;"  ni  bydd  efe  yn  ddig- 
Uon  wrthym  byth  mwy.  Gwaed  lesu  sydd  wedi  taenellu 
gorsedd  Duw  er  ffwneyd  heddwch  yn  y  nef,  a  gwaed  lesa 
sydd  }Ti  cael  ei  daenellu  yn  nghydwybod  dyn  er  gwneyd 
heddweh  yno  hefyd.  Bendigedig,  y  mae  jn  effeithiol  jn 
mhob  man  lie  y  mae  yn  myned  i  wneuthur  heddwch.  Ceai» 
wyd  y  gân  hon  ar  enedigaeth  Crist:  "Gogoniant  yn  y  gor- 
nchafion  i  Dduw,  ac  ar  y  ddaear,  tangnefedd ;  i  dd^nioii, 
cwi^Uys  da.'*  Mae  digon  yn  Nghrist  i*r  nelbedd  a*r  ddaear; 
i^D^Tiwjyn  y  goruchafion,  ac  i  ddynion  yn  yr  iselderau. 

(2.)  Y  mae  y  tití  hwn,  '^Duw  yr  heddweh**'  yn  gyfeixiol 
at  ddwyn  ein  Harglwydd  lesa  odmwrth  y  meirv."  Arwydd 
Qcr  o  íba  Duw  mewn  heddwch  à  ni  yw  iodo  ddwyn  draehefii 
oddiwrth  j  meirw  ein  Harglwydd  leso.  Pan  dygwyd  Críst 
M  oen  i'r  lladdfa,  a*i  roddi  o  dan  awdurdod  angau,  y  gelyn 
diweddaf/'  arwydd  o  ddigofaint  Duw  oedd  hyny;  eithr  ei 
ddyehwelyd  eilwaiíh  oddiwrth  y  meirw  gan  yr  un  llaw  ag 
a'i  gosododd  yno,  oedd  arwydd  sior  i'r  ncfocdd  ac  i'r  ddaear 
fod  heddwch  wedi  ei  nefydlu  ar  dir  cyíia\^Tidcr.  Daliodd 
Duw  Dad  ein  Harglwydd  lesu  fel  ein  Machuiydd,  a  hwriodd 
ef  i  garchar  an«i;«iu  a'r  bedd,  o  dan  gyfrifiad  o'n  holl  ddyled- 
ion;  ond  yma  chwi  welwch  y  Tad  cyfiawu  )ti  ymaflyd  yu. 
llaw  ein  Harglwydd  lesu,  Bugail  ma>vr  y  defaid,  ac  yn  ei 
arwain  allan  o'r  carohar,  yn  ei  godi  oddiwrth  y  meirw  trwy 
waedy  cyfamod  tragywyddol,  i  arwyddo  yn  oleu  ac  anngham- 
syniol  fod  heddwch  wedi  ei  sefydlu;  ac  mai  Duw  yr  hedd- 
wch iydd  ei  enw  mwy  i'w  eglwya.    Dioloh,  y  mae  eiu 


Digitized  by  Google 


244 


DUW  YB.  HEDDWCH. 


Mcicliiuu  iii  wedi  talu  yr  liatling  eithaf  o'n  dylod  ar  y  pren ; 
ani  hyny  y  mae  y  Tad  luewu  lieddwcli  yu  ei  arwain  allaii  o'r 
carchar,  ac  yn  ei  ^^hoeddi  yn  wr  rhydd  ger  broa  uefoedd  a 
daear,  a  pliawb  sydd  yn  pertli^ni  iddo.  Gogoniant!  nid  yn 
unip^  y  mae  yr  lesu  yn  wr  rhydd,  eithr  y  mae  y  plant  hefyd 
yn  liiyddioií.  "Rhyddion  fyddwcli  yn  wir/*  Diolch;  daeth 
Duw  bad  ag  ef  o  garchar  angau  ei  hunan,  djTchafodd  pen 
ein  Harglwydd  lesuuwchlaw  marwolaeth  b\i;li  mwyacb,  ''ac 
a  roddcs  iddo  onw,  yr  hysii  sydd  goruwcli  pob  eiiw:  fel  yn 
enw  lesu  y  plygai  pob  glin,  o*r  nefolion,  a'r  dacaiolion,  a 
than-ddaearolion  bethau.  ''Ac  y  cyífesai  pob  taíod  íod  lesu 
Grist  yn  Arglwydd,  er  gogoniant  Duw  Dad,"  Phil.  ii.  9 — 11. 

Rhwymodd  Jos^h  Simeon,  a  cbadwodd  ef  yn  wysti  yn 
Bgliarcnar  dros  ei  frodyr,  hyd  nes  cael  boddlonrwydd,  ac  wedi 
liyny^Uyi^?r^d  ef  yn  rhydd,  ac  adferwyd  hwynt  i  heddwch. 
ifae  ein  Harglwydd  lesu  wedi  dychwelyd  o  garchar  ar  ol 
tala  ein  dykd  mewn  heddwch  ger  bron  y  Tad,  a'n  lioU  frodyr 
gydag  ef.  Fy  mrodyr  }ti  yr  Arglwydd,  y  mae  Duw  mewn 
neddweh  â  ni.  "Pa  fodd  j  gwyddoehhyny?''  O  herwydd  y 
mae  ein  Meichniydd  wedi  cymeryd  yr  ^^ysgrifeniadau  oddiar 
Y  £brdd/'  a  boddloni  yn  llwyr  trwy  dalu  i  lawr  ein  hoU  ddy- 
ledion.  **Pa  fòdd  y  gwyddoch  hyny?*'  Am  ei  Ibd  wedi  ei 
ddwrn  draeh^  oddiwrth  y  meirw,  gan  Dduw  yr  heddwch 
yn  rhydd  o  garchar  y  bedd.  Danfonoád  y  Tad  genadwyr  o'r 
nefoedd  mewn  grv^sgoedd  gwjTiion,  yr  hyn  hefyd  sydd  yn 
arwydd  heddwch;  i  agor  drws  y  carchar,  gan  dd3rwedyd 
wrtíiynt,  gydag  awdurdod,  '*Gk>llyn»wch  ef  yn  rhydd;  mi  a 
gefais  iawn."  Bendigedig,  y  mae  y  Tad  aninau  mewn  heJd- 
wch.  Yr  ydoedd  yn  gyíiawn  i  ollwng  y  Bugail  yn  rhydd 
wedi  iddo  dalu  i  lawr  trespass  y  defaid.  Mae  arbed  bywyd  y 
defaid  wedi  dj^od  yn  weithred  o  gyfiawnder,  yn  gystal  ag  o 
drugaredd,  trwy  farwolaeth  yr  Arglwydd  lesu.  Mae  ein 
by wydau  yn  ddyogel ;  gogoniant!  y  mae  trugaredd  a  chyf- 
iawnder  yn  Nghrist  o  blaid  ein  heddwch.  "Minau  ydwyf  yn 
rhoddi  iddynt  fywyd  tragywyddol;  ac  ni  ch^^gollant  byth, 
ac  ni  ddwg  neb  hwynt  allan  o  law  fy  Nhad  i,"  loan  x.  28. 
Mae  Crist  wedi  marw»  fel  y  "caent  fywyd,  ac  y  caent  ef  yn 
hehiethach. 

Cyfarchiad  cjmtaf  ein  Harglwydd  lesu  w^rth  godi  o'i  wely 
pridd,  oedd  heddwch.  "Henffych  well.  Nacofáwch:  ewch, 
mynegwch  i'm  brodyr,  fel  yr  elont  i  Galilea,  ac  yno  y*m 
gwelant  i,''  Mat.  zxyiii.  9.   Máe  fy  nyfodiad  oddiwrth  y 


Digitized  by  Google 


Í)UW  YB  HEDDWCH 


246 


Bieinr  yn  dcrhau  heddwch  i  chwi  am  dragywyddoldeb. 
Gwswr  yr  lieâdwch  oedd  yn  Beihlehem,  ond  yr  haxl  yn  ei  gyf- 
lawn  nerth  oedd  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw.  Cyfododd 
**fel  y  boreu-oletint,  pan  gyfodo  liaid  foreu-gwaith  neb  gy- 

mylau  :  ícl  egiiiyii  íi  dyf  o'r  ddaear,  gan  lewjrrchiad  yn  ol  y 
gwlaw,"  2  Sara.  xxiii.  4.  Mac  yn  cael  ei  gj-hoeddi  boreu  y 
tiydydd  dydd,  gan  Dduw  yr  heddwch,  yn  Dywy.sog  heddwch 
nefoedd  a  dacar.  Wedi  iddo  roddi  boddlonrwTdd  Uawn  i 
gyfia>Mider  Duw,  y  mae  yn  sefyll  yn  rhyíkl  o  flaen  y  byd, 
tr\^^^  waed  y  cyfamod  tragywj-ddol,  heh  fod  gan  neb  ddiíu  i 
ofyn  iddo.  Am  hpiy  gweddus  yw  Tr  apostol  ddywedyd,  fod 
Duw  yr  heddwch  ei  hunan  wedi  "dwyn  drachefn  oddiwrth  y 
meirw  ein  llarglwydd  lesu,  Bugail  mawr  y  dí^faid,  ti-wy 
waed  y  cyfamod  tragywyddol."  Mae  Orist  bollach  yn  sicr- 
hau  iV  ddysgyblion  fod  Duw  wedi  dyfod  yn  Dduw  iddynt 
hwy.  "Yr  lesu  a  ddywedodd  wrthi,  Na  chyffwrdd  â  mi: 
oUí^yd  ni  ddyrchefais  i  eto  at  fy  Nhad;  eithr  dos  at  fy 
mrodvT,  a  dywed  wrthynt,  Yr  wyf  yn  dyrchafu  at  Nhad  i 
a'ch  Tad  chwithan,  a'm  Duw  i  a'ch  Duw  cliwithau,"  loan 
u.  17.  Mae  marwolaeth  ac  adgyfodiad  Grist  wedi  egluro 
fod  ein  gelyn  a'n  bamwr  yn  awr  yn  Dad  ac  yn  Dduw. 

(3.)  Y  mae  y  titl  hwn,  "Duw  yr  heddwch,"  yn  gyfeiriol 
tt  Fugail  mawr  y  defidd.  Mae  Criat  nid  yn  unig  wedi  ei 
ddwyn  drachefii  oddiwrth  j  meirw,  ond  hefyd  y  mae  dra- 
diem  yn  ei  swydd  wedi  ei  adgyfodi  o  feirw.  Mae  hyn  yn 
brawf  ychwanegol  fod  yr  Arglwydd  ya  "Dduw  yr  heddwch." 
Hae  yn  Fugail  mawr  y  defoid  yn  codi  o'r  bedd,  ac  y  mae  yn 
Fugail  mawr  y  defaid  yr  awr  hon.  Pan  tarawyd  "  y  Bugail, 
defaid  y  praidd  a  wasgarwyd."  Tarawyd  a  drylUwyd  y 
Biigail  yi\  farwol.  Eto  y  mae  heddwch  }ti  yr  angau;  y  mae 
Duw  yr  heddwch  yn  cael  ei  gyhoeddi  uwch  ben  }t  aberth ; 
y  mae  mewn  heddwch  nid  yn  unig  â*r  Bugail,  ond  hefyd  â 
miloedd  ac  â  myrddi}Tiau  ynddo.  Mac  cie  wedi  ei  godi  oddi- 
wrth y  meirw,  ac  yn  ei  sw^^dd  o  hyd  ya  Fugail  ar  ei  holl 
ddeadell.  Djn;vedodd  Joseph  wrth  y  trulliad  yn  nehongliad 
y  freuddwyd,  ''O  fewTi  tri  diwmod  eto  Pharaoh  a  ddyrehafa 
dy  ben  di,  ac  a' th  rydd  di  eilwaith  yn  dy  le,"  Gen.  xl.  1.3. 
Felly  Duw  yr  heddwch  mewn  tri  diwmod  a  gododd  i  fyny 
"ein  liarglwy^dd  lesu.  Bugail  mawr  y  defaid,  tr^  y  waed  y 
cyfamod  tragywyddol,*'  ac  a'i  rhoddodd  eihvaitli  yn  ei  le. 
Mae  yn  dychwelyd  adref  o'r  anialwch  à'r  ddafad  gytrgoUedig 
ar  ei  yigwyddau,  gan  lawenhau  yn  ei  gwaredigaeth  o  Bafii  y 

raiF.  III.  ▼ 


Digiiizea  by  Google 


246 


DTTW  TB  HBBDWCK* 


llew  a  phal&u  yr  arth;  o  ddwylaw  angau  a*r  bedd.  Yr 
ydych  yn  cofio  cyffes  ddiolcligar  Jacob  ar  ei  ddychweliad 
adief  o  Fadan-baran.  *^Ni  ryglyddai8  (eb  efe)  y  lleiaf  o'tk 
drog^ureddau  di;  nac  o'r  boU  wiríoiieddaviiaetbcNstrthwafl: 
oblegyd  à'xa  ífon  y  daethum  dros  yr  lorddonea  bon;  ondya 
awr  yr  ydwyf  yn  ddwy  fintai,'*  Gen.  xaoii.  10.  Mae  áa 
Haiglwydd  lesa,  Bugail  mawr  y  de&id,  wedi  croesi  yr  lo^* 
ddonen,  a  dim  ond  preu  garw  j  groes  yn  ei  law;  a  íaew  d 
yn  dychwelyd  adref  mewn  beddwcb  à'r  ddeadell  yn  ei 
iant.  !Mae  y  geiriau  bugail,  defaid,  a  bugeilio  yn  arwydd- 
c  ii  lau  heddwck.  Mae  y  ^íwaith  o  fugeilio  yn  tybio  beddwcb. 
Mewni  licddwcli  y  mae  bugeiliaeth  yn  íiynu.  Nid  yw  Duw 
mewu  rbyfel  à'i  eglwys,  eithr  mewn  heddwch ;  y  mae  genyni  , 
Fugail  o'i  osodiad  ei  birn:  "Bugail  mawr  y  defaid." 

Heddwch  yw  tymbor  y  bugeiliuid,  y  pryd  bwnw  y  mae 
eu  inasnach  yn  Uwyddo.  Mae  yr  Arglwydd  yn  arw5'ddo 
beddwcb  pan  addawodd  gj^fodi  bugeiliaid  da  i  Israel. 
"Cyfodaf  befyd  \in  bugail  amynt,  ac  efe  a'u  portlia  hwpt,  j 
sef  fy  ngwas  Dafydd;  efe  a\i  portba  liAvynt,  ac  efe  a  fydd  yn 
fiigail  iddynt.  A  minau  yr  Arglwydd  a  fyddaf  yn  Dduw 
iddvTit,  a'm  gwas  Dafydd  yn  dywysog  yn  eu  mysg:  myfi  yr 
Arglwydd  a  leferais  byn.  Gwnaf  befyd  â  bwynt  g)^amod 
beddwcb,  a  gwnaf  i'r  bwyatfil  drwg  beidio  o'r  tir:  a  bwy  a 
drigant  yn  ddyogel  yn  yr  anialwcb,  ac  a  gysgant  yn  y  coed- 
ydd.  Hwynt  befyd  ac  amgylcboedd  fy  mryn  a  wnaf  yn 
ienditb :  a  gwnaf  i'r  gwlaw  ddisgyn  yn  ei  amser,  cawodydd 
benditb  a  fydd,"  Ezec.  xxxiv.  23—26.  Mae  acboe  y  Bugail 
mawr  i  Iwyddo;  ddycbwelir  adref  y  defaid  crwydredig  * 
choUedig:  canys  y  mae  beddwcb  wedi  ei  sefydlu  rhwng 
nefoedd  a  daear.  Mae  y  rbyfel  wedi  ei  derfynu:  gellwch 
ddysgw}  I  beUacb  i  bob  petb  Iwjrddo  mewn  heddwch.  *'Iêt 
ond  fe  aliai  y  tyr  hi  aUan  eto."  Na  wna  by tb ;  y  mae  yr 
heddwch  wedi  ei  sefydlu  am  dragywyddoldeb  yn  ^'ngwaed  y 
cyfamod  tragywyddoL" 

4.  Mae  y  titl  hwn,  "Duw  yr  heddwch,"  yn  cyfeirioat 
ran  ai'all  o'r  IlsUui;  sef ''y  cyfamod  tragpvyddol."  Mae  J 
cyfamod  tragywyddul  yn  heddwcli  o  raa  natur,  ac  }ti  sicr- 
wydd  a  chaâarnhad  o  liono  i'r  deiliaid.  Mae  Duw  yr  hedd- 
M'ch  wedi  rhoddi  i  ni  fraint-ysgrif /^cAar^^y  heddwch.  Mae 
heddwch  wedi  ei  sefydlu  rhwng  nefoedd  a  daear;  a  dyma 
gyfamod  tra^v wyddol  yn  sicrwydd  o  hono.  Mae  yr  heddwch 
bwn,  gan  hyny,  fel  y  cyíamod  ei  bun  o  ran  sicrwydd  a  phar- 


Digitízed  by  Coogle 


DUW  YE  HEDDWCH.  2A7 


.  bad,  yn  heddwch  tragywyddol.  Mae  yr  Arglwydd  wedt 
jmrwymo  i  gadw  yr  neddweh.  kwn  mewn  cyfamod  tragy- 
wyddol:  xnae  efe  wedi  sefydlu  heddwch  na  tí&orír  byth. 
Gogoniaat !  Y  mynyddoedd  a  giliant,  a'r  bryniau  a  symud- 
ant;  ond  fy  nhrugaõredd  bí  chilia  oddiwrthyt,  a  chyfamod  N 
hedd  ni  syfL,**  Nid  yn  nnig  y  mae  yn  heddwch  cyfamod» 
ond  hefyd  y  mae  yn  heddwch  testament,  yr  hyn  sydd  yn. 
ycliwancgu  grym,  ac  yn  ei  wneyd  yn  f\vy  cadarn  byth.  Mae 
yr  heddwch  hwn  yn  rhodd  destamcntaidd ;  y  mae  yn  an- 
nghyfnewidiol.  Gadawodd  yr  Arglwydd  lesu,  yn  inlilith  ei 
hoU  drysorau  eraill,  heddwch  i  ni  yii  ei  ewyllys  ddiweddaf. 
*'F^  nhangnefedd  yr  ydwyf  yn  ei  adael  i  chwi."  Fy  nghyf- 
eiUion,  ni  gawn  etifeddu  heddwch  yn  dragywydd,  a  dyogel- 
wch  hyd  byth;  y  mae  h}Ti  }Ti  "rhan  gweision  yr  Ai-glwydd.*' 
Ac  i*n  sicrhau  yn  fwy,  y  mae  Crist  wedi  scfydlu  swyddfa  }ti 
ei  eglwys,  lie  y  mae  yn  cdrycli  ar  ei  gyílxmod,  ac  yn  cymeryd 
aUan  gopi  perfíaith  a  gwirioneddol  o'i  destament.  Y  prawf- 
lythyr  hwn  yw  y  swper  santaidd.  The  probate  of  Christ^s 
Íbuú  totll  and  testament.  Mae  y  testament  newydd  yn  y 
gwaed  yn  cael  ei  ddal  allan  al  egluro  yn  y  bara  ac  yn  y 
ewpea.  "Y  bara  hwn  yw  fy  nghorph  drylliedig,  a*r  cwpan 
hwn  yw  fy  ngwaed  tywalltedig."  Dyma  le  i  chwi  ddyfod  yn 
y  blaíen  i  geisio  maddeuant  o' eh  hoil  beehodau;  dyma  le  i 
chwi  ddyfod  i  adnewyddu  eich  ehariêr^  dyma  le  i  chwi  òledio 
am  drugaredd  a  gras,  canys  y  mae  y  c]^mod  a'r  testament 
JTL  Ilawn  i'r  ddau  ymyl  o  fendithion.  Yma  ^  gallwn  gyda 
ba^rdd  bkêio  y  cyfamod  tragywyddol  yn  ein  gwedmau: 
Cofia  dy  gy&mod;"  a  lledii  o*i  flaen  y  testament  ag  sydd 
yn  cynwys  legacy  o  heddwch,  ac  wedi  ei  selio  à  gwaed  ei 
anwyl  Fab.  Gofynwch  gan  y  Tad  yn  enw  yr  lesu,  ac  yr 
ydych  yn  sicr  o  dderbyn.  Mae  Crist  wedi  marw  fel«Testa- 
mentwr,  ac  wedi  gadael  yn  ei  destament  y  rhodd  fwyaf 
erioed  i'w  eglwys;  heddwch  a  thangnefedd  yn  oes  oesoedd. 
Efe  ei  hun,  gan  iddo  godi  oddiwrth  y  meirw,  yw  Yniddiricd- 
olwr  y  testament  yn  y  nef.  Mae  y  '*  Testament wr  yii  fyw,** 
ac  y  mae  yn  cyfranu  i  ni  fendithion  ei  destament  ei  hnn  wrth 
raid.  Mae  ein  heddwch  yn  sylfaenedig  ar  ei  farwolaeth,  ac 
yn  cael  ei  bledio  ar  ein  rhan  yn  ei  eiriolaeth.  Efe  yw  ein 
Cenadv^T  yn  Uys  y  iicf,  sydd  }ti  gwneyd  i  fyny  rhyngom  a'n 
Barnwr.  Mae  efe  mewn  awdurdod  hollol,  ac  v  mae  hoU 
ddefnyddiau  heddwch  gydag  ef.  Mae  gwaed  y  cyfamod  tra- 
gywyddol yoL  y  Ç3r8egr  bob  amser.    Canys  aeth  i  mewn  Tr 


Oigitized  by 


348  DUW  TB  HBDBWCH. 

cyscgr  ''ivwy  ei  waod  ci  hiin,  <íaa  gael  i  ni  draf^yw^^ddol 
ryddhad."  Mac  gau  y  crcadur  gwan  inter esí  rbytcddol  yn 
2ig>Ylad  y  gogoniant ;  ''Ac  os  peclia  neb,  y  mae  i  ni  Eiriol^ 
gyda  r  Tad,  leau  Grist  y  cyfíawn.  Ac  efe  yvr  yr  íawn  droB  ein 
pechodau  ni,"  loan  ii.  1,2.  Hwn  yw  ein  Ccnadwr  yn  Ilys  y 
nef,  ^'lesu  Grist  y  cyíiawn;"  ac  y  mae  gan  Frenin  y  nefoedd 
pjcnadwr  yma  yn  Ilys  y  g}'dwybod,  sef  yr  Ysbryd  Glân. 
Tcimlad  o'r  heddwch  hwn,  íy  ngh^^eillion,  a'ch  gwna  chwi 
igauaynnghanolystorm;  bendigedig  am  heddwch  na  siglir 
byth.  Tru^uredd  Duw  yw  y  ffynoneU,  marwolaeth  Grist  yw 
y  sylfaen,  eiriolaetb  Crist  yn  y  ncf  sydd  am  barbad  ei  gym- 
hwysiad. 

Ktojrcbydig  eiriau  ynnghylch  y  cyfiuaod  tragywyddol. 
Mac  tn  matb  o  gyfamooauyn  mblitb  dynion.  1 .  Cyfamodau 
cyfeillgarwcb.  2.  Cyâunodaumasnaohol.  3.  Cy£Eunodau  cy- 
northwyol. 

1.  Cyfaniodau  masnacli.  Mac  y  cyfamod  f^ras  yn  gyfamod 
masnach.  Mae  embargo  yn  cacl  ei  roddi  ar  y  Uongau  yn 
amser  rhyfcl,  fel  na  allont  hwylio  allan  o'r  porthladdoedd. 
Dyraa  fel  )  r  oedd  gyda  ni  un  amser;  ond  bendic^edig,  y  mae 
yr  embargo  wcdi  ei  symud ;  y  mac  licddwch  rliwnp:  y  dd^>7 
wlad  wedi  ei  sefydlu  eto.  Buom  \m  amser  ddim  }'n  li-wjUo  i 
borthladd  y  nefoedd  o  gwbl,  yr  ydoedd  yn  rhy  beryglus;  yr 
oedd  rhyfel  rhyngom  a  Brenin  y  wlad;  eitbr  yn  awr  y  niae 
heddwch  per£àith  wedi  ei  sefydlu  rhyngom  ag  ymerodraeth 
ynef;  ymaeyffordd  wedi  ei  hagor  i'r  nefeihun;  gall^vn 
hwylio  yno  bob  dydd  mewn  llongau  gweddi,  a  hwylio  yn  ol 
yn  lloniçau  UawniQn  yr  addewidion.  Yr  wyf  ynmeddwl,  fy 
nghyfeiUioiíy  y  gallwn  wneyd  masnach  dda  iawn»  ond  i  bí 
godi  ati ;  canys  y  mae  cy&mod  heddwch  yn  gyfamod  masnach. 
Yr  wyf  yn  meddwl  gwneyd  gwell  miMma^h  ^ii  y  ffordd  bon 
na  holl  gybyddion  y  byá  hwn.  Yr  wyf  yn  meddwl  gwneyd 
gwell  fortunemJi  Bothschilds,  ac  na*r  JEa9tIndim  Company^  ar 
holl  merehttntê  Uundain,  a  Liverpool,  a  Manchester,  a  Bif ; 
mingham;  le,  a'r  byd  i  gyd.  Gc^oniant!  **Gwéll  ywei 
marsiandiaeth  hi  na  marsiandiaeth  o  arian,  a*i  chynyicb  lu 
sydd  well  nag  aur  coeth.  Gwertbfawrocach  yw  hi  na  gemau: 
a'r  holl  bethau  dymunol  nid  ydynt  gyjffclyb  iddi.  Ilir-hOOT 
sydd  yn  ei  llaw  ddeheu  hi ;  ac  yn  ei  llaw  aswy  y  mae  cyfoe» 
a  gogoniant.  YÀ  ífyrdd  hi  sydd  ffyrdd  hyfrj-dwch,  ai  Wl 
Iwybrau  hi  ydynt  heddwch.    Pren  y  byiivjd  yw  hi  i'r  neb» 


Digitízed  by  Coogle 


1>UW  YK  HEDDWCH 


249 


ymaflo  yndcli:  a  gwyn  ei  fyd  a  ddalio  ei  afiiel  ^ddilii." 
Mae  yn  well  na  marsumâiaeth  yr  Âipht,  ae  Ethiopia,  y  ddwy 
índia»  a  hoU  gyfoeth  Pera.  **£lw  mawr  yw  duwioldeb. 
Dyma  j^famod  sydd  wedi  sefydlu  masnacli  rnwng  nefoedd  a 
daear,  Duw  a  dyn,  sydd  yn  fwy  gwertlifiiwr  na  hoU  fasuachau 
y  byd  yn  un. 

2.  Y  mac  yn  gyíamod  cyfeillgarwch.  Yr  ydyni  yn  seíyll 
yn  awr  ar  delerau  heddwch  â  Duw  y  nefoedd.  Mac  y  rhai 
oedd  ^ynt  yn  ddyeithriaid  a  dyfodiaid  wedi  eu  gwneyd  ''yn 
gyd-ddinasyddion  à'r  saint,  ae  yn  deulu  Duw;''  wedi  eu 
gwneuthur  yn  agos  trwy  waed  Crist.  Gelynion  wedi  eu 
gwneyd  yn  gyfeiUion,  a'r  rhai  oedd  hebDduw  yn  y  byd  wedi 
eu  derbyn  i  g^mundeb  y  nefoedd ;  yn  ctifeddion  y  dieymas 
diagywyddol,  a  barotowyd  er  seiliad  y  byd. 

3.  Y  mae  yn  gj^famod  cjTiorthwyoI.  Yr  ydym  yn  racddwl 
cynorthwyo  hyá  y  gallwn  gydag  achos  yr  Arglwydd,  yn  ol 
ein  medi'  a'n  grj^m;  eto  nid  yw  yn  wertli  siarad  am  dano, 
mewn  c>TOhariaeth  i'r  hyn  y  mae  Duw  wedi  addiíw  ci  wneyd 
i  ni.  Mac  Crist,  fy  nghyfeillion,  wedi  ymrwjmo  yn  y  cyf- 
amod  tragywyddol  i  fod  yn  gynortliwywr  i  ni  yn  ein  holl 
amgylchiadau  yn  y  byd.  I  gynortliwyo  yn  foreu  iawn,  i  fod 
wrth  law  yn  wastadol.  Mac  hyn  yn  wcrth  siarad  o*i  blogj^d 
yn  nghanol  cyfyngderau,  a  mil  a  niwy  o  ann<;liysuron. 
Diolch !  y  mae  wedi  addaw  bod  gyda  ui  bob  amser  byd  ddi^ 
wedd  y  byd. 

Yn  Bíwtf  gadewch  i  ni  wneyd  ychydig  o  gasgliadan  cyn 
dybenu. 

1.  Gwelwn  yr  egbirliad  pcrffeithiaf  o  drefn  acbub  dyn  dan 
y  cyfumod  ^nis.  ^lac  T}'W)"Sog  bcddwch  Avedi  dytbd  i'n 
gwlad  ar  farch  gwyn,  i  orcbfygu  trwy  nus,  nid  trwy  y  clcddyf, 
gan  alw  i  edifeirwch,  nid  i'r  lladdfa.  Y  titl  a  roddir  i  Dduw 
y  rhan  amlaf  yn  yr  Ilcn  Destamqiit  yw  "Arghvj^dd  y  llu- 
oedd;"  ond  yn  y  Testament  Newydd,  "Duw  yr  heddwch." 
Yr  oedd  y  cyfamod  gras  dan  yr  Hen  Destament  yn  y  tywj^ll- 
wch  i  fesur  ma>fT;  eithr  o  dan  y  Testament  Newydd  y  mae 
b\^yd  ac  anllygrcdigacth  wedi  eu  dwyn  yn  fwy  iV  goleuni. 
Cadw)^d  y  datguddiad  cyflawn  o  ras  hyd  ddyfodiad  yr  Ar- 
glwydd Icsu ;  yn  wir,  nis  gallesid  datguddio  gras  yn  gyíiawn 
ond  trwy  Grist.  Yr  oedd  yr  amlygiad  i'r  luddewon  fel  y 
aeren  foreu :  eithr  i  ni  yn  haul  canol  dydd,  yn  dysgleirio  yn 
ei  nerth.   Mae  ''baul  çyfiawnder  wedi  eodi"  i  ni.  Gwlith 


Digitized  by  Google 


250  DVW  TB  HBDDWCH. 

yboreu  oedd  gyda  hwy  ;  ond  y  mae  genjTn  ni  gawodydi 
pwysig»  ie,  gwlaw  gniaal,  digon  i  wlyohu  yr  holl  ddaear. 

2.  Gwelwn  anfeidroldcb  daioni  Duw  }ti  y  cyfaraod  tragy- 
wyddol.  Nyui  oodd  y  blaid  droseddodd,  nyni  hcfyd  oedd  y 
blaid  wanaf;  buascni  wedi  coUi  y  dydd  byth  yn  y  frwydr; 
aui  hyny  nyni  ddylasai  gwj^mpo,  a  dcisyf  licddwch  gyda 
brys.  Er  iiad  oedd  jjçeiiym  allu  i  dalu  traul  yr  heddwch,  eto 
ein  dyledswydd  oedd  ymbil  à'ii  Barnwr.  Nyui  hefyd  achos- 
odd  y  rhyfel,  a  ni  oedd  yn  rhwym  i'r  costaii.  Eto  y  mae 
Duw  yn  aufon  ei  Fab  i  fod  yn  iawn,  talu  yii  ein  lie,  ein 
rhyddhau  o  garchar,  o'i  anfeidrol  ras  a'i  druji^aredd  ei  hun. 
Mae  efe  yn  troi  iSv  drysordy  ei  hun,  ac  yn  talu  y  cwbl,  heb 
ofyn  dim  i  ni.  Felly  y  mae  y  priodoliaethau  dwyfol  yn  dys- 
gleirio  allan  gyda  llewyrch  sÃfeidrol  yn  eia  cymod  à'r  nef- ' 
oedd  trwy  farwolaeth  Crist 

3.  Prif  destim  syndod  y  nefoedd  yw  llwybr  y  cymod. 
Byddai  yn  rhjrfeddoa  dywed  fòd  y  norih  a'r  êtmth  poh$  wedí 
dyfod  at  en  gdydd,  neu  fod  y  ser  weái  ymgyniysgu  â'r  Uwchf 
neu  fod  angylion  y  gogoniant  wedi  eu  huno  ag  yudusgiaidy 
Ilawr;  ond  bod  Duw  tragywyddoldeb  wedi  ymddarostwng  i 
ynuiiio  iVn  natur  ni  sydd  hl  rhyfeddach.  Mae  anfeidrol  fwy 
o  hellder  rliwng  ein  natur  ni  a'r  Duwdod  nag  sydd  rhwng  y 
?wrí/i  a  r  sonth  polés,  ac  nag  sydd  rhwng  angylion  y  gogon- 
iant  ac  ymliLSgiaid  y  ddaear.  Eto  dyma  y  naturiaethau  pellaf 
wedi  dyfod  at  eu  gilydd.  Mae  nefoedd  a  daear,  Duw  a  dyn 
yu  ysgwyd  dwylaw  yn  y  djTi  Crist  lesu,  "y  dyn  a*r  Duwdod 
ynddo'n  trigo."    Yma  y  mae  y  gelyn  wedi  ei  adferyd  i  fiafr 

r  TIollalluog;  yma  y  mae  yr  heddwch  wedi  ei  seíydlu  am 
yth.  O  syndod!  Syned  y  nefoedd  uchod,  rhyfeddcd  y 
ddaear  isod,  uwch  ben  trefii  aÃifeidroI  y  cymod.  "  Canys  efe 
y w  ein  tangncfedd  ni,  yr  liwn  a  wnaetii  y  ddau  yn  un,  ac  a 
ddatododd  ganol-íur  y  gwahaniaeth  rhyngom  ni ;  ac  a  ddi- 
rymodd  trwy  ei  gaawd  e^hun  y  gelyniaeth,  sef  deddf  y  gor- 
chymynion  mewn  ordeiniadau,  fel  y  crcai  y  ddau  ynddo  ei 
hun  yn  \m  dyn  newydd,  gan  umeuthur  heddwch;  ao  fel  y 
cymodai  y  ddau  â  Duw  yn  un  ooxph,  trwy  y  groes»  wedi 
lladd  y  ff elyniaeth  tryr^di  hi«  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a  bre^ 
ethodd  dangnefedd  i  chwi  y  rhai  pell,  ac  iV  rhai  agps,* 
Eph.  ii.  14,  15,  16. 

4.  O  saint,  cymerwch  gysxir,  Fe  aliai  y  cyhoedda  y  diafol, 
uffern,  a'r  byd  ryfel  yn  eích  erbyn;  bygythiant  chwi  ag 


Digitized  by  Google 


DUW  YB.  HEDDWCH.  251 

amn,  ao  ag  ystonnydd  ercliyll;  eithr  y  mae  Duw  yn  Uefiira 
]ieddwch  i*w  bobl  ac  iV  saint,  am  hyny  nac  oâiwcn.  Solo» 
num  a  ofynodd  gynt,  breswylia  Duw  ar  y  ddaear?'' 
Owna,  ebe  loan.  Y  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a 
dri^odd  yn  ein  plith  ni  (ac  ni  a  welsom  ei  ogoniant  ef,  go- 
gradaot  megys  yr  unig-anedi^  oddiwrth  y  Tad)  yn  Ilawn  gras 
a  gwirionedd,"  loan  i.  14.  Mue  Duw,  fy  nghyfeillion,  mewn 
heddwch  à  ni  yn  Nghrist  lesu;  lie  bynag  y  cyfyd  rliyfel,  nid 
oes  rhyfel  i  p^yfodi  o'r  nefoedd  bytli  mwyach.  Yr  oedd  y 
delyn,  jn  mhlitli  yr  hynafiaid,  yn  arwydd  heddwch.  Mae 
genym  delyn  yr  efengyl  yn  chwareu  ar  eiii  cliistiau  bob  dydd 
3^  aíwi;  swn  heddwch  yd}^,  eaniadau  am  waed  j  groes. 
Liais  y  delyn,  nid  y  inaguci  yn  rhuo,  yr  ydym  yn  ei  glywed 
bellach.  Yr  ydym  wedi  hacddu  ein  gosod  yn  nod  i  holl 
fagnelau  y  nefoedd,  a'n  gyru  ar  cncil  tra2:ywyddol  i  dàn 
uffem;  ond  bendici^cdig  fyddo  cnw  Duw  byth,  liais  y  dcl}Ti 
yr  yd}in  yn  ei  glywed  yn  chwareu  yn  felus  ar  ein  clustiau; 
cenadwri  heddwch  i  bell  ac  agos.  Nid  oes  ond  heddwch  i 
fod  mwyach  rhwng  y  Baint  a*r  nefoedd.  Y  mae  Salem  yn 
arw}'ddo  heddwch,  ac  yn  Salem  y  mae  y  tabemacl,  yn  Salem 
y  mae  trig&  y  Goruchaf.  Mae  efe  yn  preswylio  yn  nheml 
heddwch,  ac  ni  âd  efe  ei  breswylfod  byth :  bydd  y  saint  yn 
cyfarfod  am  byth  yn  Salem,  dinas  heddwch.  Torwyd  ein 
heddwch  |;wreiddioI  yn  Eden,  eithr  sefydlwyd  heddwch  gwell 
ar  Gal&na.  CoUwyd  yr  heddwch  yn  Eden  trwy  bechod, 
emllwyd  ef  draehe&i  ar  Gal&ría  trwy  roi  iawn.  Gogoniant! 
Uaent  yn  dweyd  fod  yr  asgwm  a  dorwyd  yn  gryfiush  yn  y 
élwm  nag  oedd  cyn  ei  dori.  Betíi  bynag,  os  ydym  wedL  ein 
cymodi  à  Duw  yn  ngwaed  lesu  GKnst,  yr  ydym  yn  fwy  dyogd 
nag  erioed.  Diolch;  y  mae  hi  yn  gwella.  Yr  ydym  yn 
weU  yn  Nghrist  nag  yr  oeddym  yn  Adda  cyn  y  cwymp ;  mae 
ffliwy  o  sicrwydd  sefyll.  le,  y  mae  yma  berffaith  sicrwydd 
na  chawn  syrthio  byth  mwyach.  Y  mae  hwn  yn  heddwch 
cyfamod  tragywyddol,  heddwch  gwacd  Cyíi-yugwr  y  Tcs- 
tameut  Newydd;  mae  yu  rhy  ddrud  i'w  goUi, 

choUwyd  gwaed  y  groca, 
Erioed  am  ddim  i'r  11a wr ; 
Ddyoddefvryd  angau  loea 
Heb  ryw  ddy  Deniim  wkwt  : 

A  dyna  oedd  ei  amcan  ef, 

Ein  dwyn  o'r  byd  i  deyrnaa  nef." 

Chwychwi  y  bobl  annuwiol  sydd  yn  fy  ngwrando,  cofiwch 
oad  yw  yr  heddwch  hwn  ddim  yn  p^rthyn  i  ohwi;  nid  oes 


Digitizeò  by  Google 


252 


DUW  TB  HEDDWCH. 


genych  hawl  iddo.  "Nid  oes  heddwch,  medd  ff  Nuw,  i*r 
annuwiol,"  ac  ni  bydd  heddwch  ychwaith;  dim  ond  meUditlL 

a  di^ofaint  yn  oes  oesoedd.  O  diangfa,  diangfa!  Yr  ydycli 
chwi  licb  8anteiddrw}'dd,  nc  y  mae  yn  anmliosibl  Tr  ansant- 
aidd  tbd  muwu  lieddwcli  â  r  Duw  santaidd.  Mae  heddwch 
Duw  bob  amscr  yn  acbosi  rbyiel  à  pbeebod.  Y  rliai  sydd 
mewn  beddwch  à'u  pechodau  sydd  mewn  rhyfel  â'u  Barnwr. 
Nid  marw  i  dawelu  eich  cydwybodau  yn  unig  a  wnacth  yr 
Argl\\ydd  lesu,  ond  hefyd  i  godi  eich  eneidiau  i  fucliedd 
ncwydd  o  g\•íia^yuder.  Nid  yn  unig  eich  rhyddhau  oddiwrth 
ganlyniadau  tragywyddol  eich  pechodau,  ond  hefyd  oddi'WTtli 
eu  barghvyddiaeth  'a'ii  llygredigaeth.  Os  nad  yw  "gwaed 
lesu  Grist  yn  cieli  glanhau,"  nid  oes  genych  "hcddwch  tua^ 
at  Dduw,"  cithr  rhyfel  eyson  jii  ci  erbyn  ef.  Mae  yr  Ar- 
^wydd  o  angenrheidrwydd  yn  cyhoeddi  rhyfel  yn  eich  erbyn 
chwithau  hefyd :  y  mae  yn  hogi  ei  gleddyf  dysglaer  yn  barod 
i*ch  cy&ifod.  Fe  aliai  fod  Duw  yn  gwarchae  dy  ddiíias  yr 
awr  hon»  a  thithau  yn  dawél  o  fewn,  heb  ystjiied  fod  un 
perygl  o  dy  g\\Tnpas.  Nid  yw  iatteries  y  gelyn  yn  rhuo  o 
flaen  y  ddinas  fe  aliai,  eto  y  mae  efe  yn  gweithio  yn  ddystaw 
o  dani,  i'r  dyben  o'i  (diwyth.u  i  fpT  yn  gandckyll  ar  nowaith. 
Fe  aliai,  bechadur,  nad  yw  magneW  yr  Hollalluog  yn  rhiiD 
yn  dy  erbyn  heddy  w»  eto  y  mae  efe  yn  gweithio  yn  ddystaw 
o  danat^  a  bydd  dy  gwymp  o*r  diwedd  yn  ofiiadwy  o  fowr. 
Becbaduriaid,  ^^cym^er  chwi  à  Duw.*'  Teymwialen  heddr 
wch  sydd  yn  estynedig  yma  heddyw,  ac  nid  y  deddyf  niw* 
^diol,  ao  axíkn  angeuol  rhyfél.  Teflwch  i  lawr  ar&u  gwrtb- 
ryfel,  a  phlygwch  yn  ostyngedig  ger  bron  Duw  yr  heddwch; 
yr  ydych  yn  sicr  o  gael  trugaredd,  er  maint  eich  htíaii; 
eitlu-  os  na  phlygwch  yn  nydd  ji^ras  ger  brou  Duw  yr  hedd- 
wch, bydd  rhaid  eich  (iryllio  fel  llestri  pridd  o  dan  draed  Dw^ 
digofiis.  O  bechaduriaid,  gadcwch  i  mi  erfyn  unwaith  cto 
*'dros  Grist,  cynnoder  chwi  à  Duw.*' 

Y  mae  rhai  o  honoch  wedi  derbyn  y  cyraod  trwy  wacd  J 
cyfamod  tragyvyyddol ;  bendithiwch  y  nefoedd  am  hy^V»  • 
gwnewch  eich  goreu  i'w  ddangos  a'i  egluro  i*r  byd.  Diolch 
am  heddwch  wedi  ei  sefydlu  ar  dir  da,  ar  seiliau  na  fydd  p 
siglo  byth.  Miie  cyfamod,  marwolaeth,  gwaed,  tcstamcnt, 
llwon,  ac  addewidiou  yr  Arglwydd  lesu  yn  golofnau  cedym 
yn  dal  yr  heddwch  yn  ddisigl.  Gogoniant,  dyma  le  "i  bech- 
adur wneyd  ei  nyth."  "Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  Os 
geliwch  ddyddimu  fy  nghyfamod  â'r  dydd,  a*m  cy&mod  â'r 


Digitized  by  Google 


mw  TB  HBBDWCH 


253 


noty  ac  na  byddo  dydd  na  nos  yn  eu  hamscr;  yna  y  dyddimir 
fy  nghyfiunod  à  Dafydd  fv  ngwas,"  Jer.  xxxiii.  20,  21. 
Ú^ch  yn  y  blaen;  pwy  o  nonocli  ali  atai  iddi  ddyfod  yn 
ddydd,  neu  yn  nos?  pw^  ali  dxoi  y  dydd  yn  nosi  a'r  nos  yn 
à/àjàà?  Oferedd  yw  siarad;  y  mae  hyn  yn  aninhosibl.  Y 
mae  yr  nn  mor  amnhosibl  dyddimu  y  cyfamod  rhwng  Duw 
a'r  credadyn  gwaaaf  o  &wn  y  miixiau  hyn.  Y  Nefoedd  a'ch 
cynorthwy  o  i  blygu  i  ddetau  heddwcb  yn  nydd  gras.  Amen. 


Digiiizea  by  Google 


2ê4t 


PBEGETH  XI. 

PBB8BX0LBEB  O&ASOIi  DUW  YK 

**Ao  mw  y  Minas  0*r  dydá  hwmr  allan  fydd,  Tr  Arglwydd  sydd  ynO| 

Siee.  zl?iu. 

T  UÀX  7  cyd-destimatt  jn  cynwys  desgrifiad  |odidog^  «e 
ardderchog  o'r  ddinas  weledigaethol;  eithr  ei  phnf  ogoniant 

yw  ei  kenw;  **  Ac  enw  y  ddinas  o'r  dydd  hwnw  allan  fydd, 
Yr  Arglwjxld  sydd  yno."  Addewid  yw  y  gciriau  o  bresen- 
oldcb  grasol  yr  Arglwydd  gyda  i  eglwys.  Mae  prescuoldeb 
Duw  }Ti  ddeubiyg ;  scf  yn  gyffredinol  yn  mliob  lie,  ac  jn 
ncillduol  gyda'i  eglwys.  Duw  yn  mhob  man,  a  Duw  g>'da'i 
bobl.  Mae  prcsenoldeb  cyffredinol  yr  iVrglwydd  yn  angen- 
rheidrwydd  natur ;  cauys  y  mae  yn  rhaid,  os  oes  Duw  }n 
bod,  €Í  fod  yn  mhob  man.  Mae  ei  bresenoldeb  neillduol  yn 
yr  eglwys  yn  unig^  yn  ras  ac  ewyllys  da.  Mae  ei  bresenol- 
deb cyftrcdinol  gyda  phawb  yn  mhob  man,  y  da  a'r  drwg 
hcfyd:  a  chyda  phob  creadur,  ar  for,  tir,  awyr,  nefoedd, 
dacar,  ac  uifem.  Benditb.  Tr  eglwys  yn  unig  yw  ei  bresen- 
oldeb grasol.  I'r  eglwys  yn  unig  y  mae  yr  addewid  o  hp, 
ac  i'r  eglwys  yn  unig  y  rhoddwyd  Yxyn,  yn  mhob  oes  ot  byd. 
"Ac  enw  y  adinas  o'r  dydd  hwnw  allan  fydd,  Yr  Arglwydd 
sydd  yno«"  Gwelodd  loan  yr  Arglwydd  lesu  ''ynrhodio 
yn  ngbanol  y  saith  canwyllbren  aur;  ac  yn  nghanol  y  saità 
gaawyllbren  un  tebyg  i  Fab  j  dyn»  wedi  ymwiego  â  gwii^g 
laes  hyd  ei  draed,  ac  wedi  ymwregysu  yn  nghyl<£  ei  fronau 
à  gwregys  anr,"  Dat.  i.  13.  Yr  eglwy  s  yw  ei  breswylfod 
<mon  a  neiDdiíol  ef  ar  y  ddaear.  Dyma  y  lie  y  mae  yn  caru 
rnodio;  ynddi  hi  y  mae  pieoêure  graundê  a  rayal  wath  J 
Brenin  Alpha.  Os  ydych  am  gyfaúrfod  â^r  bremn,  a  siaita 
ag  ef,  deuweh  i  mewn  i*r  ddinas;  canys  o'i  mewn  hi  ac  o'i 
chwmpas  y  mae  y  rhodfeydd. 

Yn  gymaint  a  bod  yr  eglwys  li)  d  yn  hyn  mewn  sefyllft 
ddeubiyg,  sef  yn  íihvriaetlius  ac  yn  orfoleddus;  y  maeyr 
Arglwydd  lesu  yn  gweinyddu  y  presenoldeb  grasol  hvm  yn 
ddeubiyg,  er  cyfarfod  à  phob  seíyllfa  perth}Tiol  i'r  eglwys. 
Mae  efe  yn  mhlith  y  gwaredigion  fry,  yTi  nghanol  cauiadau 
gwresog  y  nefoedd ;  ac  ar  yr  un  pryd  yn  mysg  y  llu  ag  sydd 
yn  ymladd  ar  y  maes  gwacdlyd.  Bendigedig,  y  mae  Cadben 
mawr  ein  hiachawdwriaeth  yn  nghanol  ei  fyddinoedd  yu  nydd 
y  frwydr.   Mae  efe  yn  bresenol  mewn  gogoniant  ac 


Digitized  by  Google 


PBESEJíOJLDEB  DUW  YK  YB  EGLWYS. 


boMiiol  mewn  gras  ar  yr  un  pryd.  Presmt  in  glonj^  ou 
frmiU  in  mêrcy  aUo,  Gogoniant !  Tn  bresen^d  yn  y  nef, 
jn  bmenol  ar  ▼  ddaear;  yn  bresenol  yn  nghanol  y  caniadau 
fiy,  yn  tareseiKd  yn  nghanol  y  ty  wáUt  dagrau  ar  y  Uawr ;  yn 
lifeBenol  yn  yr  ystormydd  cryfion,  ac  yn  bresenol  yn  yr 
hafan  ddymunol.  Mae  yn  bresenol  yn  mhob  man  lie  y 
byddoch  chwithau.  "Wele,  yr  ydwyf  fi  gyda  ckwi  bob 
amser  hyd  ddiwcdd  y  byd,"  Mat.  xxviii.  20. 

Ei  holl-bresenoldeb  yw  enaid  yr  holl  gi*eadigaeth ;  felly  y 
mae  ei  bresenoldeb  grasol  yn  enaid  y  greadigaeth  new  ydd. 
Yn  ei  holl-bresenoldeb  y  mae  pawb  a  phob  peth  yn  byw,  yn 
symud,  a  bod,  yn  naturiol ;  ac  yn  ei  bresenoldeb  grasol  yr 
ydym  yn  byw,  yn  symud,  a  bod,  yn  ysbrydol.  Fel  y  mae  y 
pysgod  yn  byw  yn  y  dwfr,  ac  adar  yn  byw  mcvvTi  aw}T,  felly 
mae  pawb  yn  bodoli  yu  lioll-bresenoldeb  Duw;  rhesyiuolion 
ac  aíresymolion,  bywydolion  ac  anfywydolion,  saint  a  pbech- 
aduriaid.  Eithr  y  creadur  newydd  yn  unig  sydd  yn  byw, 
yn  spaxyà^  a  bod,  yn  ei  bresenoldeb  grasol.  Holl-bresenoldeb 
sydd  yn  cynal  ein  bod  naturiol,  presenoldeb  grasol  sydd  yn 
oynal  ein  bod  ysbrydol.  Mae  hoU-bresenoldeb  yn  Uanw  pob 
num.  Fresenoldeb  cynortbwyol  sydd  yn  llanw  yr  hoU  fyd- 
oedd,  presenoldeb  dialeddol  sydd  yn  Uanwnffem,  presenoloeb 
dedwyddol  sydd  yn  llanw  y  nefoedd,  presenoldeb  grasol,  tru- 
garog,  a  chynorthwyol  sycUl  yn  llanw  yr  eglwys  ar  y  ddaear. 
Mae  yn  amíwg,  fy  ngliyfeillion,  fbd  y  fath  beth  a  phresenol- 
deb  yr  Arglwyda  ^yàsL*i  eglwys  yn  y  byd,  a  cbyda  phob 
aehd  o  honi  yn  bersonol. 

1.  Gwelwn  fod  yr  Arglwydd  ei  hun  yn  bysbysu  byn: 
**Eiiw  y  ddinas  o'r  dydd  hwnw  allan  fydd,  Yr  Arglwydd 
sydd  yno."  **Eitbr  ti,  Israel,  fy  ngwas  ydwyt  ti,  Jacob,  yr 
hwn  a  etbolais,  had  Abraham,  fy  anwylyd.  Ti,  yr  bwn  a 
gjnnerais  o  eitbafoedd  y  díiuLíu  ,  ac  y'th  clwais  oddiwrtb  ei 
phendefigion,  ac  y  dywedais  wrtliyt,  Fy  ngwas  wyt  ti; 
dewisais  di,  ac  ni'th  wrthodais.  Nac  ofna;  canys  yr  ydwyf 
fi  gyda  thi :  na  Iwfrba,  canys  myfi  yw  dy  Dduw :  cadamliaf 
di,  cynorthwyaf  di  hefyd,  a  cbynaliaf  di  à  deheulaw  íy  ngbyf- 
iawndcr,"  Esay  xli.  8,  9,  10. 

2.  Y  mae  y  saint  yn  mhob  oes  wedi  cydnabod  presenoldeb 
Duw  gyda  hwynt,  ac  wedi  priodoli  eu  pethau  mawrion  i 
hyny.  Yr  oedd  yr  Arghvydd  gyda'r  freniniaeth  a  ordein- 
iodd  ac  a  roddodd  i'w  was  Dafydd,  ac  mewn  modd  ncillduol 
yn  ei  bamddi%n;  ac  yr  oedd  y  bobl  befyd  yn  cydnabod 


Digitizeò  by  Google 


I 


2Ô6  PB£S£XOLD£B  GBASOL  DUW 

presenoldeb  Duw  g}  da*!  osodiad,  ao  yn  priodoli  y  Vtwjià 
iddo  ef.  **Y  mae  Arglwydd  y  Uuocdd  ^da,  ni;  amddiffynfa 
i  ni  yw  Duw  Jacob,'*  Sal.  xlvi.  11.  ''Ac  ofer  ddynion,  sef 
mcibion  y  lall,  a  vingasp^lasant  ato  cf,  ac  a  ymrradarniiasaiit 
yn  crb}ii  Rehoboani  mab  Soloinon,  pan  oedd  Kehoboara  yn 
Ikcbp^cn,  ac  yn  wan  ei  galon,  ac  ni  aliai  ymg-adarnhau  yn  eu 
herbMi  hwvnt.  Ac  vn  awr  yr  vdvch  cliwi  yn  meddwl  ym- 
gadarnhau  yii  erbyn  breniniacth  yr  Arglwydd  yr  hon  sydd 
jmllaw  mcibion  Datydd;  ac  yr  ydych  yn  dyrfa  fawr,  a  chyda 
chwi  y  mae  y  lloi  aur  a  Avnaeth  Jeroboam  yn  dduwiau  chwi. 
Ninau,  yr  Arjj^lwydd  yw  ein  Duw  ni,  ac  nis  jT^^rthodasom  cf. 
Ao  wele  Duw  sydd  ben  gyda  ni,  a'i  offeiriaid  cf  a*^  udj^m 
soniarus  i  udganu  yn  eich  erb}Ti  cbwi.  O  feibion  Israel, 
nac  ymleddwch  yn  crb\Ti  Arglwydd  Dduw  eich  tadau,  canja 
ni  Iwyddwch  chwi,"  2  Cron.  ziii.  7,  B,  10. 

3.  Y  mae  yr  addewidion  yn  cjmwys  prcsenoldeb  gnaol 
Duw,  ac  yn  addaw  hyny  fel  y  prif  ddaioni  i'r  eglwys.  Oi 
bydd  Duw  gyda  chwi,  fy  nghyfeillion,  ni  waeth  pwy  íyddo 
yn  eich  crbyn.  Chwi  ewch  trwy  ddwfr  a  thân,  chwi  orch- 
fy  gwch  bob  diafol  a  ddaw  yn  eich  fibrdd,  a  cbwi  Bclwch  yn  J 
diwedd  yn  "fwy  na  choncwerwyr/*  "wcdi  gorphen  pob 
peth."  **  Pan  elych  trwy  y  dy&oedd,  myfi  a  fyââaf  gyds  thi; 
a  ihnyy  yr  afonydd,  fel  na  Hfeuit  drosot:  pan  rodiech  trwy 
y  tàn,  ni*th  losgir;  ao  ni  enyn  y  filam  amat.  Canysmyfi 
yw  yr  Arglwydd  dy  Dduw»  Sant  Israel  dy  Waredydd,"  Esay 
zliii.  2,  3. 

4.  Ymae  presenoldeb  grasol  Duw  wcdi  bod  yn  brif  brcfiad 

y  saint  yn  mhob  oes.  Yr  oedd  Jacob  }ti  ddyn  profedig- 
acthus  y  rhau  íVnychaf ;  yr  ydoedd  mcwn  sefyllfa  brofcdig- 
aethus  iawn  yn  niyned  i  Haran,  pan  yn  goríbd  cysgu  allan 
a  charn  o  geryg  o  dan  ei  ben.  Ond  teimlodd  bresenokleb 
grasol  yr  Arprlwydd  mewn  modd  neillduol  iawn  yn  g^rneyd 
yr  holl  golledion  i  fyny,  íe,  deng  mil  o  weithiau  yu  f>vy. 
*'Ac  efe  a  freuddwydiodd :  ac  wele  ysjjol  vn  sefyll  ar  y  ddaear, 
a'i  phen  yn  cyrhaeddyd  i'r  nofoedd:  ac  wele,  angylion  Duw 
yn  drinjío  ae  vn  dis<çyn  ar  hyd-ddi.  Ac  wolv  yr  Aríílw}*dd 
yn  sefyll  arni:  ae  ef(^  a  ddywedodd,  Myíi  yw  Aii,nwyaa 
Dduw  Abraham  dy  dad,  a  Duw  Isaac;  y  tir  yr  wyt  ti 
gorwedd  amo,  i  ti  y  rhoddaf  ef,  ac  i*th  had.  Ac  wele  íi 
gyda  thi ;  a  mi  a' th  gadwaf  pa  le  bynag  yr  elych,  ac  a'th 
ddygaf  drachefn  i'r  wlad  hon:  o  herwydd  ni'th  adawaf  hyd 
oní  wnelwyf  yr  hyn  a  leferais  wrthyt,"  Gen.  xxyiiL  13, 15. 


Digitized  by  Google 


T|r  T&  X0I.WT8, 


357 


Yr  oedd  ei  dad  yn  gwgu  arno,  ond  y  mae  Duw  ei  dad  yn 
gwenu  amo.  Taflwyd  Joseph  i'r  pydew  gan  ei  úodyr,  ac  i'r 
carchar  gan  ei  feistr ;  ond  ^  yr  oedd  Duw  gydag  ef»' '  Act.  vii.  8. 
Nidoedd  Abram,  pan  to  gadael  swlad  ei  enedigaeth,  yn 
gwybodi  ba  le  yr  ydoedd  yn  myued;  eithr  fe  wyddai  gyda 
phwy  yr  oedd  yn  myned.  Gadawodd  y  cwbl  orchymya 
Duw;  eithr  cafodd  yn  Nuw  fwj  fil  o  weithiau  nag  a  adaw- 
oddar  ol.  "Nac  ofiia.  Abram  (ebe  yr  Arglwydd),  m}'fi  yw 
dy  darían,  dy  wobr  mawr  iawn,"  Gen.  xv.  1.  Yr  oedd  pres- 
cnoldeb  g^asol  Duw  gyda  Moses  a  plilant  Israel  yn  eu  taith 
trwy  }T  aoialwch,  mewn  arwyddiun  gweledig  ac  amlwg. 
Ymddangosodd  yr  Arglwydd  i  Moses  mewTi  perth  yn  Uosgi, 
er  ei  barotoi  at  y  gwaith.  *'Ac  angel  yr  Arglwydd  a  ym- 
ddangosodd iddo  mewn  filam  dân  o  ganol  pertli :  ao  efe  a 
edrychodd,  ac  wele  y  berth  yn  llosgi  yn  dàu,  a'r  berth  licb 
ei  diia.  A  dy wedodd  Moses,  Mi  a  droal"  yn  awr,  ac  a  edrycliaf 
ar  y  weledigaeth  lawr  hon,  paham  nad  yw  y  berth  wedi 
llosgi?  Pan  welodd  yr  Arglwydd  ei  íbd  yn  troi  i  edr  \  eh, 
Duw  a  alwodd  amo  o  ganol  y  berth,  ac  a  ddy wedodd,  Moses, 
Moses;  a  dywedodd  yntau,  Wele  fi.  Ac  efe  a  ddy wedodd. 
Na  nesà  yma,  dyosg  dy  esgidiau  oddiam  dy  dracd ;  o  herwydd 
y  lie  yr  wyt  ti  yn  sefyll  arno  sydd  ddacar  santaidd.  Ac  efe  a 
ddywedodd,  Myfi  yw  Duw  dy  dad,  Duw  Abraham,  Duw 
Isaac,  Duw  Jacob.  A  Moses  a  guddiodd  ei  wyneb,  oblegyd 
ofiii  yr  ydoedd  edirch  ar  Dduw,''  £x.  iii.  2 — 6. 

Bu  Duw  gydag  Israel  trwy  holl  daith  yr  anialwcb,  mewn 
oolofii  niwl  a  cholofii  dàn.  '*A'r  Arglwydd  oedd  yn  myned 
o'tt  blaen  y  dydd,  mewn  colofii  niwl,  i*w  harwain  ar  y  fPordd; 
a'r  nos  mewn  oolofii  o  dân,  i  oleuo  iddvnt:  fel  y  gallent 
fyned  ddydd  a  nos.  Ni  thynodd  efe  ymaim  y  golofia  niwl  y 
dydd,  na'r  golofii  dân  y  nos  o  flaen  y  bobl,"  Bx.,  xiii.  21 — ^22. 
Anyeiniodd  hwynt  trwy  y  môr  coch,  a'r  holl  anialwcb,  i  wlad 
yr  addewid.  Tresenoldeb  grasol  Duw  oedd  yu  cadw  Dafydd 
rhag  anobaith,  pan  yn  cael  ei  erlid  fel  petris  ar  y  myu}  dd- 
oedd,  1  Sam.  xxvi.  20.  Y  rheswm  am  ei  ddiangfa  rhag  y 
fagl,  a  rhag  yr  helwyr  medrus,  oedd  fod  Duw  gydag  ef,  i'w 
gadw,  ei  gyfarwyddo,  a'i  achub.  Tadwyd  Jercmiah  i'r 
daeardy;  eithr  yi*  oedd  Duw  gydag  ef,  ac  a^i  gwaredodJ 
•"Yna  y  brenin  Sedeciah  a  anfonodd,  ac  a*i  cymerodd  ef 
allan:  a'r  brenin  a  ofynodd  iddo  yn  gyfrinachol  yn  ei  dy  ei 
hun,  ac  a  ddywedodd,  A  oes  gair  oddiwrth  yr  Arglwydd? 
A  dywedodd  Jeremiah,  Oes;  canys  tydi  ((  b  efe)  a  roddir  y^ 

w 


Digiiizea  by  Google 


258 


pBXssirouon  GUBor  bttw 


Qaw  brenin  Babilon,"  Jer.  zzxtL  17«  Mae  yn  debygol  mai 
yn  y  eardiardy  y  buasai  yn  marw,  ond  fel  yr  oedd  y  Duw 
mawr  yn  gweithio  ei  ffordd  oddiyno.  Y  mae  Duw,  cbwi 
welwon,  fljàíJi  bobl,  pan  fel  petiiaod  yn  fiPoi  yn  y  mynyddau, 
a  ehyda  liwynt  yn  y  dom  yn  y  caicluurabâ;  b^digedig«  y  mae 
gyda  hwynt  yn  mhob  man.  Fe  fynai  Daniel  weddio,  er  hi 
pawb  yn  ei  erbyn,  ac  er  iddo  gaã  ei  r>vygo  yn  Uaprau  gaa 
fewodam  byny;  ymlynai  wrth  yr  Ai^lwydd  mewn  dyled* 
flwyddau,  yn  ngbanol  y  peryglon  mwyaf,  ac  y  mae  Duv 
Daniel  yn  glynn  wrtbo  yntau  mewn  trugareddan,  i'wgadw  ac 
iV  waredu.  Bw  riwyd  ef  i  ffau  y  Uewod.  "A  ddyfethwydeff' 
Naddo;  yr  oedd  eu  safuau  wedi  cu  liiwymo:  yr  oedd  yr 
Arglwydd  wedi  rhoddi  muzzlcs  arnynt.  " '  Fy  Nuw  a  anfon- 
odd  ei  angel,  ac  a  gauodd  safnau  y  llewod,  fel  na  Avuaethaut 
i  mi  niwed:  o  herw^^dd  pui-edd  a  gaed  ynof  ger  ci  fron  ef; 
ac  hefyd  ni  wnaetlium  niwed  o' th  íiaen  dithau,  freuin,'  Dan. 
vi.  22.  O  frenin,  y  mae  y  llewod  mawr  yn  p^orwedd  am 
draws  en  p^ilydd,  fel  wyn  bach  ;  mewn  ufudd-dod  i'm  Duw  i, 
a'u  Harglwydd  hwythau.  Efe  a  roddodd  orch\Tn}Ti  iddpt, 
^an  ddy  wedyd,  *  Na  chylfyrddwch  a'm  rhai  eneiniog,  ac  na 
ddrygwch  fy  mhrophwydi,'  Sal.  ev.  15.  Ac  y  maent  wedi 
cadw  y  gorehym}ni  yn  ddifai;  maent  yn  ber&iih  ddiniwed." 

Dyw^wyd  wrth  y  tri  llanc,  os  na  wnaent  ymgxymu  i'r 
ddelw,  y  caent  eu  llosgi  yn  fy w ;  eithr  penderfynasant  gymeryd 
eu  llosgi,  yn  bytracb  na  phlygu  i  un  duw  ond  Duw  Israel 
**  Wel,  cbwi  gewcb  eicb  llosgi  yn  nlw,  ob  na  phlygwch  chwi 
Vr  ddelw.  Peidiwcb  a  bod  yn  rby  sícr,  cymerwcb  bwylL" 
**  Wele,  y  mae  ein  Duw  ni,  yr  hwn  yr  ydym  yn  ei  addoli,  yn 
àbl  i*n  gwared  ni  aUan  o'r  £Pwm  danllyd  boeth:  ac  efe  a'n 
gwared  ni  o^tb  law  di,  O  frenin.  Ac  onide  bydded  hysl^  i 
ti,  fir^iin,  na  adâolwn  dy  dduwiau,  ac  nad  ymgiy  mwn  i'1^ 
ddelw  aur  a  gyfodaist,"  Dan.  iíL.  17,  18.  Bwriwyd  bwynt  i 
mewn  i  ganol  y  flPwm,  yr  hon  oedd  wedi  ei  tliwjTuno  flaiA 
boetliacli  iiag  arferol,  eithr  ni  losgw^d  blewyn  o'u  penau» 
Llosi^wyd  eu  gelynion  wrth  gcisio  eu  llosgi  hwynt;  yr  oedd 
genau  y  ífwm  yn  rhy  hoeth  heb  Dduw,  ond  gyda  Duw  yr 
oedd  c(mol  y  ffwm  yn  d)  inherus.  Mae  y  tri  w^r  wedi  myned 
yn  bedwar;  y  tri  rh>y)TU  yn  bedwar  rhyddion;  }ti  11c  tri  wedi 
eu  llosgi  yn  ulw,  dacw  bedwar  yn  fyw  ac  yn  iach  }ti  rhodio 
yn  nghanol  y  tàn.  Onid  tri  wyr  a  fwriasom  i  ganol  y  tan 
yn  rhwym?  Wele  fi  yn  gweled  pedwar  gwyr  rhyddion  yn 
rbodio  yu  nghanol  y  tàn,  ac  nid  oes  niwed  amynt;  a  dull  y 


Digitized  by  Google 


^JH  XE  EGLWXS 


259 


pedwerydd  sydd  debyg  i  Fab  Duw/'  Gogoniaiitl  Yr  oedd 
yr  "Arglwydd  yno."  Llosgodd  y  tán  eu  rbwymau,  ond  nid 
ea  personan ;  le,  ni  losgodd  eu  diUad,  ac  nid  oeod  sawyr  y  tàn 
«mynt  Yr  oedd  y  pedwerydd  gyda  hwynt;  Creawdwr  a 
Lbwodraethwr  y  tàn  a'r  cwbL 

.  Nid  oes  gan  ddynion  fáwr  i  wneyd  drosoob  pan  yr  aiff  yn 

gyfyng  arnoch ;  eithr  os  bydd  gyda  chwi  Dduw,  chwi  wnewch 
yn  burion  hebdd>Tit.  Yr  oedd  dyuion  wcdi  gadael  yr  a2)oátol 
Paul,  pan  yn  sefyll  ei  brawf,  ac  yn  ci  gyfyngderau  m\Nyaf. 

Yn  fy  ateb  cyntaf  ni  safodd  neb  gyda  mi,  eithr  pawb  a'ni 
gadawsant:  eithr  yr  Arglwydd  a  safodd  gyda  mi,  ac  a'in 
nertlxodd,  fel  trwof  fi  y  byddai  y  pregethiad  yn  Ilawa  liysbys, 
ac  y  clywai  yr  holl  «^enedloedd :  a  mi  a  warodwyd  o  cnau  y 
Uew,"  2  Tim.  vii.  16,  17.  Nid  yu  unig  ni  che>vch  lielp  gau 
ddynion  yn  eich  cyfyngderau,  ond  bydd  dynion  fe  aliai  yn 
gwneyd  eu  goreu  i'ch  dinystrio;  ac  os  na  cheidw  Duw  chwi, 
byddwch  ym  ysglyfaeth  i  ddynion  yn  fynych.  "  Ya  cael  ein 
herlid"  gan  ddynion,  "ond  heb  ein  Uwyr  adael"  gan  Dduw; 
"yn  cael  ein  bwrw  i  lawr,  eithr  heb  ein  dyfetha.**  "Gran 
gylch-arwain  yn  y  corph  bob  amser  farweiddiad  yr  Arglwydd 
leeu,  fel  yr  eglurer  hjâcyá  fywyd  lesu  yn  ein  corph  ni.  Qtok 
wybod  y  bydd  i'r  hwn  a  g3rfododd  yr  Arglwydd  lesu,  ein 
ejtoài  ninau  hefyd  trwy  lesu,  a'n  gosod  ger  bron  gyda  chwi," 
%  Coar.  iv.  9.  Mae  yr  Arglwydd  yn  preswjlio  gy&*i  bobl  iV 
.  benditído.  "Yr  ^glwydd  sydd  yno"  x  fendithio,  pe  na 
Imddai  ond  dau  neu  &i;  íe,  pe  na  byddai  ond  un  dyn  duwiol. 
liae  efe  yn  addaw  bod  gydag  Isaac  yn  mhob  num  i'w  fendithio. 
"A'r  Arglwydd  a  ymddangosodd  iddo  y  noson  hono,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Myfi  yw  Duw  A))raham  dy  dad  di:  nac  ofna;  canys 
byddaf  gyda  thi,  ac  a' th  foudithiaf,  ac  a  luosogaf  dy  had  cr 
mwyn  Abraham  fy  ngwas,"  Gen.  xxyi.  24.  Mae  Dusv  Abra- 
ham yn  byw  yn  g3'son  yn  y  ddinas,  fel  y  galioch  ddyfod  ato 
bob  amser:  "Yr  Arglwydd  sydd  yno." 

1.  Y  mae  "yr  Arglwydd  yno'*  yn  barod  i  wrando  cich 
gweddiau.  Nid  "yno"  fel  Edrychydd  yn  unig,  eithr  "yno" 
fel  Cynorthwyj^dd  hefyd.  Mae  yn  wrandawr  p^weddi,  y  mae 
yn  derbyn  deisebau,  ac  yn  siarad  â'r  gvvaelaf  o  r  dinasyddion. 
Mae  efe  i/no  yn  wastad  i  wrando  dy  gri,  a  dy  gynorthwyo  yn 
dy  holl  gyfjrngderau.  Bendigedigl  "Pa  genedl  mor  fawr 
a*r  hon  y  mae  Duw  iddi  yn  nesàu  ati,  fel  yr  Arglwydd  ein 
Duw  ni,  yn  mhob  dim  a'r  y  galwom  amo?*'  Deut.  iv.  7.  Mae 
yr  Arglwydd  yn  y  ddinas  i  wrando  eich  peiin^nau^  ao  i 


Digiiizea  by  Google 


260 


PHESSKOLDEB  OBA.80L  BITW 


edrych  ar  ol  cicli  hoU  amgylcbiadau  tymliorol,  ysbrydol,  a 
thragywyddol.  A  oes  gyda  chwi  rywbeth,  fy  ngbyfeiUion, 
ag  eisíau  rhoddi  o'i  flaen?  Deuwch  yn  j  blaen  bob  dydd,  ie, 
dengwaiih  yn  y  dydd,  oe  mynwcb  bhwi;  mae  efe  yn  ncr  o 
fod  gartref  yn  y  ddinas;  oblegyd  "enw  y  ddinas  o*r  dydd 
liwnw  allan  fydd,  Yr  Argl wydd  si/dd  yno."  Mae  yn  anbawdd 
iawn  i  ddyn  ua^  i  gael  ffordd  at  freninoedd  y  ddaear ;  ac  7 
maent  o  gartref  yn  íynych  yn  j  balis,  y  masquerades,  y  &tt^ 
Jights,  a  pbob  melldith ;  yn  ddibris  am  g\Tp]i  ac  eneidiau  y 
dinasyddion.  Ond  y  mae  ein  Duw  ni  yn  wastad  gartref  yn 
y  ddinas.  Dyma  lie  y  mae  ei  fusnes  ef,  fel  Duw  triigarog 
agrasol;  mae  yn  wastad  yn  eistedd  ar  orseddíainc  y  gras; 
wedi  "ymdd>Tcliafu  i  dosturio,  i  godi  y  tlawd  o'r  Uwch,  a'r 
angenus  o'r  domen."  "Ac  am  liyny  y  dysg^vyl  yr  Arghv}dd 
i  drugarhau  wrthych,  íe,  am  hyny  yr  ymddyrchafa  i  dosturio 
wrthycli;  canys  Duw  cyfiawnder  y^w  yr  Argl  wydd:  gwjTi  eu 
byd  y  rhai  oU  a  ddysgwyliant  wrtho.  Canys  y  bobl  a  drig 
yn  Sion  o  fewn  J  crusalem :  gan  wylo  nid  wyli ;  gan  drugar- 
bau  efe  a  drugarha  wrthj-t ;  wTth  lef  d y  waedd,  pan  ei  clywo, 
efe  a'tb  ateb  di Esay  xxx.  18,  19.  byn  yw  yr  byfder 
sydd  genym  tuag  ato  ef,  ei  fod  ef  yn  ein  gwrando  ni,  os 
gofynwn  ddim  yn  ol  ei  ewyllys  ef,"  1  loan  v,  14. 

2,  Y  mae  yr  "Arglwydd  yno"  i  ddarpar  ac  arolygu  pob 
angenrheidiau.   Mae  efe  yn  eadw  gwyliad>vriaeth  fanwl  ar 
boU  angenion  y  dinasyddion.    Efe  sydd  yn  gofalu  am  y 
tiawd,  y  cyatadoiedig,  yr.  ben,  a'r  metbedig,  yn  eu  boU  angen- 
ion preaenol  a  dyfodoí.    Cerddwch  ato,  íy  ngbyfeillion,  mae 
digon  i  gael;  ac  nid  byoiy  yn  unig,  y  mae  pob  parodrwrdd 
hefyd  i  gyfranu.    "Tad  y  trugareddau"  yw  Llywydd  y 
ddinas.   Mae  exehêquer  Llywydd  y  ddinas  yn  Ilawn;  ac  nid 
yn  unig  y  mae  yn  Ilawn,  ond  befyd  hi  fj/dd  yn  Ilawn  pan  y 
byddo  holl  frcninocdd  y  ddaear  wcdi  myncd  yn  Jankn^ts, 
O  diolch!  y  mae  ganddo  ddigon  o  "boríoydd  gwelltog"  i'w 
ddefaid  pan  y  mae  y  ddaear  yn  líosgi :  ni  bydd  cisiau  amynt 
*'Ti  a  arlwyi  ford  ger  ein  bron  yTi  ng%vydd  ein  gwrthw}Tieb- 
wyr."  Os  nad  yw  yn  bosibl  cael  angenrheidiau  niewn  llwybr 
cyfiredin,  fe  fynir,  ac  fe'u  danfonir  trwy  Iwybrau  annghyff- 
redin.    Daníbnodd  yr  Arglwydd  cyn  hyn  fará  a  cbi^í  ddwy 
Avaith  yTi  y  d^^dd,  yTi  mhig  y  gi<:çiran  i  Elias  y  propli\n'd. 
Yr  oedd  yn  ddigon  rhyfedd,  onid  oedd,  a*r  cigfrain  inor 
ehwanog  i  gig  eu  hunain,  i*r  ben  bropbwyd  gael  tamaidi 
Mae  yn  rbyfedd  na  íuasent  yn  ei  fwyta  ar  y  ffordd;  ond  eu 


Digitized  by  Google 


TV  T&  SOI.WY8 


261 


Creawdwr  a*u  gorchymynodd,  ac  y  mae  ei  awdurdod  ef  yn 
laíadwT  yn  mliob  man,  ac  ar  bob  peth.  .Dywedodd  jr  Ar- 
glwydd  wrth  Elias,  "  0'r  afoa  yr  yfi ;  a  mi  a  berais  Tr  cigfram 
dy  borthi  di  yno.  Felly  efe  a  aeth,  ac  a  wnaetb  yn  ol  gair 
yr  Arglwydd:  canys  efe  a  acth  ac  a  arosodd  wrth  afoa  Gerith, « 
jT  hon  sydd  ar  gyfer  yr  lorddonen.  A'r  cigfraiii  a  ddygent 
iddo  &ra  a  ebig  y  boreu,  a  bara  a  cbig  y  prydnawn:  ao  efe 
a  yfei  o'r  afon,"  1  Bren.  xrii.  4 — 6.  Fe  wna  yr  Arglwydd 
fiyrdd  newyddioa  Tch  cynal,  fy  ngliyfeillion,  os  bydd  yr  nen 
ffyrdd  wè^  eu  cau  i  fyny.  Nid  oes  neb  yn  gwybod  o  ba  le 
yroedd  y  cigfram  yn  cael  ybara  a'r  cig;  fe  aliai  mai  ar 
íWxdd  Jezebel,  hen  elyn  Elias,  canys  y  mae  ein  Duw  ni  yn 
caru  gwneyd  íFy liaid  o'i  elynion  weithiau:  betb  bynaíj^,  nid 
yw  yn  bwys  yu  y  byd  pa  Ic  yr  oeddyut  hwy  yn  ei  «j^ael,  ond 
i  Elias  gael  ei  borthi.  Mae  gan  ein  Duw  ni  gelloedd  yn 
mhob  man,  yn  11a wn  o  bob  angcnrheidiau.  Ond  i  chwi  rodio 
yn  berffiiith,  *'ui  bydd  arnoch  eisiau  dini  daioni."  Cuphoard 
mawr  ein  Duw  ni  yn  yr  anialwch  oedd  y  cymylau;  oddiyno 
yr  oedd  efe  yn  rhoddi  lluniaetli  allan  i'r  miloedd  bob  dydd, 
meibion  Israel  a  fwytasant  y  manna  ddeugain  mlynedd. 
nes  eu  dyfod  i  dir  cyfaneddol,"  Ex.  xvii.  35.  Y  p^raiíç  oedd 
y  seler;  oddiyno  y  "pistyllodd  dwfr,  ac  y  Ilifodd  afonydd. 
Ac  ni  sy chedasant  pan  arweiniodd  hwynt  yn  yr  anialwch : 
gwnacth  i  ddwfr  bistyllo  iddynt  o'r  g^ig-  hoUtodd  graig 
hefyd,  a'r  dwfr  a  ddylifodd;"  Sal.  Ixxviii.  20 ;  Esay  xlviii.  21. 

3.  "  Yr  Ai^lwydd  sydd  yno'*  i  gadw  ac  amddiâyn  ei  bobl 
rbag  gofidiau.  Ni  chewch  fwy  o  oíidiau  nag  sydd  eisiau 
amocb;  chwi  gcwch  hyny,  a  dim  ychwaneg.  "Duw  sydd 
jm  ei  obanol;  nid  ysgog  bi;  Duw  a'i  cynortbwya  yn  foreu 
lawn,"  "Duw  a'u  dyg  hwynt  allan  o'r  Aipbt:  megys  nerth 
iinitiom  sydd  iddo.  Canys  nid  oes  swyn  yn  erbyn  Jacob,  na 
dewiniaetb  yn  erbyn  Israel:  yr  Arglwydd  ei  Dduw  sydd 
gydag  ef,  ac  y  mae  udgom-floedd  brenin  yn  eu  mysg  hwynt." 
"Canys  yr  wyf  fi  gyda  thi,  ac  ni  esyd  neb  amat,  i  wneuthur 
níwecL  i  ti;"  Sal.  xlvi.  5;  Num.  xxiii.  20;  Act.  xriii.  10. 
Yr  ydym  yn  nghanol  drygau  a  phery;j;lon  aneirif,  a  byddem 
yn  eu  gafael  yn  ddiau  oni  bai  fod  Duw  gyda  ni  yn  ngoruch- 
wyliaethau  ei  ragluniaetb  a'i  ras. 

4.  *'Y''r  Arglwydd  sydd  yno"  i  gynorthwyo  i  ddal  o  dan 
helbnlon.  Os  nad  yw  efe  yn  gweled  yn  oreu  i'ch  gwared 
oddiwrthyTit,  efe  a  wna  yn  sicr  eich  cynal  o  danynt.  Mae 
efe  yn  gweled  aâwyddiant  weithiau  yn  well  er  eich  lies  na 


Digitized  by 


363 


P&ESSNOLDSB  OXX80I.  DUW 


IKvyddiaíit.  earchar  yn  well  na  phalas,  caethiwed  yn  well  na 
rhyddid,  clefyd  yn  well  na  iechyd,  tlodi  }ti  well  na  cbyfoeth, 
ac  erledigaethau  yn  well  xiag  esmwythder.  Mae  efe  yn  ei 
weled  yn  well  rai  prydiau  i  roddi  eysaron  lawer  i  r  annuwiol. 
•  a  chystaddiau  a  gofidiau  lawer  i'r  Baint.  Bydd  cnawd  yn 
gofyn  Qwcb  ben  hyn  yn  aml,  "  Os  y^v  Dnw  yn  eu  caru,  pa 
ibdd  7  maeefe  yn  goddcf  eu  cystuddio?"  Syrthiodd  Gideon, 
a  Uawer  nn  gydag  o  bryd  i  bryd,  i*r  brofedigaeth  bon.  "A 
Gideon  a  ddywedodd  wrtho,  O  fy  Arglwydd,  od  yw  yr  Áx- 
glwydd  gj^da  ni»  pabam  y  dygwyddodd  hyn  oU  i  ni  ?  a  plia  le 
y  mae  ei  hdll  rj^eddodan  ef  y  rbai  a  fynegodd  ein  tadau  i  ni, 
gan  ddywedydy  Oni  ddyg  yr  Arglwydd  ni  i  fyny  o'r  Aipht? 
Ood  yn  awr  yr  Arglwydd  a'n  g^vrtbododd  ni»  ac  a'n  rbodoodd 
ni  i  law  y  Midianudd,"  Bam.  vi.  13.  Yr  oedd  Gideon,  fá 
Ilawer  eraill,  wedi  myned  i  feddwl  fod  presenoldeb  drwg,  ac 
aflwyddiant,  yn  annghydwcddol  à  pliresenoldcb  Duw.  Yr 
oedd  Gideon  yn  íilwr  da,  ond  yn  dduwinydd  eanolig. 

Nid  yw  y  presenoldeb  dwyfol  ya  cin  cadw  rhag  ystormydd 
bob  aniser,  citbr  yn  ein  cadw  yn  eu  canol  yn  fynych.  **Dy 
noddfa  yw  Duw  tragywyddol,  ac  odditanodd  y  mae  y  breicli- 
iau  tragywyddol:  efe  a  wtbia  dy  clyn  o*tb  tiaen,  ac  a  ddy- 
wed,  Dyíetiia  ef."    '*Nac  ofna;  cynys  yr  ydwyf  fi  gyda  thi: 
na  h^-frha,  eanys  myfi  y  w  dy  Dduw ;  cadarnbaf  di,  a  chynorth- 
wyaf  di  lieíyd,  a  cb}iialiaf  di  á  deheulaw  fy  nc^liyfiawnder.' 
"  Eto  yr  ydwyf  ya  wastad  gyda  thi :  yniaíiaist  yn  fy  Uaw 
ddebeii;"  Deut.  xxxiii.  27;  Bsay  xUi.  10;   SalfbLxiii.  23. 
Y  mae  Duw  yn  bresenol  gyda  ni  i  ymaflyd  ^Tiom  pan  mewn 
perj^glon;   íe,  cymeryd  g^ael  ynom  à'i  ddebeulaw.  Mae 
efe  yn  rhoddi  deheulaw  cymdeithas  i  ni  mewn  gortbrymder- 
ao,  yn  ymaflyd  yn  ein  debenlaw  yn  arwyddo  beddwcb,  ac  yn 
aicrbau  cjmorthwr.   Mae  yn  firaint  anmiraetbol,  ac  yn  ddy- 
ogelwcb  tragywyddol  i  gael  ymaflyd  )ti  neheiílaw  y  Goruchaf. 
"r^is  gall  neb  eu  dwyn  hwynt  alian  o  law  fy  líliad  i,"  ebe 
Grifit.    "  Y  rhai  trwy  aUu  Duw  ydych  gadwedig  trwy  ffyda 
i  iacbawdwriaetb,  parod  i'w  da^uddio  yn  yr  amser  diweddaf 
loan  X.  39;  1  Pedr  i.  5.   Nac  o&wcb,  y  mae  Duw  gy^ 
ehwi  yn  ei  hoUaUuogrwydd  i'cb  cadw  rbag  pob  niwed.  * 
mae  efe  yn  "baul  a  tharian"  i  cliwi.    Yn  haul  i*ch  goleuo 
yn  y  jffordd,  ac  yn  darian  i  cli  amddiítyn  rhag  eicb  gel^TUODj 
Mae  efe  "yn  1'ur  o  dân  o  amgyleh,  ac  yn  ogoniant  yn  y  canolj 
Yr  .\i  glwydd  sydd  }ti  gwneyd  yr  addewid  hon  i  gyfarfod 
huíuau  yn  ughylch  dau  betb;  sef  y  peryglon  oddialhm  i* 


Digiiizea  by  Google 


TK  TB  BOI1WT0. 


ddinas,  a'r  gwarthrudd  o'i  mewn.  "  Nac  ofna  y  peryglcm 
oddiallan,  ni  th}a-  neb  byth  i  mewn;  'mi  a  fyddaf  yn  o 
dân  o^i  hamgvlcli/  Nac  ofaa  dlodi  a  srwarth  tu  mewnol 
ychwaith;  mi  a  fyddaf  'yn  ogoniant  yn  ei  chanol.'  Nid  mur 
o  dàn  yn  eich  erbyn  ohwi,  oofiwch,  ond  mur  o  d&n  yn  erbyn 
eídLgelymon,  ac  yn  amddiff^a  i  cbwi.  ML  a  fyddaf  yn  for 
taollyd  rhyngoeh  a*cli  HoU  elyni<m."  Fe  gaiff  y  mur  tanllyd 
eicb  cadw  chwi  yn  gynes  o  fewn  j  ddinas,  a  Uosgi  eich  gel- 
jnion  oddiallan.  Mae  y  mur  oddtamgylchy  nid  oes  bwlch  yn 
im  man.  Pwy  ali  íjaeà  dan  sail  y  mur?  Mae  yn  ddyfiiach 
nag  uffem.  Pwy  ali  fyned  dros  ei  phenf  Mae  yn  uwch  na'r 
nefoedd. 

Mae  prcscnoldeb  grasol  yr  Arghv^-dd  gj'da4  ordinhadan 
jn  ogoniant  }ti  ei  chanol.  Dyma  lys  y  Jehofah  ar  y  ddacar. 
Bendigedig  am  le  yn  ei  dy,  ac  yn  rahlith  ei  blant.  Maent  yn 
dweyd  bod  teitbw^T  }ti  y  gwledydd  lie  y  raae  crcaduriaid 
ysglyfaethus,  yn  cyneu  tân  yn  y  nos  i'w  cadw  hwynt  draw. 
Ni  a  wyddom,  fynghyfeillion,  fod  tân  Duw  yn  gyru  yr  anifeil- 
iaid  rheibus  ymaith ;  nis  gallant  ei  oddef :  ond  pan  y  niae 
eglwys  Dduw  dan  gwmwl,  y  maent  yn  dyfod  yn  eon  i  ganol 
y  ddinas.  Mae  meddwdod,  godineb,  rhyfyg,  eonder,  cryíder 
cnawdol,  a  chartiaeth  ysbrydol  yn  cario  pob  pcth  o*u  blaen. 
Presenoldeb  grasol  Duw  sydd  yn  cuddio  ei  saint,  a'u  hara- 
ddi£^  rbag  yr  holl  bethau  hyn,  "Ciuldi  hwynt  yn  nirçelfa 
dy  wyneb  rhag  balchder  dynion ;  cuddi  hwynt  mewn  pabell 
rhag  cjmen  tafodau,"  Sal.  xxzi.  20.  Mae  gan  Dduw  ddir< 
gel&n  yn  y  ddinas  i  gnddio,  ac  y  mae  ei  wyneb,  ei  bresenoldeb 
gnsol,  yn  Uewyrchu  yno  yn  wastad.  Mae  eicb  cysuron  tu 
mewnoL  a'ch  gr^^ni  ysbrydol  yn  ddir^lwcb  i  bawb  ond  i 
Dduw  a  chwi  eicb  bunain;  ac  y  mae  eich  ymguddfa  yn  Nuw 
]m  betb  nad  ydyw  y  byd  wedi  ei  ddimad.  Mae  y  saint  yn 
nghudd  pan  yr  ydydi  d^wi  yn  eu  gweled  yn  fwyaf  agored  i 
beryglon  a  digofitint  dynion  y  byd.  Nis  gall  eu  gelynion 
gyffwrdd  â  hwynt  ond  trwy  ganiatad  yr  Arglwydd.  Nis 
gallant  eu  boddi  yn  y  dwfr,  na  u  llosgi  yn  y  tàn.  Er  eu  bod 
yn  ymddciugosiadol  yn  nwylaw  dynion  di'wg  a  chythreTÚiaid 
uffcm,  eto  nis  gallant  eu  drygu.  Mae  y  pwnc  hwn,  fy  nghyf- 
eiliion,  yn  dyrysu  synwyrau  y  cythreuliaid. 

Pan  y  goddefodd  yr  Arglwydd  i*r  gelyTiion  gjTncryd  byw- 
ydau  y  saint  ymaith,  braidd  yr  oeddynt  yn  teinilo  eu  dyodd- 
efiadau,  gan  mor  gryf  oedd  eu  cysuron.  Mae  efe  yn  cuddio 
eu  penau  yn  nydd  y  firwydr:  y  mae  y  penau  yn  ddyogel,  er 


Digitized  by  Google 


264  PBE8SK0LDXB  O&ÍlSOL  J>XrW 

fodv  fiodlau  wedi  eu  hysigo.  Diolch!  Er  fod  y  corpli  yn 
dyoddef,  mae  y  gydwybod  yn  iacli ;  yn  rhydd  oddiwrtli  euoo;- 
rwydd.  Dywedir  am  \t  eryr  nad  yw  hi  fel  y  mae  adar  craill, 
yn  cario  y  eywíon  yti  yr  ewinedd,  ond  ar  ci  hadenydd,  ac  yn 
eu  cuddio  yn  oi  phlyf,  fel  y  bydd  yn  rhaid  i  bwy  bynag  a'u 
saetho,  ei  saethu  hi  yn  gjTitaf.  "  Chwi  a  wclsocb  (ebe  yr 
Arfflwydd)  yr  hyn  a  wnaethum  i*r  Aiphtiaid;  y  modd  y 
C(MUÍB  chwi  ar  adenydd  eryrod,  ac  y'ch  dygais  ataf  fy  hun," 
Ex.  xix.  4.  Y  mae  yn  rhaid  iV  gelynion  saethu  trwy  Dduw 
tragywyddoldeb  cyn  y  gallont  byth  ddinystrio  yr  ^Iwys. 
Fe  ddichon  fod  y  diafol  yn  agos,  yn  rhodio  oddiamg}lch; 
eithr  y  mae  yr  Arglwydd  yn  agosach»  er  amddi%n  a  dyc^u. 

Yr  Arglwyãd  sydd  yno."  Daeth  satan  mor  agos  at  Job 
nes  gallu  m^ed  a*r  eidionan  o'r  bendai,  y  de&id  ot  corlanan, 
a*r  hoU  anifeiliaid  oddiar  y  maesydd;  yn  nes  na  hyny,  y 
plant  o'r  fynwes.  Ond  yr  oedd  yr  noedl' '  yn  rhy  ddirgeledig 
a  chysegredig  Tr  Cjrthraul  ei  hmian  allu  gosod  ei  law  srno. 
Mae  y  by wyd  wedi  ei  insurto,  Bendigedig !  The  cargo  tf 
«a/J?;  it  is  insured  in  heavcn ;  the  company  will  never  fail. 
Beth  bj-na^r  y  mae  yn  bosibl  i  satan  ein  difeddianu  o  hono,  y 
mae  yn  rluiid  iddo  adaol  }t  cinioes;  canys  y  mae  Duw  HoU- 
alluog  yri  sefyll  rh}Tigddo  a  hyny;  ac  y  mae  ei  bresenoklcb 
ef  vn  rhy  ofnad^\'y  i  satan  ddyíod  yn  agos  iawn.  Fe  allodd 
roddi  ".swmbwl  yn  n<i;hnaAyd"  }t  apostol  Paul,  ond  ni  allasai 
byth  ddifeddianu  ei  enaid  o  ras  y  nef.  Wel,  fy  nghj-feillion, 
nid  rhaid  i  chwi  vrylo  Ilawcr,  oble<;yd  os  eawn  ni  gadw  }T 
einioes  ni  ganwn  yn  ocs  ocsocdd  wedi  colli  y  bvd.  Gall  sataa 
eich  poeni,  ond  nid  eich  dinystrio;  gall  eich  goâdio,  ond  nis 
gall  rhwystro  eich  cymundeb  á'r  nefoedd  mwy  nag  y  gall  dyn 
rwystro  yr  haul  i  dywynu  ar  y  ddaear,  trwy  ddal  ei  law  yn 
ei  erbyn  i  dafiu  ci  belydrau  yn  ol.  Y  mae  mor  hawdd  i  chwi 
droi  Duw  o'r  nefoedd  a'i  droi  allan  o'r  eglwys,  a'i  rwystro  i 
amddifiyn  y  credadyn  gwanaf  sydd  yn  ymddiried  yn  ei  enw. 
Nid  oes  yr  un  galln  ar  y  ddaear  nac  yn  uffem  a  ali  ei  ^ 
orseddu  o'i  eglwys,  ac  o'r  galon  edifeiriol  ^^sydd  yn  erp» 
vrth  ei  aír" 

5.  Yr  Arglw^^dd  sydd  yno"  i  gydjrmdeimlo  à  ni  yn 
gofidiau.  "Erfod  yr  Arglwydd  yn  uchel/'  ymaegRBjUo 
deimiad  tyner  tuag  atom  yn  ein  holl  dywydd  garw.  7 
mae  gan  Ddnw  mewn  cnawd  wybodaeth  brofíadol  o'n  gw<e&- 
didau,  ein  cystuddiau,  ein  profedigacthau,  a'n  holl  ofidian. 
"Canys  nid  oes  i  ni  Arch-oifeiíiad  heb  fedru  cyd-ddyoddef 


Digiiizea  by  Google 


TK  ITB  E0LWT8. 


266 


gyda^n  gwendid  ni,  ond  wcdi  ei  demtio  yn  mliob  petli  yr  un 
minud  â  ninaii,  eto  heb  bechod/*  Heb.  iv.  15.  Y  mae  efe  yn 
gofidio  pan  y  goíidior  hwyut;  íe,  pan  y  gwneir  cara  â  hwynt 
y  mae  efe  yn  teimlo  fel  pe  cyífyrddid  á  ''chanwyll  ei  lygad." 
**Canys  fel  hyn  y  dywed  Aiglwydd  y  Ihioedd,  Ar  ol  y  gogon- 
iBiàt  hanfonwyd  at  y  ecnedioedd»  y  rhai  a'ch  ysbeiliasant 
cliwi :  canys  a  gj^ffyrddo  à  ch wi  sydd  }ti  cyffwrdd  à  chanwyll 
ei  lygad  ef,"  Zeoh.  ii.  8.  Gochehvch  chwarea  â  chanwyll 
Uygad  y  DttW  mawr,  canys  ni  ali  oddef  hyny  yn  hir  iawn. 
Mae  y  gair  cyffwrdd  à  chanwyll  ei  lygad/'  yn  arwyddo  mal 
7  man  tyneraf  ar  Dduw  yw  ei  bobl,  a  bod  cyffwrdd  à'u  teiml* 
adau  Jiwy  yn  gyâyrddiad  à  theimladau  tyner  eu  Duw;  am 
hyny  nid  hwynt-hwy  yn  unig  yv  ydych  yn  eu  poeni^  ond  hefyd 
en  **Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedíd,''  yr  hwn  sydd  à  gallu 
Véh  Uadd  mewn  moment,  a  gosod  éich  rban  gyda'r  an%dd- 
loniaid.  "  Yn  eu  holl  gystudd  hwynt  efe  a  gystuddiwyd,  ac 
angel  ei  gynnrychioldeb  u'u  hachubodd  h^vynt;  yn  ei  gariad, 
ac  yn  ei  drugaredd  y  gwaicdodd  efe  hwynt:  cie  a'u  dygodd 
hwynt,  ac  a'u  harweiniodd  yr  holl  ddyddiau  gynt,"  £say 
Ixiii.  8. 

Pan  oedd  Saul  yn  y  weithred  o  eiiid  y  saint  tlodion  ar  y 
ddaear  y  gofynodd  lesu  Grist  iddo,  "Saul,  Saul,  paham  yr 
ydwy^t  yn  fy  erlid  ir"  Act.  xxvi.  14.  Yr  wyf  íi,  Saul,  cr  fy 
mod  yn  y  nefoedd  yn  awr,  yn  teiralo  dy  holl  fflangellau,  dy 
reiífeydd,  dy  garcliarau,  dy  greulondcrau ;  mae  y  cwbl  yn 
syrthio  amaf  li  fel  amynt  hwythau.  Mac  pob  ergyd  ag  yr 
ydwyt  wedi  ei  roddi  iddyut  hwy  wedi  fy  nghlwyfo  inau 
hefyd."  Mae  gweled  y  saint  yn  cael  cu  cystuddio  gan  fyd 
dialeddus  yn  poeni  caiem  y  Goruchaf,  Mae  efe  yn  gofalu  am 
ei  blant  boò  amser*  ond  yn  enwedigol  yn  eu  cystuddiau  a'u 

E'"Lgaethau.  Mae  ymorwr  yn  ofalus  yn  wastad  am  y 
eiihr  y  mae  yn  fwy  goMus  a  phryderus  o  lawer  yn  ei 
pan  y  mae  yn  nglumol  ystormydd  cryfion,  a  thywydd 
geíw  ar  y  &Krdaith.  Mae  y  plant  yn  wrthddryehau  gofal  y 
tad  a'r  mm  bob  dydd,  a  pnob  un  o  honynt  ar  ei  ben  ei  hun; 
(md  pan  y  byddo  un  o  honynt  mewn  cystudd  gallech  feddwl 
fod  boU  oM  y  rhieni  yn  canolbwyntio  yn  bwnw.  Mae  eich 
Tad  nefol  yn  cydymdeimlo  â  chwi  yn  wastadol,  ac  yn  fwy 
felly  pan  y  byddoch  mewn  cystuddiau  a  phrofedigaethau 
mawrion.  "Yr  Arglwydd  sydd  yno,"  yu  barod  i  wrando 
eich  cri,  a'ch  cynorthwyo.  Nid  yw  efe  yn  myncd  o  gartrcf 
byth,  a'ch  gadael  chwi  yn  amddiíaid;  y  mae  ei  oful  gyxaaiut 


Digitized  by  Google 


266        •  PKESENOLDEB  GHASOL  DTJW 


am  danoch  fel  y  xnae  bob  amser  jn  ei  le  yn  barod  Tch 
oynordiwyo.  *'Yr  Aiglwydd  sydd  yno."  *^Galw  amaf  fi 
yn  nydd  trallod;  myô  a*ih  waredaf.'* 

6.  **  Yr  Arglwydd  sydd  yno"  i  ddysgu  a  chyfarwyddo,  Y 
mae  oeiyddon  a  dysgcidiaeth  yn  nmied  ktw  yn  Uaw  yn 
gyffiredin.  Ceryddon  Uaw  Duw  a  cbyârwyddiadau  ei  YtAn^d 
ydynt  efeilliaid.    "Pwy  a  edwyn  nerth  dy  soriant?  cany» 
fel  y  mae  dy  ofn  y  mae  dy  ddigter.    Dysg  i  ni  felly  gyfíif 
eiu  dyddiau,  fel  y  dygom  eiu  caíon  i  ddoethineb/*  xc.  11,  12. 
Mae  Uawer  o  wersi  yu  cuel  eu  dysgu  yn  amser  adfyd  sydd  yn 
anmhosibl  eu  dysgu  un  amser  arall.    Yr  ydym  }ti  debyg  i 
feciigyn  drygionus  ac  ysgolheigion  diofal,  yn  pallu  dysgu  dim 
ond  tra  fj-ddo  y  wialen  ar  y  cefn  o  hyd.    "Dywedais  wrthyt 
pau  oedd  esmwytli  arnat  ;  tithau  a  ddj^edaist,  Ni  wran- 
dawaf:  dyma  dy  aríer  o' th  ieuenctyd,  na  wnrandewaist  arfy 
liais,"  Jer.  xxii.  21.    Mae  yr  Arglwydd  yn  *'llefaru  unwaith, 
íe,  ddwywaith,  ond  ni  ddeall  dyn."    Yn  amser  llwyddiant  a 
bawddfyd  y  mae  yn  anhawdd  peri  i  áàjn  ddeall  dim  am 
grefydd,  gweddio,  darllen  y  Bibi,  a  cbael  blas  ar  ordinhadan 
yr  efengjl.    "Ni  ddeaU  dyn"  y  pryd  hwn.    Eithr  ynamwr 
adfyd  yn  fynych  "y  mae  efe  yn  agor  elnstiau  dynion,  ao  ya 
selio  addyeg  iddynt."    Mae  yn  curo  gwersi  i  mewn  i  benai 
acbalonau  ei  bobl  à'r  wialen  geryddol.    Dysgodd  Gedeon 
weni  i  wyr  Succotb  trwy  eu  curo  à  drain  a  mieri  nes  diyllio 
eu  cnawd,  Bam.  "viii.  7.   Pélly  y  mae  yr  Arglwy^dd  yn  dj^sgu 
ei  bobl  trwy  gystuddiau;  yn  eu  chwipio  à  drain  a  mien  nei^ 
dryllio  y  cnawd,  er  mwyn  cadw  yr  ysbryd  mewn  iechyd. 
Bydd  yr  Arglwydd  yn  gorfod  ein  êiripio  yn  noethlymya 
weitbiau,  i'n  fflangellu  ar  y  croen  noeth,  fel  y  byddis 
gwneyd  à  plilant  drwg;  "fel  byddo  yr  ysbryd  yn  gadwedig. 
Diolcli,  aiu  y  chwip,  y  drain,  y  micri,  y  dail  surion,  dyfroõod 
Marah,  tlodi,  cystuddiau,  a*r  cwbl,  ond  i'r  enaid  gael  eiwd^ 
trwyddynt,  a'i  gymhwyso  i  fwynhau  tragyAV}'ddoldeb  diddi- 
wedd  o  ddedw-j  ddwch.    O,  y  fath  wirioneddau  gogoneddui 
mae  y  saint  yn  eu  dysgu  o  dan  wialen  cystudd.    Byddant  yn 
ysgolheigion  perífaith  yn  y  man,  ac  }ti  gwybod  pa  fodd  i 
ymddwyn  yn  weddus  yn  mhlith  yr  angylion  yn  ngwlad  V 
gogoniant.    Bendigedig!  ni  bydd  cywilydd  ar  Dduw  eicn 
gweled  yn  yr  un  class  a  Gabriel.    Nid  yw  pechod  un  amser 
mor  chwerw,  na  tbioigaredd  un  amser  mor  felus,  ag  yn  amser 
adfyd  a  chystudd.    O  mor  wag  yw  y  ereadur  y  pryd  li^^i 
ac  mor  felus  yw  y  Gxeawdwr !  . 


Digitized  by  Google 


TN  TB  EGLWTS. 


267 


7.  '*Yr  Arglwydd  vyáá  yno"  i'ch  cyBmo.  Yr  ydym  yu 
ttd  mwy  o  gysor  o'r  nefoedd  paa  ynuie  mwyaf  o  gystuddiau 
ar  7  ddaiear.  Yn  wjneb  fod  heltnuon  yn  cynyddii,  ac  fel  pe 
liyddai  j  ddaear  yn  gwgu  ac  yn  dangos  y  digofaint  mwyaf,  y 

pryd  hwnw  y  bydd  yr  Arglwydd  yn  amlygu  fwyaf  o'i  gariad 
ri  drugaredd,  a*r  pryd  hwnw  hefyd  y  gwerthfawroíjir  ef 
fwyaf  gan  yr  enaid.  Cerddwch  i'r  ddinas,  fy  nghyíeillion, 
am  gj-sur  a  thangnefodd  yn  eicli  holl  oíidiau;  ''yr  Arglwydd 
Bydd  yno/*  yr  \ivn\  yn  unig  ali  eich  dyddanu.  Y  tywydd 
garwaf  oddiallan  yw  y  tywydd  goreu  oddifewn  yn  ainl.  Pan 
y  bydíio  y  beichiau  yn  drwm  ar  jr  ys^i^wyddau,  a  lieddwch 
yn  Uoii  d  y  galon,  y  mae  yr  ysgwyddau  y  pryd  hwnw  yn 
ddí^ou  crj^f  i  gario  y  beichiau.  "A  thançnefedd  Duw,  yr 
hwn  sydd  uwchlaw  pob  deall,  a  geidw  eioh  calonau  a'ch 
meddyliau  yn  N<;hrist  Ics\i,"  Phil.  iv.  7. 

Yr  ydys  yn  rhoddi  cordiais  i  gleifion ;  felly  y  mae  yr  Argl* 
wydd  yu  gweinyddu  y  cysuron  gloywaf  Vw  bobl  yn  eu 
Rofiàiau  mwyaf •  Mae  ganddo  ei win  a'i  leieth,''  er  Ikwen- 
nau  calou  dyn,  a  magu  nerth  ynddo  i  deithío  yn  y  blaen  heb 
Iwfrhau.  Mae  ganddo  "ddwfr  y  bywyd  a  phiol  iachawdwr- 
iaeúi"  iV  cysnro.  Yr  oedd  yr  Ai^wydd  gyda  Paul  pan 
y  eam-gyhuâdid  ef  gan  elynion;  ac  yn  síbrwd  ar  y  pryd 
ja  ei  glust,  **Paul,  cymer  gysor;  canys  megys  y  tystiol* 
MÚiaiat  am  danaf  fi  yn  Jerufialem,  feUy  y  mac  yn  rnaid  i 
ti  ^Btiolaethu  yn  lUbufain  hefyd,''  Act*  zxiti.  11.  Y  mae 
.  peaenoldeb  grasol  Duw,  fy  nghyfeiOion,  nid  yn  unig  yn 
melusu  cystuildiau  ohwerwon,  ond  hefyd  yn  gwneyd  y  galon 
i  edrych  ar  angau,  er  ei  holl  dduweh,  yn  ddiberygl.  Ben- 
digcdig !  *'  Pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod  angau,  nid  ofnaf 
niwed:  canys  yr  wyt  ti  gyda  mi,  dy  wialcu  a  lh  fFon  a'in 
cjsurant,"  Sal.  xxiii.  4.  Os  ydyw  Duw  yn  j-mweled  à  chwi 
â  gwialen  wcitliiau,  y  mae  fel  gwialen  Aaron,  yn  Ilawn 
blodau;  ac  fel  gwialen  Jonathaii,  wedi  "gwlychu  ei  blaen 
yn  nil  y  mel."  "Ti  yw  Duw  fy  nerth;  paham  y'm  bwri 
}Tnaith  ?  paham  yr  àf  yn  alarus  trwy  orthrymder  y  gclyn  ? 
Anfon  dy  oleimi  a' th  wirioncdd;  tywysant  hwy  íi ;  ac 
arwciniant  íi  i  fynydd  dy  santckidrwjdd,  ac  i'th  bebylL 
Yna  yr  âf  at  allor  Duw,  at  Dduw  hy frydwch  fy  ngorfoledd ; 
a  mi  a' th  folianaf  ar  y  delyn,  o  Dduw,  fy  Nuw/'  SaL 
xliii.  2,  3,  4. 

8.  "Yr  Arglwydd  sydd  yno"  Tn  cynorthwyo  i  wneyd  a 
dyoddef  pa  beth  bynag  sydd  yn  ddykdswydd  amom.  Os 


Digitizeò  by  Google 


26d 


FBESENOLDEB  ORASOL  DVW 


bjáá  efe  yn  gwefted  cystudd  yn  angenrheidiol,  y  mae  efe 
yno  i  roddi  n^h  ey&tebol  iddynt.  Osnadywefe  yn  gweled 
yn  dda  eich  gwaredu  o  honynt,  efe  a  rydd  ddigon  o Tymi 
ymgynal  o  danynt.  Nid  yw  o  bwys  }  n  y  byd  pa  im  ti 
symud  y  baieh  a  wna,  neu  ynte  nertibu  y  cefii  i  ymgyoal 
o  dano.  Os  yw  y  wialen  ar  ein  cefiiau,  y  mae  genym  ffm 
yn  ein  dwylaw  i  ymgynal  wrthynt.  *•  Y  dydd  y  lleiBEds  ym 
gwrandewaist;  ac  a*m  cadarnheaist  â  nerth  yn  fy  enaid," 
Sal.  cxxxMii.  o.  Bydd  dynion  jii  ^wiu  yd  eu  goreu  i  gys- 
tuddio  yn  aml :  eithr  y  mae  yr  Ai  glwydd  yn  cynal  ac  yn 
cyuorthwyo.  Mae  cythrcidiaid  yn  jTnuno  â  djniion  dryg- 
ionus  yn  f\Tiych,  i  geisio  suddo  y  saint  tlodion  o  dan  y  dwfr 
i'w  boddi;  ond  y  mae  y  brciehiaii  tragywyddol  odditanynt 
yn  eu  dal  i'r  Ian.  ísis  gellir  eu  iladd,  canys  "yr  Aiglwydd 
»ydd  }^lo." 

9.     Yr  Arghvydd  sydd  yno'^  i'w  harwain.   "  A*tb  gynghor 
y'm  barweini,  ac  -wodi  byny  y'm  cymeri  i  ogouiant.  Pwy 
sydd  genyf  fi  yn  y  nefoedd  ond  tydi  ?  ac  ni  ewjdlysiais  ar 
y  ddacar  neb  gyda  tbydi,"  SaL  xzxvii.  24,  25.  Preseuoldeb 
grasol  Duw  oedd  y  golofii  yn  yr  anialwcb.    **A'r  Arghvydd 
oedd  yn  myned  o'u  blaen  hwynt  y  dydd  mewn  eolofn  niwl» 
i V  barwain  ar  y  fibrdd ;  a'r  nos  mewn  colofh  dân,  i  oleuo 
iddynt:  fel  y  gallent  fyned  ddydd  anos.  Ac  a'u  harweiniaist 
hwy  liw  dydd  mewn  coloín  swmwl,  a  Uiw  nos  mewn  oolofii 
dán,  i  oleuo  iddynt  trwy  y  m>rdd  yr  oeddynt  yn  myned  ar 
hyd-ddi;"  Ex.  xiii.  21;  Neb.  uc  12.   Presenoldeb  gnsol 
Duw  oedd  arcb  y  eyfamod;  yr  bon  oedd  yn  myned  o  flaeii 
y  bobl  i'w  barwain.   *^Pan  welocb  cbwi  arcb  ej&moàjt 
Arglwydd  eicb  Duw,  a*r  offeiriaid  y  Lefiaid  yn  ei  dwyn  w; 
yna  cycb\vynwcb  cbwi  o'cb  lie;  ac  ewcb  ar  ei  boi  hi.  Eto 
bydded  cncyd  rbpigoch  cbwi  a  bithau  yn  ngliylch  d^y  fl 
o  gutyddau  >vrtb  fesur:  na  nesewcb  ati,  fel  y  g\\'}'poch  J 
fibrdd  y  rbodiocb  ynddi :  canys  ni  tbramwyasocb  y  ffordtt 
bon  o*r  blaen,"  Jos.  iii.  3,  4.  "  Arcb  Duw  yn  myued  o*a 
blaen  ninau  yn  unig  a  \n\íi  ein  taitb  yn  Uw^  ddianus  trwy 
anialwcb  y  byd  bwn;  a'n  mynedfa  trwy  yr  lorddoueu  ddofu 
yn  ddyogel.    Bendigedig,  y  mae  arcb  Duw  yn  sefyll  yn 
Dgbanol  yr  lorddonen,  i  fynu  gweled  cbwareii  tcg  i'r  licsgaf 
yn  y  Uwytbau.    ''A'r  oÔeiriaid,  y  rbai  oedd  yn  dw}ni  yr 
arcb,  a  safasant  yn  ngbanol  yr  lorddonen,  nes  gorpheu  pob 
petb  a  orcbymynasai  yr  Arglwydd  i  Josuab  ei  le£Eiru  wrth  y 
bobl»  yn  ol  yr  byn  ou  a  orcbymynasai  Moses  wrtb  Josuab: 


Digitizeò  by  Google 


YK  TB  SGLWTS. 


26$ 


a'r  bobl  a  fiysiasant  ac  a  aethant  dxosodd.  A  phan  ddaríu 
i'r  holl  bobl  fyned  drosodd,  yna  arcli  yr  Arglw}^dd  a  aeth 
drosodd,  a'r  offeiriaid,  yn  ngwydd  y  bobl,"  Jos.  iv.  10,  11. 
O  j  fetth  fraint  annhracthol  yw  bod  o  d%ii  arweiniad  anÉael- 
çdig  y  Duw  unig  ddoeth.  Er  nad  oes  arwyddicm  gweledig 
yn  awr  fel  ag  yr  oedd  gynt»  eto  y  mae  efe  yn  arwain  ei  boU 
trwy  ei  air  a*i  YsbryoT  Y  mae  y  gair  yn  "llusem"  yn  eu 
4wylaw  i'w  eoleno  yn  y  ffyrdd  tywyll.  Pan  nad  oes  '^baid 
na  m  yn  ymddangos"  yn  eu Uewyrck ar  ein daear  ni,  mae 
goleu  cíir  yn  ngair  yr  Arglwydd.  '^Lluaem  yw  dy  air  i'm 
traed,  a  Uewyrch  i'm  Uwybrau,'^  Sal.  czix.  105. 

Yn  fynych  bydd  yr  Aighvydd  yn  arwain  trwy  ei  raglim- 
iaeth.  Fe  fydd  yn  murio  i  fyny  bob  ffordd,  ac  yn  gadael  un 
yn  unig  yn  agored.  Mae  pob  ffordd  yn  dywyll  fel  y  fagddu, 
ac  un  yn  unig  yn  oleu  o'u  blaen;  yr  hyn  sydd  yn  tynu  pob 
amlieuaetli  o'r  meddwl  am  uuiondeb  y  llwybr;  canys  hon  \ti 
unig  sydd  yn  agored,  hon  }  n  unig  yw  llwybr  dyledswydd, 
gan  hyny  hon  yn  unig  yw  ftbrdd  rhagluniaeth  Duw.  Pan  yr 
ydym  fel  hyn  jw  gweled  ein  ffordd  yn  glir,  yr  ydjTn  yn 
gysurus,  er  fod  y  ffordd  yn  ymddangos  yn  beryglus.  Mae 
amhcuon  ac  ofnau  yn  nghyich  y  ffordd  yn  fwy  gofidus  na 
pheryglon  yn  y  ííbrdd.  Unwaith  yr  ydym  yn  bcndcrf}Tiol 
beth  yw  ewyllys  yr  Arglwydd,  bydd  yn  hawdd  i  ni  ymddiried 
ynddo  am  gymhorth  i  gyfarfod  à  pha  bethau  bynag  a'n  cyrer-- 
fydd  yn  y  Sbrdd  hon.    Os  ydym  yn  gwneuthur  ei  ewyllys, 

Smae  dyoddef  yn  dyfod  yn  hawdd.  Os  cyfarfyddwch  ^ 
ewod  yn  ffordd  eich  dyledsw^^ddau,  bendithiwoh  Dduw  am 
mai  yno  yr  ydyck  yn  eu  cyfarfod ;  byddai  yn  ofnadwy  eu 
cyfarfod  yn  nn  man  arall.  **  Yr  Arglwydd  sydd  yno "  i'ch 
cyfann^dao,  am  hyny  chwi  ewcb  yn  y  blaen  yn  fdddugol* 
iaethns. 

10.  " Yr  Arglwydd  sydd  yno"  i'eli  santeiddio.  Ob  dyg- 
wydd  i  blentyn  droseddu  pan  y  byddo  y  tad  o  gartref,  gall 
ddianc  cerydd;  eitbr  os  bydd  y  tad  gartref,  y  mae  yn  debyg 
iawn  o  gael  ei  fflangeUn.    Os  ydych  gartref  gyda^eh  Tad, 

a*ch  Tad  gyda  chwithau,  fy  nghyfeillion,  yr  ydych  jtx  sicr  o 
gael  ciek  cerj^ddu  am  eich  bciau.  Eithr  os  nad  ydych  yn 
preswylio  }ti  y  dclinas,  ond  yn  crw^^dro  yn  annuwiol  ar  hyd 
y  byd  Uygredig,  fe  aliai  y  diaugwch  am  dro.  "  Yr  Arglwydd 
sydd  yno"  i  edrych  ar  ol  y  plant  a*u  cadw  mcwn  trefn 
weddus;  eu  glanhau  a'u  puro,  a'u  parotoi  i  gymdeithas  y 


Digitized  by 


S7d  ransirosam  «hasoIi  Btrw 

wint  h*t  angylion ;  íe,  Duw  ú  biaiaii.   Os  yàjm  yn  troseclciu 

Ça  erbyn  Duw,  a'i  ddigio,  j  mae  yn  sicr  o'n  c^ddu,  ond  fel 
kd,  yn  ol  natur  y  bai,  ac  "wrth  foBar^''  md  yn  oL  nwydaiL 
Nid  i  ddial Uid  M*y  mae  Uawer  o  dadau  amamaii;  rithr 
ÍwéIlaoddiwrthybai,aei'«1]dioiddoeihuii."  «'Admw^ 


HbL  ]liidd&  ei  laddedigion  ef  ?  Wrth  Hbsot,  pan  èl  allan,  yr 
ymddadleu  ag  ef :  y  mae  yn  atai  ei  wynt  garw  ar  ddydd 
dwyrein-wynt.    Am  hjTiy,  trwy  hyn  y  glanheir  anwirad 

Jacob;  a  dynia  yr  holl  fl&^wyth,  tyuu  ymaith  ei  bechod:  pau 
wnelo  efe  lioU  geryg  yr  allor  fel  ceryg  calch  briwedigi  ni 
saif  y  llw\^ii  na'r  delwau,"  Esay  xxvii.  7,  8,  9. 

Y  mae  Uawer  iawn  o  lygredigaethau  yn  ngl^n  â  ni ;  Ilawer 
o  rwd  a  Ilawer  o  ús ;  am  hyny  j  mae  yn  rhaid  i*n  Tad  nefol 
ddefnyddio  moddion  geirvvon  yn  fynych  iawn  i*r  dyben  o'ii 
puro  oddiwrth  y  cwbl.    Mae  yn  rhaid  cael  y  dross  oddi^Tth 
yr  aur ;  pe  na  byddai  dross,  ni  byddai  eisiau  eich  tynu  trwy 
y  tàn ;  po  na  baoch  yn  atian,  ni  byddai  eisiau  eich  tynu  trwy 
y  dwír;  pe  na  byddai  rhwd  amoch,  ni  byddai  eisiau  y  dur- 
lif  {^le) ;  pe  na  byddai  ús,  ni  byddai  eisiau  j  ffiist  a'r  wyntyil; 
pe  na  byddai  dim  jffolineb  yn  ngl^  à  chwi,  ni  byddai  eisiau 
y  wialen.    Eithr  ganYod  droêê  yn  gymysg  à  chwi,  y  mae  yn 
rhaid  i*ch  Tad  dwymno  y  ffrai»  a* eh  bwrw  i  mewn  i'cli 
ioddi,  er  mwyn  eich  gwahann  oddiwrth  y  sothach,  a'ch 
gwneyd  yn  fetel  pur.     Wele,  yn  mlaen  yr  âf,  ond  nid  ydyw 
efe  yno;  yn  ol  befyd,  ond  ni  fedraf  ei  gaafod  ef.   Ar  y  Uaw 
aawy,  lie  y  mae  efe  yn  gweithio»  ond  ni  fedraf  ei  weled.  Ond 
efe  a  edwyn  fy  fEbrdd  i:  wedi  iddo  fy  mbrofi,  myfi  a  ddeuaf 
allan  fel  anr.   Fy  nhroed  a  dd^rlynodd  ei  çerddediad  efs 
eedwais  ei  ffyrdd  eí^  ae  ni  ^rynÚB"  Job.  xziii.  8—10.  Oi 
^nad  ydwyt  yn  mediu  ei  ganfod,  fy  nghyfaill,  rai  gwritihflMf 
pan  yn  y  ffyrnan  poethion,  eto  "yr  £pffwyàá  sydd  ^-no"  ^ 
gwyUed  yr  oruehwyliaeth  yn  fanoi.  '*Ni'th  losgir."  Befflàj 
gedig.    Puro  a  glanhau  sydd  yn  yr  amcan  grasol,  aC  W» 
dyfetha.    Rho  dy  ofal  i  dy  Dad  nefol;  canys  er  dy  ^^Jj 
methu  ei  weled  yn  glir  ar  y  pryd,  eto  y  mae  efe  yn  sicr  o  W 
yno.    "Ond  pwy  a  oddef  ddydd  ei  ddyfodiad  ef?  a  ph^^T» 
saif  pan  ymddangoso  efe  ?    Canys  y  mae  efe  fel  tàn  y  toda* 
ydd,  ac  fel  sebon  y  golcbyddion.    Ac  efe  a  eistedd  fel  purWt 
a  glanhawr  arian:  ac  efe  a  bura  feibion  Lefi,  ac  a*u  coetíi* 
hwynt  fel  aur  ac  fel  arian,  fel  y  byddont  yn  ofírymu  i'r  xVrgj- 
wydd  o&wm  mewn  cyâawnder/'  Mal.  iii.  2,  3.   *'Vr  Áx^^' 


Digitized  by  Google 


ItJÍ  EGIiWYS. 


271 


wyià  sydd  yno''  vnth  enau  y  flWm,  yn  gw^lied  y  fetel  bob 
moment ;  ni  chei  fwy  o  dàn  nag  sydd  yn  eisiau  i  dy  gael  di 
a  dy  sothach  oddiwrth  eich  gilydd.  Yr  wyf  yn  teimlo  awydd 
y  fynyd  liou  i  ddiolch  aiu  y  tu.u,  cr  yn  boeth,  os  ydyw  yn  fy 
mhuro  oddiwrth  fy  sothach.  Diolch  am  y  dyfroedd  dyfnion, 
ond  iddynt  fy  ngolehi  oddiwrth  fy  ailendid.  Diolch  am  y 
dm-lif,  er  yn  arw,  ond  iddi  ddnr-lifo  y  rhwd  oddiarnaf  am 
byth.  Diolch  am  y  ífust  a'r  wyntyll,  ond  iddynt  wahauu  yr 
Ú8  a'r  gwenith  oddiwrth  eu  gilydd. 

Mae  y  garddwr  yn  defnyddio  pruning-hnife  i  dori  ymaith 
y  cann^enau  ^^wylltioTi,  fel  y  byddo  i'r  pren  ddwyii  mwy  o 
iírwyth,  a  gwell  tíi  wyth.  Mae  eich  Tad  nefol,  fy  nghyfeill- 
ion,  yn  trin  y  gorchwyl  hwn  ei  hunan;  ni  wua  ymddiried  y 
gwaith  hwn  i  neb  arall ;  rhag,  wrth  dori  y  cangenau,  g^eyd 
cam  â'r  pren.  Y  ''Tad  yw  y  Uaíbrwr.  Eob  cangen  ynof  fi 
beb  ddwyn  ífrwyth  y  mae  efe  yn  ei  thynu  ymaith :  a  phob 
nn  a  ddygo  ffirwytb,  y  mae  efe  yn  ei  glanhau,  fel  y  d3rgo  fwy 
ofBrwyth,"  loanxv.  1,  2.  Y  maej99tifiiny-Â;i2//0  cystudd  yn 
Ilaw  em  Tad,  yn  tori  i  lawr  gangenau  gwylltion  a  difirwyth, 
ae  yna  mae  y  mrwytb  yn  dyfod  yn  santeiddrwjâd^  a'r  diwedd 
yn  fywyd  tragywyddol."  Diolch  am  gystadd;  "Canys  <gm 
fy  nghystuddio  yr  oeddwn  yn  oyfeilionii,  oúd  jíl  awr  cedwais 
dy  air  di.  Da  yw  i  mi  fy  nghygtaddio;  fel  y  dysgwn  dy 
meddfim/'  Sal.  cxix.  67, 71.  Mae  yr  Ârglwyddfely  meddyg 
jD.  gyru  y  probe  i  waelod  y  clwyf ,  i  gael  y  drwg  allan  yn  IIwjt. 
Mae  yn  wir  fod  yr  omchwyliaeth  yn  dost,  ond  eto  y  mae  >ti 
angenrheidiol  cr  iecliydOTÍaeth.  Pe  gadewid  i'r  cl  wyf  gau 
i  fyny,  a'r  drwg  yn  y  gwaelod,  byddai  yn  Ilawer  gwaeth  eto 
yn  mhcn  ychyd&g,  ae  yn  anwelladwy;  gwell  yw  i'r  clwyfus 
ddyoddef  yn  awr  omchwyliaeth  briodol  am  ychydig,  na  gor- 
fod  dyoddef  am  weddill  yr  oes  bocn  cyson  oddiwrth  glwyfau 
anwelladw}^  Gadewch  i  Dduw  drin  eich  clwj^fau,  fy  nghyf- 
eillion,  peidiwch  a  «^rwgnach,  ymlonyddwch  o  dan  law  Duw: 
os  ydyw  yr  oruchwyliaeth  yjv  ehwerw,  y  mae  yn  iachus;  os 
yw  y  probe  yn  boemis,  y  mae  yn  esmwythder  rhagllaw. 
"Y  diwedd  yn  fywyd  tragywy^ddol.'*  Diolch.  Diolch wch  am 
y  cwbl,  fy  nghyfeUlion.  Am  y  prohe,  i  gyrhaedd  gwaelod  y 
olwyf ;  am  j  wialen,  i  goro  ymaith  y  ffolineb  ag  sydd  yn 
rbw3rni  yn  ein  calonaa;  am  sebon  y  golchyddion,  am  dàn  y 
toddydd,  i  gymeryd  ymaith  ein  haâendid  a'n  hanmhuredd ; 
am  y  Jíle^  i  ^lio  ymaith  y  rhwd;  am  y  pruning^hnife^  i 
yqgytbru  y  eangenau  diffirwyth;  am  y  fiiist  a'r  wyntyll,  i 


Digitized  by  Google 


272  PBESENOLDEB  GBÀSOL  BVVT 

gymeryd  ymakh  vr  úb;  bendigedig  am  y  cwbl»  ond  ein  dan- 
hau  a'ii  poro  i  Douw.  Mae  yn  gysnr  mamr  i  si  íéddm  lòd 
yr  Arglwydd  ei  hun  yno,"  i  edrych  ar  y  goruebwyliaeâiaa 
mawnon  liyn* 

Yn  olaf.  "  Yr  Arglwydd  sydd  yno*'  i  waredu  d  boU  o'tt 
holl  ofidiau.   Mae  m  nid  yn  nnig  g}  da  liwynt  i'w  cyvoro 

a'u  cjTiorthwyo,  ond  hefyd  iV  gwared  am  bjrth  allan  o  bob 
trucni  yn  y  diwedd.  "Peraist  i  ddynion  farchogaetb  ar  ein 
ponaii;  aethom  trwy  y  tân  a'r  dwfr:  a  x\\i  a'n  dygaist  i  le 
diwall,"  Sal.  h-i.  12.  Nid  yn  unig  y  mac  ya  eu  cadw  rhag 
llosgi  yn  y  tàn,  rhag  boddi  yn  y  dwfr,  a  rhag  cael  niwed 
mewTi  peryglon,  eitlir  yn  eu  gwared  hwynt  yn  llwyr  ac  am 
byth  allan  o'u  holl  orthrymderau.  Lie  bynag  y  mae  y  cred- 
adyn,  }t  iVrglwydd  hefyd  sydd  yno  i'w  wared  o'i  g^^fvng- 
derau.  Dinas  yr  Arglwydd  yw  y  carcbar  os  bydd  y  saint 
yno ;  y  mae  efe  p^yda  i  eglwys  yn  mbob  man  i'w  gwaredu. 
Beth  oedd  y  berth  yn  llosgi  yn  dàn  ?  Yr  eglwys.  Pa  le  yr 
oedd  Duw  pan  oedd  yr  eglwys  yn  ngbanol  y  tân?  Yr  oedd 
efe  yn  ngbanol  yr  egiwys»  o  ganlyniad  yn  ngbanol  y  tàn 
befyd,  am  hynj  yr  oedd  y  berth  heb  losgi;  nid  oedd  yn 
boeibl  ei  difa,  yr  oedd  yr  Arglwydd  gyda  hwy,  i'w  gfwaredu; 
o'u  holl  orthrymderau.  Bendigedig!  ''Ac  angel  yr  Ar- 
glwydd a  ymddangosodd  iddo  mewn  ffiam  dân  o  ganol  perth: 
ac  efe  a  edrycbodd,  ac  wele  y  bertb  yn  llosgi  yn  dân,  a*r 
berib  beb  ei  difiu  A  d^-wedodd  Mosee,  Mi  a  drcMif  yn  awr, 
ac  a  edrycbaf  ar  y  weledigaetb  &wr  bon,  pabam  nai  yw  J 
bertb  wedi  llosgi.  Panwelodd  yr  Argh^Tdd  ei  fod  ef  yn 
troi  i  edrych,  Duw  a  alwodd  amo  o  ganol  y  berth,  ac  a  ddy** 
wedoddy  Moses,  Moses;  a  dywedodd  yntan,  Wde  fi*'' 
fod  Duw  yn  ngbanol  y  bertb  yr  ydoedd  beb  losgi.  Ooffon^ 
iant !  y  mae  efe  yn  ngbanol  ei  bobl  yn  bresenol,  yn  ett bell 
gystuddiau  a*u  treialon.  Mae  yn  nghanol  y  berth,  ^ti  ngbanol 
y  tân,  yn  ei  chadw  rhag  ei  llosgi  yn  ulw.  Ac  yn  íuan  y  laBS 
yn  rhoddi  gwaredigaeth  hvyr  o'r  Aipht,  trwy  law  Moses. 
AVedi  cadw  yn  hir  yn  nghanol  y  tau  rhag  llosgi,  y  mae  or 
diwedd  yn  gwaredu  yn  llwyr  o*r  tân. 

Bydd  yr  Arglwydd  weithiau  yn  gwaredu  oddiwrth  drci- 
alon  a  ehoUecUon  personol  yn  y  byd  hwn,  ac  yn  adferu  yn  ol 
y  cysur  a  goll^vyd  yn  yr  amddifadrwydd  o  honynt,  gyda 
Ilawer  ychwaneg.  "  Yna  yr  Arglwydd  a  ddychwclodd  gaeth- 
iwed  Job,  pan  weddiodd  efe  dros  ei  gyfeillion:  a'r  Arglwydd 
a  cbwanegasai  yr  byn  oU  fiiasai  gan  Job  yn  ddau  ddy blyg*. 


Digitized  by  Google 


TN  YR  EGLWYS. 


273 


Tna  ei  holl  geraint,  a'i  hoU  eaiesau,  a  phawb  oU  o*i  gyd- 
nábod  ef  o'r  blaen»  a  dda^nant  ato,  ac  a  fwytasant  myà 

gydag  ef  yn  ei  d^;  ac  a  gwynasant  iddo,  ac  aH  cysurasant  ef 

am  yr  hoU  ddrwg  a  ddy^çasai  yr  Arglwydd  arao  ef,  a  hwy  a 
roddasaat  iddo  bob  un  ddarn  o  ariau,  a  phob  un  dlws  o  aur. 
Felly  yr  Arglwydd  a  fcndithiodd  diwcdd  Job  jn  fwy  na4 
ddechreuad,"  Job  xlii.  10 — 13.    Chwi  welwcb  fod  yr  Ar- 
glwydd yn  deíhyddio  Uawcr  fFordd  i  achub  a  chysuro  ei  bobl. 
Gadewch  iddo  g^-meryd  ei  ffordd  ei  hmi;  y  mae  cael  ein 
gwaredu  yn  rhyw  ífordd  yn  ddigon  i  ni.    Arch  drefnw\^d  i 
aehub  Noah.    "Ond  à  thi  y  cadarahaf  fy  ngliyfamod,  ac  iv 
arch  yr  ài  di,  tydi  a' th  feibion,  a' th  wraig,  a  g^^Tagedd  dy 
feibion  gyda  thi,"  Gen.  vi.  18.    Dinas  fechan  Soar  ocdd 
dyogelwch  Lot.     "Br^^sia  dianc  yno."     Ogof  oedd  dinas 
noddfa  y  prophwydi  yn  \\yneb  creulondeb  Jczebel.    "  Canys 
pan  ddystiywiodd  Jezebel  brophwydi  yr  Arglwydd,  Obadiah 
a  gymerodd  gaat  o  brophwydi,  ac  a'u  cuddiodd  hwynt  bob 
yn  ddeg  a  deugain  mewn  ogof,  ac  a'u  porthodd  hwynt  â 
Mffa  ac  à  dwfr,"  1  Bren.  xviii.  4.    Yr  oedd  gwaredigaeth, 
Moses  mewn  darparu  nurse  i'wgipio  o*r  dwfra'ifagu  i  Dduw. 
"Merch  Pharaoh  a  ddaeth  i  waered  i'r  afon  i  ymolchi,  a  hi  a 
ganiu  y  cawell  yn  ngbanol  yr  hesg,  ac  a  anfonodd  ei  Uaw- 
forwyn  iV  gyrcbu  ef.   Ac  wedi  iddi  ei  agoryd,  hi  a  ganfu  y 
bacligen;  ac  wele  y  plentyn  yn  wylo:  a  hi  a  dosturíodd 
wrtho»  ao  a  âd3nHredodd,  Un  o  blant  yr  Hebreaid  yw  hwn," 
Ex.  ii.  5.   Boi  y  pysgodyn  oedd  arch  a  dinas  noddfit  Jonah. 
*^A-r  Arglwydd  a  ddarparodd  bysgodyn  mawr  i  Ijncu  Jonah. 
A  Ue&rodd  yr  Arglwydd  wrth  y  pysgodyn,  ao  efe  a  fwziodd 
jonah  i  dir  sych."   Taflodd  cyfiawnder  ef  dros  y  bwrdd  Tr 
môr,  a  darparodd  drugaredd  bys(z;odyn  i*w  fwrw  o'r  môr  dra^ 
chefh  i  dir  sych.    Gwarcdwyd  Paul,  a'r  rhai  oedd  gydag  ef 
yn  y  Uong,  "rhai  ar  ystyllod,  ac  eraill  ar  ryw  ddrylliau  o*r 
Uong.    Ac  felly  dygwyddodd  ddyfod  o  bawb  i  dir  yn  ddi- 
angol,"  Act.  xxvii.  44. 

Y  mae  yr  Arglwydd  yn  sier  o  ffeindio  moddiou  i  gario  ei 
amcanion  anfeidrol  allan.  Mae  y  moddion  h^Tiy  yn  araryw- 
iol,  ac  yn  annysgwyliadwy  yn  fynych ;  ie,  y  mae  yn  defnyddio 
moddion  gweinion  i  warcdu  ei  saint  allan  o  ber}'glon  mawr- 
ion.  Mac  yn  agor  y  môr  cooh,  ae  jn  troi  yr  lorddonen  yn 
cl,  ddim  ond  oodi  gwialen  arnpit;  a  dyna  "ffordd  Vt  gwar- 
edigion  fyned  trosodd."  Y  mae  efe  yn  gosod  gelynion  yr 
eglwyê  i  ymladd  à'u  gilydd  weithiau,  a  thra  y  maent  hwy 


Digitized  by  Google 


274 


PRES£KOLB£B  OBABOX.  BVW 


yn  ymladd,  mae  y  flaint  tlodion  yn  cael  eu  gwaredii  o'u 
dwylaw.  Fclly  y  gwaredodd  efe  Isnel  o  law  y  Midianiaid; 
efe  a  osododd  gieddyf  un  yn  erbyn  y  llall,  a  thrwy  hyiiy  a 
ackubodd  Gideon  a'i  ycbydig  w^.  Mae  efe  yn  troi  y  gwynt 
a*r  xnòr,  y  rbai  er  ys  ychydig  oedd  yn  gryf  yn  erbyn  yr 
eglwya»  yn  awr  o'i  tno.  Mae  efe  yn  toddi  caloa  Esaú  geLp- 
iaethus  tuag  at  Jacob,  ac  yn  lie  ei  ddyfetha  y  mae  yn  ei 
gofleidio;  yn  ei  guaann,  ac  níd  ei  dxywanu  à  cUeddyíL  '*Ao 
Êsau  a  redodd  Vw  gyfiúrfod,  ao  a'i  oofleidiodd  ef»  ac  a  ayrtli* 
iodd  ar  ei  wddf  ef,  ac  a*i  cusanodd  ef :  a  kwy  a  ^lasanV 
C>en.  xxxiii.  4.  Y  mae  yn  sychu  y  dHuw,  nee  y  mae  yr  aidi 
yn  gorphwys  ar  dir  syeh. 

Os  lia  wared  efe  yn  fuan  rhag  gofidiau,  efe  a  wna  y  gofidiau 
cu  hunain  yn  Ibddion  gwaredigaeth  o*r  diwedd,  Yr  wyf  }ti 
cofio  darllen  am  ryw  un  yn  aniser  Mari  waedlyd,  pan  ydoedd 
yn  cael  ei  arwain  o'r  carcbar  tua'r  ystanc,  dygwyddodd  iddo 
yn  rh fodd  dori  ei  glin;  felly  gadawyd  ef  yn  y  carchar 
eilwaith  hyd  nes  y  buasai  ei  gUn  yn  gwella;  ond  yn  y  cyf- 
amscr,  rhwng  tori  y  glin  a'r  gwellhad,  bu  farw  Mari.  Aeth 
y  dyddiau  gwaedlyd  heibio  gyda  hi,  ac  yn  He  arwain  y  dyn 
at  yr  ystanc,  golíyngwyd  ef  yn  rhydd  i  ddychwel^rd  at  ei 
deulu  ac  at  ei  bobi.  Torwyd  y  glin,  chwi  welwch,  i  achub 
y  by  wyd.  Os  dygwydd  i*r  saint  farw  mewn  profódigaetlian, 
bydd  profedigaethau  felly  yn  foddion  achubiaeãi;  canysbydd 
marwolaeUi  y  corph  yn  f}^d  i'r  enaid.  Ptesenoldeb  holl- 
ddigonol  yw  preaenoldeb  grasol  yr  Arglwydd  gyda4  eglwys. 
Mae  y  Dnndod  santaidd,  yn  un  Duw  bendigcdig,  yn  bmenol 
i  gyfarfod  ag  angenion  pob  enaid  eydd  yn  credu  yr  efengyl. 
Mae  gras  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  caiiad  y  Tad,  a  chyil* 
deíthas  yr  Ysbryd  Glàu  i  aios  gyda  ni  yu  oes  oesoedd. 

Y  niae  yn  rhaid  i  ni  wrth  bresenoldeb  y  tri  Pherson 
bendiçedig,  yn  eu  gwahanol  swyddogaethaa,  er  ein  gwneyd 
yn  ddiwall.  Os  cawn  ni  un,  yr  ydym  yn  sicr  o  gael  y  ewU$ 
06  cawn  raa  Crist,  bydd  cariad  y  Tad  yn  sior  o  fbd  gyda  ni» 
a  chymdeithas  yr  Ysbryd  Glân  befyd.  *'Na  thiaOoder  eiob 
calon:  yr  ydych  yn  credu  yn  Nuw,  credwcb  ynof  £bbú 
befyd."  **  Yr  lesu  a  atebodd  ac  a  ddywcdodd  wrtbo,  Os  càr 
neb  fi,  efe  a  geidw  fy  ngair;  a'iu  Tad  a'i  cár  yntau,  a  nyni 
a  ddeuwii  ato,  ac  a  wnawn  ein  trigfa  g>'dag  ef."  "  Nid  chwi 
a'm  dcwisasoch  i,  ond  myíi  a' eh  dcAvisaií^  chwi,  ac  a^ch 
ordeiíiiaib  chwi,  fel  yr  eleck  ac  y  dygech  fíiwyth,  ac  yi  aiosai 


Digitizeò  by  Google 


YN  YB,  EGLWY8.  275 

fliehftwjih;  megyif  pa  betb  bynag  a  ofynocli  gan  y  Tad  yn 
fy  enw  i,  y  rhoddo  efe  i  <^wi/'  ''Mi  a  weddiaf  ar  y  Tad,  ae 
m  a  rydd  i  ohwi  Ddyddanydd-arall,  fel  yr  aroso  gyda  ch^ 
yn  dragywyddol,"  loon  xiv.  1,  23;  xv.  16;  xiv.  16.  Cyfaill 
jw  Onst  flydd  yn  gweddio  drosoch,  chwi  welwch;  a'r  cyfeiU- 
lon  goreu  yw  y  Abá  sydd  yn  gweddio  drosom.  Gweddi  yr 
Ai^wydd  leau  yn  y  fan  hyn  yw,  am  i  chwi  gael  cwmpeini 
yrYsbryd  Glân  gyda  chwi  yn  draprvw^  ddol.  Dywedaf  finau, 
Amen,  feUy  y  byddo.  "  Nid  wyf  am  i'r  Ysbryd  Glân  ddyfod 
atoch  fel  pererin  dros  noson,  ond  i  aros  gyda  chwi  yn  dra- 
gywj  ddol.  Pan  y  daethum  i  fy  hun  i'r  byd,  dyfod  i  gwblhau 
amcan  mawr  y  brynedigacth  a  wnuethuin,  a  dychwclyd  i  d^ 
fy  Nhad.  Eithr  yr  wyf  yn  gweddio  am  i*r  Ysbryd  Glân  gael 
aros  gyda  chwi  yn  dragywyddol,  nes  y  "byddo  y  llesgaf  yn  y 
llw^^hau  fel  Dafydd,  a  thy  Dafydd  fel  angel  Duw."' 

1.  Mae  Duw  oU  yii  oll  gyda'r  ef2;lwys  oU.  "Ac  Arglwydd 
y  tangiiefedd  ei  hun  a  roddo  i  chwi  danguefedd  jii  wastadol 
J[niiihob  modd:  yr  ^Vrglwydd  fyddo  gyda  chwi  oll/*  2  Tlies. 
lii.  16.  "Yn  mhobmodd:"  mewn  corph  ac  enaid.  "A  gwir 
Dduw  y  taugnefedd  a'ch  santeiddio  yn  g^vbl  oll;  a  chadwer 
eich  ysbryd  oll,  a' eh  enaid,  a'ch  corph,  yn  ddiai^hoedd  yn 
nyfodiad  ein  Harglwydd  lesu  Grist,'*  1  Thcs.  v.  23.  "A'r 
Arelwydd  lesu  Grist  fyddo  gyda^th  ysbryd  di.  Gras  fyddo 
gyoA  diwi.  Amen/'  2  Tini.  iv.  22.  Mae  yr  oll  o  Dduw  ar 
gyfer  gwneyd  pob  angen  i  .fyny  ag  sydd  jn  eich  cyrph  ao 
yn  eich  eneidiau.  Y  mae  efe  nid  yn  imig  gyda*r  eglwys 
yn  g3rffired]2iol  ao  yn  gynnlleidfiuil,  ond  hefyd  gyda  phob 
•elod  yn  neilldaol,  ar  ei  ben  ei  hnn,  pa  mor  wael  bynag 
y  byddio  ei  Befyllâk.  QweddiwelL  am  i'r  Duw  mawr  beidio 
tynu  yn  ol  ei  faresenoldeb  grasol,  a  chilio  oddiwrthym,  a'n 
gadael  i  drengu  yn  ein  pediodau.  .  Y  peth  mwyaf  ofiiadwy 
y  gaUwn  gyfarfod  byth  coUi  presenoldeb  grasol  Duw. 
Pe  bai  efe  yn  tynu  yn  ol  ei  bresenoldeb  oynorthwyol  i'r  byd 
yn  gyfl5:edinol,  byddai  yn  farwolaeth  naturiol  i  bob  peth  yn 
^nwmgyrehol ;  felly,  pau  y  bydd  efe  }ti  tynu  yn  ol  ci  bresen- 
oldeb ysbrydol  a  grasol  oddiwrth  yr  eglwys,  niae  marwolaeth 
ysbrydol  yn  dyfod  i  mewn  yn  y  man.  "  Oblegyd  ynddo  cf 
yr  ydym  yn  byw,  yn  symud,  ac  yn  bod,"  Act.  xvii.  28.  Fel 
y*  ydym  yn  byw,  yn  sjnnud,  ac  yn  bod,  yn  ei  bresenoldeb 
cy&edinol,  yn  naturiol  yn  ein  perthynas  à'r  byd  hwn,  felly 
yr  ydym  yn  byw,  yn  symud,  a  bod  yn  ysbrydol,  neillduol,  a 
graiaoi,   Yr  Arglwydd  sydd  yn  rhoadi*  bywyd,  symudiad,  a 


Digitized  by  Google 


276 


rRKSKXOLTiEn  o  "RASO  L  BVVT 


bod  i  bob  petk  ysbrydol  yn  ei  brescnoldeb  grasol.  Ac  un- 
waith  j  t^nir  y  preaenoldeb  hwu  yn  ol,  marwolaeth.  ysbrydol 
a  tbragy  wyddol  yw  y  canlyniad. 

2.  Y  mac  yr  Arglwydd  }ti  brcNonol  yn  ngweitbrediad  ei 
boll  briodoliaethau.  "Yi*  Ar^hvydd  sydd  yuo"  i'cli  cyfarfod 
}Ti  eich  boll  angi^uion.  Mae  yr  Arglwydd  yno  yn  ei  dru- 
garcdd  i  gyfarfod  à'ii  boll  drueui;  yn  ci  boUalluogrwydd,  i 
gyíiirfod  íi^n  jj^wondidau;  yn  ci  boU-brcscnoIdcb,  i  gyflcuwi 
ein  boll  ddirty<;iadau,  ac  niewn  cyflcusdxa  i'n  cynorthwyo. 
Nid  Duw  yn  mbcU  ydyw,  ond  Duw  yn  agos,  Duw  wTth  law, 
Duw  }Ti  brcsenol,  yn  barod  i  ymddangos  mewn  moment,  yn 
y  naill  briodoledd  fel  y  llall.  Y  raae  yr  Arglwydd  yao  yn  ei 
boU  briodoliaetbau ;  yn  ngbanol  ei  eglwys,  yn  barod  i  wneu- 
thur  lies  iddi,  a  dyrcbafu  ei  ogoniant  ei  bun  trwy  byny. 
"Ydwyf  yr  hyn  ydwyf,*'  medd  yr  Arglwydd.  Mae  hynjE 
ddigon  ar  gyfer  y  byd  bwn,  a'r  byd  a  ddaw.  Yn  y  ddinas  j 
mac  trueni  dyn  a  thrusEuredd  Duw,  annbeilyngdod  dyn  8 
tbeilyngdod  Duw,  gwendid  dynanertb  Duw,  eisiaudyna 
boll-ddiffonoldeb  Duw,  yn  cyíturfod  â*u  gilydd,  ac  yn  myned 
i  g^-tundeb  am  bytb. 

3.  Mae  rpnbwysder  yn  mbrescnoldcb  grasol  Duw  i'n  holl 
amgyleliiadau.  Bctb  sydd  yn  fwy  cvmbwys  mcwn  brwydr 
na  belm?  Beth  mor  gynibwys  mewn  tywyllwcb  a  goleu? 
Beth  sydd  mor  gymbwys  mewn  ystorm  a  cbysgod?  Beth 
sydd  yn  fwy  cymbwys  yn  ddyogelwcb  vbag  gelynion  na  thwr 
eadam?  "Twr  cadam  yw  enw  yr  Arglwj^dd.  "Haul  ft 
tharian  yw  yr  Ar^rlwydd  Dduw ;  yr  Arglwydd  a  rydd  ras  a 
gogoniant ;  ni  atai  efe  ddim  daioni  oddi^vrth  y  rbai  a  rodiant 
yn  berflBdtb.'*  Mae  yr  Arglwydd  yn  brcsenol  fel  tad  gyda'í 
bbmt,  i  dosturio  wrtbynt.  "  Fel  y  tosturia  tad  wTtb  ei  blant, 
felly  Y  tosturia  yr  Arglwydd  witb  y  rbai  a'i  bo&ant  ef," 
Bal,  dii.  13.  Mae  gy&  bwynt  fel  tad  iV  oer^u  os  hjàà 
eisiau.  "Canys  y  neb  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  garu,  y  vobb 
yn  ei  geryddu ;  ao  yn  £9angdlu  pob  mab  a  dderbynio.  Os 
goddefwob  gerydd,  y  mae  Duw  yn  ymddwyn  tuag  atoch 
megys  tuag  at  feibion:  oanys  pa  &b  ^rdd  yr  bwn  nid  yw  ei 
dad  yn  ei  geryddu?"  Heb.  xii.  6,  7-  Mae  gyda  bwynt  w 
tad  i  w  dysgu  i  gerdded.  "  Pan  oedd  Israel  yn  facbgen,  ntt 
a'i  cerais  ef,  ac  a  elwais  fy  mab  o'r  Aipbt.  Myú  hefyd  a 
dd^sgais  i  Ephraim  gerdded,  gan  cu  cymeryd  erbyn  «1 
breicbiau,"  Ilosea  xi.  1,  3.    Mae  efe  gyda  bwynt  iw  porthi, 


Digitized  by  Google 


TN  TR  EGLWY8. 


277 


8*11  dysgu  yn  y  ffordd.  Mae  efe  gyda  hwynt  fel  gwr  gyda'I 
wraig.  *'D7briodywyrhwiia't£iwiiaeth.''  Maeefegyda 
kwynt  fel  y  mae  cyfeill  gyda  chy&ill.  Gyfeill  Daw  y  galwyd 
Almkham;  ac  y  mae  efe  yn  ^'gyfaill  a  1^  wrthyt  yn  weU  na 
brawd/'  Mae  efe  gyda  nwynt  fel  bugail  gyda'i  ixraidd,  fel 
cadben  gyda4  fyddm,  ao  fel  brenin  gyda'i  ddeiliaid.  Mae 
efe  gyda  ni  ac  yn  eiddo  i  ni  bob  amser ;  yn  holl-ddigonol  ac 
yn  holl-breseuoi  i  ^^yfarfod  à'n  holl  angcnioii  mawrion.  Go- 
goniant!  y  mae  y  gwirioneddau  hyn  yn  11a wn  mel  i  fy  enaid 
tlawd,  ie,  yn  felusach  na'r  mel,  ac  yn  Ilifo  dros  y  llestri. 
Diolch,  y  mae  fy  llestr  bach  yn  Ilawn ;  y  mae  gorfoledd  yr 
iachawdwriaeth,  fy  nghyfeillion,  yn  gorlifo  ambell  waith. 
Mae  bod  Duw  yn  bresenol,  ac  yn  eiddo  i  ni,  }ti  gwneyd  pob 
priodoledd  arall  jn  anfeidrol  wertlifawr ;  oblegj  d  beth  fuasem 
ni  well  o  liollalluogrwj^dd,  tnigaredd,  boll-ddigonoldcb,  a*r 
cwbl  yn  mhell  oddiwrthym  pan  yn  ngbanol  ein  cyfyngderau, 
neu  heb  lod  yn  eiddo  i  ni,  er  eu  bod  yn  agos  V  Ond  dyma 
Dduw  trugarog,  Duw  ein  nerth,  Duw  ein  hiachawdwriaeth, 
cin  bymyl  bob  amser,  ^^yn  edrycb  am  le  i  drugarbau." 
oich!  ein  Duwniydyw  befyd.  **Un  corpb  sydd,  ac  un 
Yibiyd,  megys  ag  y'cb  galwyd  yn  nn  gobaith  eich  galwedig- 
ftetà.  Un  Duw  a  Thad  oll,  yr  hwn  sydd  gomwch  oU,  a 
thrwy  oH,  ac  }^och  dl,"  £ph.  iy.  4,  6.  Mae  efe  uweblaw 
mewn  bodolaeth  a  gogonianti  trwy  oU  mewn  rliaglcmiaeth^ 
poek  dl  trwy  Ysbryd  y  gras.  Mae  eich  cyrpli  yn  demlan 
iddo*  **Oni  wyddoch  ehwi  mai  temi  Dduw  ydych,  a  bod 
Yslnryd  Duw  yn  trigo  ynodi?'' 

4*  Tr^  gras  yw  presenoldeb  Duw  gyda'i  eglwys.  Mae 
y  pres^oldéb  hwn  yn  ffirwyth  eyfemod  tragywyddol,  ao 
idâewidion  diamodol.  Mae  efe  yn  bresenol  gyda  ehreadur 
yn  naturiol,  ond  gyàa  chredadyn  yn  rasol  a  cbadwedigol.  Y 
mae  yr  undcb  hwn  à  cbredinwjT  yn  cacl  ci  14 ydio  mewn  ail- 
eiicdigaetb.  Mae  y  cyntaf  mewn  creadigaeth,  eithr  hwn 
me\\Ti  iachawdwríaeth ;  ac  y  mae  yr  undeb  yn  cacl  ci  barhau 
mewn  santeiddhad.  Y  mae  ei  hoU-bresenoldeb  }ti  naturiol 
gyda  dynoliaeth  yn  gyflRredinol ;  y  presenoldeb  hwn  yn  ben- 
arglwyddiaethol,  a  chyda  ci  saint  yn  neillduol.  "Canys 
megys  y  tyngais  nad  elai  dj^oedd  Noah  mwy  dros  y  ddaeari 
felly  y  tyngais  na  ddigiwn  wi-thyt,  ac  na' th  gcrjddwn/' 
•*Ki  saif  neb  o*tb  flacn  di  holl  ddyddiau  dy  cinioes:  megys  y 
bum  gyda  Moses  y  byddaf  gyda  thithau;  ni  th  adawaf,  ac 
iú'th  wrthodaf.''    ''Canys  efe  a  ddywedodd,  Ni^th  roddaí  di 


Digitizeò  by  Google 


378 


PUSBKOLPXB  GXJ180X  DXTW 


i  fynj,  ac  nrth  Iwyr  adftwaf  chwaitki;''  Eeay  lir.  9 ;  Jot,  L  5; 
Heb.  xiii.  5.  Dyma  ras  q^fiunod  ac  addewidion  graad  y 
Jehofah,  fy  nghyfeillion;  canys  yr  oedchnm  ynhaeddn  prah 
aeaoldeb  dial^dol,  tanllyd,  a  dig^fua  y  Bamwr  cyfiawn,  jn 
gospedigaeth  dragywyddbl  am  ein  peã&odaa.  Oad  bend^ 
edig,  d3nna  bcea^oldeb  gtaaol,  tuag  at  ein  eparthw^o  yn 
ein  cyfyngdeFan»  a'n  luiehub  o'n  hoU  ofidian.  IMdcli! 
«fCy&mod  tr^^-wyddol  a  wnaeth  efe  à  mi."  Byddem  p 
orynn  hjúí  yn  ngwydd  presenoUeb  yr  AnfeidzoU  <nii  bai  m 
gras  wedi  tymheru  y  cwbl  i  gyíateb  amg}4chiadau  pecbadnr- 
iaid.  Mae  yr  iin  p^ras  hefyd  wedi  tjiiiheru  fy  enaid-tlawd 
inau  i  fwynhau  Dinv  grasol  a  goriichcl.  Eeiidigedig,  am 
feddyliau  tyner  at  yr  Hollalluog,  am  duedd  i'w  íawrhau  hyih 
am  ei  ras  auieidrol. 

5.  Mae  presenoldeb  Duw  ^ti  barhaus  yn  ei  eglwys.  "Yr 
Arglwydd  sydd  }tio/'    Yno  y  mae  yn.  cartrefxi,  }tio  y  mae  ei 
?iead  quarters  ya  y  byd.    "Ac  wele,  yr  ydwyf  fi  gyda  chwi 
bob  amser  byd  ddiwedd  y  byd.    Amen,"  Mat.  xxviii.  20. 
Cewch  rhwithau  hefyd  fod  gyda  minau  y  tu  hwnt  i  ddiwedd 
y  byd,  i  bob  trag^  wyddoldcb.    Ar  ol  i  chwi  goIH  eich  golwg 
ar  y  ileuad  a'r  ser  ag  sydd  yn  eich  goleuo  ar  hyd  y  ddaear 
bon,  bydd  haul  wedi  codi  na  fachlud  byth,  yr  hwn  aor- 
ddysg^jãna  y  ewbl  ag  sydd  mewn  bod.    Pan  y  bydd  eich  holl 
bjdewau  daearol  wedi  sychu  yn  Uwyr,    Mae  y  ífynon  agor- 
wyd  ar  Gralfaria  }ti  Ilifo  o  byd.    Mae  yr  afon  aydd  yn  à^fià 
alian  o  "orseddfainc  Duw  a'r  Oen"  yn  parhan  fel  y  grisial 
yr  ocbr  hwnt  Tr  dilnw.   Bendigedig;  oa  edlwn  y  creadur,f 
mae  genym  y  Greawdwr.   Ni  gollwn  firyndian^  a  pbertfa^- 
aaau,  gwxageddy  a  phlant,  yn  y  man,  ond  bendigedig,  y  iM 
genym  Ddnw  a  aaif  gyda  ni  yn  y  dwfr  ao  yn  y  tàn  bob  amser» 
ac  i  dragywyddoldeb.   Byda  y  gwrageda  yma  wedi  oolK  ca 
gwfr  cyn  bir ;  eithr  y  mae  eich  príod,  yr  hwn  a'ch  gwnaeth, 
jm  fyw.    **Paham  y  dywedi  Jacob,  ac  y  Ileferi  Israel,  Cudd- 
iwyd  fy  ffordd  oddiwrth  yr  Arglwydd,  a*m  bam  a  aeth  beito 
Tm  Duw?    Oni  wyddost,  oni  chlywaist,  ua  ddiffygia  ac  ne 
fliua  Duw  tragyv^Tddoldeb,  yr  Arglwydd,  Creawdwr  cyrau  y 
ddaear?  ni  ellir  cnwilio  allan  ei  synwyr  ef.    Yr  hwn  a  ryàà 
nerth  Vr  diffygiol,  ac  a  amlha  gryfder  i'r  dirym.  Canys 
ieuenctyd  a  ddiffygia  ac  a  ílina,  a'r  gwyr  ieuainc  gan  sjTtbiO 
a  syrthiant :  eithr  y  rhai  a  obeithiant  yn  }t  Arglwydd  a  ad- 
newyddant  eu  nerth ;  ehedant  fel  eryrod,  rhedaiit  ac  ui  HiD" 
ant,  rhodiant  ac  ni  ddi%giant;'  Esay  xL  27—30.   Yr  Aiigl- 


Digiiizea  by  Google 


TN  TE  EGLWY8. 


279 


wydd,  yr  hwn  ^  dd  wedi  bod  yn  '^breftivyMi  i  ai  yn  mhob 
oenedlaeth/'  fyàá  yn  breswyUi  i  ai  bjdi*   Bendigedig  am 

«nreinydd  cyfarwTdd,  canys  y  mae  y  byd  hwn  jn  ddiffon  i 
àáyrvAm  dym  yn  nghinÀ  ei  gyftieWidiAdaii,  «'i 
gwyíit.  Máe  fymkaaiynmmí dotío gyda Jaeob;  yn  meddwl 
K>d  yr  holl  gwÚ  yn  myned  yn  llcmi^drylliad*     Joseph  nid 

yw  fyw,  a  Simeon  yntau  nid  yw  fyw,  a  Benjamin  a  ddygcch 
ymaith:  yn  fy  erb}Ti  i  y  mae  hyn  oll,''  Gen.  xlii.  36.  Dy  ma 
y  byd  yn  myned  yn  ben-ben,  y  muW  beth  yn  ymdreiglo  am 
draws  y  Uall,  y  dwfr  a*r  tân  mewn  yim  afael,  y  mor  yn  curo  y 
creig>'dd,  ac  yn  cadw  mwstwr  yn  ddigon  i  syfrdanu  y  byd. 
Mae  pen  hen  Jacob  yn  troi,  ac  y  mae  fy  mhen  inau  yn  troi 
yn  aml  ar  ei  ol,  ac  yn  barod  i  waeddi  yn  anil,  "Beth  fydd 
diwedd  y  pethau  hyn?"  "Ynfy  erbyn  i  y  mae  hyn  oU.** 
Ond,  fy  nghyfeillion,  y  mae  presenoldeb  grasol  Duw  yn  tynu 
y  ddot  o'r  pen,  }ti  adlerii  y  s}Tiw}Tau  i'w  He,  ac  yn  rhoddi  y 
creadur  i  eistedd  wrth  draed  yr  lesu  yn  ei  "  ddillad  ac  yn  ei 
iawn  bwyll."  Feidiwch  edrydi  ar  y  tonoo»  onide  yr  ydych  yn 
aier  o  ddyrysn ;  edry  chwoh  ar  y  tir,  y  bryniau  sef^rdloç  oehr 
draw  i'r  dwfr*  "  Y  mae  pob  peth  yn  cydweithio  er  diuoni  i*r 
xhai  sydd  yn  cani  Duw;  sef  i'r  rhai  sydd  wedi  eu  galw  yn  ol 
â«r£Eieth  ef,"  Khuf.  yiii.  27.  Dioldb  am  angor  íx  enaid, 
pan  y  byddo  yr  holl  fyd  yma  yn  dyiysu  amem,  y  ^allwn  ei 
tfaaflui  gymeryd  "ga&ál  ar  yr  hyn  syddo'r  ta^erwni^rllen;'' 
ne  Tna  yr  y  dym  ' '  ja  ddyogel  ac  yn  aier."  Nid  oes  na  dyogél- 
wen  na  aicrwydd,  fy  nghyfeOlion,  mewn  dim  creadigol;  ond 
ynllwyri'r  gwrthwyneb,  peijglon  ac  ansicrwydd  sydd  yn 
ysgnfenedig  ar  bethau  cryfiii  a  chadamaf  y  greadjLgaeãi. 
'^Hwy  a  d&rfyddani;^*  fel  ^wisg  y  cyfiiewidiant.   Yr  wyf 

Si  meddwl  y  gwnawn  lesmeirio  cyn  myned  o'r  £m  yma,  pe 
wn  heb  le  i  obeithio  fy  mod  yn  ngafael  rhyw  beth  a  fydd 
gyda  mi  yn  mhob  tjrwydd  yn  y  byd,  y\\  iiyfroedd  dj-fnion  yr 
lorddonen,  yn  nydd  y  fura  ddiweddaf,  ac  i  bob  tragywyddol- 
deb.  Bendigedig!  yr  wyf  bron  yn  meddwl,  fy  nghyfcillion, 
aa  wiiaf  lesmeirio  byth  mwjach;  fod  Duw  Ilollalluog  a 
minau  wedi  ymuno  á'u  gilydd;  yr  ydjTn  yn  hartners  atid  Co, 
Gogoniant;  dyma  Jirm  nad  aiíF  byth  yn  fankriipt.  Er  fod 
miloedd  o  dlodion  ynddi,  y  mae  un  yn  ddigon  cyfoethog  i 
gadw  credit  y  cojnpany  nid  yn  unig  am  amser,  ond  am  dragy- 
w^^ddoldeb.  Fe  fydd  aur  y  cwnipeini  h.yn  yn  pasio  pan  y 
bydd  aur  breninoedd  Lloegr  yn  ddim  ond  counter/eUs,  Aur 


Digitized  by  Google 


PSB8BK0LDBB  BHW  TK  TE  SOI.WT8. 


Calfaria,  }t  hwn  sydd  wedi  ei  buro  tr>Yy  dàiu  Diolchy  fe^ 
iyàà  yn  loyw  y  tu  hwnt  i  bydredd  y  bedd. 

rWel,  fy  nghyfeiUioii,  trowch  oddiwrtli  ▼  ereadur  at  y 
Croawdwr,  oddiwrth  wendid  at  gi^^der,  oddiwrth  dlodi  at 
gyfoeth,  oddiwrihriomedi^aetbauat  gysunm  ciyfion,  oddiwrth 
y  ddaear  at  y  nefoedd,  oddiwrth  ddynioii  at  Dduw,  oâdiwrtk 

ddim  at  bob  peth.  Ond  i  chwi  wneyd  hyn,  bydd  y  petbau 
mawriou  athnigvwvddol  yn  eicli  gafael,  bctli  bynag  ddaw  o'r 
UeiU.  Diolch.  '"Éyw  yw  yr  Arglwydd,  incwu  gwirionedd, 
mewn  bam,  ac  me\\Ti  c}'íia^vnder :  iiv  ceuedloedd  a  yrafcnditb- 
iant  yuddo ;  íe,  ynddo  ef  }t  ymglodforant."  "Eto  enyd  bach, 
aV  byd  ni'ni  gwel  mw}';  eitlir  chwi  a'm  gwelwch;  canys  byw 
wyf  fi,  a  byw  fyddwch  chwithau  hefyd,"  Jer.  iv.  2;  loan 
xiv.  19.  Wel,  fy  anwyl  g}^fcillion,  bydded  y  Duw  hynx  gyda 
chwithau  byth  ac  yu  dragy  wydd.  Ameu. 


Digitized  by  Google 


281 


PREGETH  XII. 

'<Lle(Íià'th  geg,  nae  arbed;  dyrehafa  dy  lais  fel  udgorn,  a  mynega  i*m  pobl 
eu  camwedd,  a'u  pechodau  i  dy  Jacob.  Eto  beunydd  y'iii  ceisiant,  ac 
ewyllysiant  wybod  fy  ffyrdd,  felccnedl  a  wnelai  gvfiawnder,  ac  ni  wrtliodui 
farnedigaeth  eu  Duw ;  gofynant  i  mi  farnedigaethau  cyfiawnder,  ewyllys- 
iint  Betàtt  at  Dduw/' âaj  l¥iti.  1,  2. 

Ni  yradrecliAvn  wneyd  ychydig  syhvadau  ar  un  atlirawiaeth 
yn  uiiig  oddiwrth  y  geiriau  h}Ti,  yr  hon  sydd  yn  ymddanp^os 
yn  eglur  yn  ngeiriau  y  testun;  sef,  Fod  ^ti  beth  posibl  i  ddya 
T^nieyd  ]l:nvc>r  o  bethaii  j?ydag  achos  yr  Arglwydd  yn  allanol, 
ac  eto  yn  bwdr  yn  du  íewnol:  y  galon  yn  ddrwg,  er  y  gall  y 
dyn  g}*ílawni  Ilawer  iawn  o  weithredoedd  da.  Mac  rhai  yn 
gwneyd  crefydd  yn  glogyn  i  guddio  pechodau.  Mae  diUad 
cywilyddus  o  dan  glogyn  golygus  yn  aml.  Pe  tynid  y  clogyii 
yinaith,  fe  giliai  y  dyn  rhagddo  ei  hun,  byddai  amo  gywilydd 
weled  ei  lun  a'i  agwedd,  ei  ddillad  budr  a  eharpiog.  Clogyn 
6idan  i  guddio  gwisg  arw,  dyllog,  ffiaidd,  a  bront.  Fy  nghyf- 
eUlion,  cofiwch  nad  oes  neb  yn  myned  i'r  fam  yn  ei  glogyn; 
y  mae  pawl>  yn  tynu  ymaith  y  fiuitdl  cyn  myned  yno.  Geil* 
weli  ymddangos  yn  y  ewrdd,  yn  y  cymun,  íe,  yn  ndiob  man 

Sy  byd  liwn  yn  eich  clogynau,  ond  nid  yn  ngwydd  Dnw, 
le  yn  rhaid  tynu  ^^prydio  oddíam  donoeh,  a  thaflu  pror 
phwydo  yn  enw  yr  lesnninll  oehr;  abwrv  allan  gythreuliaid, 
a*r  hoU  bethau  cyffelyb.  Pethau  yr  ochr  allan,  y  wisg  uchaf 
yw  yr  hoU  bethau  hyn.  Os  na  fydd  crefydd  yn  ddyfnaoh 
na  hyn,  byddi  yn  colli  y  cwbl  o  dy  grefydd  cyn  myiied  i 
wydd  Duw. 

Y  mae  rhai  djTiion  yn  gwneyd  crefydd  yn  horse  block  i 
fyned  ar  gefn  rhyw  geliyl  uchel,  a  mavchogaeth  dros  bcnau 
pawb  i  ddystryw  a  cholledigaeth.  Nid  oes  gan  lawcr  na 
ífordd  i  dd^Tchafu  i  ychydig  o  anrhydcdd  ond  trwy  grefydd, 
gan  hyny  }ni  deftiyddio  crefydd  yn  stcp  dan  eu  traed  er  mwyn 
ei  gyrhaeddyd.  Gosod  ordinhadau  santaidd  Duw  dan  draed 
i'r  dybcn  o  yTiiddyrchafu  wrthynt,  a  phorthi  cuawd  a  balch- 
der.  Maent  fel  y  gwelwch  y  badwyr :  yn  rhwyfo  un  ãbrdd, 
ac  yn  ediych  íFordd  arall.  Mae  miloedd  o  grefyddwyr  yr  oes 
bon  yn  rbwyfo  â  rbwyf  hunancádeb  tua'r  nefoedd,  ond  yn 
edrych  tua'r  ddaear.  Y  traed  yn  cerdded  i  Soar  gyda  gwraig 
Lot,  cithr  y  galon  yn  Sodom  gyda  y  Sodomiaid*  Yn  gwas- 
anaethu  Duw  à'r.  eorpb,  ae  yn  gwasanaetbu  hnnan  à'r  enaid 

Y 


Digitized  by  Google 


2a3 


BHAOBITH. 


ftr  yr  nu  pryd.  Gwertlient  Dduw  am  el«  y  byd  hwn ;  felly 
hwy  a'i  wasanactliant  cf  am  elw,  Mae  ihyw  beth  yn  mhawb 
am  ymwneyd  â  chrefydd,  ond  mae  Uawer  yn  troi  crefydd  i 
ddybenion  drwg.    Gwelwn  yn — 

1.  Fod  ymwneyd  à  ohrefydd  yn  beth  natnríol  i  ddyn.  Y 
mae  bod  gyda  rfiyw  grofydd,  yn  rhyw  fodd,  yn  beth  ag  y 
mae  y  rhan  fwyaf  o  ddynion  y  byd  yn  chwenych.  Mae  hyn 
yn  natur:  nid  yn  ail  natur  o  herwyad  arferiad,  ond  yn  natur 
wreiddiol  o  herwydd  creadigaeth.  Fe  fyn  dyn  addoli  rhyw- 
beth,  er  y  gwyr  fod  ei  addoliad  yn  annghywir  ac  yn  dwyll- 
odrus.  Mae  goleii  natur.  goleu  eydwybod,  yn  eydnabod  bod 
Dusv,  yr  hwn  8)  dd  Dad  j)ob  bud  arall,  acbosyr  holl  achoision, 
ac  mai  gweddus  yw  adiloli  liwuw  fel  y  cyfryw,  pwy  bynag 
ydyw.  Nid  ydyw  eydwybod,  fel  y  mae  wedi  ei  darostwng 
trwy  bechod,  ac  yn  y  tywyllwcb,  yn  canfod  y  gwir  Dduw, 
na'r  gAvir  addoliad.  Mae  genym  lawer  o  Atheistiaid  ymar- 
Jerol;  y  mae  pob  pUvyf  yn  Ilawn  o  lionynt;  y  macnt  yn  byw 
fel  ])c  na  byddai  iin  Duw,  ond  nid  ydynt  yn  gallu  gwadu 
Duw  yn  eu  mcddyliau.  Mae  argi*aff  bod  Duw  yn  y  nuddwl, 
er  fod  y  meddwl  wedi  eolli  y  parch  priodol  iddo ;  w  edi  coUi, 
nid  y  gydwybod,  ond  santeiddrwydd  y  gydwybod,  a  phurdeb 
y  guon.  Mae  Uawer  yn  prof^su  yr  adwaenant  Dduw,  ac  yn 
cofio  am  angan  lesu  bob  Pasg  a  phob  Sulgiíiyn  gyda'r  cysondeb 
mwy  af,  ac  eto  yn  Atheistiaid  ymarferoL  They  are  practical 
AthtkU*  ^'Ar  wxithredoedd  ei  wadu  y  maent;"  ae  fe  wna 
Duw  eu  gwadu  hwythau  am  byth  yn  y  diwedd.  Maent  **yn 
ffiaidd  ac  yn  annliidd,  ao  at  bob  gweithred  dda  yn  auughy- 
menidwy,"  Tit  i.  16. 

Y  mae  yn  anmhosibl  i  biaidd  neb  fod  heb  Dduw,  o  ran 
bam  am  dano,  o  ryw  &th;  mae  gan  bob  oenedl  en  duwiau, 
ae  y  maent  yn  seíog  iawn  drostynt.  Mae  dynion  wedi  eu 
ffeindio  heb  fireninoedd  arnynt,  heb  gyfreithiau,  beb  ddillad, 
ac  heb  unrhyw  dre&iadau,  fel  gwylltfilod  yn  eu  harferiadau ; 
eithr  nid  heb  ryw  fath  o  dduwiau.  Byddcd  mor  farbaraidd 
ag  a  ly ddu,  y  uuie  ganddo  ryw  lun  o  dduw.  Yr  wyf  yn  cofio 
darllen  am  uu  atheist  yr  hwn  a  wnaeth  ei  eithaf,  a  goreu  ci 
galon  i  ddittodd  canwyll  eydwybod,  trwy  bob  rlicswm  a 
naeriad  a  allasíii  feddwl  am  danynt.  Yr  oedd  Avedi  llwyddo, 
fel  11a wer,  i'w  rhoddi  i  orwedd  yn  lled  ddystaw,  ond  ar  am- 
serau  yr  oedd  y  fflam  yn  cyneu  ac  yn  cjTieu.  Ond  ryw  ddi- 
wrnod  gwnaeth  darauau  dychrynllyd,  nes  oedd  y  ddaear  yn 
ciynuy  a  thybiwyd  yn  gyâredin  fod  diwedd  y  byd  wedi  dyfôd. 


Digitized  by  Google 


HHAGBITH 


283. 


Qaays  ni  welsid  yr  elfenaa  iiu»r  o&adwy  yn  ngbof  iieb  ar  j 
ddaear.  Dychrynodd  yr  Atheist  à  dyohiyn  mawr ;  ni  wyddai 
beth  í  wneyd,  na  pha  le  i  fyned;  ond  o'r  diiredd  dyma  yr 
aníFyddiwr  galluog  yn  cílio  o  dan  y  gwcly  mewn  gwylltineb 
a  braw.  Yr  oedd  ei  gydwybod  ei  hun  yn  dyfod  yn  gryf,  ac 
yu  dywedyd  wrtlio  fod  u^allu  dwyfol  yn  Uywodraetliu  y  byd 
presenol,  ac  mai  efe  ocdd  Barnwr  pawb  oll.  Llafuriodd  yn 
galed  i  fwrw  allan  íFydd;  ond  ni  allasai  fwrw  allan  ofn.  Er 
protiesu  peidio  credu  diin,  cto  yn  gorfod  dyfod  i  grcdii  y  cwbl. 
Yn  ceisio  pcrswadio  dynion  i  beidio  crcdu  dim,  eto  efe  ei 
hun  yn  methu  peidio  ofni  fod  Duw.  Och,  hi  fydd  yn 
ofnadwy,  ar  ol  gwneyd  pob  ymdrcch  i  gredii  nad  oes  yr  un 
Duw,  i  ífoindio  allan  yn  sydyn  ryw  dro  fod  y  cj^fryw  Vod  yn 
bodoli,  trsvy  orfod  sefyll  ger  ei  fron  fel  Barnwr  cyfiawn,  a 
derbyn  dedryd  marwolaeth  dragywyddol  oddiar  ei  law.  Yu 
awT,  fy  nghyfeiUion,  y  mae  Ilawer  o  bethau  yn  ein  gwlad  ni, 
ac  yn  y  tymhor  presenol,  ag  sydd  yn  gailuogi  dynion  i  yni- 
wneyd  à  chrefydd,  a  hyny  gyda  rhyw  fesur  o  brydfortbwch, 
heb  oleuni  gras  cadwedigol,  a'i  ddylanwad  yn  cffeithio  iacli* 
awdwriaeth  ar  y  galon. 

2.  Nidyn  unigymae  taedd  grefyddol  mewn  dynion  yn 
Batmiol,  ond  hefyd  y  mae  tueddtadau  Crístionogol  mewn 
dynion  at  grefydd  o  dan  yr  efengyl,lieb  fod  ynwir  grefyddoL 
liae  gan  yr  efengyl  ddylanwad  ao  effeithian  cyffiredinol  ag 
çrdd  yn  eflPeithio  tueddiadau  creff ddcd  o  ryw  &th  mewn 
d^ndon,  eto  yn  mbell  o  fod  yn  ddynion  da.  Mae  y  dylanwad 
hwn  yn  ycbwanegol  at  yr  im  naturiol  oddiwrth  gydwybod, 
chwi  wclwch,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  y  duedd  grefyddol  yn 
grytUcli,  a'r  yniroad  yn  fwy  o  lawer  gyda  chrefydd.  Gall 
cydwybod  fod  o  dan  argyhoeddiad  dcddfol  y  gyfraith,  ac  yn 
teimlo  fel  pe  byddai  gwrcichion  Sinai  }ti  syrthiu  yn  íilocdd 
ar  íiloedd  i'r  enaid,  ac  fel  pe  byddai  fflamiau  nffern  yn  dechreu 
cyneu  cisões,  a  mwg  y  pwU  diwaelod  fel  pe  byddai  yn  dechreu 
esgyn  i  fyny  yn  oes  oesoedd.  Dan  y  cyfryw  amgylcbiadau, 
fy  nghyfeillíun,  y  mae  yn  orchwyl  cyífredin  iawn  i  geisio  cau 
genan  y  gydwybod  â  dyledswyddau  orofydd,  hyd  y  gollir. 
Fel  Absalom,  yu  aiifoii  eilwaitli  ac  eilwaith  at  Joab  i  ddyfod 
ato  yn  ei  gyfyngderau,  er  hyny  nid  yw  efe  yn  dyfod;  y  mae 
yn  ei  adael  yn  ei  ofidiau  mawrion.  *'Am  hyny  efe  a  ddywed- 
odd  wrth  ei  weision,  Gwelwch  randir  Joab  ger  fy  Uaw  i,  a 
baidd  sydd  ganddo  yno;  ewch  a  Uosgwch  hi  â  thân.  A 
gweiaion  Absalom  a  losgaaant  y  rbandir  à  thân.    Yna  Joab 


Digitized  by  Google 


284 


BHAOBITH* 


a  gyfododd,  ac  a  ddacth  at  Absaloin  i'w  d^,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Paham  y  llosgodd  dy  weision  di  fy  rhandir  i  â  thân?'* 
2  Sam.  xít.  30,  31.  Fe  ft^^siodd  Joab  i  ddyfod  wedi  i'r 
gael  ei  roddi  ar  dàn,  ond  nid  gyda  chalon  gywir.  Mae  yr 
Arp^hvydd  yn  galw  dynioa  ato  yn  fynych  trwy  ei  air,  eithr 
uid  yd^^t  yn  dyfod,  er  anfon  atynt  eãwaitk  ac  eilwaith«  0'r 
diwedá  y  mae  efe  yn  danfon  gwreichionen  o  dân  uffem  i'r 
gydwybod;  yna  y  maent  yn  rhedeg  yn  wyllt  i  weddi,  nid  o 
garíad,  ond  rhag  ofn.  Mae  y  ci  yii  dychwelyd  at  ei  chwydfa 
wedi  ymwaghau,  ac  yn  teinuo  y  cylla  yn  wâL 

Y  mae  gwahaniaeth  annlunethol,  fy  nghyfeiUion,  rhwng 
(/or/od  g>v^cyd  rhyw  betb,  a  tíinedd  i'w  wneyd,  a  ohariad  ato. 
Os  ydych  wedi  eich  goleno  yn  wirioneddol,  eioli  goleno  i 
fy>^yd  tra^íywyddol,  ni"  eDwch  wasanaethu  Duw  yn  arwynebol 
fel  y  rha^rithiwr:  nis  gelhvch  pracl  heddwch  a  thawelwch 
mcddwl  yn  v  dull  hviiy  o  wasanaethu.  Y  mae  efe  yu  cael 
heddwch,  mae  yn  jíallu  gorpliwys  yn  dawel  ar  ol  gwneyd 
rhyw  hm  o  wasanaeth  crefyddol;  ond  nid  felly  y  cyfryw  ag 
sydd  wedi  eu  ^wiv  oleuo.  Pa  fwyaf  y  goleu,  mwyaf  hefyd  y 
dyledswyddau :  y  luae  y  gydwybod  yn  galw  am  oleu  i  gael 
gwneyd  y  cwbl  yn  y  goleu,  fel  nad  ymddaugoso  gwarth  y 
iioi^tlider  yn  y  dydd  a  ddaw,  pan  y  bydd  goleu  yu  t y^v^-nu  ar 
ddii'geloedd  dyniou.  Aíae  yn  ofynol  i  ni  fod  yn  fauol,  fy 
ngbyfeillion,  rhag  ein  bod  yu  y  tywyllwch  am  y  mater  mawr 
tragywyddol,  a  ninau  yn  tybio  ein  bod  yn  y  goleu.  Mae 
Uawer  iawn  o  gamsyniadau  am  wir  grefydd  yn  y  dyddian 
hyn ;  y  mae  d\Tiion  yn  myned  i  uffem  wrth  ganu  am  y  nef- 
oedd,  ac  yn  syrthio  i'r  pwll  diwaelod  wrth  fireuddwydio  am 
baiadwys.  Mae  haner  crefydd  yr  oes  lion  yn  freuddwydion 
ac  yn  Uewygfeydd  crefyddol;  fel  dynion  yn  siaiad,  yn  codi 
o'r  gwely,  ac  yn  rhodiana  y  noB  yn,  eu  cwsg.  Mae  y  gakm 
yn  ddrwg,  yn  dwyllodrus;  gall  eich  twyllo  heb  ynwybodi 
chwi;  y  mae  yn  ^^fwy  ei  thwyll  na  dim."  Peídíweli  ag  ym* 
foddloni  â  golenni  gwan,  neu  deimladan  arwynebol,  y  rbai  y 
gellwcb  eu  gwella  a^u  biachau  wrth  gyâawni  ychydig  o  ddy- 
ledswyddan  cyffiredin  ac  arwynebol.  Mae  yn  beth  poeibl,  ie, 
y  mae  yn  beth  hawdd  i  ddynion  wneyd  Uawer  o  bethau  da 
gyda  chrefydd,  a  clialunau  drwg  yn  llechu  o  dan  y  fron.  Y 
mae  y  dyn  yn  gweddio  Ilawcr,  ac  yn  gweddio  yn  weddol 
g>'son,  er  mwyn  cael  plastr  i  guddio  y  elwyf  heb  ddyfod  at 
y  Balm  o  Giload.  Fel  hyn  y  mae  y  bobl  yn  gwella  wyneb  y 
croen  à  dyledswyddau,  eithr  y  drwg  yn  aros  yn  y  gwaelod. 


Digitized  by  Google 


&HAO  jtITH.  285 

Och,  adcilad  ar  dywod,  bctk  ydyw  o  wcrtli?  Hi  ddaw  i  lawr 
puu  y  byddo  fwyaf  ei  heisiau. 

Mae  dynion  yn  dymuno  ac  yn  llafurio  am  esmwythder  yii 
eu  crefydd,  nid  gwellhad ;  yn  djTnuno  cael  rhy w  bcth  i  Avella 
poen  Y  ddanodd,  a  chadw  y  dant;  yn  dymuno  cael  rhyddhad 
oddiwTth  y  gofidiau,  ac  eto  glynu  wrth  y  pechodau.  Ar  liyn 
o  br\^d  y  mae  }ti  debyg  y  byddai  y  meddwl  am  welliant  yn 
fwy  marwol  na'r  clwyf;  byddai  y  meddwl  am  adaol  pechod 
bron  }Ti  annyoddefol.  Felly  y  maent  yii  òriòio  cydwybod 
nes  cael  rhyi;^  fath  o  lonyddwch,  ond  pcll  ydyw  oddiwrth  fod 
yn  heddwch  sylweddol.  Mae  yr  aâonyddwcli  a'r  heddwch 
yn  rhyw  beth  cyffelyb.  Liai  nag  argyhoeddiad  yr  Ysbryd 
Glân  oedd  yr  argyboeddiad,  a  liai  na  gwaed  Crist  sydd  yn 
heddychu  hefyd.  Troseddu  golcu  cydwybod  glwylbdd,  a 
rhodio  yn  weddol  yn  ol  goleu  cydwybod  sydd  yn  esmw}  tliau. 
Yryd}an  yn  darllen  am  baganiaid  yn  cael  pangfeydd  dy- 
chrynllyd  a  rhwygiadau  arswydus  yn  y  gydwybod  o  herwydd 
pecnu  yn  erb}^  golen  natur;  eithr  hwy  a  gawsant  beddwch 
wedi  hyny  pan  ufuddhasant  i'r  eoleu  hwnw,  a  chyflawni  y 
dyledswyddau  yr  oedd  eu  cydwybodau  yn  crfarwyddo.  Felly, 


deilliaw  oddiwrth  oleu  cyffiredinol,  nid  goleu  efóngylaidd  a 
ehadwedigol. 

Mae  eyd\\ybod  }ti  canfod  pethau  mawi'ion,  nid  petbaii 
byehain;  yn  dyfod  ar  y  dyn  gyd;i  nerth  a  thanbcidrwydd,  us 
bydd  yn  gwyro  yn  mliell  oddiwrth  aríeriadau  cyííVedin,  eto 
yn  w^eddol  dawel  uwch  ben  j)ecliodau  a  arferir  bob  dydd; 
pechodau  eyhoeddus  a  gondemnir  fwyaf  ganddi,  nid  y  rliai 
dirgelaidd;  y  rhai  corphorol  ac  anifeilaidd,  nid  y  rhai  ys- 
brjílol;  rhai  y  lech  p^yntaf  o*r  gyfi-aith,  nid  yr  ail  lech.  Nid 
oes  hanes  am  deimladau  mawrion  o  licrwydd  pechodau  yn 
erbyn  yr  efengyl — pechodau  y  galon ;  mef^ys  annghrediniacth 
o  ddatguddiad  Duw^  am  ci  Fab,  a  gwrthodiad  o  hono  yii 
Goidwad.  Yn  sathru  dan  draed  gynygiad  o  iachawdwriaeth 
trwy  yr  efengyl,  "bamu  yn  aflan  waed  y  eyfamod,  a  difenwi 
Ysbryd  y  gras/'  Mae  yn  canfod  rhai  pedbodau,  nid  yr  hoU 
bechodau ;  ac  nid  pechod  fel  y  mae  yn  dra  phechadurus.  Y 
mae  yn  debyg  i'r  tool/ym  y  cylla,  os  na  phorthwch  ef  o  hyd, 
efe  a  ymbortha  arnoch  chwi.  Felly  y  maent  yn  ei  borthi  á 
bwyd  i  gael  esmwythder  presenol,  eitbjr  yn  methu  cael  gwell- 
iant  llwyr  a  pbarhans.  Os  na  phorthir  y  gydwybod  euog  à 
dyledswyddau  yn  barhaua,  y  mae  yn  t^r  ei  genau,  ac  yn 
bõrod  i  larpo  ei  pherch^og.   Felly  y  mae  m  yn  cael  ei 


Digitized  by 


286  BHAOBITH. 

thoi^lio  à  dyledswvddau,  er  mwyn  cael  esniw}  tlidcr  presenol; 
ond  pcU  iawn  yw  nvn  oddiwrth  welliant  tragpvj  ddol.  Rhy w- 
bctli  sydd  cisiau,  \y  nghyfeillion,  at  iacbau  byth.  Mae  yn 
rbaid  i  ckwi  fyaed  yn  mhcllacli  na  dagrao,  gweddiau  ffurfiol, 
mynyelm  moddion  gias,  a  bod  yn  gymunw^T,  cyn  y  gellwch 
gyrbaedd  \í\n.  Iacbau  yn  3rBgani  y  mae  yr  holl  betbau  yma; 
bydd  y  dwyfau  yn  agor  eto  pa  na  bydd  balm  yn  Gileao,  na 
modd  iV  gwella  byth. 

3.  Mae  angenion  corphorol  yn  g}Tu  y  rbagrithiwr  at  ddjyled- 
swyddau  crefyddoL  Pan  laddaL  efe  hwynt,  bwy  a'i  ceisient 
ef,  ac  a  ddycbwélent,  ac  a  geisient  Dduw  yn  foreu»  Cofient 
heíyd  mai  Duw  oeddeucraiç,  ac  mai  y  Gorucbaf  Dduw  oedd  en 
Gwaredwr.  £r  hyny  rbagntbio  yr  oeddynt  iddo  ef  â'u  genau, 
a  dywedyd  celwydd  wrtho  â'u  tafod,"  Sal.  lxx\'iii.  34 — 36. 
Troisant  at  yr  Arçlwydd  mcwii  tmddaiigosiad  allanol  yn 
unig,  ceisient  ef  yu  íoreu.  Eithr  pahain?  Am  íbd  Uaw  Duw 
yn  cli  Nviu  aruyut  ar  y  pryd,  caiiys  iiid  oedd  dim  ond  twj'll  a 
rhagritli  yn  y  galon,  yu  ngbanol  cu  holl  ymddangosiadau 
crcfyddol.  "  Rhagrithiasant  iddo  à'u  genau.*'  Crefydd  y 
Samaria id  yw  hon :  yr  oedd  y  rhai  hjTiy  yn  dycbwelyd  at  yr 
Arglvvydd  ])an  y  daníouodd  efe  lewod  i'w  mysg.  Mac  rliai 
beehgyn  yn  yr  ysgol,  y  mae  }ti  /inmliosibl  eu  cadw  yn  y  llyfi: 
ond  tra  fyddo  y  ^^•ialeu  yn  llaw  yr  ysgolíeistr.  Mae  y  llyfr 
yri  y  llaw  cyhyd  ag  y  byddo  y  wialen  ar  y  cefn.  Nid  oes 
dim  a  wna  y  tro  oud  dajrllen  a  gweddio  mewn  cystuddiau; 
ond  wedi  y  symudir  y  wialen  a  thynu  y  eroesau  ymaith,  dyna 
hMry  yn  troi  cu  hwynebau  draw  oddiar  lyfir  g^nreddi  at  yrx- 
^drwydd  a  cbwareuyddiaeth.  Maent  yn  debyg  yn  eu  crefydd 
i  r  morwyr  mewn  ystorm,  y  rhai  ydynt  yn  drafferth  i  gyd,  ao 
^'n  bai  od  i  dori  eu  calonau;  yn  gweddio  ac  yn  ymbil  am 
drugaredd  tra  fyddo  arvyddion  o  longddrylliad ;  ond  mor 
íuan  ag  y  mae  yr  ystorm  yn  tawelu,  y  maent  mor  ddigrifol  ac 
mor  annuwiol  ag  erioed;  a'r  Uwon  yn  Uawer  amiach  na*r 
gweddiau.  Mewn  hindda  ni  chydnabyddant  Dduw  o  gwbl; 
maent  jrn  dywedyd  gy dag  haerllugr wy dd,  * '  Cffia  oddiwrthym, 
can3r8  nid  ydym  yn  chwenych  g^\ }  bod  dy  ffyrdd eithr  mewn 
ty wydd  garw  yn  rhcdeg  ato  am  eu  by wydau ;  gan  dd^^wcdyd, 
•*TiyweinTad  ni,  a'n  Duw  ni ;  O  acliub  ni,  a  tbrugarha 
wrth^Tn."  Nid  yw  hyn  yn  cynwys  y  cariad  lleiaf  ato,  ac 
hyfrydweli  ynddo,  ond  yn  unig  yw  cilio  i  ryw  Ic  iini  gysgod 
tra  parhao  yr  ystorm  a'r  pcryglon.  Cbwi  welwch,  pau  y  mae 
jn  dyíòd  yn  ^Ykw  sydyn,  y  bobl  yn  cilio  i  ymgysgodi  o  dan 


Digitized  by  Google 


BHA6BITH, 


287 


y  coedydd  a*r  llwj-ni,  ond  wedi  Tr  ystoriu  yrnatal  a  niyncd 
iieibio,  y  iiiacnt  yn  ymadacl  odditan  y  gocdcn.  Mae  miloedd 
fel  hyn  yn  ysbrydol;  yn  cilio  at  yr  HoUalIuog  pan  y  mnr  yn 
gyfyng  amynt,  a  phao  welont  nad  oes  gan  neb  arall  ddim  i  w 
wneyd  drostynt,  ac  mor  gynted  ag  yr  elo  yr  yetorm  heibio, 
d}Tia  hwythau  yn  gadael  cyagod  yr  Hollalluog.  Nid  ydyw  y 
rhai  hyn  yn  byw  yn  y  cysgod;  y  mae  rhai  yn  byw  yno  ddydd 
a  noB,  haf  a  gauaf,  ocrni  a  gwrès,  gwlaw  ac  eira,  gw}  nt  garw, 
a  thywydd  tesog.  **Yn  aros  yn  nghysgod  yr  Hoílallnog." 
Cydnabyddant  yr  Arglwydd  yn  noddâi  mewn  ty  wydd  garW| 
ond  nid  yn  bieswjrl  fa  yn  amser  beddwch.  Mae  efe  yn 
breswylfa  i  rai  •*yn  mbob  cenedlaeth."  Yr  wyf  yn  crynu,  fy 
nghyfeiUion,  wrtíi  ddarll^  y  geiriau  pw3r8ig  yr  ydwyf  vedi 
ea  dewis  yn  destun,  a  <^ubeitnio  y  crynwch  cbwithan  wrth  eu 
g^Tando. 

Pan  edrychwn  i*r  geiriau  yu  fanol,  y  macnt  yn  dyfod  yn 
nes  na  dini  sydd  \\  cdi  ei  ddy^'edyd.  !Mae  yn  yniddaiigos  wrth 
y  geiriau,  fod  yn  betli  posibl  i  ddynion  nid  yn  unig  i  wneyd 
llavvcr  o  betliau  da,  ond  liefyd  gwneyd  gyda  chysoudeb  mawr, 
ac  eto  bod  y^l  íHt,  ac  ^-n  rhy  fyr,  i  fyned  i  mewn  i'r  bywyd 
tra<jÇpvy(ldol.  Arglwydd,  pwy  gan  h}'ny  a  ali  fod  yn 

gadwedi}^!"  Yu  y  rhan  fwyaf  o  ddosbartliiadau  o  ddynion 
y  mae  colledin;;ieth  yn  anilwg;  gellwch  ei  ddarllen  o  hirbell, 
gellwcli  ei  weled  yn  mhob  agwedd,  gweitlired,  a  gair.  Mae 
yr  anífyddwyr  a'r  Atheistiaid  fel  yn  cael  eu  gadael  gan  bawb 
yn  g)'íiredin  i  goliedigaetb,  íei  pe  na  byddai  un  gobaith  na 
dysgwyliad  am  eu  biachawdwriaeth  bwy»  Mae  y  medd\v5Ti 
yn  arswydo  rhag  y  tylwytb  hyn,  ac  yn  dywedyd  fod  yn 
aaobeitliiol  aehub  dyn  oedd  yn  gwadu  pob  poth ;  fel  Gálio,  yr 
hwn  nid  oedd  yn  gofalu  am  ddim  o'r  pethau  hyny,''  Act. 
xviii.  17.  **  Yr  wyf  fi,  er  meddwi  típyn  weithiau,  yn  myned 
iV  cwrdd  yn  axsã.  Ond  yr  wvt  ti,  y  meddwyn,  y  godinebwr, 
y  tyngw,  y  cáblwr,  y  oeiwyddwr,  yr  annghynawn,  a*r  halog* 
edig,  yn  oaxio  nodau  danmedigaeth  }'n  eioh  cyrph  a'cb  eneid- 
ian.  Byddwch  mor  fiior  o  fod  yn  mhlith  cythreuliaid  a'ch 
bod  ar  y  ddaear  yn  awr,  ac  yn  arfar  y  dull  hyn  o  fywyd; 
byddwch  yn  ixSSem  mor  sicred  a'ch  bod  yn  y  tafarndai  yn 
meddwi.  **  Bamedigaeth  er  ys  talm  nid  yw  yn  hepian." 
Ond  nid  cyfryw  v  mae  a  fyno  ein  testun;  y  maent  hwy 
yn  myned  i  uíieru  yn  gyhoeddus,  a  thân  auiiiffoddadwy  mewn 
llythyrenau  breisioii,  mawrion,  ynysgrifenedigar  eu  talcenau  ; 
ond  yma  y  siaredir  am  broffe8wyr  çrefydd.  proíicbwyt 


Digitized  by  Google 


2S8 


crefydd  yn  cael  eu  darluiiio  yn  y  Bibi  yn  ddau  fath;  sefy 
eyfry w  ag  sydd  yu  cyuyg  corph  ò  ddyledswyddau  meirwon  i 
Dduw,  a'r  cj^ryw  ag  sydd  yn  cynyg  ysbryd  a  bywyd  mc\yn 
dyledswyddau.  Y  cymeriadau  cyntaf  sydd  genym  yn  ein 
testun  presenol.  Oni  buaaai  i  Dduw  ei  hunan  ddywedyd  eu 
bod  yn  annghy  wir,  buasem  yn  meddwl  eu  bod  y  crefyddwyr 
mwj  af  diMtòl  yn  y  byd. 

1.  Y  maent  yn  eeino  Duw.  Nid  ei  geisio  mewn  ystonn, 
fel  y  bobl  y  buom  yn  8on  o'r  blaen  am  dtoynt,  neu  lyw 
amser  penodol;  eithr  y  maent  ^ti  myned  yn  mheUach  olawer, 
fel  y  gwelwch :  "  Eto  iminydd  y'm  oeisiant/'  Yr  oedd  cysoa- 
deb  )Ti  eu  dyledswyddau;  y  boren  a'r  prydnavn  yn  ddyM a 
diâiuo.  Nid  crefydd  mewiv  clefyd  oedd  hon,  ond  mewn 
iechyd  hefyd;  nid  pan  yn  gyfyng,  ond  pan  yn  hélaeth  hefyd; 
nid  pan  yn  marw,  ond  yn  nghanol  bywyd  hefyd.  ''Eto 
beunydd  y*in  ceisiant.'* 

2.  Mewn  pob  ymddangosiad  yr  oeddynt  yn  wneuthm-wyr 
cy^awnder :  '*  Fel  cenedl  a  wnaethai  gyíiawnder. ' '  Nid  cenedl 
a  glywodd  am  gyfiawndor,  ac  wedi  dysgu  siarad  yn  fedrus 
am  gyfiawnder,  fel  y  bydd  llawer  ag  sydd  yn  ddigon  pell 
oddiwrth  yr  egwyddor  yn  mhob  rhywfodd;  eithr  "fel cenedl 
a  wnaethai  gyíiawnder,  ac  ni  wthodai  farnedigaeth  eu  Duw." 
Yr  oedd  yr  holl  ymddangosiadau  i'r  byd  yn  uniawn,  fel  y 
samt  mwj^af  dewisol.  Ac  nid  oedd  un  rheswm  gan  neb  i 
farnu  yn  wahanol  am  danynt,  canys  yr  oeddynt  yn  ddiargy- 
hoedd  yn  eu  hymarweddiad  yn  y  byd. 

3.  Gof^Tiasant  gan  Dduw  famedigaethau  cyfiawndcr. 
GofjTiasant  iddo  eu  dysgu  yn  ífyrddcyfiawnder;  yroeddynt  >ti 
teimlo  pareh  i'w  ddeddfau  a'i  lywodraeth,  ac  yn  cymeryd 
arnynt  na  wnaent  ddim  heb  ei  gyfiurwyddyd  neillduol,  gaa 
ddymuno,  hyd  yr  oedd  ynddynt,  wneyd  tegwch  ac  uniondeb 
tuag  at  Dduw  a  dynion. 

4.  Teimlant  hyâydwch  mewn  nesàu  at  Dduw.  '  Eto 
òwnydd  y'm  ceisiant ^^ewyllyaiani  nesàu  at  Dduw."  Chwi 
welweh,  fy  nghyfeillion,  fbd  yma  nesàu  at  Dduw  bob  dydd 
gyda  chysondeb  anarferol;  a  byny  gyda  graddau  o  hyfryd- 
wch  hefyd.  Nid  oedd  crefydd  yu  ymddangos  yn  &teh  a 
gorthrymder,  eithr  yn  hytraeh  pleser  a  hyfrydwch.  Yr 
oeddynt  yn  cael  hyfrydwãi  yn  ordinhadau  crefydd,  pleser 
wrth  wrando  y  pregethau,  a  nwyl  yn  y  gweddiau.  Dyma 

efydd  uchel,  onide ?  Beth  a  allwn  ddywedyd  yn  ychwaneg? 
X  fodd  y  gallwn  ymddyrchafu  yn  uwch?    Gadewch  i  m 


Digitized  by  Google 


BHAGBIXn 


289 


flefjll  ântí  ychydig  amser  uweh  ben  j  mater  difirífoi  hwn,  a 
synu,  rhyfeddn,  a  cbryna!  Cánys  er  liyn  oll,  y  mae  yr 
Arglwydd  yn  dywedyd  yn  groyw  iiwcli  ben  y  grefydd  bon 
aa  tbèi  bi  ddim;  mai  rliagrítbwyr  yw  y  d^^on  byn  sydd  yn 
siarad  mor  dduwiol  a  chrefyddol.  "  O  Ai^lwydd,  pwy  gan 
li}Tiy  a  ali  fod  yn  gadwedipj!" 

Os  oes  Ilawcr  yn  mcddiuuu  y  doniau  aV  tcimladau  oedd  yn 
y  bobl  byn,  ac  yu  gNvncyd  cymaint  o  weithredoedd  cyfiawn- 
der  yn  eu  dydd  ac  }ti  syrthio  i  ufíena  yn  y  diwedd,  beth  ddaw 
o'r  meddwyn  ?  beth  ddaw  o'r  tjTi^vr?  bctli  ddaw  o'r  torwr 
Sabbatbau?  betb  ddaw  o  r  diweddi?  beth  ddaw  o  ddiystyrwr 
crefydd?    O  Arglwjdd,  ''beth  fydd  diwedd  y  rhai  nid  ydj-nt 
yn  eredu  i  efengyl  Duw^    Pa  le  yr  yraddeng}'8  yr  nnnuwiol 
a'r  pechadur  ?'^    Os  yw  gwncyd  y  pethau  byn  i  gyá  gyda 
chreíydd  yn  rby  fyr,  y  mae  peidio  gwneyd  dim  yn  mbíaid 
crefS  dd,  ie,  gwneyd  drwg,  a  gwneyd  pob  peth  yn  groes  i 
greiydd,  yn  sicr  o  fod  }ti  rhy  fyr  o  lawer.    Òkwi  welwcb  fod 
yma  belaethrwydd  o  ddyledswyddau  yn  cael  eu  barfer,  ao 
nid  yn  nnig  hyny,  ond  hefyd  y  maent  yn  cael  eu  barfer  g}"da 
graddau  belaetb  o  fanylweh,  ac  eto  bwynt-bwy  a*u  boU  g}'f- 
iawnderan  yn  wrtbodedig.   O,  mor  beU  mae  yn  bosibl  i  ni 
fyned  gyda  cbrefydd  ac  beb  fod  yn  wir  dduwiol!   Mae  yn 
ymddangoe  fod  tuedd  wirioneddol  yn  y  dyn  ienanc  am  fywyd 
tragy»  yddol»  ond  y  telerau  oedd  yn  methu  boddloni  ei  feddwl ; 
â'r  teleran  y  darfá  íddo  annghytnno.     Atbraw  da  (eb  efe), 
pa  beth  da  a  wna^  fel  y  caffWyf  fywyd  trag^^wyddol?  Yntau 
a  ddywedodd  wrtfao,  Pabam  y  geiwi  fi  yn  doa?  nid  da  neb 
ood  Duw :  ond  os  ewyllysi  fyned  i  mewn  i'r  bywyd,  cadw  y 
gorcbymynion.     Efe  a  ddywedodd  wrtho  jTitau,  Pa  rai? 
A'r  lesu  a  ddj^wedoíld,  Na  ladd,  Na  odineba.  Na  ladiata,  Na 
ddwg  gam  dystiohictli,  Anrhydedda  dy  dad  a'th  fam,  a  châr 
dy  gymydog  fel  ti  dy  Imn.     Y  gwT  ieuanc  a  ddywedodd 
Wrtho,  Mi  a  gedwais  y  rhai  hyn  oll  o'm  hieuenctyd:  beth  sydd 
yn  eisiau  i  mi  eto?    Yr  lesu  a  ddj^wedodd  wrtho,  Os  ewyll- 
ysi fod  yn  berffaith,  dos,  a  gwcrth  yr  hya.  oll  sydd  genyt,  a 
d\To  i'r  tlodion;  a  thi  a  gei  drysor  yn  y  nef :   a  thyrcd, 
canlyn  fi.    A  phan  glybu  y  gwr  ieuanc  yr  j-madrodd,  efe  a 
aeth  i  íFordd  yn  drist:  eanys  yr  oedd  efe  yn  bercben  dà 
lawer,"  Mat,  xxx.  16—22. 

Dyma  ddyn  ieuanc,  dyn  cyfoetbog,  áyn  cybyddlyd,  yn 
dyfod  at  lesu  Grist,  nid  Tw  demtio,  fel  y  byddai  Uawer  yn 
gwneyd,  ond  yn  dyfod  yn  onest  Tr  dyben  o  gael  cyfarwyddyd 


Digitized  by  Google 


890  &BA6BITH. 

gancldo  beth  oedd  yn  rhaid  çwneyd  i  etiíeddu  bywvd  tragy- 
vyddoL    Mae  gan  y  dyn  lenanc  fater  mawr,  a  than  ryw 
gA-maint  o  deimlad  o'i  bwys^rwydd  yn  dyfod  at  yr  Arglwydd 
lesu ;  y  mae  yn  ddifrifol  iawn  Mwck  ei  ben,  gan  ddymuno 
cael  goleu  arno.    "  Pa  beth  da  a  wnaf  fel  y  caffwyf  fywyd 
tragywyddol?"    Yr  oedd  eisiau  gwaith  amo,  ao  y  mae  Cnst 
yn  rhoddi  gwaith  iddo  i V  wneyd.    Mae  efe  ya  cymliwyso  y 
physygwriaeth  ag  sydd  jn  ateb  iV  glefyd.  Ai^boeddwyd 
ef  o'i  anmherfíeithrwydd  yn  yr  hyn  yr  oedd  yn  tybied  ei  hua 
yn  berffiúth.   Gan  ei  fod  am  ymg^^wnhau  trwy  ^Moses,  y 
mae  yn  cacl  myned  at  Moses,  a  Moses  a  gaiff  fod  yn  famwr» 
Y  pethau  hyn  oU  agedwais i  o'mliieuenctyd/'  eb  efe;  eithr 
nid  oedd  yn  gwybod  yn  iawn  pa  beth  yr  ydoedd  yn  ei  ddy- 
wedyd,  yn  gymaint  ag  nad  o^d  yn  deall  dim  yn  nghykh 
ysbrydoírwydd  y  gyfraith.    Yr  ydoedd  wedi  Tmiddhau  i*r 
gorchymymon.    "  Y  rhai  hyn  oU  a  gedwais,''  ac  yr  wyf  wedi 
eu  eadw  yn  g}'son  **o'm  hieuenctyd."    Y  llythyren,  nid 
ysbryd  y  gyfraith;  y  gweithredoedd allanol,  nid  serchiadauy 
galon.     Beth  sydd  yn  eisiau  i  mi  etof  A  oes  rhyw  beth  ag 
sydd  yn  eisiau  i  mi  ei  wneyd  eto,  Vt  dyben  o  gael  gafiid  ar 
fywyd  tragy\*')'ddol?"    "Oes,  y  mae  un  peth  etoynoliti; 
dos,  gwerth  yr  hyn  oll  sydd  genyt,  a  dyro  i*r  tlodion ;  a  thi 
a  gei  drysor  yn  y  nef,  a  thyred,  caiil^-n  fi."    Yma  y  mae  yn 
methu  a  dyfod  i  delerau  y  farchnad.    Mae  yn  myned  yj 
athrist;  mae  yn  troi  ei  gefn  ar  fywyd  tragywyddol,  yn  myned 
ymaith,  ac  yn  glynu  wrth  y  byd  presciioi.    Ah!  dacw  ef  yft 
colli  y  nefoedd  ar  ol  y  cwbl  y  mae  wedi  wneyd  i'w  hyiuUj 
dacw  fywyd  traí]:y\vy*ddol  yn  cael  ei  abcrtliu  i'r  bywyd  amserol 
a  darfododig.    Ís  id  wyf  yn  ewyllysio,  fy  nghyfeillion,  i  gl^^T^ 
y  gwan,  oud  dymunwyf  ddychrynu  y  rhagrithwyr,  *'yrh>i 
esmwytli  arnynt  yn  Sion.*'    GwTaniiwyr  cyson  yr  efengyii 
gadcwch  i  mi  ddweyd.  wrthych,  fod  gwrando  yn  rhy  fac'*  ^ 
grefydd.    Yr  ydych  yn  gwrando  yn  gyson  ac  yn  astud,  a 
ehyda  phleser  mawr  yn  aml;  ac  yn  ymorphwys  ar  hyny  »^ 
pe  baech  wedi  eistedd  i  lawr,  wedi  aros,  wedi  cartrcíu  yu  y 
fau  hono.    Ffowch,  onide  bydd  tun  uífern  yn  debyg  o  gydio 
ynoch  yn  eich  eisteddleocdd  cysunis.  Mae  y  He  yr  ydych  P 
byvv  yn  bory^ílus,  mae  y  ddinas  yr  ydych  yn  aros  ynddi 
ei  choudemnio  i  lid  a  digofaint,  idfm  a  brwrastan.  Diaug*'^» 
diangfa.     Ffoweh,  y  mae  Duw  yn  dyfetha  y  ddinas  hon. 
"Edfarhewch  a  chrcdwch  yr  efengyl;  '  canys  nid  digoa 
bod  yn  wrtmdawyr  yn  unig. 


Digitized  by  Google 


BHAGBITH. 


291 


(].)  Y  mac  yn  bosibl  gwxando  gyda  thcimlad  o  syndod  a 
ibjrfeddod,  ac  cto  heb  wrando  yn  grediniol  ac  i  ddyben  bywyd 
tnigywyddoL  "A  bu,  wedi  i'r  Icsu  orplicn  y  geiriau  hyn,  y 
tmfeydd  a  synasant  wrth  ei  ddysgeidiaeth  ef.  Ao  yr  oedd 
pawb  yn  dwyn  tystiolaeth  iddo,  ao  yr  oeddynt  yn  rbyfeddu 
am  y  geiriau  grasuaol  a  ddeuai  allan  o'i  enau  ef:  a  hwy  a 
ddyiredasant,  Onid  hwn  yw  mab  Joseph?"  Mat.  tíí.  28; 
Luo  lY.  31.  Bhyfeddasant  oU,  ond  ni  achubwyd  h^vvyiit  olL 
Ni  bu  y  gair  yn.  ftiddiol,  er  ei  fbd  yn  rhyfeddol.  Mae  Uawer 
yn  gynu  ac  yn  rliyfeddu  yn  Bwn  pethau  mawríon  Duw,  pan 
yn  gwrando  y  prcgethwp  talentog,  ac  yn  m}^ed  adref  beb 
feddwlfod  ganddynt  ddim  ycbwaneg  iV  iivneyd  at  fod  yn 
gadwedig.    Mae  y  cwbl  yn  dybenu  gyâa'r  Amen  yn  y  capeL. 

(2.)  Nid  yn  unig  gwrandewir  gyd^  syndod,  ona  cynyrcbir 
hefyd  deimlad  o  oln  a  braw  yn  fynycb.  Mae  miloedd  yn  ofoi 
a  chrynu,  gyda  Ffclix,  ac  )ti  troi  eu  cefhau  fel  yntau  am  byth 
ar  iachawdwriaeth  cu  hencidiau. 

(3.)  Nid  yn  \mi<^  gwrando  gyda  syndod,  ond  hefyd  gyda 
rliyw  fatli  o  gariad  ar  y  pryd.  Mae  gweinidoííaoth  yr  eíeii<j;yl 
yn  eífeithio  ar  y  serchiadau,  fel  y  gellir  nu  íidwl  ar  y  pryd 
ibd  cariad  yn  cael  ei  cnyn  at  y  GwaredwT;  eitlir  y  mae  y 
cwbl  drosodd  wedi  i  swn  liais  toddedig  y  pregetliOT  dewi. 
'*W(  lo  di  hefyd  iddynt  fel  cân  cariad  un  Hyfryd-lais  ac  yn 
canu  yu  dda:  canys  gwrandawant  dy  eiriau,  ond  nis  gwnant 
hwynt,"  Ezcc.  xxxiii.  32.  Macnt  yn  cacl  pleser  mawr  wrXh 
wrando  dy  eiriau,  ond  byddai  yn  boen  mawr  gorfod  eu 
gwneyd  liwynt. 

(4.)  Y  maent  yn  gwrando  gyda  Ilawenydd  mawr.  Maent 
)Ti  Ilaweiíliaii  yn  swn  hyfryd  y  cyfamod  tragywyddol,  yr 
"addewidion  mav.r  iawn  a  gwerthfawr,"  gwacd  y  grocs  ''yn 
glunliau  oddiwrth  bob  pccliod,"  er  yn  wirioneddol  nad  yw  y 
pethau  hyn  yn  perthyn  dim  iddyiit  hwy.  Yr  oedd  llerod  yn 
oôii  loan,  gan  ei  fod  yn  wt  cyfiawn  a  santaidd,  ac  a'i  parchai 
ef ;  ac  wedi  iddo  ei  glywed  ef,  efe  a  wTiai  lawer  o  bcthau,  ac 
a*i  gwrandawai  yn  ewylljrsgar,  Mare  vi.  20.  Yr  oedd  yn 
grefyddol  iawn,  ac  yn  cael  y  difyrwch  a'r  pleser  mwyaf  yn  y 
bregeth;  yr  oedd  yn  teimlo  yn  ddcdwydd  yn  swn  y  pregeth- 
wr,  ond  pan  y  darfu  i  loan  ei  argyboeddi  o'i  becbodan 
gwarthus,  a  dwcyd  ei  fod  yn  by w  mewn  godineb,  yna  anngby* 
surwyd  ef,  a  thaflwyd  ei  fc  ddwl  yn  bendramwnwgl ;  ac  yn 
bytrach  na  gadael  èi  bechod,  torodd  ben  y  pregetbwr,  fel  pe 
boasai  byny  yn  gallu  ei  acbub.   Ond  yr  oedd  y  gwirionedd 


uiyui^ed  by  Google 


292 


BHJLOBITH. 


yn  fvw  wedi  Tr  pregethwr  ga^  ei  ladd.  Mae  y  bobl  yn  lia- 
wcnnau  o  dan  y  prcgethau,  ac  yn  byw  yn  y  pechodau  mwyaf 
gwarthus  yn  y  byd.  Yn  Uawenhau  o  herwydd  bod  trefn  i 
achub,  ac  yn  gwrthod  yr  iacliawd>vnaeth  ar  yr  un  pryd. 
•'A'r  hwn  a  banwyd  ar  y  creigleoedd  yw  yr  bwn  sydd  yn 
gwrando  y  gair,  ac  yn  ebrwydd  trwy  lawenydd  yn  ei  dder- 
byn;  ond  nid  oes  ganddo  vreídd}^  ynddo  ei  hun^  etthr  droe 
amser  y  mae:  a  pban  ddelo  gorthrymder  nen  erÚd  oblegyd 
y  gair,     y  fkn  dte  a  rwystrir,"  Mat.  xiii.  20,  21. 

2.  Dicbon  i  ddynion  nid  yn  unig  vrando  y  gair,  ondbefyd 
gweddio  Ilawer  yn  eglwysig,  yn  deolnaidd,  ac  yn  ddirgel,  ae 
eto  i^rrthio  yn  f}T  o  gadwedigaeth.  Mae  yn  dyfbd  mor  agos 
at  wirionedd  ag  i  wneyd  Ue&u  <»yíion  at  Dduw,  gyda  theiuil* 
adau  drylliedig;  ond  cofivcli,  teimladau  naturiol  ydynt,  nid 
ysbryd  cystuâiedig  a  cbalon  ddrylliog ;  canys  abertlian  yw 
y  rhai  hyn  na  ddirmyga  yr  Arglwydd  mo  bonynt  byth. 
Er  ycliwanegu  ympryd  at  weddi,  a  w}  lofain  at  ympryd,  mae 
rhyvv  bcth  yn  eisiau  wedihyny  i  fod  yn  dduwiol.  Nid  ydynt 
bell  oddiwith  doyruas  ncfoedd,  cto  yn  rhy  bcll  i  fyned  i  mewn 
iddi.  "A  phan  cstynoeh  cich  dwydaw,  mi  a  giiddiaf  fy 
llynraid  rhagoch :  hefyd  pan  wcddiocli  lawcr  ui  wrandawaf : 
cich  (Iwvlaw  sydd  lawn  o  waed,"  Esay  i.  15.  "Nis  orwran- 
dawaf  chwi,  canys  yr  ydych  yn  Pliariseaid  rhagrithiol.  Yr 
oedd  y  Pliariseaid  yn  gweddio  yn  and,  ac  yn  ymprydio  hefyd, 
eto  gwasanaetlm  cn  hunain  ocddynt  yn  y  cwbl,  nid  yr  Ar- 
glwydd; iddynt  hwy  eu  hunain  yr  ocdd3*nt  }ti  )nn])rydio. 
**Dvwed  wrth  hoU  bobl  y  tir,  ac  wrth  yr  offeiriaid,  <ran 
lefaru,  Pan  oeddych  yn  ymprydio  ac  yn  galam  y^  pumed  a'r 
seithfed  mis,  y  deng  mlynedd  a  thriugain  hyny,  ai  i  mi  yr 
ymprydiasoch  chwi  ymi)ryd,  i  mi?  A  phan  fw)i:asoch,  a 
phan  yfasoch,  onid  oeddych  yn  bwyta  ac  yn  yfed  i  chwi  eich 
hunain?"  Zec.  yii.  5,  6. 

3.  Y  mae  dyniou  yn  ^alaru  am  bechod,  ac  yn  y  diwcdd  yn 
cael  eu  cospi  byth  am  eu  ])echodau.  Nid  am  bechod,  fel  y 
mae  yn  drosedd  yn  erbyn  Duw,  y  mae  y  galar,  ond  fel  j  mae 
yn  cren  rhyw  aflonyddwch  iddynt  eu  hunain,  neu  fel  y  mae 
yn  acliOB  cosp  dragywyddol,  Y  mae  cariad  ato,  ao  at  y  cwU 
o  Hono;  ond  pan  edrychir  ar  ei  gaolyniadau  y  mae  yn  peri 
gofid  a  galar  tost.  Ofn  y  gosp  haeddianol  am  dano  sydd  yn 
gwneyd  y  gofid,  nid  y  casineb  Ueiaf  ato.  Mae  y  dyn  yn 
arogli  tân  a  brwmstan  3rDddo  yn  awr  weithiau  yn  nghanol  ei 
gyfiawni,  ac  fel  pe  bai  yn  gweled  £9amiaa  nffezn  bron  yn 


uiyiiized  by  Google 


BHAGKIXH.  293 

eydio  jnddo,  net  j  mae  301  djclurynii,  yn  arawydo,  yn  gwaeddt, 
.  ac  yn  wylo,  o  ller^vyclcl  y  peryglon  tragywyddol  sydd  yn  ym- 
dwmgos  yn  agosâu.  Mae  vn  wylo  am  ei  hen  bechodau  o  dan 
deimiad  o  euogrwydd ;  eithr  y  mae  dagrau  gau  yn  gystal  a 
gweddiau  gau.  Mae  yn  wylo  uwch  ben  yr  hyn  y  mae  yn  ei 
garo,  yn  griddâui  uwch  ben  y  peohodau  sydd  anwyl  gan  ei 
enaid;  yn  siarad  yn  eu  herbyn,  ac  eto  ^  eu  cofleidio  yn  ei 
fynwes.  Mae  yn  bosibl  fod  õalon  ddiylhog  heb  ddeigryn  yn 
y  llygad,  a  dagrau  lawer  yn  y  Hygaid  heb  galon  ddryiliog  o 
dan  yfron.  Mae  dagrau  anobaith  fel  yr  eiddo  Judas  a^r 
danmedigion  yn  uffern.  Fe  wylodd  Judas  raewn  anobaith, 
arhedodd  i*r  crogfbren  i  esmwvthaii  cydwybod  danllvd.  Y 
mae  hefyd  vn  wylo,  yn  wylofain  a  rliiiiciaii  danedd,  yn  y  pwll 
diwaelod,  yn  y  teimlad  niwyaf  arteithiol  ain  bechod,  nid  yn 
y  teimlad  o  gasineb  ato.  Mae  dagrau  edifeirwcli  ani  becíui 
fel  \T  eiddo  Pedr;  "efe  a  wylodd  vn  chwerw-dost."  Wvlo 
oedd  nwn  am  wadu  ei  Feistr,  a  gofid  ani  iddo  wneyd  y  fath 
beth;  ac  nid  oedd  dim  yngallu  ei  wella  ond  eyinod  Feistr 
drachefn,  a  blas  maddeuant.  Mac  dagrau  rhagritbiol,  pan 
yr  wylir  o  herwydd  y  gosp,  nid  o  herwydd  y  pechod.  Ond 
y  mae  yn  bosibl  i'r  galon  deimlo  pan  nad  ocs  deigryn  yn  y 
llygad,  ac  i'r  llygad  wylo  heb  deimiad  gwirioneddol  yn  y 
galon. 

4.  Y  mae  dynion  yu  gwneyd  ymddangosiad  mawr  mewn 
ffurf  allanol  o  ddyledswyddau  crefyddol,  heb  galon  gywir  a 
gwirioneddol  tuag  atynt.  Macnt  yn  dir^vyn  edau  crefydd 
mor  fain,  fel  na  alio  y  craíF  ei  lygad  weled  y  twyll.  Yr  wyf 
yn  cofio  darllen  am  liwiedydd  a  dynodd  rawnwin  mor  ber- 
ffaith,  fel  yr  oedd  yr  adar  yn  canisynied,  ac  yn  ehedcg  atynt. 
Ac  nid  hawdd  twvllt^  hen  adar,  medd  y  ddiareb,  Darllenais; 
am  un  arall  a  dynodd  lun  boneddiges  mor  berífaitli,  fel  ag  yr 
oedd  pawb  ag  oedd  yn  ei  gweled  yn  meddwl  ei  bod  j\\  fyw. 
Tybiodd  yr  arluniedydd  ei  hun  hyny  o'r  diwedd,  a  syrthiodd 
mewu  cariad  â*i  bictiwr  ei  hun.  FeUy,  £y  nghyfeillion,  ymae 
rhai  yn  gallu  tynu  duwioldeb  mw  agos  i  fywyd  fel  ag  i 
dwylio  nid  yn  unig  y  byd,  ond  y  saint  goreu,  ie,  a  hwy  eu 
himain  hefyd. 

Mae  rhai  yn  meddwl  y  gall  fod  crefydd  mor  i^os  i  fjrwyd 
ag  i  dwyllo  y  diafol  a'r  angylion;  ond  nid  wyf  yn  gw^bod 
am  hyn ;  eithr  hyn  a  wn,  nid  yw  yn  bosibl  twyllo  yr  HoU- 
wybodol.  Mae  Duw  yn  gwybod.  Gall  dynion  chwydu  allan 
Wk  dueddiadau,  a  gadael  hen  bechodau  gwarthus,  golchi  eu 

z 


Digitized  by  Coogle 


394 


BHAOBITH. 


liunain  oddiallan,  ac  yniddangos  yn  weddus  gyda  pbob  peth 
allanol  creíydd.  eto  yii  llwyr  amddiíad  o  fywyd  duwiol  ac 
ysbrydol — ^wir  grefydd  yn  Ilywodracthu  yr  enaid,  yn 
'•caothiwo  pob  lucddwl  i  ufiidd-dod  Crist,"  a  cbyscgru  y 
galon  i  Dduw,  a'i  wneyd  yn  deml  i'r  Ysbryd  Glàn  broswylio 
yn  diagy wydd  ynddi.  Canys  os  wedi  iddynt  ddianc  oddi- 
wrtb  liaU»go(Ugaetli  y  byd  trwy  adnabyddiaetb  yr  Arglwydd 
a*r  Achubwr  lesu  Grist,  y  rbwystrir  iiwy  dracbeôi  â'r  petbau 
hyn,  a'u  gorcbfygu;  aetb  diwedd  y  rbai  byny  yn  waetb  na'u 
decbrcuad.  Canys  gwell  fnasai  iddynt  fod  heb  aduabod 
£K>rdd  cyfiawnder,  nac,  wedi  ei  badnabod,  troi  oddiwrtb  y 
gorcb3rmyii  santaidd  yr  hwn  a  draddodwyd  iddynt.  Eitbr 
dygwyddodd  iddynt  yn  ol  y  wir  ddiareb,  Y  ci  a  ymcbwelodd 
at  ei  cbwydiad  ei  bun;  a'r  bwcb,  wedi  ei  golchi»  i'w  byiii* 
•     dreiglfa  yn  y  dom,"  2  Pedi-  ii.  20—22. 

Y  mae  dynion  wedi  gadael  pecbodau  yn  fynjrch  o  angen- 
rheidrw}'dd,  a  cbymeryd  orefydd  i  fyny,  ac  yn  ymddangos 
yn  grcfyddwyr  da  iawn.  Mae  Uuaws  wedi  gadael  meddwdod 
o  herwydd  methu  cael  cwrw,  yr  amgylcbiadau  wedi  treulio 
allan,  y  byd  wedi  myned  yn  ol,  fel  y  mae  yn  anmhoBibl  cael 
ditn  yn  awr,  am  byny  y  maent  yn  ddynion  8obr  a  cbrefyddoL 
Gwelson&  amryw,  vn  wyneb  ^asgfeuon  amser  drwg,  pap 
oedd  yr  enill  yn  &cn,  yn  dyfod  i*r  capelau  yn  Ue  i'r  ta&rndai, 
yn  yfed  o  gwpan  y  cymnndeb  yn  Ue  o*tpéint;  ond  wedi  i 
betbau  wcÍLel,  ac  amgylcbiadau  yn  dyfod  i'w  Ue,  coUasom 
hwynt  eilvraitb  o'r  capei,  ao  fe'u  cafwyd  yn  y  dafam  gyda^r 
ben  gwmpeini  a'r  hen  aifenadatt.  Dyiia  eu  petbau,  ayna'r 
bywyd  y  maent  yn  ei  gani  yn  wirioneddol;  y  maent  eu 
belfen  yn  ngbanol  Uwon,  a  maswedd,  a  meddwdod,  a  digrif* 
web  y  cnawd.  Yr  oeddynt  fel  pysgod  allan  o*u  belfen  pan 
gyda  cbrefydd ;  yr  oeddynt  fel  yn  baner  marw  gyda  gwaith 
yi*  Argh\ydd;  '^nid  oeddynt  o  bonom  ni;  canys  pe  buasent 
o  bonom  ni,  bwy  a  arosasent  gyda  ni." 

Y  mae  11a wer  iawn  befyd  wedi  myned  yn  rby  ben  i  ddylyn 
rby  w  fath  o  becbodau  yn  gyboeddus,  y  rbai  fu  yn  ucbel  iawn 
yn  cii  liryd,  ac  mown  arferiad  yii  iiyddiau  eu  íiieuenctyd;  a 
gellwch  feddwl  cu  hod  yn  galaru  yn  bnidd  u^^  eh  ben  eu 
tfoHiicb  jí^ynt,  wrth  cu  clywed  yn  siarad.  Fy  ngbyícillion,  y 
corph  sydd  wedi  íilielu  eu  dylyn,  nid  yr  enaid  sydd  wedi  eu 
gwir  í^asàu.  Maent  yn  llasus  yn  awr  pc  gellid  eu  dylyn,  ac 
er  uad  ydynt  yn  gallu  eu  dylyn,  y  maent  yn  caru  siarad  am 
danynt  pau  y  ceir  cylieusdra  teg.    Mcwn  eraill  y  mae  rby  w 


Digiii<iL,a  oy  Google 


BHAGBITH. 


295. 


bechodau  yn  myned  am  draws  y  lleíll,  ac  yn  rliyfela  yn  erbyn 
eu  gilydd;  a  rhyw  bechod  nad  yw  yn  ymddangos  yn.  ^lur  i 
jiymdeithas,  yn  rhoddí  pechod  arall  i  lawr  ag  sydd  yn  waeth 
1  gymdeithas.  Y  mae  y  .cybydd  wedi  rhoddi  y  meddwyn  i 
kt^,  ac  yn  ei  drin  yn  iiidWyà  am  ei  ífyrdd  bn^t.  a4  fyV 
aâan  a  gwastratffiis,  yn  diygu  y  tecdu  vrth  dreulio  y  medd- 
ianau  gweith&wr,  ac  yn  gwarthruddo  cymeriad  gyda  Uaw. 
*^ Pechod  a  gwarth  ofiiadwy/'  meddai  y  cybydd,  ''yw  meddwi 
jn  ngwydd  Duw  a  dynion ;  ac  y  mae  y  n  gas  gcnyf  weled 
V  ineddw  ya  iBhob  man;  yr  ^vyf  yu  ei  ffieidãio  o  hirbelL" 
Ymae  hyn  ynwir  i  gyd  am  y  meddwyn  druan;  ond  nid 
easmeb  at  bechod  yw  yr  achos  bod  y  cybydd  yn  ei  ffieiddio 
mor  &wr,  ond  yn  hytrach  caiiad  at  yr  arían.  Y  mae  caríad 
at  nn  pechod  yn  peri  bod  dynion  yn  casâu  yr  arferiad  o 
bechod  arall  íyddai  yn  dinystrio  y  mwynbad  o\  prif  bechod. 
FéUy  y  mae  y  cybydd  yn  rhodio  gyda  chrefydd  yn  y  byd 
mewn  gwisg^  dafad,  yn  ddichlynaidd  a  duwiol  iawn.  Chwi 
welwch,  fy  ngliyíeillion,  mai  angenrheidrwydd  sydd  yii  peri 
bod  rhai  yn  gadael  pechod,  a  hcnaint  a  methiaiit  yn  peri  bod 
eraill  yn  eu  gadael,  a  phccliodau  mwy  dir^^t^aidd  yn  peri  bod 
eraill  >ni  gadael  rhai  mwy  cyhoeddus  a  ehostus;  ac  nid  gras 
yn  gwoithredu  yn  gadwedigol  yn  eu  hcncidiau.  !Mae  gras 
cadwedigol  yn  peri  i  ddynion  adael  pechod  am  ei  íbd  yn 
bechod,  am  ei  fod  yn  groes  i  santeiddrwydd,  cyíiawnder,  a 
harddwch;  am  h^yay  yn  gadael  pob  pechod,  yn  easàu  nid  yn 
unig  anwiredd  yn  y  dafarn,  yn  y  íFair,  ac  yn  y  farchnad,  ond 
hefyd  anwiredd  yn  y  galon — "meddyliau  oíer.** 

6.  Y  mae  aelodiaeth  yn  mhlith  rhyw  enwad  grefyddol  yn 
beth  cyffredin,  heb  grefydd  wirioneddol.  Mae  yn  hawdd 
cael  enw  o  grefydd  yn  y  dyddiau  hyn;  ond  yr  un  peth  yw 
crefydd  dda  y  dyddiau  hyn  a  rhyw  ddyddiau  eraill.  Y  mae 
proselytiaeth  yn  cael  ei  gario  yn  y  blaen  gyda  llaw  uchel  yn 
mhlith  pob  enwad  o  grefyddwyr.  Cael  y  dynion  yw  y  j)wnc, 
aid  gwacth  betli  ddelo  o'u  heneidiau.  Ychwanegu  y  blaid, 
gwneyd  i  fyny  gynulleidía  gref,  i  gael  pob  petii  yn  jjcysurus 
i'r  gweinidog,  ac  yna  eled  yr  cneidiau  lie  y  niynont  ;  y  mae 
y  dyben  wedi  ei  gyrhaeddyd.  Ni  wna  eich  dyíbd  at  grefydd 
un  Ues  i  chwi  heb  ddyfod  at  Grist;  ac  ni  wna  eich  dylbdiad 
at  grefydd  heb  ddyfod  at  Grist  ddim  lies  i  grefydd  ychwaith. 
Os  ydych  yn  ymfoddloni  byw  heb  Grist,  gwell  yw  i  chwi  fod 
heb  grefydd  hefyd.  Twyll  a  rhagrith  yw  y  cwbl  mewn 
eglwys  am  gad  dynion  at  grefydd,  os  nad  y w  y  syched  am 


Oigitized 


gadwedigaeth  eu  heneidiau,  a  gogoniant  yr  Arglwydd  lesti, 
yn  fwy  nag  ychwanegiad  plaicL  Eglwys  heb  ofa  Duw 
ynddi  ydyw  nono  sydd  yn  fwy  am  brosclytio  cyrpli  nag 
achub  eneidian.   Dewch  at  Qnst  yn  gyntaf,  a  thrwy  Grist 

at  grefydd. 

Beth  fyddwcli  yn  well  o  ddyfod  at  grefydd,  a  myned  oddi« 
wrth  grefydd  i  dân  uíFem?  Nid  yw  crefydd,  er  ymarfer  yn 
fanol  à'i  hoU  fiPurâau  allanol,  yn  ddyogehvch  ac  yn  achnbiaeíth 
i  neb.  Aeth  Saul  o  blith  y  prophwydi  i  uffem,  a  Judas  o 
blith  yr  apostolion.  Gellwch  ddyfoíi  yn  haiii^dd  i  blitb  y 
defaid,  i  gorlan  y  defiodd;  ac  eto  bod  yn  fleiddiaid  rheibna  jn 
y  diwed£  Mae  yr  e&an  yn  cyà-dyfa  yn  mblith  j  gwemtJi 
ar  y  inaesyddy  ac  y  mae  liks  yn  gymysg  &'r  gwenitb  yn  yr 
ysgnborar  y  Uawr-dynin;  y  mae  pysgod  da  adrwg  yn  y 
rbwyd.  Y  mae  rbagrithwyr  yn  mblith  y  duwiolion  yn  yr 
eglwys.  maent  y*e/  fy  mbobl,'  medd  yr  Arglwydd; 

^^beunydd  yn  fy  ngbeisio,  ac  yn  ew^llysio  gwybod  fy-ffyrdd, 
fel  eenedl  a  wnelai  gyfiawndãr»  ac  ni  wrtbodai  fiimedigaeth 
eu  Dnw." 

7.  Y  mae  d^-nion  wedi  dyoddef  Uawer  droe  ac  yn  adios 
erefydd  yn  en  henwan,  eu  meddianau,  a'u  cyrpb,  ac  eto  beb 

Srefydd  virioneddol  en  bunain.  Mae  yn  bosibl  i  gabm 
drwg  ddyoddef  Uawer  mewn  acbos  da.  Nid  y  w  pawb  ag 
aydd  yn  dwyn  croes  Crist  ar  eu  liysgA\yddau  yn  ei  dwyn  ar 
cu  câlonau.  Mae  yn  costio  cymaint  i  lawer  wisgo  livery 
Crist  a  phe  baent  yn  gwisgo  Crist  ci  hun;  íe,  a  Uawer 
ychwane*:!^;  eanys  y  maent  )ti  cymeryd  trafferth  yn  allanol, 
ac  licb  dderbyn  cysur  tu  mewnol;  y  maent  yn  llafurio  ar  y 
maes,  ac  licb  ddcrb}Ti  y  gyflog;  y  maent  yn  llafui*io  yn  y 
winllan,  ac  lieb  fwyta  o'r  ffrwyth.  -Maent  yn  darllcn  a 
gweddio  /cl  cristionogion,  ond  nid  ydynt  yn  derbyn  by  wiol- 
iaeth  a  chysur  cristionogion.  "A  chanddynt  rith  duwioldeb, 
cithr  wedi  gwadu  ei  grym  hi,"  2  Tim.  iii.  5.  Gall  fod  y 
fFui*f  yn  dda  mewn  picthvr,  eto  heb  ddim  ynddo  ag  sydd 
hanfodol  i  dd\Ti:  dim  rheswm,  dim  bywyd,  na  dim  teimlad. 
Mac  p^an  y  rliagrithiwr  y  pethau  allanol  sydd  gan  y  cristion ; 
y  pethau  tu  fewnol  sydd  yn  ddiíFygiol;  gras  a  bywyd  tragy- 
w^ddol — y  pethau  ag  sydd  yn  gwneyd  dyn  yn  dcbyg  i 
Dduw.  Mae  yr  Arghv}'dd  }ti  gyfranogol  ac  annghyíranogol. 
Mae  efo  mewn  rhyw  bethaii  yn  annghyíranogol,  fel  nad  yw 
yn  hosibl  i  neb  Ibd  yn  debyg  iddo.  Nid  oes  neb  ali  fod  yn 
debyg  iddo  yn  y  nefoedd  liac  yn  y  ddaear,  yn  ei  holl- 


Digitized  by  Google 


BHÀOBITH. 


297 


bresenoldeb,  ei  hunan-ymddibyniad,  íi'i  aunghyfnewidioldeb ; 
eithr  cyfranogir  o'i  ras,  a  dygir  rhyw  gymaint  o'i  ddclw 
santaidd  trwy  hyny.  Y  mae  vhyw  beth  yn  y  saint  befyd  ag 
sydd  yu  anhawdd  ymdebygu  iddynt,  a  phethau  eraill  yii 
ddigon  hawdd.  Gellir  gwneyd  pictiwr  lled  bcrftaith  o 
honyut,  o'u  peiiau  i'w  traed,  eto  y  aiae  petliau  ynddynt  nad 
yw  yn  bosibl  eu  dailunio. 

Pwy  ali  dynu  Ilun  dyn  mcwn  gwir  draffertb  ysbiydol 
am  ackos  ei  enaid  o  dan  argyhoeddiadau  Ysbryd  Duw  r  pwy 
ali  dynu  Ilun  enaid  yn  crynu  wrtii  y  ^air :  pwy  ali  wneyd 
darlim  o  enaid  yn  ymdrecliu  à  Duw  mcwn  gweddi,  a  meddwl 
yn  ymdreÍG^lo  mcwn  Uwch  a  Uudw  ?  Gellir  gwneyd  pictiwr 
o'r  ffurf,  ond  nid  yr  ysbryd  a'r  bywyd  ag  sydd  yn  y  ííurí'; 
y  mae  hyn  yn  annarluniadwy.  Os  bydd  dyn  wedi  colli 
braich  neu  lygad,  a  thynu  y  Uua  felly,  nid  }'dyvv  j  Ilua 
hwnw  yn  ddarlun  perjOTaith  o  ddyn,  cr  y  gall  íbd  yn  g3'wir 
o*r  dyn  yr  amcauwyd  e£.  Mae  yn  ddarluniad  anmberffaith. 
o  ddyn  heb  fod  y  cwbl  ag  sydd  yn  pertli}^!  i  ddyn  ynddo. 
Felly  os  bydd  rhagritbw^T  yn  fyr  mewn  dyledswyddau 
erefyddol,  nid  yw  yn  ddarlun  cy wir  o  ddyn  duwiol,  ac  nid 
yw  y  rbagrithwyr  hjTiy  yn  rhagrithwyr  da.  MaQ  yn  angen* 
rbeidiol  bod  fel  ei  bobl  ef  yn  áUanol  hcb  goUi  dim,  eithr  yn 
gyâawn  yn  nibob  dyledswyddau  crefyddol.  Illiaid  cadw  yr 
ocbr  allanol  yn  gj^wn,  heb  dwU  na  bwlch,  yn  ddyn  per- 
ffaith,  heb  golli  na  braich  na  Uygad.  Cymerir  yn  ganiataol 
fod  y  cjíryvr  ag  wdd  yn  gwasanaethu  Duw  mewn  ysbryd 
a  gwirionedd,  yn  oralus  am  gyâawni  dyledswyddau  crefyddol 
yn  £^dlon  yn  ol  y  gosodiadau  dwyfol.  Gwareded  yr  Argl- 
wydd  mawr  ni  rhag  bod  yn  rhagiitiiwyr  yn  cglwys  Dduw; 
fà  ei  bobl,  ao  heb  fod  yn  bobl  iddo.  O  Dduw,  gwna  ni  yn 
^^IsraeUaid  yn  wir,  yn  y  rhai  nid  oes  dim  twyll." 

Y  mae  yn  anmhosibl  cael  dim  da  yn  y  byd  hwn,  heb  fod 
y  drwg  yn  bresenol  gydag  ef.  Mae  rhagrithwyr  wedi  bod 
yn  eglwys  Dduw  yn  mhob  oes,  ac  y  maent  yn  yr  oes  hon 
gymaint  os  nid  yn  fwy  nag  unrhyw  oes ;  eto  y  mae  yr  Argl- 
wvdd,  yn  ei  ben-argln^-ddiaeth  a'i  ddoethineb,  yn  tynu  da 
allan  o  ddrwg ;  yn  goruwch-lywodraethu  pethau  goíidus  a 
blin  i  fod  o  les  yn  y  diwedd.  Mae  efe  yu  peri  fod  rhag- 
rithwyr yn  yr  eglwys  nid  yn  ddinystr,  ond  yn  Ues  iddi.  Y 
peth  y  gellid  dysgwyl  yn  naturiol  fyddai  dinystr  y  saint  gan 
ragrithwyr,  y  bleiddiaid  rheibus  llarpio  yr  wyn;  ond 
y  mae  yr  Axglwydd  ya  cadw  gwyliadwriaeth  fanol  ar  y 


uiyui^ed  by  Google 


298 


ItHAOBITH. 


praicld,  yn  eu  cadw  rhag  cacl  eu  llarpio;  ao  nid  hyny  yn 
uni^,  ond  yn  g^wncyd  i'r  bloiddiaid  íbd  yn  wasauaethgar 
iddynt.  Bcndiírcdi*^  am  ofal  Duw;  os  yw  y  rha«j!;ritbiwr  }ti 
boenus  ac  yn  brolbdigaethus  ainbell  waith,  y  mae  ein  Duw 
ni  yn  troi  y  drwg  yn  ddaioni,  yn  troi  y  tywyllwch  yn  oleuni, 
y  dryprfyd  yn  llesâd,  iSv  saint.  Maent  yn  ^wneyd  y  tro  yn 
scaffaífiiau  i  íyned  â'r  adoilad  i  (yny;  cànt  aros  yno  hyd  oni 
ddy^ir  allan  y  maen  penai',  ac  y  gorphenir  adeiladu  Sion,  pan 
y  gwaeddir  tvwy  hoU  yniorocb-aetb  Jebofab.  *'Rbad,  rbad 
iddo."  Mae  y  gwaitb  ar  ben.  Angylion,  t)iiwcli  y  scnffald- 
tau  i  lawr,  a  bwriwcb  hwynt  i'r  tân  tragywyddol ;  nid  oes 
eu  beisíau  mwyach.  Mae  coes  pren  yn  dda  i  r  dyn  sydd 
wedi  coUi  ei  glun,  ond  ni  ddaw  bjrth  yn  rhan  o'r  corpb ;  nid 
oes  na  gwres  na  tbeimlad  yuddi;  y  mae  yn  cael  ei  thaâu  y 
naill  ochr  wrtb  fjued  Tr  gwely. 

Mae  yr  Arglwydd  nid  yn  unig  yn  goddef,  ond  hefyd  yn 
defnyddio  rbagvithwyr  i  wneyd  Uawer  o  bethau  er  gprasaa- 
aethu  i  lesad  ei  eglwys  ar  y  ddaear. 

(1.)  Y  maent  wedi  cael  eu  defnyddio  i  wneyd  lies  i  erailL 
O  Arglwydd,  yr  wyf  yn  ci*}tiu  wrtlL  ddweyd  y  petbau  byn, 
rhni^  ty  moil  inau  hefyd  o'r  cyfryw  a  ddemnir  byth,  er  le 
aliai  wedi  bod  yn  offerynol  i  achub  eraill.  Mae  yn  ddigon 
tebyg  fod  yr  Arglwydd  wedi  defiiyddio  talentau  dynion  er 
Uesád  i'w  eglwys,  a  gwrthod  eu  personau  hyX\i.  Yr  oedd  y 
cigfrain  yn  aflan  o  dan  yr  oruchwyliaeth  luddewíg,  fel  y 
gwyddoeh,  eto  defnyddiodd  Duw  bwynt  i  ddyfod  à  bara  a 
chig  i  Elias.  Nid  oedd  y  cigfrain  yn  gig  da,  eto  daetii* 
ant  à  chig  da  i'r  pronbwyd.  Yn  ngbadair  Moses  yr  eistedd 
yr  ysgrifenyddion  a  r  Phariseaid.  Yr  byn  oll  gan  hyny  a 
ddywedant  wrthych  am  eu  cadw,  cedwcb  a  gwnewch;  eitlir 
ar  ol  eu  gweithredoedd  na  wnewch;  canys  dywedant,  ao  nis 
gwnant,"  Mat.  xxiii.  2,  3.  Er  ein  bod  yn  ddrygionus  ein 
nunain,  os  ydyw  yr  athrawiaeth  yn  iaonus,  bwytewcb  a 
chryfhewoh;  canys  pob  un  a  ddwg  ei  &ioh  ei  hun.'*  Ym- 
wrthodwch  à  %rdd  y  dysgawdwyr,  eitlur  glynwch  wrth  eu 
hathrawiaeth.  **Yr  byn  oU  a  ddywedant  wrtbyoh  am  eu 
cadw,  cedwch  a  g^niewch."  Cymerwch  berl  o  enau  y  Uyff- 
ant;  gall  fod  y  perl  o  ucbel  bris,  er  bod  y  UyfFant  yn  wcnwyn. 
Er  nad  yw  gogoniant  Duw  a  lies  yr  eglwys  yn  ngolwg  y 
rbagi-ithiwr  yn  t  i  uyílawniadau  crefyddol,  eto  y  mae  y  Duw 
mawr  yn  eu  p-orins cli  lywodracthu  i'r  dvbenion  hyn.  Mae 
efe  yn  gwneyd  i  r  diuíol  ei  liun  wasauaethu  Ilawcr  iawu  er 


uiQiiized  by  Googic 


BHÍ.OBITH 


299 


lies  eí  hlant  yii  bcrsonol,  a*r  eglwys  yn  gyffirediíiQl  yn  y  byd. 
Yn  troi  uffern  yn  ogoniant  i'r  nefoedd. 

Prií'  nod  rliagritbwyr  yn  gyffredinol  yw  cm  lienwau  eu 
bunain  yn  mhob  petb,  ac  wrtb  wneyd  y  cwbl  gyda  chrcfydd ; 
et  o  y  mae  yr  Arglwydd  yn  troi  yr  amcan  i  ddyrchafu  eu 
henwau  eu  bunain,  yn  glod  ac  yn  fáwl  iSv  enw  ei  hun.  Mae 
Uawer  o  bregethwyr  yn  gwasanaetbu  fel  pynt  i  gario  eraill 
drosodd,  ac  yn  syrthio  yn  bwdr  i'r  afou  eu  bunain.  Maent 
fel  llusemau  i  oleuo  eraill  ar  noson  dy^^yll,  ond  pan  godo 
haul  nid  ydynt  yn  werth  dim  ond  eu  taflii  o*r  golwg.  Maent 
yn  dde&yddiol  mewn  tjrwyllwch  i  eraill,  ac  yn  y  diwedd  yn 
myned  i  dywyllwch  trag3rwyddol  eu  himain.  Mae  Uawer  o 
far^gethau  ag  ierydd  yn  toddi  ac  yn  maetbu  y  saínt,  yn  caleda 
y  prcgethwjir  sydd  yn  cu  traddodi ;  yn  eu  Uanw  â  gwjTit  a 
balcbder,  nes  "ymcbwyddo  a  syrthio  i  ddamnedigaeth  diafol." 

0  Arglwydd,  gwared  ni ;  canys  os  unwaith  yr  ymgaledwn 
wrtiii  drin  yr  efengyl,  ájM  y  caledwcb  gwaemaf.  Pwy 
ar  y  ddaear  sydd  baner  mor  galed  a  rhyfygus  a  pbreg- 
ethwr  annnwiol?  y  dyn  y  mae  pob  pregetii  yn  ei  galeda, 
y  dyn  sydd  yn  cymhell  ar  eraill  'bethau  nad  ydyw  yn  eu 
credu  ei  hunan;  y  dyn  sydd  yn  rhybyddio  eniill  am  y 
fimi,  ac  yn  byw  yn  dawel  yn  y  peobo^u  mwyaf  gwartibius; 
mae  y  dyn  hwn  yn  ddigon  oaled  i  gyâawni  pob  drygíoni  dan 
gldgyn  crefjrdd  a  gweinidogaetb  y  gair,  nes  o'r  diwedd  y  mae 
yn  rhy  firwnt  ac  anaddas  i  fod  mewn  im  gymdeitbas,  nac 
mewn  eglwys  na  byd.  Nid  yw  yn  addas  í't  tír  na'r  domen; 
y  mae  yn  anngbymhwys  i  bob  man  ond  ei  fwrw  i  bUth  cythr- 
euHaíd.  Eto  gall  fod  Ilawer  wedi  eu  haobub  byth,  a  dãrbyn 
eysvron  cryfion  trwv  ei  aibrawiaeth  ef ;  ei  dalentau  wedi  eu 
défiiyddio  dros  dymbor  gan  yr  Arglwydd,  ac  wedi  gwrthod 
ei  bõracm  am  dragywyddoldeb.  Och!  y  &th  8efyll&  andwyol 
ac  ofhadwy! 

(2.)  Y  mae  yr  Arglwydd  yn  goddef  rbagríthwyr  yn  ei  d^ 

1  gadw  ei  bobl  yn  wyliad>vru8  ac  yn  effro.  "Na  fydd  ucbel- 
fryá,  citbr  ofna."  Os  yw  yn  beth  tebyg  y  oollir  miloedd  o 
ddynion  sydd  yn  ymarfcr  á  dyledswyddau  crefydd  gyda  cby- 
sondeb  a  diw}  drwydd,  pa  mor  selog  a  gwyliadwrus  a  ddylwn 
i  fod,  rhag  bod  yii  un  o  honynt?  Ni  thrig  rhagrith  yn  yr  ua 
galou  a  sei  ac  eiddigedd  duwiol.  Nid  yw  calon  ciddigcddus 
byth  yn  galou  dwyllodrus.  Fclly,  fy  nghyfcilliou,  byddwcli  yii 
selog  ac  yn  wrcsog  yn  ngwasanaeth  yr  Arglwydd;  ac  arsNvyd- 
wch  rbag  myned  yn  oer  mewn  creiydd,  ac  heb  fod  geuyob 


Digitizec 


300  SHA.a&ixff. 

ddim  oiid  ffuriiul  Jcb  ac  anffrwytliloiideb.  Nid  oes  diin  gwres 
niewii  rliaj^ritli;  mae  }t  holl  ddyledswyddau  yn  oerioii;  nid 
oes  yr  uu  haf  byth;  gauaf  trag^ywyddol  ydyw  o  hyd.  Nid 
oes  ppA^TCs  ond  lie  y  byddo  byM  yd  neu  dàn ;  eithr  mewn  rhag- 
ritli  nid  oes  diiii  oud  lluiiiau  pob  peth,  lieb  rinweddau  dim. 
Diangfa  rliag  creíydd  ddrwg;  diangía  rhag  bod  yn  debyg  o 
fod  yn  ol. 

(3.)  Y  mae  i ha^ritll^vy^  yn  cael  eu  goddef  yn  yr  eglwys 
cr  egluro  a  dani^os  i'r  saint  nad  oes  dim  me^vn  dyledswydd, 
ond  dylcdswyddau.  Pe  byddai  pawb  aii^  sydd  yn  ymai-fer  à 
dyledswj^ddau  crefyddol  yn  gadwedig,  byddeni  yn  dueddol  i 
IVddwl  mai  dylcdswyddau  y\v  y  cwbl;  eithr  y  mae  hyn  yn 
peri  i  ni  ddysgwyl  rliyw  beth  mewn  dylcdswyddau  uwehlaw 
dylcdswyddau.  Nid  yw  dyledswydd  yn  ddyben  dyledsw}^dd; 
am  hyny  y  mae  yn  rhaid  edrycli  y  tu  liwnt  ac  uwcblaw  ym- 
arferiadau  allanol.  Yr  ydycli  yn  arfer  dyleds\\yddau  crefyddol 
er  mwyn  cyrliaedd  rhyw  ddyben  ti  \vy  hjny — uwcli  na  hwy 
eu  hunain.  Nid  er  mwyn  siarad  yr  ydych  yn  myned  ar  eich 
gliniau,  ond  siarad  â  Duw;  nid  er  mwyn  exercise  yr  ydych 
yn  myned  i'r  ewrdd,  ac  er  mwyn  eistedd  i  lawr  yno  wedi 
hyny  am  ddwy  awr,  ond  cwrdd  à  Duw;  nid  er  mwyn  bwyta 
yr  ychydig  fisura  ac  yícà  yr  ychydig  win  yr  ydych  yn  myned 
i*r  cymun,  ond  i  fwyta  cnawd  Mab  y  dyn,  ac  yfed  o'i  waed 
ef.  GeUwch  ^yfiawQi  y  dyledswyddan  yn  ddichl3maiâd» 
ymarfer  a  phob  pcth  yn  weddus  ac  mewn  trefn,  dechreu  a 
dybenn  yn  orydferth,  a  ajrrthio  i  blith  cythreidiaid  heb  ddim 
yn  y  diwedd*  Mae  yn  rhaid  fod  y  rhai  sydd  yn  myned  i'r 
nefoedd  yn  gwneyd  ychwan^  yn  eu  dylcdswyddau  crefyddol 
na'u  harfer  yn  allanol  yn  unig.  Y  mae  rhyw  beth,  fy  nghyf- 
eillion,  o'r  golwg  mewn  crefydd,  y  tu  hwnt  mheU  i*r 
ddyledswydd  allanol;  a  moddion  i  gyrhaedd  hyny  yw  yr  holl 
ddyledswyddau  a'r  aíferiadau  crefyddol  sydd  genym. 

(4.)  Y  mae  rhagrithwyr  yn  cael  eu  goddef  er  dylanwadu 
ar  y  saint  i  geisio  mwy  o  sicrwydd  ar  eu  mater  tragywyddoL 
Fe  byddai  y  mànangorauhyn  yn  dalyn  weddol  yn  yr  ystorm- 
ydd,  fe  aliai  y  bydduL  y  saint  yn  dawel  heb  ymdrech  i  fwrw 
rhai  ory&ch  all^  Eithr  gan  íbd  Ilawer  yn  cael  eu  bwrw 
ac  yn  tori,  y  mae  hyn  yn  peri  i  ddynion  godi  ati»  a  thaflu 
angor  digon  cryf  at  )t  hyn  sydd  o  fewn  y  llen.  Nid  y w  y 
rhagrithwyr  yn  gw^bod  dim  am  lafiir  caled,  á  gweddiau 
taarion»  a  da^u  heiUtion,  am  i'r  Arglwydd  eu  bttidithio  à 
mwy  o  arwyddion  aiorwydd.  Na,  rhyw  dir  mae  y  eredadyn 


Digitized  by  Coogle 


BHJLOBITH. 


801 


yn  rhodío  wrtho  ci  hun  yw  hwn ;  nid  yw  rhag^rith  ya  myned 
mor  bell  a  hyn  mewn  crefydd.  Peidiwcli  a  gorphwys,  fy 
n^hyfeillion,  peidiwch  a  rhoddi  llonydd  i  Dduw,  nes  cael 
protion  sicr  o  gadwedigaeth.  Gan  fod  y  peryglon  mor  fawr, 
a  chan  fod  milocdd  yn  cwjmpo  i  drueni  byth  o  eglwys  Dduw, 
cloddiwch,  nac  arbedwcli  un  dtafferth,  ewch  yn  ddw£a  iawn» 
nes  teímlo  eich  eneidiau  ar  y  graig  dragywydd(d  na  syfl  byth. 
Bendigedig,  yr  wyf  yn  teimio  weithiau  y  graig,  y  syliaen  saf- 
adwy,  o  dan  fy  enaid  tlawd  yn  ngbaaol  íicál  dy  wyllwcb  y  byd 
hwn,  a'r  byd  crefyddol,  a  pbob  petb;  nes  wyí'  yn  teimlo  ariÇf 
Bghakmi  waeddi,  ''Ni  <i<iftimiir  fi  byth*"  Gogoniant]  Os  yw 
pob  peth  arall  yn  aiglo,  y  mae  Craig  }t  ocsoedd  yn  safadwy. 
Nid  oes  genyf  ddim  ond  "bratiau  budron;"  dyna  yw  fy  hoU 
g}^awnderau,  fy  hoU  grefydd,  fy  hoU  ddyledswjdâan. 

Yn  noeth,  heb  ddim  o'm  heiddo  fy  hun,  yr  wyf  am  bwyao 
ar  y  syk&uen  a  oaododd  Duw  yn  8'íon.  Mae  nuloedd  wrtih 
bwjBO  ar  eu  gweddiau,  eu  cymuno,  a*u  defosíynau,  yn  tyrthio 
o*u  CHUiol,  a  ãiael  eu  coUi  yn  oes  oesoedd.  Te  fydd  satan  yn 
temtio  y  saint  yn  fynych  i  adael  gweddio  yn  hoilol,  gan  fod 
cynifer  yn  cad  eu  colli  a  fu  yn  gweddio;  gan  eu  perswadio 
imd  oes  yr  un  sail  am  eu  cadwe^aeth  hwytliaa  johwaíth. 
Mae  yn  dywedyd,  ^^Gall  dynion  weddio,  a  chael  eu  danmio 
yn  drag^  wydd;  gallant  ymarfer  à  dyíedswyddau  crefydd, 
a  bod  yn  golledíg  am  byth ;  gallant  gymuno,  ao  wedi  y  cwbí 
lyrifaio  i  uffem  i  blitb  y  cyihreuliaid.  Am  hyny  pa  ddefinydd 
ydyw  i  chwi  alam?  Çjrmerwcb  eich  rbydmd,  mwynhewch 
ychydig  o  gymaoa  y  byd  tra  yr  ydych  yn  byw  ynddo,  ni 
eUwch  fod  yn  waeth  na  chael  eich  damnio  yn  y  diwedd 
wedi  hyny.  Ac  y  mae  Ilawer  iawn  wcdi  eu  hachub  ar  }t 
Unfed  awr  ar  ddeg,  pau  y  mac  eraill  a  fu  yn  grefyddol  trwy 
ea  boes  }ti  cael  eu  bwrw  ymaith."  ^lac  hyn  i  gj^d  yn  ddij^on 
g^^ir,  satan,  ond  pe  na  bai  un  nefoedd  i  gael  y  mae  yn  rhaid  i  r 
duwiol  weddio ;  ei  fara  ydy w  yn  y  byd  hvra,  Eto,  os  ydj^w 
yn  methu  llwyddo  gyda  hwynt  i  adael  gweddio  yn  hollol, 
a  rhoi  i  fyny  ymarfer  â  dyíedswyddau  crefydd  yn  Uwyr;  os 
ydyw  yn  eu  gweled  yn  benderfynpl  ac  yn  ddiysgog  i  lynu 
wrth  eu  proffes,  cr  iddynt  fethu  a  niyued  i  mewn  i'r  bywyd 
yn  y  diwedd,  y  mae  yn  eu  dwrdio,  eu  temtio,  a  cheisio 
rhwystro  eu  cerddediad  byd  y  gaUo,  a  pheri  iddynt  deithio 
tua'r  bywyd  mor  drymlwythog  ag  y  mae  yn  bosibl.  Mae  yn 
gwneyd  ei  oreu  i  lanw  ac  i  Iwytho  yr  enaid  tlawd  ag  ofnau, 
wnheuon,  ac  k  gwan  feddyliauy     dybeno'i  wauychu  al  ddi- 


Digitized  by  Google 


302 


SKJLQBITH. 


fifrwytho  gyda  gwaitli  yr  Arghvydd.  Dwed  ^-rthjTit, 
"A  elhvcli  chwi  Avneyd  ychwanec:  na  hwn  a  hwn?  ac  eto 
rhagrithiwr  oedd  liwnw."  Fe  aliai  y  dywed  wrthynt  hefyd, 
"Na,  nis  gelli  Avneyd  yr  haner  c}Tnaint,  canys  nid  oes  geny^ 
y  £etth  ddoniau,  y  fath  g^-mhwysderau,  a'r  íath  dalentaui 
WBsanaetbu  yr  Arglw)  dd.  Nid  oes  obaith  yn  y  byd  y  cedwir 
diy  canys  y  mae  craill  wedi  gwneyd  mwy  ddeg  o  weithiau  nag 
sydd  yn  bosibl  i  ti  wneyd  byth,  ac  yn  rhagrithwyr."  Fel  hyn 
mae  satan  yn  ^Tndrechu  ac  yn  ymorcbestu  i  rwystro  pobl 
Dduw,  a  phcrí  iddynt  anobeitliio  am  eu  sefyUfa  dragywyddoL 
Y  mae  diafoi  yn  fynych  yn  dyfod  yn  y  blaen  â  chwymp- 
iadau  pro£feswyr  gau  er  mwyn  eu  digaloni.  Mae  y  byd 
hefyd  yn  ymimo  ag  ef  yn  hyn,  ac  yn  dywedyd  yn  wyneb 
rhyir  gwympiadau  mowríon,  "Yr  un  &th  ydynt  i  gyd." 
Mae  pawb  yn  cael  eu  oondemnio  o  herwydd  cwymp  un 
dyn*  Rhcsymu  drwg  yw  hyn;  twyll-xesymu;  y  mae  yn 
xhy  wael  i  ddynion  call  i'w  arfer;  eto  pan  y  byddo  gelyn- 
iaeth  yn  Uon^d  y  galon  at  xyw  beth,  arferír  twyll  a  chel- 
wjãày  a  phob  ifffitu  annghyfiawnder,  pan  na  ellir  cael 
dun  fyddo  yn  well.  Os  bydd  dyn  digrefydd  yn  Ueidr 
neu  yn  Uomidd,  a  ydyw  yn  rheswm  dywedyd,  Y  mae  pob 
dyn  digrefydd  ag  sydd  )  n  y  byd  yr  un  âith.  Lladron  a  uof- 
ruddion  ydynt  oll.  Nid  oes  yr  un  d}'n  onest  yn  eu  plith. 
Byddai  y  byd  yn  condemnio  li}'n  fel  y  flfolineb  penaf,  ao  yn 
ediyeh  ar  bwy  bpiag  a  ddywedo  y  cjrfryw  bethau  yn  ynfyd. 
Ynrfdrwydd  yw  i  chwithau  ddywedyd,  o  herwydd  fod  rhai 
crefyddwyr  yn  ddrwg,  mai  dyna  y  fath  rai  yd)Tit  i  gyd, 
Mae  y  peth  yr  unmor  anngharedig  i  chwi  ddywedyd  félly  am 
danom  ni  à  phe  baem  ni  yn  dywedyd  felly  am  danoch  chwi. 
Ymaith  à  Ihwyll-resymu  o'r  natur  hya,  Yr  ydych  yn  con- 
demnio crefydd  o  herwydd  fod  rhai  o*i  phroffeswyr  yn. 
annghywir;  ac  yn  taflu  llaid  i'w  gwyneb  o  herwydd  fod 
ambell  ragrithiwr  yn  cwympo  i  bechodau  rhyfygus,  ac 
amboU  ddyn  duwiol  hcfyd.  Yr  un  peth  y>v  dywedyd  fod 
rhcolau  nioesoldeb  yu  ddrw^^  o  herwydd  fod  dyiuuu  drwg 
yn  eu  troseddu;  a'r  efenj^yl  ei  hunan  yu  ddrwg  am  fod 
dyniou  yn  ei  haunghredu, — fod  yr  aur  i  gyd  yn  ddiwerth 
am  fod  rhai  counterfeits»  Ah,  y  mae  satan  yn  gwybod  fod 
aur  pur  i'w  gael  }Ti  yr  eglwys,  mai  nid  coitnterjeits  yw  y 
cwbl.  Mae  yu  ^vir  fod  ambell  coxinterfeit  yn  awr  ac  eilwaitn 
jTi  dyfod  i*r  .golwg;  ond  beth  yw  ambell  un  at  y  lluAver  o 
aui'  pur  sydd  yno  ?    Y  mae  crefydd,  fy  nghyfeijLiion,  yn  cael 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


XHÁOSITH. 


aos 


mwy  o'i  cBablu  o  herwydd  twyll  un  nag  yw  yn  ei  gael  o 
gODinoliaetli  a  chlod  o  herwydd  oneatrwydd  deg.  Y  mae 
yn  cael  mwy  o  anfri  o  herwydd  «wyinp  un,  a  hvmw  yn  ddyn 
oigon  gwael,  nag  y  mae  yn  ei  gael  o  M  o  herw^^dd  ymlymad 
milocdd  yn  ffyddíon  a  diysgog.  Dywedodd  Nathan  wrth 
Dafydd  idd  ei  gwymp  ecliryslawn  beri  i  "  el}Tiion  yr  Argl- 
wydd  gablu."  Caíodd  Duw  fwy  o  ddiíinrhydedd  o  herwydd 
aáendid  Dafydd  na  holl  ffieidd-cbra  Sodom.  Y  mae  satan  yn 
eymeryd  mantais  oddiwrth  ryw  gwymp  fel  hyn  i  berswaaio 
j  saint  pweiniaid  fod  yn  ofer  iddynt  hwy  íéddwl  am  sefyll, 
yn  gymamt  a  bod  dynion  mor  gryfion  ac  enwog  wedi  methu. 

Y  mae  yn  nataríol  i  ddyn  ofoi  peryglon;  ac  y  mae  satan 
yn  dywedyd,  *'Betii!  rhedeg  cynãer  o  beryglon  ofiiadwy, 
ao  anhawsderau  mawrion,  ac  fe  aUai  yn  ^fer  yn  j  dkredd  ? 
Betih!  anturío  i'r  mòr  eydd  a'i  donau  yn  rhuo,  a  sefyU 
tywydd  garw  am  amser  maith,  a  myned  yn  Uong-ddrylbad 
yn  y  diwedd?  Y  mae  y  gclyn  diafol  fel  liyn  }  n  cryfhau 
rhagfam  dynion  yn  erbyn  ffyrdd  Duw  o  berwydd  rhagríth- 
wyr  ac  eaiamplan  drvvg  proneswyr  Ilygredig,  ae  yn  eu  gyra 
yn  y  Maen  yn  eu  ffyrad  dr^gionus  fviryfwy,  gan  beri  iddynt 
feddwl  nad  oes  dim  mewn  crefydd.  Ond  na  rwystrer  èhwi 
er  dim;  06  oes  rhai  drwg^  amynt  hwy  fydd  byny,  ceiriwoh 
chwi  ddianc  byth  gan  eich  Bamwr.  Betb  aydd  a  fynoch 
chwi  ag  eraill  i  ymrwystro  wrthynt?  "Ffowch  am  eich 
einioes."  *  Os  ydych  am  edrych  ar  rwystrau,  ac  ymrwystro 
wrthynt,  cewch  ddigon  o  hyny  yn  mhob  man.  Y  mae  Crist 
ei  hun,  y  Pen  c'ou;jjl-faen  gwerthfawT,  yn  p:rai^  rhwystr  i*r 
rhai  sydd  yn  tramgwyddo  wrth  y  gair,  gan  íud  yu  anuíudd. 
"Ac  efe  a  fydd  yn  noddía:  ond  yn  faen  tramgwydd  ac  yn 
graig  rhwystr  i  ddau  dy  Israel,  }ti  fagl  ac  yn  rhwyd  i  bres- 
wylwyr  Jerusalém.  Megy\s  y  mae  }ti  ysgiifenedig,  Wole  fi 
yn  gosod  yn  Sion  faen  tramgwydd,  a  chraig  rhwystr:  a  phob 
un  a  gredo  ynddo  ni  chywilyddir.  Wele,  hwn  a  osodwyd  yn 
gwymp  ac  yn  gyfodiad  i  lawer  yn  Israel,  ac  yn  arwydd  yr 
hwn  y  dyw  edir  yn  ei  crbyu;"  1  Pedr  ii.  8;  Esay  viii.  14; 
Rhuf.  ix.  33;  Luc  ii.  24. 

Y  mae  y  bobi  hyn  wedi  penderfynu  myned  i  uffem;  y 
macnt  yn  gwTthod  ac  yn  ymrwystro  wrth  yr  unig  drefn  sydd 
at  gadw  dynion.  Nid  ocs  dim  i  wmeyd  ond  i  chwithau  ben- 
derfynu  myned  yno  hefyd  gyda  hwpit,  os  ydych  yn  chwilio 
am  resymau  yu  crbjTi  crefydd.  Rhcsymau  at  eich  damnio 
byth  yw  y  rhai  hyny.    Cewch  ddigon  o  .resymau  yn  erbyn 


Digitizea  by  LiOOgle 


304 


B.HAORITH. 


Iiydd  yr  efcngyl,  a  gwasanaeth  y  Duw  byw,  os  oes  amocli  eu 
heisiaii  Vr  dyben  o'e1i  gwnenãnir  yn  galetnoh  nag  ydych, 
9Íeh  gwnevà  yn  g}'mhwysacli  i  dàn  uífem.  Y  rliai  a  fynant 
Ibd  yn  ddail  a  wneir  yn  ddall;  y  rliai  a  fynant  fod  yn  galed 
a  wneir  yn  galetacli.  **Ac  3madynt  hwy  y  cyflawnir  pro- 
pbwydotiaeth  Esaias,  yr  bon  sydd  yn  dywedyd,  Qan  glywed 
y  cly wch,  ae  m  ddeallweh,  ac  yn  ^weled  y  gwelwch,  ao  ni 
cbanfyddweli.  Canys  brasàwyd  calou  y  hobl  byn,  a  bwy  a 
glyw  snnt  à'u  clustiau  yn  drwm,  ae  a  ganasant  en  Uygaid,  i  hag 
canfod  â'u  Uygaid,  a  chlywed  à'tt  clustiau,  a  deall  â*r  galon, 
a  throi,  ac  i  mi  eu  hiacbau  hwjTit,"  Mat.  xiii.  14,  15.  Mae 
y  bobl  hyn  yn  casâu  purdeb  ffyrdd  yr  Arglwydd,  a'i  wirion- 
eddaii  santaidd,  ac  yn  Ilawen  pau  y  mae  efe  yn  cael  ci  ddi- 
anrhydeddu  trwy  lialogedigaeth  protfeswyr.  Nid  yw  satan 
jn  prisio  cymaint  am  cieb  gwcddiau  a*cb  cymimo,  ond  i 
chwi  fyw  yn  galed  ac  yn  halogcdig  yn  nghanol  liyuy.  Mae 
efe  yn  gwybod  na  wna  eicb  dyledswyddau  crefyddol,  y  rbai 
a  g3'flawnwyd  yn  bancrog,  ddim  yn  y  byd  ond  gwneyd  eicb 
uflern  yn  boetbacb  o  lawer,  a'u  bod  yn  sicrbau  y  lie  poetbaf 
a  mwyaf  llosgedig  i  chwi  yn  y^  poenau  tragywyddol.  Os  i 
uffcrn  yr  ewch  wedi  ymarfor  à  gwrando  }t  efengyl,  ac  ym- 
arfer  â'i  hordinbadau,  bydd  yn  dda  gcnycb  gael  newid  Ile  â'r 
Twrc,  ncu  ryw  bagan  tywyll  na  chly wodd  anx  efengyl  erioed. 
Dyn  yn  myned  à  clianocdd  o  weddiau  ar  oi  bcn  i  ntíern  sydd 
yn  suddo  ar  unwaith  i'r  pwll  dyfnaf  a  plioethaf  yn  y  llyncl}!! 
llosgedig.  Y  mae  dyledswyddau  crefyddol  fel  tanwydd,  yn 
gwneyd  i  dàn  uíiem  losgi  a  fflamio  i  fyny  yn  fwy  dycliryn- 
llyd.  Pa  ucbaf  v  dyrchcfir  dyn  i  f^^ly  mewn  ymddani^osiad 
crefyddol,  iselacU  fydd  l)yth  inown  poenau  tragywyddol. 
Gweddiwcli  ar  y  Netbedd  aiu  v\c\i  gwared  rhag  twyll  a  rliag- 
ritb ;  y  mae  yn  ofnadwy  i  fyned  i'r  fam  beb  y  wisg  briodas. 

Yr  wyf  yn  meddwl  fod  satan  wedi  gwneyd  ei.bun  yn  sicr 
O  lawer  ag  sydd  yn  uch<  1  <^yda  cbrefydd  mewn  ymddangos- 
iad.  Er  nad  ydynt  yn  uffem,  eto  y  mae  gan  ddiafol  ymddir- 
ied  hoUol  yn  eu  caledwcb,  na  chyll  mo  un  o  honynt  hyth* 
Mac  ar  satan  ryw  ofii  a  braw  yn  ngbydcb  llaw^;  md  yw  yn 
hoUol  dawel  na  cbyll  efe  hvvynt  ryw  dro,  ond  y  mae  ynga&n 
ymddiricd  y  rbai  b}^  i  bob  man  beb  ofai  eu  colU.  Mae  efe 
jn  temtio  rbai  i  beidio  myned  i  wxando  y  gair,  rhag  oAi 
iddynt  gael  eu  cipio  o*r  gyncu  dân ;  y  mae  perj^gl  os  ânt  i 
wrando  iddynt  gael  cu  bacbub  i  fywyd  tragywyddol.  Eithr 
am  ryw  rai  y  mae  diafol  yn  bur  dawel  o'u  plegyd  na  ddwg 


Digilizea  by  Googl 


BHAOBITB. 


305 


ncb  hwynt  b}ih  allan  o'i  law  cf.  Y  maent  wedi  gwrando,  a 
gweddio,  a  chyinuno  eu  huiuiin  i  galedvvcli  barnol,  fel  y  mae 
satau  yii  ddiofal  yn  eu  cylcli,  mewu  cyrddau,  mewu  gweddiau, 
ac  wrtk  fvvrdd  yr  Arghvydd.  Mae  y  rbai  liyii  yii  ali  riyht. 
Satan  sat/s,  "  líis  heart  is  prayer-proof,  sermon-pronf;  I  a?n 
at  perfccf  ease  about  himy  Mae  ar  ddiafol  ofu  colli  Uawer, 
CT  luur  ddrygionus  ac  annuwiol  ydyiit;  nid  yw  yn  dawcl 
mewu  uu  cwrdd  gweddi  na  phregetii  i'\v  gadael  i  rodio  yii 
rhydd  heb  wyliadwriaeth  fanol  drostynt.  Mae  yn  g\^Tieyd 
pob  ymdrech  i'w  cadw  o'r  cyfryw  leoedd;  a  phan  yn  methu, 
yn  myned  gyda  hwynt  i  gadw  y  mcddwl  yn  Ilawn  o  ddraín, 
fel  y  byddo  yr  had  yn  sicr  o  p^ael  ei  dagu.  Ond  y  dyn  hwn, 
j  rhagrithiwr,  y  mae  efe  wedi  ymgaledu  mewn  ymarferiadau 
crefyddol,  nid  oes  perygl  am  liwna  byth  mwy.  Mae  satan 
yn  foddlon  i  ymddiried  hwn  i  bob  inan,  mae  ganddo  gonjidenct 
yn  ei  gymeriad  a*i  ^ddlondeb.  CaiffíX-ned  i'r  ordinhadau 
g^erth£Eiwrocaf  yn  ddirwy str ;  y  mae  digon  o  brawf  wedi  ei 
gael  o  hono  er  ys  blynyddau  lawer;  y  mae  wedi  aefydlu  ei 
g}'Tneriad,  y  mae  wedi  líwyddo  i  sefyll  yn  galed  yn  wyneb 
ordinbadau  yr  efeng}d  am  lawer  o  flynyddoedd,  ac  nid  yw  yn 
debyg  yr  â  un  saeth  byth  trwy  y  oaledwch  hwnw  mwy. 
Mae  yn  wir  ei  fod  yn  teimlo  pangfeydd  cydwybod  ambdl 
waith;  eithr  y  mae  diafol  yn  ei  adaelyn  lionydd,  gan  y  gwyr 
y  dychwel  iVhen  dymhor  dracliefii,  fel  canoedd  o  weithiau 
o'r  blaen.  Mae  yn  debyg  i  ddwfr  berwedig»  yn  dychwelyd 
eilwaith  iV  oerfel  ond  eradael  iddo  ei  hun.  FeUy  fe  ddiíFydd 
y  ffiam  yna  yn  y  g)  dwybod  yn  foan»  ac  fe  ddycnwel  y  galon 
i'w  cbaledwcH  a*i  hoerfelgarwcli  arferoL  Mae  y  dyaion  aydd 
wedi  poethi  ac  oeri  fel  hyn  ganoedd  o  weithiau,-  mewn 
sefyllía  o  galedwch  ofiiadwy!  Mae  syrthiad  boUol  y  cyfry^y 
yn  syffiredin  yn  ofnadwy  ac  yn  anadferadwy. 

Y  mae  yn  wir  fod  cristionogion  cywir  wedi  cwympo  lawer 
gwaith,  a  chael  adferiad  weoi  hyny,  a  nerth  i  fod  yn  ddèf- 
nyddiol  gydag  achos  Arglwydd ;  ond  yn  anaml  y  bydd 
rhagrithiwr  yn  codi  Avedi  CA^Tnp  echryslon.  Yn  gj'ffredin 
gwt  Iwch  y  cyfryw  yn  jTndrei^lo  yn  y  dom  a'r  llaid  dros 
weíldill  yr  oes.  Fe  syrthiodd  Fedr;  bu  ci  gwymp  yn  fawr; 
ond  nid  hir  y  bu  yn  ymdreiglo  yn  y  pechod;  ac  yr  ocdd  ei 
edifeirwch  yn  fawr,  yn  cyíateb  i'w  drosedd;  "fe  wylodd  yn 
chwerw-dost."  Felly  adlcrwyd  ef  i'r  eglwj^s  ac  i'w  ddcf- 
nyddioldeb  drachefn.  Syrthiodd  Judas,  ac  och!  '*eigwymp 
a  fu  flawr^"  ni  chododd  byth  mwyach!    Pa  uohaf  y  sefyllía, 


uiyui^ed  by  Google 


306 


BH^OBTTH. 


mwyaf  j  cw^Tup.  Pau  sjTtliier  oddiar  fryniau  uchel 
dyledswyddau,  a  mynyddau  gweddiau.  uehder  proffes,  oddiar 
uchelíoydd  Sion,  mae  y  cwymp  kwnw  y  rliaa  fyoycliat' yn 
anadferadwv. 

Gristlon  gwan,  pa  le  yr  wytti  o  ran  dy  dcimladauyn  wjneb 
y  pethau  hyn?  Yr  wyf  yn  gwybod  y  cymer  satan  fantais 
oddiMTTthpit  i  dy  guro  i  lawr,  a' th  yru  i  anobaith.  Bydd 
satan  yn  rhoddi  y  pwys  mwyaf  ar  bechod  yn  fynyoh,  yn 
enwedig  pan  mae  yn  temtio  rhyw  greadur  gwan  i  anobeithio. 
Mae  yn  dywedyd  am  santeiddrwydd  a  glendid  natur  y  Gor- 
uchaf,  a  íheidd-dra  pecbod,  yn  nghyda'r  anhawsder  i  ddyfod 
i  wydd  Duw  mor  bur,  a  chael  maddeuant  pechodan  ganddo. 
Yn  enwedig  y  pechodau  hyn}'  a  gyflawnwyd  yn  y  goku  ac 
yn  erbyn  gwybodaeth.  Fel  hyn  y  bydd  satan  yn  rhoddi  y 
pwys  mwyaf  ar  bechod,  i'r  dyben  o  ddigaloni  y  credinwyr 
gwan,  a  pheri  iddynt  anobeithio  am  £addeuant  a  bywyd 
tragywyddol.  '^Taw,  diafol:  y  mae  yn  wir  fodfymnedi' 
odau  yn  íawr;  ond  y  mae  Duw  yn  mddeuwr  mawr;  mwy 
yw  Duw  na  fy  nghalon;  am  hyny,  mwy  Duw  na  fy 
mhechodau  hefyd.  Diafol,  er  iy  mod  yn  bechadur  mawr, 
nid  wyf  yn  cani  fy  mbechodau,  ac  yn  eu  porthi  yn  ddirgel 
o  dan  glog}^  dyledswyddau."  Y  mae  byw  mewn  pechodaa 
yn  berffiiitii  wybodus  o  licmynt,  yn  gwneyd  pechod  yn  dra 
phecbadurus.  Yr  oedd  yn  b^hod  o&adwy  i  groeshoeHo  yr 
Arglwydd  lesu,  ond  yr  oeddynt  yn  hoUol  anwybodus  mai 
jrr  Arglwydd  ydoedd;  yr  oeddynt  yn  ei  wneyd  o  ^an  yr  argy- 
noeddiad  mai  twyllwr  oedd.  Dad,  maddeu  iddynt, 

cauys  ni  wyddant  betb  y  maent  yn  ei  wneuthur."  Mae 
meddwl  pecnadurus  yn  ethyu  gwybodaeth,  yn  waeth  na 
gweithred  bechadurus  mewn  anwybodaeth.    Mac  pechodau 
y  rhagrithiwr  yj).  erb}Ti  g>vybodaetli,  yn  erbyn  cydvvybod,  yn 
erbyn  crefydd,  yn  groes  i'r  dyknlswyddau  y  mae  efe  ei  hun 
yn  ei  harfer,  ac  yn  condeinnio  y  gweddiau  y  mae  efe  yn  cu 
gweddio.    Y  pclhau  a  ddylasai  íbd  yn  gysurun,  íe,  y  cysuron 
mwyaf,  sydd  yn  troi  yn  feichiau  trymion,  ie,  y  beichiau 
tryinaf  o  bob  pcth.    Y  gweddiau,  y  cymuno,  y  pregethaii, 
yw  y  goíidiau  mwyaf,  yn  lie  y  cysuron  mwyaf.    I3u  yr  Uoll 
ym wneyd  â  hwynt       rhagrithiol,  ac  nid  o'r  galou.  ''Pa 
beth  bynan^  a  wneloch,  gwnewch  o'r  galou." 

Tra  y  byddo  pcu  dyn  i'r  Ian  yn  y  byd  yma,  aV  ymddan- 
gosiad  allanol  yn  weddol  olygus,  y  mae  ei  ofynwyr  ihdion 
yu  ei  adael  yn  llonydd,  ond  yn  unig  gofyn  yn  wylaidd  am 


uiQiiized  by  Google 


BHAOBITH. 


807 


èu  haiian  mewn  ffordd  weddus  ac  ymo8t}m^ol.  Ond  unwaitli 
yr  ymosodir  amo,  ac  y  daw  yr  amgylchiadau  i'r  golwg, 
dyma  y  mân  ofynwjT  i  fyny  yn  gawod,  ac  yn  dechrcu  jmr 
osod  amo  à'u  hoU  nerth ;  ac  fe  allíd  mai  y  gofynw)T  tlodion 
ag  oedd  mor  wylaidd  a  pharchus  yn  ei  adad  yn  Uonydd,  gan 
jrmddiried  iddo,  sydd  â*r  llaw  drymaf  amo  o  lawer,  Pan  y 
mae  y  rhagrithiwr  yn.  rliodio  yn  ffordd  crefydd  yn  weddol 
ddifwlch,  mae  yn  cael  llonydd  da  iawn  gan  satan,  cydwybod, 
a  pbawb ;  nid  oes  dim  Uawer  yn  ei  aflonyddu.  Ond  nnwaitk 
yr  do  i  lawr,  ac  yn  methu  cyflawni,  y  mae  pawb  yn  codi  ae 
yn  dyfod  amo  ar  unwaith.  Hyd  y  nod  ei  ddyledswyddau, 
y  rhai  y  galleaid  tybied  foasai  ei  ifiyndiau  goreu,  sydd  yn 
awr  yn  gosod  y  Uaw  drjrmaf  amo,  ac  yn  rhoddi  yr  euogrwydd 
mwyaf  ar  ei  ben.  Ocb !  y  mae  pob  gweddi  yn  fynydd  mawr, 
nid  o  dano,  ond  yn  gwasgu  amo.  Y  gofidiau  sydd  yn  dyfod  o'r 
manau  y  dysgwyliwyd  cysnr  yw  y  gofidiau  mwyaf  o  gwbL 
Beth  bynag  yr  ydych  yn  eiwneyd  gyda  gwaith  yr  Arglwydd 
jn  y  byd,  os  nad  ydych  yn  támlo  cysur  yn  dylifo  trwyddo 
i'eh  eneidiau,  y  mae  gofid  yn  sicr  o  ddylifo  o  bono  ryw 
ddydd.  Os  nad  oes  ffydd  a  cbariad  yn  dy  grefydd,  bydd  yn 
sicr  o  gael  anobaith  ynddi  cyn  bir.  Mae  anobaith  yn  rhedeg 
o  r  divvedd  o'r  nmiiau  y  dylasai  cysur  rcdcg.  Gwasan- 
actliasaiit  iJdiiw  cr  cu  mwvn  cu  liunain,  a  gwasanaetlia^aiit 
satan  cr  cu  uiwyn  eu  huuain ;  gwasanaethasant  y  pethau  yr 
oedd  liuuan  a  chnawd  yn  gallu  cacl  mwyaf  ynddynt. 

Y  mae  satan  yn  enill  rhai  oddiar  Dduw  yn  fynych  trwy 
gn>*nyg  mwy  ani  danynt.  Satan  outhich  the  Lorã  oftcn-tinies, 
Mac  diafol  yn  codi  pris  y  farchnad,  ac  yn  pryuu  y  rhag- 
rithiwr  at  ci  wasauacth  ef.  Yr  uchaf  geiniog  a'i  piau  ef.  Yr 
elw  m\vyaí'  i  guawd.  Mae  satan  yn  gosod  and  brcgcthwr 
yn  íía])clwr  mammon,  ac  yn  ottciriad  y  cythraul.  Owasíin- 
aethodd  Demas  yr  Arglwydd  i  ddybenion  bydol,  eithr  y  niae 
satan  yn  cyuyg  ychwancg  am  dano,  scf  yn  dal  allan  fwy  o 
elw  i  i;uawd,  fwy  o  le  i  gnawd  gacl  chwarcu;  y  mac  y 
diaíol  yn  ci  ^acl,  dacw  ef  yn  troi  ci  gefn  yn  y  fynyd  ar  was- 
anacth  yr  Arjjjlwydd,  ac  yn  cymcryd  yv  arian  ii  in  ddiafol. 
Felly  y  mac  yn  troi  yn  oífciriad  cilun-addolgar  i  satan,  ac 
yn  myncd  ymaith  i  Thessalonica  i  wasanaethu  y  swydd. 
^lac  y  diafol  ^vedi  codi  ei  salary;  y  mae  wedi  cael  promoíion 
o'r  pwU  diwaelod,  ac  y  mae  cnawd  yn  cael  Ue  bras  i  wledda 
ar  hyny  bellach.  Mae  miloedd  ar  tale  yn  awr ;  y  cynyg 
uebaf  âiff  à  liwy.    Y  dyn  ag  sydd  yn  gwasanaetku  Duw 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


308 


BHAOBITH. 


am  T  byd,  neu  am  fod  gwasanaetli  Duw  yn  fvry  manteísiol 
Tw  lygredigaethau  ar  y  pryd,  a  wasanaetha  y  diafol  hefyd 
am  yr  un  peth.  Yr  hwn  6ydd  yn  gwasanaethu  Duw  am 
ychydíg  o  hmum,  aydd  yn  sicr  o  adncl  Duw  os  gall  gael 
gwell  lie,  ac  ycbwaneg  o  dâl  gan  ddiafol.  Mae  d}iuon  yn 
íynTch  yn  gadael  eu  gwaith  a'u  meistríaid,  ond  i  rywnn 
araU  g}'nyg  gwell  cynog  iddynt.  Cam  y  gyflog  mae  y 
âynion,  nid  caru  y  meistiiaid,  na*T  gwaith  ychwaith.  Mae 
aatan  yn  dymimo  cael  gwasanaetli  y  cyfryw  ddynicm,  ac  y 
mae  yn  gpnmettthnr  pob  peth  i*r  dyben  o*n  sicrhaii. 
Tw  }  \;  weÍ8Íon  mw3raf  %ddlon-o  neb  i  ddiafol,  ag  sydd  weca 
bod  yn  gwasanaethu  crefydd  er  eu  mwyn  eu  limiain.  Nid 
oes  milwyr  fiPyddlonach  ar  y  maes  na*r  rhai  sydd  wedi  troi  eu 
ee&au  ar  eu  brenin,  a  rhedeg  drosodd  at  y  gel^m.  Nid  oes 
ofh  yn  nghylcb  eu  colli  bwynt  dracbefn ;  gan  eu  bod  yn  firad* 
ycbwyr  y  mae  amynt  arswyd  tfoi  yn  ol  dlwaitb.  Mae  cbist- 
lau  gwrthgilwyr  wedi  eu  tyllu,  er  arwyddo  ymostyngiad 
bolloí  ac  ufudd-dod  llwyr  i'r  tywysog  du. 

Pcchodd  yr  anp^ylion,  y  rhai  ni  chadwasant  cu  dechreuad, 
yn  crbyn  y  latli  okuni  dysglaer,  fel  na  adferwyd  hwynt  byth  ; 
íclly  y  rhai  hyii  helyd,  fel  yr  aiigylion,  sydd  wedi  pechu  yn 
erbyn  y  íatii  olcuni  grasol;  nid  yw  ond  dygwydd  iddynt  gael 
cu  íiadicTu  }Ti  cb-agywydd.  Y  golcu  na  ddariu  eu  cadw  rhag 
pechu,  ni  hvydda  ychwaith  iSv  hadferyd  o\i  pechodau. 
Macnt  wedi  pechu  yn  ''wirfoddol  ar  ol  derbyn  gwybodacth  y 
gwirionedd,"  ac  wedi  dewis  satan,  yr  hwn  y  gwyddent  ei  fod 
yn  ddrygiouus,  o  ílaen  Duw,  yT  hwn  y  gwyddent  ei  fod  yn 
gyfiawn  a  da.  Nid  yw  satan  yn  fwy  sicr,  nac  mor  sicr  o  neb, 
a'r  cyfr}'w  ag  sydd  yn  eiddo  iddo  o'u  dcAvisiad  eu  hunain, 
wedi  cael  prawf  o'r  goleu.  Mae  y  rhai  hyn  wedi  dewis  diafol 
oddiar  broíiad,  ac  oddiar  gasineb  at  eu  meistr  blaenorol. 
Y  dyn  sydd  yn  ngwasanacth  satan,  heb  erioed  gael  prawf  o 
wasanaeth  yr  Arglwydd,  y  mae  rlipv  obaltli  am  ei  ddychwel- 
iad:  ond  ar  ol  profi  gwasanac^th  yr  Argiwydd,  a  throi  yn 
fwriadol  i  wasanaethu  satan,  gan  ddewis  pleserau  pechod  o 
flaen  y  pleserau  sydd  me'N\Ti  crefydd ;  mae  dyn  felly,  yn  debyg 
o  wneyd  gwas  ôyddlon  iV  chwantau,  ac  yn  debyg  iawn  o 
fod  wedi  ymwerthu  i'r  cythraul.  Mae  yn  wir  ein  bod  wedi 
ein  gwertbu  i  bechod  yn  Adda,  ond  yma  y  mae  dyn  yn  ▼ 
goleu  yn  bwyllog  ac  yn  fvmadol  yn  cadamhau  y  fargen  ki 
law  ei  hun.  Mae  efe  yn  gwneyd  gwerthiant  newydd  o  hono 
ei  hun,  ac  yn  cytuno  am  bris.   Y  tad  werthodd  gynt,  ond 


Digitízed  by  Google 


I 


BHA6SIIH,  309 

jm  a\yr  mae  j  raab  ya  dyfod  i'w  ocd,  ac  yn  arwyddo  à'i  law 
ei  hunan,  "Kiddo  diafol  ydwyf  fi."  Felly  mao  y  tad  dia  foi 
}Ti  biir  dawel  yii  np;hylcli  hwTi,  ac  yii  edr^  cli  arno  foi  un  o'i 
oíforyuau  mwyaf  dctnyddiol  a  phwrpasol.  Nid  ydyw  yii 
aíionyddu  y  bobl  hyii  gyda'u  crefydd  ani  dro,  yii  gyinaint  y 
mae  bod  yn  grefyddol  yn  rhag-barotoad  aoyagymkwysder  i'w 
wasanaeth  ef  raewn  amser  dyfodol. 

Mae  gan  y  cythraul,  fel  y  Pabyddion,  ei  Jesuitiaid  yn  nh^" 
Dduw  yn  wastad  ar  y  looí-out^  ac  yn  chwilio  cyfleusdorau 
mantclsiol  i  gyflawni  cu  hamcanion  melldigedig.  líae  diafol 
fel  pe  bai  yn  gadael  djTiion  fel  hyn  yn  Uonydd  i  jrmgaledu  yn 
xaddol,  fel  y  byddont  yn  £wy  cyfitrwydd  a  chymh\vys  at  ei 
wasanaeth.  ef.  Maent  ar  eu  prentU  yn  nh^  Dduw  i  fod  yn 
beiríanwyr  mwy  mednis  i  ddiafol ;  yn  fwy  uffemol,  ac  yn  f wy 
eu  inalais  yn  crbyu  yr  Arglwydd  a  i  achos  yn  y  byd.  Mae 
satan  yn  gwybod  o'r  goreu  mai  deserUra  o  fyddln  lesu  Grist  ^ 
fydd  ei  filwyr  goreu  ef,  gan  mai  hwy  yw  gelynion  penaf  y 
Qwaredwr  a*i  deymas.  Hwy  yw  ysbiwyr  tywysog  yr  awjrr, 
7  rliai  sydd  yn  nodi  allan  mnau  gwan  yr  eglwys,  ac  yn 
gwneyd  yr  ymosodiadau  mwyaf  ofnadwy.  Hwy  yw  y  cabl- 
wyr  gwaethaf;  'íe,  y  maent  wedi  eu  gosod  yn"fflam  gan  dân 
uffisrn.  CythreuliÉâd  wedi  ymgnawdoli  ydynt,  ysbrydion  y 
pwU  diwaelod  yn  ngbrwyn  dynion*  Dymabrif  champions 
y  gelyn  diafoL  Dyma  grenadwrè  byddin  ddu  y  ty  wyllwch. 
Maent  wedi  pecliu  ymaith  gydwybod,  goleu  yr  efengyl, 
naturíaeth,  teimladrwydd,  a  phob  tynerwch  meddwl.  Nis 
gellwch  ddysgwyl  dim  daioni  oddi^wrih  y  cyfryw.  Nid  oes 
gleddyf  mewn  bod  mor  finiog  ac  awchus  a'r  eiddynt  hwy,  yr 
£wn  sydd  wedi  ei  awchu  ar  drothwy  ty  yr  Arglwydd.  Nid 
oes  un  pin  ysgrifenu  mor  wenwynig  a*r  eiddynt  hwy,  yr  bwn 
sydd  wedi  ei  drochi  yu  ngwaed  eu  cyd\iybodau  eu  hunain. 
Nid  oes  neb  yn  liwylio  mor  gyliym  i  uUern  a'r  hwn  sydd 
wedi  gwneyd  lloiii^-ddryHiad  am  y  íFydd.  Yr  ocddynt  cr  ys 
ychydig  yu  ol  '\fcl  fy  nihobl;^^  eithr  yu  awr  fel  y  c\^brcul- 
iaid;  mae  y  ?nask  wedi  ei  dynu  ymaith.  Yr  Arglwydd  a 
roddo  grcfydd  dda  i  cliwi,  fy  nghyfeillion.  Gweddiwch  am 
iddo  eich  gwneyd  nid  "fel  ei  bobl,"  ondyn  bobl,  y  rbui  a 
fydd  "byth  yn  gadwedig." 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


810 


PREGETH  XIII. 

ATIIRAWIAETH  Y  DRINDOD. 

"  Gras  ein  Ilarglwydil  lesu  Grist,  a  chaiiad  Duw,  a  chymdeithaa  yr  Ysbiyd 
Glàu,  a  fyddo  gydii  chwi  oll,    Amen,"  2  Cor.  xiii.  13. 

Y  MAE  jT  apostol  Paul,  a  Pedr  hefyd,  yn  dechreu  a  diweddu 
eu  hepistolau  gyda  *'Gras  ein  Harglwydd  lesuGrist;"  ond  y 
mae  díweddglo  yr  epistol  hwn  yn  Ilawnach  ac  yn  gyfoethoc- 
ach  nag  un  o'r  Úeill.  Mae  yr  apostol  yma  nid  yn  unig  yn 
dywedyd,  ^'Gras  ein  Harglwydd  lesu  Gríst,"  ond  hefyd, 
**caríad  y  Tad,  a  ohymdeitbos  yr  Ysbryd  Glân."  Y  mae  yr 
apostol  yn  deehreu  yr  epistol  at  y  Rbufeiuiaid  gyda  dymuno, 
*^Gra8  a  thangnefedd  oddiwrth  Dduw  ein  Tad,  a*r  Ai^lwydd 
lesu  Grist;"  ac  yn  diweddu  gyda  **Gras  ein  Harglwydd  lesu 
Grist  a  fyddo  gyda  chwi  oll.  Amen.''  Ac  felly  y  mae  yn 
decbreu  ac  yn  diweddu  ei  lioH  epistolau  yn  agos  yn  yr  un 
geiríau.  Y  diweddglo  cyfoethocaf  a  mwyaf  cyâawn  yw 
gciriau  y  testun.  Mae  cariad  ciyf  a  theimladau  tyner  yr 
apostol  tuag  at  yr  eglwys  yn  Corinth.  yn  cael  eu  Kamlygu  yn 
rymus  yn  y  testun,  yn  nghyda'r  adnod  flaenorol  i'r  tãstim. 

Y  mae  efe  yn  <i^weddio  yn  daer  drostynt;  ac  }t  oedd  yn 
anmliosibl  iV  galon  ddychymygu  bji;h  weddi  mwy  cyfaddas 
a  chyflawn  i  weddio  dros  blant  anwyl.  Mae  ei  agwedd  wrth 
ffarwelio  â*r  eglwys  yn  niwedd  yr  epistol  yn  deby<i;  iawn  i 
gyfeillion  hoíí'  yn  anhawdd  ganddynt  ymadael  â'ii  gilydd,  ya 
ysgwyd  dwylaw  eilwaitli  ac  eilwaitb.  Wedi  dywedyd  tfar- 
weliwch  unwaith,  y  niaeut  yn  siarad  cilvvaitli  ryw  ychydig, 
ac  yn  ffarwelio  dracliefn,  ac  yi\  dyblu  a  threblu  cyn  ^^nadael 
yn  lân.  Maent  yn  methu  cael  eu  liunain  yn  rhydd  oddiwrth 
eu  gilydd  er  ymdrecli;  y  maent  bron  yn  annghydwybodol  yn 
ysgwyd  dwylaw,  ac  yn  methu  datod  y  rhwymau.  Ond  oV 
diwedd  y  maent  yn  penderfjTiu,  ac  yn  troi  eu  cefnau  ar  eu 
gilydd  mewn  teimladau  hiraethog.  Felly  yr  apostol  Paul  yn 
yr  adnodau  blaenorol ;  eithr  yn  y  testun  y  mae  fel  yn  troi  ei 
gefn  ao  yi\  ymadael  mewn  tristwcb,  gan  ddymuno  i  Dduw 
Dad,  Duw  y  !Mab,  a  Duw  yr  Ysbryd  Glàn  i  fod  gyda  bw^Tit 
oll.  Chwi  welwch  yr  apostol  yn  ndn.  11  yn  fíarwelio  â 
hw>'nt,  a  gallasech  feddwl  oi  fod  y  pryd  liwnw  yn  ymadael. 
"Bellacli,  frodyr,"  eb  efe,  "  byddwch  wych.  Byddwch  ber- 
ffaitli,  dyddaner  chwi;  syniwch  yr  un  peth,  byddwch  hedd- 
ychol;  ^  Duw  y  cariad  a'r  heddwch  a  fydd  gyda  chwi." 


Oigitized  by 


▲TH&iLWIÀ£TH  T  BBINDOD. 


311 


Fareivell  verse  yw  hon.  Pa  le  v  mae  cfc  yn  aw?  A  yJyw 
yn mjTied i'w  gadael  yu Uwyr ?  Na,  \vcle  efyn  troi  yn  ul  iiH'i;ys 
oddiar  y  trothwy ;  y  mae  yn  rhaid  ysgwyd  dwylaw  eto  cyn 
ymadael.  Yn  adnod  y  testun  y  mae  yr  ysgj^dwad  mw}'af 
oyncs  a  welsoeh  crioed ;  y  mae  yn  edrych  }ti  cu  liwynebau 
mor  siriol,  ac  yn  g\vas<i;u  ou  dwylaw  mor  ji^alcd,  ac  yn  dymuno 
tnir  rhodd  fo^vr  iddynt,  oddiwrth  y  tri  Phcrson  yn  y  Drin- 
dod;  ac  yn  sclio  ci  ddymuniadau  â  chalon  wTCSOg.  **Er  fy 
mod  i  }Ti  gorfod  ymadael  â  chwi,  O  arosed  gj^da  chwi  'ras 
Crist,  cariad  y  Tad,  a  chymdeithas  yr  Ysbiyd  Glân.' "  Nid 
yw  yn  bosibl  i  enaid  ddymuno  benditliion  mwy  na^r  rhai 
Iiyn  ar  y  ddaear,  nac  yn  y  nefoedd  ychwaith.  Nid  oes  eisiau 
ond  y  rhai  hyn  i  wneyd  eich  Uaíur  ar  y  ddaear  yn  gysurus, 
ac  i  beríFeitliio  eich  gorphwysfa  yn  y  nef.  "  Gras  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist,  cariad  y  Tad,  a  chymdeithas  yr  Ysbryd 
GUân  fyddo  gyda  chwi  oU.  Amen." 

Nid  yw  yr  opostol  yn  gweddio  am  iddynt  gynyddu  mewn 
golud,  enwogrwydd  daearol,  nac  mewn  dcmiau  ac  anrhydedd 
yn  yr  eglwys  ychwaith;  yr  oeddynt  eisoes  yn  rhagori  ar  y 
rhan  amlaf  o'r  eglwysi  yn  y  doniau  hyn.  Yr  oedd  yr  apostdl 
yn  gwybod  mai  gra$  mawr,  ac  nid  d<mtau  mawr,  oedd  yn 
nanfo&l  i' w  hiachawdwriaeih.  "  Canys  i  iin  trwy  yr  Ysbiyd 
y  rhoddir  ymadrodd  doethineb;  ac  i  arall  ymadrodd  gwyb* 
odaeth»  trwy  yr  nn  Ysbryd;  ac  i  arall  ddawn  i  iachau,  trwr 
yr  on  Ysbryd;  ac  i  arall  wneuthur  gwyrthiau;  ac  i  arall 
brophwydoluieth;  ac  i  arall  wabaniaeth  yBbrydoedd;  ac  i 
araU  amryw  dafodau,;  ac  i  araU  g}^eithiad  tafodau.  A'r 
boll  betbau  hyn  y  mae  yr  nn  a'r  niurhyw  Ysbryd  yn  eu 
gweithredu,  gan  ranu  i  bob  un  o'r  neíUdu  meg}'8  y  mae  yn 
ewyllysio,"  1  Cor.  xii.  8 — 11.  Nid  y  doniau  hyn,  fy  nghyf* 
eillion,  ond  gras  sydd  i  fod  yn  destun  caniadau  y  nef.  Mae 
yn  bosibl  i  chwi  gacl  y  rhai  hyn,  a  bod  yn  mysg  cythrenliaid 
yn  y  diwedd,  canys  h^vy  a  fí;ollir,  hwy  a  gwj-mpant  jTnaith, 
gan  eich  gadael  lieb  ddiín  byth  o'u  plegyd  hwy.  Am  hyny 
y  mae  Paul  yn  gweddio  am  iddynt  gael  y  pcthau  penaf  sydd 
gan  Dduw;  yr  oedd  hyny  yn  egluro  ei  gariad  diff\iant  atynt. 
Gras  ein  llarglwydd  lesu  Grist  IVddo  gyda  chwi  oU,  cariad 
y  Tad  fyddo  gyda  chwi  oU,  cymdoithas  yr  Ysbryd  Glân  fyddo 
.gyda  cliwi  oU.  Amcn.  Y  pethau  fydd  gyda  chwi  byth  yw 
y  rhai  hyn,  os  ccwch  afacl  amynt.  Yr  oedd  yr  apostei  fel 
pcn-saer  celfydd,  yn  ofahis  am  osod  sylfaen  cadwedigacth 
dyn  i  fywyd  tragy  wyddol  yn  dda  i  iawr.    Mae  efe  yn.  seilio 


Oigitized  by 


312 


▲THBAWIAETH  T  DBIKBOB, 


y  cwbl  mcwn  rliad  ras,  fel  y  clj^wch.  Gras  cin  Harglwjxld 
Icsii  Grist,  gras  y  Taci,  gras  yr  Ysbryd  Glàu;  gras  pv  y 
dechreu.  Bendigcdig!  y  mae  fy  enaid  inau  bron  mc\\'n  hwyl 
i  jTiiuno  à'r  apostol  i  ddN-wedyd,  Amen;  felly  y  byddo ;  yr  wyf 
yn  íbddlou  i'r  dreíh  rasol. 

Trw}^  ras  ac  mewii  gras  y  mae  yr  adeilad  yn  cael  ei  cbario 
yn  y  blaen;  nid  yn  nnig  y  mae  yn  cael  ei  Kylfaenu  mcwn 
gras,  ond  hefyd  y  mae  gras  yn  rhedeg  drwyddi  i  gyd ;  a  gras 
y\v  ei  gorpheniad  gogoneddus.  Gras  yw  y  dechreu,  gnis  yw 
y  caiiol,  gras  yw  y  diwedd.  Gogoiiiant!  mae  y  cwbl  o  ras. 
Mac  y  garcg  gjTitaf,  y  sylfaen,  yn  ras ;  y  mae  }t  hoU  geryg 
adeiladu  yn  wrtliddrychau  gras ;  y  mae  y  macn  penai*  yn  ras. 
Glod  bytli  am  drefn  i  achub  fy  enaid  tíawd  yn  g3r£Emgwbl  o 
ras.  Fy  nnig  obaith»  fy  ngliyfeillioii,  am  ddiangfa,  yw  bod 
oadwedigaeth  i  gyd  o  ras.  Mae  yr  apostol  yn  f[uiiio  ei  epistol 
yn  ol  cynllun  trefn  gras;  y  mae  efe  yn  dechreu,  yn  dw3rn  yn 
y  blaen,  ac  yn  dybenu  mewn  gras.  Y  mae  efe  yn  dymimo 
mewn  gweddi  i  eglwys  Corinth  y  pethau  y  mae  yr  Arglwydd 
hefyd  yn  ewyllysio  cu  cyfranu  í w  bobl.  "  Llcfarodd  yr  Ar- 
glwydd hefyd  wrth  Moses,  gau  ddywedyd,  Llefora  wrtíi 
Aaron  ac  wrth  ei  feibion,  gan  ddywedyd,  Fel  hyn  y  bendith- 
iwch  foil)i()n  Israel,  gan  ddywedyd  wrthynt,  Bendithied  yr 
Arglwydd  di,  a  chadwed  di ;  a  llewyrchâ  yr  Arglwydd  ei 
wyneb  amat,  a  thrugarhaed  wrthyt.  Dyrchafed  yr  Arglwydd 
ei  wyneb  amat,  a  rhodded  i  ti  dangnefedd.  Felly  y  gosodant 

enw  ar  feibion  Israel,  a  mi  a'u  bendithiaf  hwynt,"  Num. 
vL  22 — 27.   Sylwh  ar  dri  pheth  oddiwrth  y  testun  hwn. 

I.  Athrawiaeth  y  Drindod. 

II.  Y  bendithion  sydd  yn  dyUfo  Tr  eglwys  oddiwrth  yr 
athrawiaeth  hon. 

III.  Esiampl  jT  apostol  i  holl  weinidogion  yr  efengjd.  Y 
mae  efe  yn  gweddio  yn  ddifinfol  dros  yr  eglwysi,  ac  yn  gofida 
yn  wirioneddol  am  danynt. 

I.  Athrawiaeth  y  Dnndod.  Y  mae  yr  apostol  yn  y  testou 
yn  cofiàu  y  tri  Pherson  bcndigcdig ;  y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbiyd 
Qlan.  Mae  y  tri  Pherson  santaidd  a  goruchel  yn  cad 
eu  desgrifío  hefyd  yn  cyd-weitbio  yn  ein  biacbawdwriaeth. 
Mae  yn  ofnadwy  fod  athrawiaeth  mor  ogoneddus  a  hon,  sydd 
wedi  ei  datguddio  mor  oleu  yn  y  liibl,  yn  cael  ei  chablu  a'i 
sarnu  gan  ddynion.  *'Beth  os  annghredodd  rhai?  a  wna  eu 
hannghrediniacth  hwy  ff^dd  Duw  }ti  ofer?''  Rhuf.  iii.  3. 
Na  wna  byth:  "Bydded  JJuw  yu  eirwir,  a  phob  dyn  yn  gel- 


uiQiiized  by  Google 


ATHBAWIABTHT  DSIirPOD.  318 

"wyddoç.**  Gyda  pliardi  ymârechim  sylwi  ychydíg  ar  yr 
atbrawiaeth  bwysig  a  gogoneddus  hon.  Mac  hi  yn  dyfod  í't 
golwg  mewn  cysylltiad  à  holl  weithiedoedd  Duw,  mewn 
natur  ac  mewn  iachawdwriacth. 

1.  Y  mae  lluosogrwydd  o  bersonau  yn  ymddaiigoB'inew]i 
cydweithrediad  yn  ngnreadigaetli  y  byd.  ''Duw  hefyd  a 
ddywedodd,  Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni,  -wrtk  ein  llim  eia 
bnnain/'  Gen.  i.  26. 

2.  Yn  ngwaitb  yr  iacbawdwriaeth  j  mae  jr  naãl  a'r  lláU 
yn  cael  eu  datgnddio  yn  fwj  amlwg,  yn  gweíthredu  yn  en 
ewahanol  swyddogaethau.  Y  mae  yn  yiuddanpos  fod  rb3rw 
beth  gan  y  naill  a'r  UaU  i'w  wneyd  er  perffeitfaio  tre&  graa. 
Mae  Críst  yn  cad  eifedyddio,  mae  }t  Ysbiyd  Qlân  yn  disgyn 
fel  colomen,  ac  yn  aros  amo  ef;  a'rTadyn  dywedyd,  '^Hwn 
yw  fy  anwyí  Fáb." 

3.  Y  mae  yr  Arglwydd  lesn  yn  eoMn  enwan  y  Tad  a'r 
Ysbryd  Glân  yn  ei  weddiau ;  ac  y  mae  efe  yn  priodoli  i'r 
naill  a*r  llall  ryw  waith  mawr  a  phcnodol  yn  nbrefn  yr  achub. 
**A  mi  a  weddiaf  ar  y  Tad,  ac  cie  a  lydd  i  chwi  Ddyddanydd 
arall,  fel  yr  aroso  gyda  chwi  \ti  dragywyddul,"  loaii  xiv.  16. 

4.  Y  mae  Crist  yn  sclio  awdiirdod  yr  apostolion  i  bregethu 
yr  efcngyl  ac  ya  cu  daníou  allan  yn  enw  y  Tad,  y  Mab,  a'r 
Ysbryd  Glun.  ''Ac  wele,  yr  ydwyf  fi  gyda  chwi  bob  amser 
byd  ddi^cdd  y  byd,"  Mat.  xxviii.  19,  20, 

5.  Y  mae  yr  apostolion,  wrtb  ddatgan  bendith  a  dymuno 
llwyddiant  i'r  e<íi\vvsi  yn  p^wneyd  hyny  yn  cnw  y  Tad,  y 
Mab,  a'r  Ysbiyd  (xlân.  Feily  y  mae  Paiú  yn  y  tostun,  yr 
bwn  fu  yn  acadtmy  y  drydedd  ncf,  ac  a  welodd  bethau  ''an- 
nhracthadwy  a  gogoueddus."    Eto  y  mae  hyn  yn  ddigon 

•gogoneddiís  i'w  siarad  yno,  ac  wedi  dyfod  oddiyno,  a  ch}Ti 
myned  yno.  "Gras  ein  Ilarglwydd  lesu  Grist,  rn riad  yTad, 
a  chymdeithas  yr  Ysbryd  Glân."  Y  mae  loan,  y  dysgybl 
anwyl,  yr  h^Ti  ocdd  yn  arfer  p\v)-so  ar  fynwcs  yr  lesu,  ac  a 
"Wl^ddai  fwy  o'i  secrei  na  holl  Ariaid  y  byd  a'u  gosod  gyda'u 
gÚydd,  yn  tystiolaethu  )ti  oleu  am  y  mater  gogoneddus  hwn. 
"  Oblçgyd  y  mae  tri  yn  tystiolaethu  yn  y  nef ;  y  Tad,  y  Gair» 
a*r  Ysbryd  Glàn:  a'r  tri  hyn  im  ydynt,"  1  loan  v.  7. 

Yn  awr,  wedi  i  ni  ddweyd  ychydig  am  y  Drindod,  ni  a  ddy- 
\redwn  ychydig  yn  nesaf  am  Dduwdod  y  Mab  a'r  Ysbryd 
Glân.  Mae  di^bldeb  y  Tad  yn  cael  ei  ganiatau  yn  gyíFred- 
inol  gan  y  rbai  sydd  yn  gwadu  Duwdod  y  Gair  a'r  Ysbryd 
Glân;  ác  nid  oes  amom  ni  eisiau  eymeryd  amser  i  brofi 


uiQiiized  by 


314 


petbau  nad  ydynt  yn  cael  eu  gwadu.  Fod  yr  Arglwydd 
lesu  yn  Dduw  bendigedioj  yn  oes  oesoedd,  ac  yn  ogyfuwch 
â'r  Tad  a'r  Ysbryd  Glân,  sydd  yn  bwnc  lianfodol  i'n  hiacli- 
awdwriacth ;  o  ganh-niad  y  mae  yn  ankebgorol  angenrbeidiol 
i  ni  ei  í^redu,  a  phwyso  arno. 

1 .  Y  niae  tvstiolaetliau  yr  ysgrythyrau  santaidd  yn  ben- 
dant  ac  yn  olcu  fod  yr  Arglwydd  lesu  yn  Ddmv.  "  Canys 
bacbgen  a  aned  i  ni,  mab  a  roddwyd  i  ni,  bydd  y  lly wodraeth 
air  ei  ysgwydd  ef ;  a  gelwir  ei  enw  ef,  Rhyfeddol,  CjTigborwr, 
y  Duw  cadam,  Tad  tragywyddoldeb,  TywjTBOg  tangnefedd. 
Ar  helaethrwydd  ei  lywodraeth  a*i  dapgoeiedd  ni  bydd 
diwedd,  ar  orseddíii  Dafydd,  ac  ar  ei  freniniaeth  ef,  i'w 
thrcfnu  hi,  ac  i'w  cliadarnhau  à  barn,  jic  â  chyâawnder,  o'r 
pryd  hwn  a  hyd  byth.  Sei  Arglwydd  j  Uuoedd  a  wna  hyn,'' 
Esay  ix,  6,  7.  Mae  Duw  wedi  ymddaiigos  yn  y  enawd: 
"  Y  gair  a  imaethpwyd  yn  gnawd ;  ao  a  drigodd  yn  ein  plith  ni 
(ac  ni  a  welsom  ei  ogoniant  ef,  gogoniant  megys  yr  nnig- 
anedig  oddiwrth  y  Tad,  ja  Uaim  graa  a  gwiríonedd)," 
loan  i.  14.  Da^uddíad  yw  yr  efengyl  o  Dduw  wedi  ym- 
ddangos  yn  y  cnawd;  mae  y  dirgelwch  hwnynfawr,  ond 
y  mae  y  datguddiad  yn  eglur.  Mae  natur  yn  datguddio 
Duw,  ac  y  mae  y  gyfraitb  santaidd  hefyd  yn  ei  ddatguddio, 
mewn  mawredd,  uchafiaeth,  cyiiawnder,  a  santeiddrwydd, 

SI  Dduw  eiddigus,  ac  yn  Ilawn  digofaint  yn  erbyn  pecuod. 
ae  ele  yn  eistedd  yn  y  gyfraitli  ar  orsedd&inc  wen  fowr, 
jn  Famwr  y  byd.  Eithi*  gogoniant  yr  efengyl  dragy  wyddol 
yn  Uaw  yr  Ysbryd  Olân  sydd  yn  ei  ddatguddio  yn  Immanueli 
jbuw  gyda  ni/'  Y  Duw  cyfiawn  a  santaidd,  ao  eto  ein 
Ceidwad  ni,  íc,  ein  C3rfaill  goreu  ni.  Mae  natur  yn  dat- 
guddio bod  Duw,  ond  y  mae  y  Bibi  yn  datguddio  y  Duw 
hwnw  yn  Drindod  o  bersonau,  ac  yn  ei  ddatguddio  yn 
Dduw  mcwn  cnawd,  wedi  ymddangos  yn  ein  byd,  ac  yn  ein 
Ue,  i'n  hacliub  i  fywyd  tra":y wyddol.  "Yr  bwn  a'n  "warcd- 
odd  ni  allan  o  fcddiant  y  tywyllwch,  ac  a'n  symudodd  í  • 
de}Tnas  ei  anwyl  Fab.  Yn  yr  hwn  y  mae  i  ni  bryncdigaetb 
trwy  ei  waed  ef,  sef  maddeuant  pcchodau.  Yr  li\>n  yw 
delw  y  Duw  anwclcdig;  cyntaf-auedig  pob  crcadur;  canys 
trvvyddo  ef  y  crewyd  pob  dim  a*r  sydd  yn  y  nefoedd,  ac  sydd 
ar  y  ddaear,  yn  weledig  ac  yn  anweledi^,  pa  un  bynag  ai 
thronau,  ai  arjílwyddiaethau,  ai  tywyso<íaetliau,  ai  medd- 
ianau;  pob  dim  a  u^rewyd  trwyddo  ef,  ac  erddo  ef.  Ac  y 
mae  efe  cyn  pob  petii,  ac  ynddo  y  mae  pob  petli  yn  cyd-selyll. 


Digitized  by  Google 


▲TH1U.WIAETK  T  DBIKDOB. 


315 


Ac  efe  y w  pen  corjih  yr  ef^Iw^^s :  efe  yr  hwn  yw  y  dechreuad, 
y  cyntaf-ancdig  oddiwrtli  y  meirw,  fel  y  byddai  efe  yn 
blaenori  yn  mhob  peth.  Oblegyd  rliynt^odd  bodd  i*r  Tad 
drigo  o  bob  c}'fla's\Tider  ynddo  ef,"  Col.  i,  13 — 19. 

2.  Y  mae  y  Bibi  yn  egluro  Crist  yn  bersoii  himan-ymddi- 
bynol.  Y  mae  yntau  hefyd  yn  hòni  hyn  iddo  ei  hua.  "Cyn 
bod  Abraham,  yr  wyf  fi.  Gorfolcdd  oedd  gan  eich  tad 
Abraham  weled  fy  nydd  i :  ac  efe  a'i  gwelodd  hefyd,  ao  a 
lawenychodd.  Myfi  yw  Alpha  ao  Omega,  y  dechreu  a'r 
diweddf  mcdd  }  r  Arglwydd ;  yr  hwn  sydd,  a'r  hwn  oedd, 
a'r  hwnsyddiddyfod,  yr  H<dlailuog;'*  loan  yiii.  56;  Dat.  i.  8. 
Os  oes  rhy  w  ystyr  i  eirian,  y  mae  y  geiriau  hyn  yn  h3r8by8a 
yn  amlwg  fod  leau  Gríst  o  flaen  pob  peth;  yr  adios  cyntaf, 
ac  awdwr  y  cwbL 

3.  Y  mae  ei  weíthredoedd  yn  eglmrhad  o*i  ddwyfoldeb. 
Pob  peth  a  grewyd  trwyddo  ef,  a  phob  peth  a  gynelir  ganddo 
ef.  ^*Yr  hwn  a  wnaeth  efe  yn  etifedd  pob  peth,  trwy  yr 
hwn  hefyd  y  gwnaeth  efe  y  bydoedd;  yr  hwn  ac  efe  yn 
ddysgleirdeb  ei  ogoniant  ef,  ac  yn  wir  lun  ei  berson  ef,  ac 
yn  cynal  pob  peth  trwy  air  nerth,  wedi  puro  ein  pechodan 
ni  trwyddo  ef  ei  hun,  a  eisteddodd  ar  ddeheulaw  y  Mawredd 
yn  y  goruwch  leoedd,"  Heb.  i.  2,  3.  Heblaw  ei  holl  weith- 
redoedd  fel  Duw  tragywyddoldeb,  y  mae  gen^on  hanes  am 
aneirif  o  weíthredoedd  fel  Duw  mewn  cnawd  er  ein  hiaeh- 
awdwriaeth,  y  rhai  nad  allasai  heb  byth  eu  gA\aieyd  ond 
Hollalluawgrwydd.  Nid  oedd  neb  ond  yr  Arí»;lwydd  lesu  yn 
alluog  i  agor  y  llyfr  seliodig,  a  datod  ei  scliavi  cf.  Edrych- 
wyd  o  gwmpiis,  a  rhoddwyd  cyflcu.sdra  teg  i  bawb  ateb 
drostynt  eu  Imnain;  ond  nid  oedd  neb  yn  deilwng  nac  yn 
alluog  i  ymg}Tneryd  à'r  gorchwyl  mawr  hwn.  ''A  mi  a 
"welais  yn  neheulaw  yr  hwn  oedd  yn  eistcdd  ar  yr  orscddfainc, 
lyfr  wedi  ei  ysgprifenu  oddife^^^l  ac  oddiallan,  wedi  ei  selio  â 
sai  th  scI.  A  rai  a  welais  anp^cl  ciyf  yn  cyhocddi  á  llef  uchel, 
Pwy  sydd  deilwng  i  agorytl  y  llyfr,  ae  i  ddatod  ci  seliau  ef  ? 
Ac  iiiíí  oedd  neb  yn  y  nef,  nac  yn  y  ddaear,  na  than  y 
ddaear,  pi  gallu  agoryd  y  llyfr,  nuc  edrych  arno.  A  mi  a 
wylais  lawer,  o  achos  na  cliaed  neb  yn  doilwnij:  i  a<íoryd  ac 
i  ddarllen  y  llyfr,  nac  i  edrych  arno.  Ac  un  o'r  henuriaid 
a  ddywedodd  wrthyf;  Nac  wyla;  wele,  y  Llew  jr  hwn  sydd 
o  Iwyth  Judah,  Gwrciddyn  Dafydd,  a  orchfygodd  i  agoryd 
y  llyfr,  ac  i  ddatod  ei  saitfi  sei  ef,'^  Dat.  y.  1 — 5.  Nid  oedd 
neb  ond  y  Llew  o  Iwyth  Judah  yn  ddigon  golluog  i  gyíryngu 


uiyui^ed  by  Google 


8 16  ▲TH&A.WXAJBTK  T  DBIKDOD. 

rhwng  Mawrliydi  y  nefoedd  a  dyn  euog  ar  y  ddaear.  Nis 
gall:isai  neb  ond  Ceidwad  anfeidrol  foddloni  cyfiawnder  dwy- 
foi  ani  droseddau  vn  erbvn  Duw  anfeidrol ;  ac  aiirhvdeddu 
y  gyíraith  santaidd.  Yr  oodd  yn  rhaid  cael  Person  anfeidrol 
i  undeb  â*n  natur,  cyn  y  buasai  ei  wacd  yn  cfFeithiol  i'n 
prynu  oddiwrth  ein  pechodau.  Mae  o'r  pwys  mwyaf  i  ni 
gredu  fod  lesu  Grist  yn  Dduw ;  canys  os  ydyw  yn  Ikii,  y 
mae  ein  hiachawdwriaeth  ni  yn  anobcithiol.  Ond,  bendig- 
edig,  7  mae  genym  ddigon  o  brofion  fod  yr  hwn  fu  farw  ar 
y  groes,  o  ran  ei  natur  ddynol  yn  Dduw  tragywyddoldeb,  yn 
^'Grcawdwr  cyrau  y  ddaear/'  am  hyny  yn  ddigon  abl  i'n 
tachub.  Diolch, 

Pwy  ond  Duw  allaaai  ostegu  yr  elfenau  cynddeiric^? 
*''Ac  efe  a  gododd  i  fyny  ac  a  geryddodd  y  gwynt,  ao  a  ddy- 
wedodd  wrth  y  môr,  Gost^a,  dystawa.    A'r  gwynt  a  ost^ 
odd,  a  bn  tawelwch  mawr.   Ac  efe  a  ddywedodd  wrth>iit, 
Paliam  yr  ydych  mor  ofnog  ?  pa  fodd  nad  oes  genycb  ífydd/' 
Mare  ít.  36,  40.   Mae  Mab  y  dyn  yn  ddigon  mawr  i  chwi 
y  mddiried  ynddo ;  nid  yn  unig  yn  wyneb  ystormydd  a  gwynt- 
oedd  moroedd  y  byd,  ond  hefyd  }'n  wyneb  ystormydd  a  gwynt- 
oedd  nffem,  angau,  a  thragywyddoldeb.   Diolen!   Pwy  ond 
ein  Ceidwad  ni  aUasai  goncro  satan?  'íe,  bwrw  llengoedd  o 
honynt  allaa  o  ddynion,  bwrw  miloedd  o  gythrenliaid  aUan 
o'r  un  dyn.   Pwy  ond  efe  allaaai  orcbfygu  angau,  a  dwyn 
bywyd  ac  anllygredigaeth  i  olenni  trwy  yr  efengyl,  agor 
teymas  nefoedd  o'n  blaen  ar  sail  ei  foddlonrwydd  i  Dduw 
dros  bechod?   Ohwychwi  ydych  yn  gydnabyddua  à'ch  pech- 
odau damniol  adinystriol,  ymunwcbgyda  mi  i  ddywedyd, 
Ghfae,  gwac,  yn  wyneb  y  sefyllfii  ofiiadwy  hon,  "a  ymddiriedo 
mewn  braich  o  gnawd,''    Mae  braicli  o  gnawd  yn  rhy  wan, 
fy  nghyfeillion ;  os  nad  oes  braich  dwyfol  gan  ein  Gwaredwr 
ni  yr  ydyni  wedi  ein  colli  am  byth.    Gwae,  p:wae  ni,  08  nad 
oes  gcnpn  ond  braich  o  gnawd  i  yniddiried  ariio  am  ein 
hiacliawdwriaeth  dragy wyddol !    Os  uad  y w  ein  llarglwydd 
lesu  yn  Dduw  ac  yu  ddyn,  ífolincb  yw  i  cliwi  yniddíned 
ynddo,  na  son  byth  nwYy  ddira  am  dano.  "  Cyfrgollwvd  hefyd 
y  rhai  a  hunasmt  yn  Nghrist."    Ond  yr  wyf  yn  penderfjiiu 
ymddiried  ynddo,  er  gwaethaf  holl  Sosiniaid  y  byd;  canys  }T 
wyf  yn  credu  fod  ''fy  Mhrynwr  yn  Dduw  ac  yn  ddyn. 
Chwi  gcwch  weled  yn  egliu-acli  maes  o  hiw,  canys  y  uiae  y 
Person  yr  ydym  yn  son  ain  dano  yn  dyfod  yn  fuan  i  famu  y 
byw  ar  ^leirwi  efe  yw  Bamwr  y  byd. 


uiQiiized  by  Google 


ATHSA.WIASTH  T  BBINBOD 


817 


PwjT  eyàá  à  chymhwysder  i  £mm  dirgeloedd  calonaii  d3^n* 
ion,  meddwch  chwi,  ond  yr  hwn  sydd  yn  berffaith  gydna- 
b^ddus  à*r  hoU  secreiêf  Yr  Arglwydd  lesu  yw  ll^vnw.  ''Ac 
nid  oes  greadar  aaamlwg  yn  ei  olwg  ef :  eithr  pob  peth.  sydd 
yn  noelJi  ac  yn  agored  i*  w  lygaid  eí  am  yr  hwn  yr  ydym  yn 
sou."  *^A'i  phlant  hi  a  laddaf  à  marwola;^ :  a*r  holí  eglwysi 
a  gànt  wybod  nud  myfí  yw  yr  kwn  sydd  yn  chwiHo  yr  arenau 
a'r  calonau:  a  mi  a  roddaf  i  bob  nn  o  honoch  yn  ol  eich 
gweitbxedoedd;''  Heb.  iy.  13  ;  Dat.  iL  23.    Y  mae  yr  un 

feixian,  o  lan  ^Iwedd,  yn  cael  eu  defiiyddio  gau  y  propliw^-d 
ereimáh:  **Myfi  yr  Arglwydd  sydd  ynchwilio  y  galou,  }ti 
profi  yr  arenau,  i  roddi  i  bob  im  yn  ol  ei  %rdd,  ac  3m  ol 
ârwyth  ei  weithredoedd,^'  Jer.  xvii.  10,  Chwi  welweh  fod 
diwilio-y  calonau  yn  waith  hollwybodaeth  yn  unig.  Os  nad 
y w  yr  Arglwydd  lesu  yn  Dduw,  efe  yw  y  dyn  gwaethaf  fii 
yn  ein  byd  ni  eríoed;  efe  yw  y  cáblwr  mwyaf  haerllug  a 
gerddodd  ar  hyd  y  ddaear  bon.  Síae  y  Soainiaid  yn  dywedyd 
ei  fbd  yn  ddyn  a  dyn  da  yn  unig.  Yr  wyf  finau  yn 
'  dywedyd,  Os  dyn  yn  unig  ydoedd,  mai  dyn  a'i  loiiaid  o 
gythreuliaid  ydoedd.  Ni  honodd  un  dyn  eríoed  y  fath  betbau, 
ac  nis  gallasai  neb  b}i;h  eu  dweyd  ond  "dyn  â'r  Duwdod 
ynddo'n  tritço,"  neu  ddyn  â*i  lonaid  o  gythreuliaid.  Eithr 
y  mae  yn  e<^lur  nad  yw  liwn  yn  un  â  chythraul  yuddo ;  ac 
nid  yw  ci  eiriau  yn  ciddo  un  felly.  "Hwn  yw  y  Crist, 
lachawdwr  y  byd."  ^li  waeddaf  tru  í  s  ddo  auadl  ynof,  iiwn 
yw  Mab  Duw,  hwn  yw  Brcnin  Israel." 

Y  mae  yn  cael  ei  ddcsgrifio  fel  un  à  saith  llygad  ganddo, 
i  arwyddo  ei  wybodaeth  berÔaith  o  bob  peth.  y 
gareg  a  roddaist  ger  bron  Josuah;  ar  un  gareg  y  bydd  saitli 
o  lygaid:  wele  fi  yn  naddu  ei  naddiad  hi,  medd  Arglwydd  y 
lluoedd,  a  mi  a  symudaf  ymaith  anwircdd  y  tir  hwnw  mewu 
un  diwrnod,"  Zech.  iii.  9.  Mae  ei  lygaid  yn  gweled  pob 
peth;  mae  yn  barnu  nid  jTiunig  y  gweithredoedd  a'r  ereiriau, 
ond  hefyd  yr  aracanion  dirgelaf;  ''meddyliau  a  bwiiadau  y 
y  galon."  Nid  oes  un  angel  yn  y  ncf  ali  wneyd  hyn,  neb  ond 
Duw  ei  hunan.  Chwi  welweh  fod  lesu  Grist  yn  gwneyd 
hyn,  am  hyny  y  mae  yn  Dduw.  Y  mae  ci  allu  hefyd  yn 
gymaint  a'i  wybodaeth:  os  yw  yn  liollwybodol,  y  mae  )'n 
rhaid  ei  fod  heiVd  yn  hoUalluofj;.  Nid  yn  unig  y  mae  ganddo 
saith  llygad  i  weled  pob  peth,  ond  hefyd  y  mae  ganddo  saith 
gorn,  yn  arwydd  o  awdurdod  a  gallu  annherfynol.  Nid  yn 
unig  y  mae  gpanddo  glorian  i  bwyso,  ond  hefyd  gleddyf  i  dry- 


Digitized  by 


818 


▲THBÀirZABTH  T  DSINDOD. 


wanu  ci  clynlon,  a  gwialen  haiani  i'w  darostMug.  Nid  }ti 
uuig  y  mac  jj^nclflo  ci  M'yntyll  a'i  ogr,  ond  llyn  o  dân  hefyd 
i  losgi  yr  US  a  r  sothach ;  ac  }  sgubor,  i  gasglu  y  gwenitli  i 
ddyogelwch  iddi.  Ciaiff  y  rhai  8ydd  yn  gwadu  ei  Dduwdod  ei 
weled  a'i  adnabod  cyn  hir  yn  Farawr  y  byd,  yn  rhy  uchel 
i'w  samu,  ac  yn  rby  ogoneddus  iV  ddirmygu.  Och,  bjdd 
mjr&yddau  y  byd  yn  rhy  fach  i'w  cuddio  o*i  wydd  y  pryd 
kwBiw!  Bydd  yn  rhaid  i  bob  glin  blygu  iddo,  a  phob  ta£od 
gyffesu  fod  lesu  Grist  yn  Arglwydd.  Bydd  Ilawer  iawa 
wcdi  ei  gydnabod  yn  Dduw  mêwn  cnawd  cyn  ei  weled  yn 
Arglwydd  pawb  (dl"  ar  y  cymylan.  Talwyd  }'mostyngutd 
ac  addoliad  iddo  gan  yr  angylion  yn  d  sefyllât  iselaf,  pan  yn 
y  preseb,  yn  nhy^  yr  anifeiliaUL  Qorcliymynwyd  ei  addoli 
pan  me\^  n  ystabl,  am  hyny  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  Dduw* 
^^Addoled  boU  angylion  Duw.ef;''  canys  cwyllys  y  Tad  yw 
hyn;  efe  sydd  yn  gofcbymyn.  "Eithr  y  Tad  nid  yw  ym 
bamu  neb ;  eithr  efe  a  roddes  bob  bam  i'r  Mab :  fel  yr  an- 
rhydeddai  pawb  y  Mab  fel  y  maent  yn  anrhydeddu  y  Tad. 
Yr  hwn  nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Mab,  nid  yw  yn  anrhydeddu' 
y  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd  ei;'|  loan  y.  22,  23. 

Os  na  roddwch  bareh  cy&rtal  i'r  Tad  a'r  Mab  yn  y  byd  hwn, 
y  mae  efe  wedi  gosod  diwmod  yn  yr  hwn  y  bydd  y  Tad  yn 
gorchymyn  hyn,  ac  yn  dywedyd,  *^Mi  fynaf  weled  pawb  yn 
plygu  i'r  Mab  lél  finau."   Mae  yn  rhaid  anrhydeddu  y  Mab 
meg}  s  y  Tad.  Pawb  nad  yw  wedi  talu  pareh  gwirfoddol  iddo 
ar  y  ddaear,  y  mae  yn  rhaid  iddynt  dalu  pareh  garfodol  iddo 
yn  awr.   Addolodd  y  gwahan-glwyfus  ef  pan  oedd  yma  yn 
ei  ddillad  gwaith;  ond  yr  oedd  ftyàà  yn  gweled  trwy  y 
dillad.  *^Ac  wele,  nn  gwàhan-glwyfoa  a  ddaeth,  ac  a*i  hadd* 
olodd  ef,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  os  myni,  ti  a  elli  fy 
nglanhau  i.   A'r  lesu  a  estynodd  ei  law,  ac  a  gyif^Tddodd 
ag  ef,  gan  ddywedyd,  Mynaf,  glanhaer  di.    Ac  yn  y  fkn  et 
waban-glwyf  ef  alanhawyd,"  Mat.  viii.  2, 3.  Mae  y  canwriad 
yu  gweled  digon  o  fawredd  }ti  Nghrist  i  yniostwng  iddo* 
**Y  can^^Tiad  a  aufouodd  gj't'oillion  ato,  gan  ddywedyd,  Ar* 
glwydd,  na  plioona;  canys  nid  wyí'  íi  deilwng  i  ddyíod  O 
lionot  dan  fy  nghroiiglwyd,"  Luc  vii.  6.    A'r  bcn  >>Taig  O 
Gauaan,  cof  byth  ara  dani;  ''Ili  a  ddaeth  ac  a'i  haddolodd 
ef,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  eymboilh  fi,"  Mat.  xv.  25.  Y 
mae  Thomas,  er  ei  boU  annghrediniaeth,  yn  wyneb  cacl  ail 
olwg  aiiio  yn  gwacddi  allaii,  Fy  Arglwydd  a*m  Duw."  Y 
laae  Nathauacl  yn  dywedyd,  ''Ti  yw  Mab  DttW,ti  yw  Brcuiu 


uiQiiized  by  Google 


819 


Israel."  Y  mae  Pedr  yn  dywedyd,  "Ti  yw  Crist,  Mab  y 
Duw  byw,"  **Gwyn  dy  fyd  di,  Simon  mab  Jonah,  canys  nid 
cig  a  gwaed  a  ddatguddiodd  hyn  i  ti,  ond  fy  Nhad  yr  hwn 
8ydd  yn  j  nefoedd."  Gall  dg  a  gwaed  ddys^i  peihau  mg  a 
gwaed;  ac  os  nad  oedd  Crist  yn  ddim  ond  cig  a  gwaed,  sef 
dyn  yn  nnig,  nid  oedd  eisiau  ond  cig  a  gwaed  iV  adnabod. 
Eithr  y  mae  adnabod  yr  Arglwydd  lesa»  fel  y  cl3rwch«  yn 
ddatguddiad  gornwch-natiiríoL  "Am  hyny  yr  wyf  yn  hys- 
bysa  i  chwi,  nad  oes  neb  yn  Uefium  trwy  Ysbryd  Dow  yn 
«dw  yr  Arglwydd  lesn  yn  ysgymun-betb:  ae  ni  aU  neb 
Oi^wedjrd  yr  Arglwydd  lesa  eithr  tr\N  y  yr  Ysbryd  Olàn," 
1  Cor.  zií.  8.  Os  felly,  y  mae  pob  dyn  wrth  nator  yn  So« 
siniad:  os  nad  yw  pawb  yn  ei  wada  yn  gyboeddus,  y  mae 
pawb  yn  ei  wrthod;  ac  y  mae  yr  hwn  sydd  yn  ei  wada  yn 
naerliog  à'i  daíbd,  a'r  hwn  sydd  yn  ei  wrthoá  yn  ei  galon» 
yn  gefiiderwydd,  os  nid  yn  frodyr. 

Gk>rchy  mynodd  Stephan  ei  enaid  i  ofal  yr  lesa  wrth  drengu, 
ac  y  mae  yn  ddigon  sicr  iddo  gymciyd  y  gofal  hwnw.  Nid 
yw  jr  ysgrythyran  yn  rhoi  yr  awgrym  Ueiaf  fod  Grist  yn 
annghymândwyo  ^weddio  amo,  al  addoU.  Mae  yr  ysgryth- 
yran yn  oondemmo  talu  addoliad  ac  anrhydedd  dwrfol  i 
onrhyw  greadur.  Pan  syrthiodd  Cornélius  wrth  draed  Pedr 
i*w  addoli,  y  mae  yr  apostol  yn  ei  godi  i  fyny  yn  y  fan,  gaii 
ddywedyd,  "Dyn  wyf  íinau  hefyd,"  Act.  x.  26.  Felly 
Paul  a  Barnabas  a  wrthodasant  yn  y  mau  i'r  bobl  dalu  yr 
anrhydedd  iddyiit  hwy  sydd  yi\  ddylediis  i  Dduw  yn  unig. 
**YnLi  otíeiriad  Júpiter,  yr  hwn  oedd  o  flacu  eu  dinas,  a  ddyg 
deirw  a  garlaut<\u  i'r  pyrth,  ac  a  f^Tiasai  i^yJu  r  bobl  abcrthu. 
A'r  apostolion,  Barnabas  a  Paul,  pau  gly wsaiit  hyny,  a  rwyg- 
asant  cu  dillad,  ac  a  ncidiasant  yn  mhlith  y  bobl,  gau  IcfViiii 
a  dywcdyd,  Ha  wyr,  pahaiu  y  gwnewch  chwi  y  pethau  hyn? 
Dynion  hefyd  ydym  ninau,  yu  gorfod  goddef  fel  chwitliau, 
ac  yn  pregethu  i  chwi,  ar  i  chwi  droi  oddiwrth  y  pethau 
gweigion  yma  at  Dduw  byw,  yr  hwn  a  wnacth  nef  a  dacar, 
a'r  mor,  a'r  holl  bethau  sydd  ynddynt,"  Act.  xiv.  13 — 15. 
le,  fe  wrtbododd  angel  o'r  nef  dderbyn  addoliad  oddiwrth 
loan,  yn  Ynys  Patmos.  "A  mi  a  syrthiais  wrth  ei  draed  ef, 
i'w  addoli  ef.  Ac  efe  a  ddywcdodd  wrtbyf,  Gwel  na  wnolych 
hyn:  cyd-was  ydwyf  i  ti,  ac  i'th  frodyr,  y  rhai  sydd  gaiul(l}Tit 
dystiolaeth  lesu.  Addola  Dduw,"  Dat.  xix.  10.  Pe  hiiasai 
Crist  heb  fod  yn  Berson  dwyfol,  ond  yn  ddyn  da  yu  unig,  fel 
y  dywed  y  Sosiniaid,  buasai  yn  gwrthod  y  peth  nad  oedd  yn 


uiQiiized  by 


320 


ATH&A.WIAETH  Y  BXlKDOBi 


wcddus  i  neb  ar  v  ddaear  na*r  nefoedd  ei  dderbvn,  ond  Duw 
yn  unig.  Felly  y  gwnaeth  pob  àyjx  da,  a  phob  angel  da;  ac 
os  dyn  yn  unig  oedd  Crist,  efe  oedd  y  dyn  mwyat'  baerllug  a 
í'u  erioed  yn  rhodio  ein  daear  ni. 

Y  raac  yr  Arglwydd  lesu  wedi  derbyn  addoliad  oddiwrth 
bawb,  y  nefoedd  a'r  ddaear  hefyd.  Os  ydym  ni  yn  eilun- 
addohvyr,  fel  y  dywed  y  Sosiniaid,  y  mae  Gabriel  yn  eilun- 
addolwr  hefyd,  íe,  y  mae  lioll  angjiiou  y  <2:ogoniant  yn  eilun- 
addolw  jT.  -'Daeth  yr  angylion,  ac  a'i  haddolasant  eí?'  "Yr 
oedd  pawb  yn  ei  addoli."  "Daeth  rhyw  benaeth  ac  a'i 
haddolodd  ef."  "  Syrthiodd  y  dysgyblion  wrth  ei  di*aed  ac  a'u 
haddolasant;"  Mat.  ix.  18;  Luc  riii.  28:  xxiv.  52.  Yr 
oedd  ein  Ceidwad  ni  yn  derb}Ti  addoliad  oddiwrth  bawb,  ac 
nid  oedd  yn  dywedyd  fel  djTiion  da,  ac  angylion,  "  Peidiwch, 
codwch  ar  eich  traed,  addolwch  Dduw,  eanys  'oyd-was 
ydwyf  à  chwi/"  Na;  y  mae  efe  yn  derbyn  addoliad 
ddirwgnach  oddiwrth  bawb,  yr  hyn  sydd  yn  jMrofi  ei  fod  yn 
dwyllwr  haerllug,  neu  yn  Dduw  mewn  <aiawd.  Nid  oes  yr 
un  dyn  da  i  gael  i'r  Sosiniaid,  canys  y  mae  y  Cnst  lesu  íu 

Sa  ein  byd  dí  yn  Dduw  tragywyddol,  neu  yn  dwyllwr  haer- 
ug.  Y  mac  y  Sosiniaid  heb  un  Crist,  dychymygol  na 
gwirioneddol.  Ac  yr  wj^f  yn  meddwl,  os  naa  yw  Cnst  yn 
Dduw,  er  bod  yn  ddyn  da  fel  y  maent  hwy.  yn  dywedyd,  nad 
yw  yn  un  eolled  iddynt;  eanys  beth  yw  d}'n  da  o  werâi 
rhwug  Duw  a  dynion  ?  Dim.  Gwagedd,  ynfydi*wydd  yw  ym- 
ddiried  mewn  dim  ond  Gwaredwr  dwyfol.  Bendigedig  am 
Waredwr  crj^f,  a  chanddo  freicMou  tnigywyddol  i'm  dal  i*r 
Ian.  Yr  wyf  yn  suddo  byth,  nes  y  teimlwyf  bwys  fy  enaid 
yn  ymoUwng  amo  ef.  Mi  ymddiriedaf  ynddo  byth !  Diolch. 
Mae  y  Tad  ei  hun,  fy  nghyfeillion,  yr  nwn  sydd  yn  eiddigus 
dros  ei  ogoniant  a'i  anrhydedd,  yr  nwn  rydd  ei  ogoniant 
i  arall,  na'i  íhwl  i  ddelwau  eerfiedig,"  yn  goddef,  le,  nid  yn 
nnig  yn  goddef,  ond  yn  gorehymyn  i  bawb  i  roddi  yr  un 
anrhydedd,  a  gogoniant,  ao  addoliad  i  lesa  Grist  ag  y  maent 
yn  roddi  iddo  yntau.  Nid  eyd-greador  à  ni  yw  Cnst,  eíún 
cydradd  á  gogyfuwclL  a  Duw.   F^y  nid  y w  y  Mab  yn  euog 

0  &i  wrth  ãerbyn  addoliad,  na  ninau  wrth  roddi  addol- 
iad iddo. 

Yn  gymaint  à  bod  y  Mab  yn  oael  ei  enwi  yn  gyffiredin  ar 

01  y  Tad  yn  y  Testament  Newydd,  y  mae  yr  Aziaid  wedi 
easglu  ei  fbd  o  ganlyniad  islaw  y  Tad.  Ond  yn  y  teston 
hwn,  ehwi  welwch^  y  mae  y  Mab  yn  cael  ei  enwi  o  flaen  J 


Digitized  by  Google 


ATHBAWIAETH  T  DSINBOD. 


321 


Tad ;  ac  os  y w  rlieswm  yr  Ariaid  yn  dda,  fod  yn  rhaid  ei  fod 
jn  Uai  o  herwydd  ei  fod  yn  cael  ei  enwi  o  âaen  y  Tad,  y 
mae  yn  canlyn  yn  naturiol  oddiwrth  y  testun  hwn,  ei  fod  yn 
/wy  mJt  Tad.  Ond,  fy  nghyfeillion,  yn  y  Drindod  santaidd 
nid  oes  ■  o  flaen  nao  ar  ol  mewn  dim,  ond  tre/h,  Mae  y  per- 
sonau  dwylòl  yn  ogyfuwch  ac  yn  gyd-dragywyddol.  Mae 
yr  ysgrytnyrau  fel  pe  baent  ya  groes  i'w  gUydd  wrth  siarad 
axn  y  pethau  hyn,  ac  eto  y  mae  perffidth  gysondeb.  Maent 
yn  llefaru  am  gariad  Duw  yn  gyntaf  weithiau:  "Felly  y 
carodd  Duw  y  byd  ;"  am  ras  a  thangncfedd  brydiau  eraill: 
"oddiwrth  Dduw  Dad»  a'r  Arghvydd  lesu  Grist.'*  Duw 
Dad  yw  y  ffynon,  ac  angau  Crist  y  cyfrwng,  a'r  channel. 
Felly  y  carodd  y  Tad  sj^dd  yn  gyntaf^  gras  ein  Harglwydd 
lesu  Grist,  fel  yn  egluredig  yn  ei  &rwolaeth  yw  yr  au,  cym- 
deithas  yr  Ysbryd  Glân  yw  y  trydydd.  Ooà  nid  felly  y 
mae  bob  amser,  canys  y  mae  y  gadwen  hon  yn  cael  ei  dryUio 
yn  fynych,  megys  yn  ein  testun,  a  gras  ein  Harglwydd  lesu 
QrÍBt  yn  Unk  gyntaf,  eariad  y  Tad  wedi  hyny,  a  chymdeithas 
yr  Yabryd  Glàn  vn  olaf.  Mae  ceiaio  casp^lu  rhy wbeth  oddi* 
wrth  bethau  fel  nyn,  ac  adeiladu  athrawiaethau  amynt,  yn 
ynfy  drwydd ;  canys  y  mae  y  naill  a'r  Hall  yn  gyntaf  ac  yn 
olai*,  yn  ol  natur  yr  ymddydíaan  am  bethaiu  Gras  ein  Har- 
^h\^  dd  lesu  Gbist  sydd  yma  yn  gyntaf,  chwi  welwch,  i'r 
dybãi  fe  aliai,  i  ddangos  mai  y  teimlad  o  ms  Crist  sydd  yn 
cael  ei  werth&wrogi  gyutaf  gan  y  pechadur  pan  yn  teimlo 
ei  dmeni  ofnadwy.  Er  mai  csuríad  y  Tad  yw  y  cyntaf  mewn 
treín  yn  ein  dewisíad  i  iachawdwríaeth,  eto  gi-as  Crist,  ei 
angau  poeniia,  a'i  deil^^ngdod  anfeidrol,  sydd  ^-n  ein  taro 
gyntaf,  ac  yn  fftirfio  gobaith  bywyd  tragywyddol  yn  ein 
meddyliau.  "  Megys  yr  etholodd  efe  ni  ynddo  ef  cyn  seiliad 
y  byd,  fel  y  byddem  yn  santaidd  ac  yn  ddifeius  ger  ei  fron 
ef  mewn  eariad,"  Eph.  i.  4. 

Ktholcdi«^aeth  sydd  gyntaf  gyda  Duw;  gras  ein  Hargl- 
wy'dd  lesu  Grist  sydd  gyntaí  }  n  ein  teimladau  ni.  ]  \dly  y 
mae  yr  ysgr}i;hyr  yn  dywedyd  ein  bod  yii  el}Tiion  i  Dduw 
nes  ein  cymodi  trwy  waed  y  groes ;  a  phan  yr  ydym  wedi 
derbyn  y  cymod  yn  y  gwaed,  yr  ydyni  wedi  liyny  yn 
dyfod  i  werthfawrogi  cariad  y  Tad  yn  meddw^l  meddyliau 
o  hedd  cyn  bod  y  byd,  a'n  hethol  yn  Ngbrist  lesu  i  gael 
rhan  o  etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni.  Yr  ydym  yn  y 
cymod  yn  teimlo  cariad  y  Tad  }'n  ngras  y  Mab,  a  gras  y 
JVIab  yn  nghariad  y  Tad;  y  cwbl  jti  gymysg  a  tiu-wy  eu 


Digitized  by 


822  jLTHSAWIAEIH  T  BKIKBOI). 


plydd,  yn  ddaioni  Triiidod  o  bcrsonau,  yn  un  Duw  tragy- 
wyddol.  Nid  yw  y  grefydd  Gristiouogol  yn  dcclireu  yn  y 
nian  uchaf,  eithr  yn  dringo  yn  raddol  i'r  uefoedd  ar  hyd 
ysgol  Jacob,  pen  yr  lion  sydd  ar  y  ddaear.  Peidiwch  â 
phocni  eich  penau  gyda  cliyfrinach  Duw,  y  gyfraith  focsol, 
a  thrnddodiadaii  y  Pab,  cithr  rliedwch  nerth  eicli  traed  i 
licthlcliem  K])hrata,  a  cliolieidiwch  y  Mab  byclian  yn  eieli 
brcichiau,  yr  hwn  sydd  yn  gorwedd  yn  y  preseb.  Dylynwch 
ef  o'r  preseb  i  ben  mynydd  Calfaria,  edrycinvcli  arno  yn 
marw  rliwng  dau  leidr  ar  bcn  y  groes ;  yna  cerddwch  gydag 
ef  i'r  bedd,  ac  adgyfodwcli  g^dag  ef  y  trydydd  dydd,  esgjTi- 
wch  gydag  ef  oddiar  Bethania,  edrychwch  yn  ei  wyneb  wedi 
eistedd  ar  yr  orseddfaine,  a*r  Tad  yn  cymeradwyo  ei  wasan- 
aeth  ac  yn  eianrliydeddu,  a  dynachwi  wedi  cyrhaedd /ouniain'^ 
head  cariad  tragywyddol.  Dyljmwcli  ffrydiau  gras  a  tlirugar- 
edd  i  f}niy  trwy  waed  ac  aberth  Críst,  chwi  ewch  cyn  bo  hirat 
y  fíynouell  wreiddiol  yni  mynwee  y  Buwdod.  Dylem  astudic^ 
fy  nghyfeilliou,  athrawiacthau  mawrion  a  cbyfoethog  yr 
dfengyl  i^r  dyben  o  gadamhau  ein  calonau,  a  ehael  eysur 
cryf  mewn  gcnrthrjnnderaii.  A  dylem  eu  bastudio  hefyd  fel 
y  byddom  yn  gryfion  i'w  hamddiffyn,  a  gwrthsefyll  yn  wrol 
Sosiniaid,  Ariaid,  luddewon,  T^maid,  ie,  hoU  hereticiaid 
ybyd. 

Y  mae  eisiau  amoch  adnabod  trefn  yv  efengj4  yn  brofiadol 
i  gy&rfod  â'r  gyfiraitb  danlhrd»  a'i  rboddi  i  orwedd  ^-n  dawel 
yn  ngblwy&a  yr  Oen.  liduie  eisiau  ei  badnabod  i  gyfarfod 
ag  angau,  ^'brenin  y  dycbryniadau;"  y  mae  eisiau  ei  badna- 
bod i  gyfarfod  à'r  UylE^u  yn  y  fam  dmweddaf»  a  rbesymu  y 
cwbl  yn  fod  trwy  ddangos  iddynt  Gbidwad  dwyfòL  fibwcbt 
fy  nghyfeiUion,  at  Dduw  yn  y  natur  ddynol,  yn  eicb  natur 
cbwí  eicb  bunain;  at  Dduw  yw  y  dya  Críst  leeu.  Peidiwcb 
â  gwybod  dim  ger  bron  Duw  cyfiawn,  a  déddf  saataidd,  aê 
angau  sarug,  ond  lesu  Grist,  a  bwnw  wedi  ei  groeáboelio. 
Oan  fod  yr  Arglwydd  lesu  yn  oll  yn  oll  yn  ein  cyfiawnbad, 
ac  ^Hd  oll  yn  oU  yn  ein  santeiddbady  ei  waed  yn  cymeryd 
ymaitb  ein  pecbodau  yn  llwyr,  y  mae  yr  aposto!  yn  gweted 
yn  bríodol  iawn  anrbydeddu  ei  ras  trwy  ei  enwi  yn  neebreu 
a  diweddyr  epistol.  Efe  yw  cyntaf  a  diweddaf  pob  petb,  a 
dylai  gael  ei  anrbydeddu,  trwy  ei  gydnabod  felly  gan  bawb. 

Y  mae  rbai  yn  dywedyd  fod  gras  ein  Harglwydd  lesu 
Grist  yn  cael  ei  enwi  yn  gyntaf  yn  y  testun  o  lierwydd  fod 
cariad  y  Tad  yn  cael  ei  egluro  yn  iiullui  ac  yn  clieitkiol 


Digitized  by  Google 

• 


JLTHKAWIAETH  T  DBIVDOD. 


828 


drwyddo.  Yr  ydych  yn  gweled  caríad  y  Tad  trwy  anp^u 
Crist  megys  mewD  drych ;  a'r  imig  ddrych  sydd  yn  ei  égiuro. 
Edrychwch  trwy  y  drjrch  hwn,  a  gellwch-weled  calon  y  Tad, 
b!í  llon^d  o  dyncrwch  at  bcchaduriaid.  Chm  welwch  íawr- 
edd,  anfeidroldeb  y  cariad  tragywyddol  a*ch  carodd  cyn 
eich  bod,  ac  a  roddodd  y  Mab  i  tod  yn  iawn  dros  eich  peeh- 
odaii,  yn  llewyrehu  allan  gyda  gogoniant  tra  rhagorol  yn 
marwolaeth  y  croesbren.  Chwi  welweh  ddoethineb,  sant- 
ciddrwydd,  gwirionedd,  a  chy<ia^vnder  wedí  cu  mclusu  yn 
ngbariad  y  Tad,  gras  y  Mab,  a  chymdeithaB  yr  Ysbryd  Glan. 
Yr  ydych  yn  gweled  yn  lesu  Grist  nid  yn  unis  boU  dryaorau 
doethineb  yn  guddiedig  (Gol.  ii.  8.),  ond  holf  drjrsorau  car- 
iad^ tiagywyddol  hefyd.^  Mae  yn  anmbosibl  i  ehwi  adnabod 
cariad  Dvw,  heb  i  diwi  gyntaf  adnabod  gras  ein  Hargl*» 
wydd  lesa  Grist;  canys  md  oes  yr  un  fEbrdd  at  garíad  y  Tad 
ond  trwy  ias  y  Máb.  **Nid  oes  neb  yn  dyfod  at  y  Tad.  ond 
trwyddo  ef."  ''Efe  yw  y  £fordd."  Gellweb  adnabod  gras 
ein  Harglwydd  lesu  Grist  heb  fod  yn  sier  o  gariad  y  Tad 
tuag  atoch;  íe,  gellwch  fyned  i*r  nefoedd,  ao  heb  fod  yn  sior 

0  gariad  y  Tad  toag  atoch  nes  y  dysgoch  y  wers  yno;  eithr 
nid  eweh  yno  byth  heb  adnabod  gras  ein  Hargh\ydd  lesu 
Grist,  a  phwyso  amo  i  fywyd  tragywyddol.  Mae  líawer  yn 
pwyso  ar  Grist,  ac  eto  heb  sicrwydd  íbd  y  Tad  wedi  eu  cara 
a  «jbariad  tragywyddol.  ''Chwi  a  adwaenoch  ras  ein  Hargl- 
wydd lesu  Gnst,  iddo  ef,  ao  yntau  yn  gyfoethog,  íyned  er 
eich  mwyn  cbwi  yn  dlawd,  fel  y  cyfoethogid  chwi  trwy  ei 
dlodi  efr  2  Cor.  viii.  9. 

Mae  y  Tyrciaid,  pan  yn  sâl,  yn  gwrthod  cymeryd  moddion 
med(ly<2;ol,  canys  medd}Tit,  '*Mae  yv  amser  wedi  ei  osod,  ac 
yna  pa  ddyben  ydyw  ?  y  mac  yn  rliaid  iddo  fod,  os  ydyw 
wedi  ei  osod."  Ac  y  mae  llawcr  o'r  Tyrciaid  h"VTi  vn 
Nghymru  yn  y  dyddiau  hyn.  Rhyfyg  yw  liyn.  Ein  dyled- 
swydd  yw  defnyddio  moddion.  Nid  ydym  yn  gwybod,"  ebai 
y  bobl,  ''a  ydym  wedi  ein  caru  ai  pcidio,  ac  wedi  ein  hethol 

1  fywyd  tragywyddol.  Pe  baem  yn  deall  hyny,  delem  at 
lesu  Grist,  a  delem  at  grefydd.'^  Fy  enaid,  a  wyddost  a  wyt 
yn  glaf  ai  peidio  ?  a  wyddost  ti  pan  fyddo  dolur  yn  dy  ben, 
neu  boen  }ti  yr  yraysgaroedd?  "O  gwn  yn  burion."  AVel, 
ai  dywedyd  yr  wyt  y  pr\'d  hwnw,  **Pe  bawn  yn  gw^bod  y 
ca>vn  weílhad,  mi  awn  at  y  mcddyg?**  O  nage,  nage;  ond 
gyru  rhywun  mor  gynted  ag  y  mae  yn  bosibl  i  gyrchu  y 
meddyg,  a  deíhyddio  y  moddion  yn  ol  y  cyíarwyddyd.  Os 


Digitized  by  Google 


3d4 


ATHBAWIAETH  T  DBINDOD. 


gwyddocli,  fy  nghyfeillion,  oich  bod  yn  gleiíion  yn  ysbiydol, 
nid  oes  eisiau  i  chwi  siarad  am  y  pethau  cyn  bod  y  byd ; 
siaradwcb  am  y  pethau  fu  ar  y  groes,  y  pethau  yn  ''nghylch 
lesu  o  Nazareth,"  a  rhedwch  mor  fuan  ag  y  galloch  am  fedd- 
yginiaeth  iV  gl\v}^ii.  Diangwch  at  ras  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.  "Pe  bawn  yn  gw}  bod  fy  mod  wedi  fy  ngharu  â 
chariad  tragywyddol,  mi  awn."  Cerdd  yno  i  gael  gwybod, 
"A  ydych  }Ti  gwybod  y  cewch  fyw  wythnos  eto?'^  "Na 
wyddom."  "  "Weí,  amna  wyddoch,  peidiwch  a  bwyta;*'  yr 
un  yw  hyny.  Mae  yn  rhaid  i  chwi  fyned  at  ras  ein  Hargl« 
wydd  lesu  Grist  am  achubiaeth;  ac  y  mae  digon  ynddo  í 
achub  y  penai  o  bechaduriaid.  Os  aroswch  heb  fyned  at 
Grist  hyd  ncs  y  cewch  sicrwydd  o  gariad  y  Tad,  a*ch  ethol- 
edigaeth,  chwi  aroswch  am  dragywyddoldeb;  canys  trwy 
Grist  y  mae  hyny  yn  dyfod  Tr  golwg. 

Y  mae  gras  pob  un  o*r  personau  dwyfbl  yn  ogyfuwch  yn 
eich  achubiaeth,  ond  yn  unig  fod  yr  apostol  yn  gwahaniaethu 
y  naill  oddiwrih  y  Ikul  yn  eu  gwahanol  swyddogaethau,  yn 
nhrefii  y  brjrnedigaeth.  Mae  y  Tad  yn  cael  ei  alw  yn  Ddaw 
pob  gras;"  a'r  Ysbryd  Glân  yn  **  Ysbryd  y  gras;"  ac  yn  y 
testan,  **gra8  ein  Harglwydd  lesu  Gnst.  ^^Ytrihynun 
ydjTit'*  yn  y  cwbl;  yr  ydym  yn  cad  ein  hachub  drwy  ras 
unedig  y  Personau  dv^ol;  y  mae  yr  Hanfod  ddwyfol  yn 
canolbwyntío  yn  achubiaeth  pechadur  tlawd.  O  díolcuii! 
Wrth  ras  yn  gyffiredin  y  meddylir  tmgaredd  ac  ewyllys  da; 
ond  yma  teily  ngdod  aberth  yr  Argli^^-ydd  leso,  neu,  M  y  mae 
rhai  yn  dywedyd,  **Ho11  ufudd-dod,  gweithredol  a  dyoddefol, 
t  yr  Arglwydd  lesu,  yn  nghyda'r  benmthion  ag  sydd  yn  dylifo 
trwy  h)Tiy."  Yr  oedd  yr  apostol  yn  gweled  kyn  o  werth 
myned  ar  ei  liniau  i'w  ddymuno  i-eglwys  Corinth;  eanys  y 
mae  "holl  gyflawnder  y  Duwdod"  yn  hyn.  Nid  oeddyr 
apostol  Paul  yn  ofni  cyfeiliomi  wrth  ddyweyd  yn  rhy  uehd 
àm  ei  Waredwr,  ac  am  ei  ras  anfeidrol,  trwy  yr  hwn  y  cod- 
wyd  ef  o  afael  damnedigacth  dragywyddol.  Yr  oedd  efe  yn  ei 
ystyriod  yn  ddyledswydd  amo  bob  amser  i  ganmol  ei  War- 
edwr  beiídigediíç  a  i  ras  didcrfyii,  trwy  yr  liwn  y  cipiw^^d  ef 
fel  pentewyn  o'r  tân.  Gras  cin  Harglwydd  Icsu  Grist  oedd 
ei  bwnc  cyson  yn  ei  weinidogaeth,  a'i  ddymuuiadau  cryfaf 
yn  ei  weddiau.  Yr  ydoedd  yn  teimlo  ei  hun  trwy  ei  ocs  yn 
ddyledwr  mawr  i  *'ras  ein  Harglwydd  lesu  Grist;"  canys  yr 
ydoedd  wedi  derbyn  pethau  mawrioQ  drwyddo,  ac  yr  oedd 
pethau  mwy  mewn  gobaith. 


Digitized  by  Google 


ATHRAWIAETH  Y  DBINDOD. 


325 


Y  mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  yn  aml  iawn  at  y  diirrood 
rhyMd  fawnw  j  cyfaifydâodd  à'r  Ax^wjóá  lesa  ar  v  fibrdd 
i  Damascna;  má  yw  byth  yn  sem  am  ,y  eanol  dydd  hmMr. 
ond  gyda  syndod  a  dioícligarwchy  Ac  yr  wyf  yn  diolcli  Vr 
hvm  a'm  nerthodd  i,  Bcf  Onst  lesa  ein  Harghvydd,  am  iddo 
f y  nghy&if  yn  fiyddlon,  gaii  fy  ngosod  yn  y  weínidogaeth ; 
yr  hwn  oeddwn  o'r  bl^en  ^  gablwr»  ac  yn  erlidiwr,  ac  yn 
drahaus.  Eithr  mi  a  gefiua  dnigareddy  am  i  mi  yn  ddiar-* 
wybod  eiwneathartrwyaDngliredimaeih:  a  gras  ein  Hargl* 
vydd  m  a  dra  ^mlh^ftAi  gyda  %dd  a  chariad,  yr  hwn  sydd  )ii 
I<ígliiÍBt  lesa.  Owir  yw  y  gair,  ac  yn  haeddu  pob  derbymad* 
ddyfod  Oríst  lesa  i'r  byd  i  gadw  pechadunaid;  o  ba  rai  penaf 
ydwyf  fi/'  1  Tim.  l  12—15.  Mae  yr  apostei,  fel  pe  bai  yn 
llesmeirio  o  dan  ddylanwad  gras,  ac  yn  tafia  ei  enaid  wrth 
draed  y  Duw  grasol  mewn  mawl  a  dudohgarwch,  gan  ddy- 
wedyd,  "Ac  i'r  Brenin  tragywyddol,  an&trwol,  anweledig,  i'r 
Duw  iinig  ddoeth,  y  byddo  anrhydedd  a  gogoniant  yn  oes 
oesoedd.  Amen."  Gras  yw  y  cwbl,  a  thrwy  ras  yr  ydym  yn 
derbyn  pob  pctb.  Mae  yr  apostol  yn  priodoli  maddeuant 
pecbodau  a  glaiihad  ocklÍAVithynt  yn  gj^fang^bl  i  ras  ein 
Ilar^lwydd  Icsu  Grist;  ie,  y  mae  ele  ei  hun  yn  djTnuno  bod 
yn  ddiíu,  a  (Jlirist  yii  bob  peth  ac  yn  nihob  peth.  Nid  yw 
efe  yn  ymddyrchafu  ac  yn  ymlanw  o  wjTit  o  herwydd  ei 
dalentau  godidojij,  a'i  ddoniaii  ann<z;bydmarol,  a'i  Iwyddiant 
annghyífredinol  yn  y  weínidogaeth  ;  y  mae  o  dan  y  fath 
enciniad  grasol  nes  ydyw  yn  teimlo  ei  bun  yn  ddim  yii  ngwydd 
yr  Arglwydd  lesii.  Pe  baecli  yn  byw  yn  íwy  o  dan  ddylan- 
wad gras,  fy  mrodyr  yn  y  weiuidogactb,  ni  byddai  yr  holl 
iv\Tit  }Tia  ynocb  chwi.  Ac  nid  ocs  gyda  chwi  nemawr  i  ym- 
falcbio  ynddo,  fel  ag  yr  oedd  gan  yr  apostol  Paul.  *'Nid 
wyf  fi  dcUm,*'  eb  efe;  ac  os  nad  oedd  efe  yn  ddim,  mae  yn 
anbawdd  gwybod  pa  enw  i'w  roddi  amoch  chwi,  "Canys 
myii  yw  y  lleiaf  o'r  apostolion,  yr  hwn  nid  wyf  addas  i*m 
galw  ^Ti  apostol,  am  i  mi  erlid  eglwys  Dduw.  Eithr  trwy 
ras  Duw  yr  yd  wyf  yr  hyn  yá\yyí:  a'i  ras  ef  yr  hwn  a  rodd- 
vryà  i  mi  ni  bu  ofer ;  ond  mi  a  lafiiriais  yn  helaethach  na 
hwvnt  oll:  ac  nid  myfi  chwaith,  ond  gn\s  Duw  yr  hwn  oedd 
gyda  mi,"  1  Cor.  xv.  9,  10.  Wedi  ei  íioll  ddefnyddioldeb  yn 
y  weinidogaeth,  a'i  holl  ddyoddefiadau  me^vn  cysylltiad  à  hi, 
ac  wedi  yr  ymroddiad  llwyraf  i  lesu  Grist  o  ddynion  y  byd, 
y  mae  yn  edryeh  yn  y  blaen  mewn  gobaith  am  ogoniant  tra- 
gy  wyddol  yn.  uni^  o  herwydd  gras  eia  Harglwydd  leni  Grirt. 


Digitized  by  Google 


826  ATRBAWIASTK  T  TTÊIKDOIL 

««O  kyn  allan  rhoddwyd  coroa  cyfiawnder  iV  chadw  i  mi,  yr 
hoa  a  Tjdd  }rr  Axglw^dd,  y  Bamwr  c^^awn,  i  mi  yn  y  dydd 
hwnw :  ac  nid  yn  unig  i  mi,  ond  hefyd  i  bftwb  a  gaxa&t  ei 
ymddangosiad  ef,"  2  Tim.  iy.  8. 

Y  Bamwr  c>^awii  sydd  yn  rhoddi  y  gofon,  nid  oea  neb  yn 
cd  henili  a'i  theilyngft  trwy  ddim;  rhad  ras  yn  unig  sydd  yn 
ei  rhoddi.  Mae  yr  apostei  301  myned  yn  y  blaen  i  ddymuno 
Tr  Corinthiaid  ^gariad  v  Tad"  yn  ydwanegol  at  '^las  ein 
Harglwydd  lesa  Ohnat"  Byd^fed  cariad  y  Tad  gyda  chwL 
Nid  yw  y  Tad  i'w  gymeryd  yma  yn  hanlòdol»  and  yn  beraonoL 
Mae  *^y  Tad"  yn  arwyddo  yr  Uanfod  d4w3rfol  weithian,  a 
phrydiau  eraill  yn  golygu  Penon  y  Tad  yn  oniff.  Felly  pan 
y  dywedir,  **Daw  a  ^õnddangosodd  yn  y  cnawd,  a  gyfiawn- 
hAwyà  yn  yr  Yabryd,  a  welwyd  gan  angylioa,  a  br^ethwyd 
i*r  Cenedloedd,  a  gredwyd  iddo  yn  y  byd,  a  gjnnerwyd  i 
fyny  mewu  gogoniant,"  i  Tim.  iii.  16,  Person  y  Mab  a  fedd- 
ylir.  Weithiau  olygir  Person  yr  Ysbryd  Oiam  wtúi  y  gair 
Dvw.  Bywedyd  celwydd  mth  yr  Ysbiyd  Qlân  oedd  dy- 
wedyd  oélwydd  ''wrth  Ddnw."  **£itlir  Pedr  a  ddvwedodd, 
Ananias,  paham  y  Uanwodd  Satan  dy  galon  di  i  ddywedyd 
celwydd  wrth  yr  Ysbryd  Glàn,  ac  i  ddamguddio  peth  o  werth 

Ltir  r  Ni  ddywedaist  ti  gelwydd  wrth  ddynion,  ond  wrth 
duw,"  Act.  V.  3, 4.  Eithr  yn  y  testun  y  mae  y  gair  "Duw" 
yn  gjHTeiriol  at  Berson  y  Tad.  Pan  y  mac  yr  apostol  yn  son 
yma  am  ras  Crist,  cariad  Duw,  a  chymdeithas  yr  Ysbryd 
Gliin,  y  mae  yn  nieddwl,  Fersou  y  Gair,  Person  y  Tad,  a 
Pherson  }t  Ysbryd  Glân;  fel  yn  Ileb.  i.  1.  "Duw,  wedi 
iddo  lefaru  lawcr  gwaith,  a  Ilawer  modd  gyut  wrth  y  Uidau 
trwy  y  prophwydi,  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn  a  lefarodd 
"wrtnym  ni  yn  ei  Fab."  Mae  Paul  yn  dyinuno  cariad  Duw 
i'r  Corinthiaid  o  dan  ddylanwad  teimlad  y  cariad;  y  mae  yn 
Ilefaru  fel  dyn  yn  methu  cael  geiriau  i  hysbysu  ei  deimladau 
cysurus.  Mae  geiriau  yn  annigonol  i  gyflwyno  teiniladau  y 
galon,  pan  y  mae  hi  o  dan  ddylanwad  hapus  cariad  Duw. 
Eto  y  mae  yn  gweddio  yn  daer  am  i'r  Corinthiaid  fod  o  dan 
eíFeithiau  y  peth  sydd  yn  anmhosibl  i  eiriau  byth  ei  osod 
allan.  "  Fel  y  galloch,  wedi  eich  g>vi'eiddio  a'ch  scilio  mewn 
cariad,  amgyffrcd  i^ydaV  holl  saint  beth  yw  y  Ued,  a*r  hyd, 
a'r  dyfnder,  a*r  uehder ;  a  gwybod  cariad  Crist,  yr  hwn  sydd 
uwchlaw  gwybodaeth,  fel  y'ch  cj^awner  â  holl  g}^awnder 
Duw,"  Eph.  iii.  18,  19.  Yr  arwydd  fwyaf  ac  amlycaf  o 
gariad  Duw  tuag  atooh  oedd- rhoddi  ei  1^'ab  i  íbd  yn  iawn  droe 


Digitized  by  Coogle 


▲TKAA.lf  lAETH  T  DBIVBOD. 


827 


ticli  pecbodau,  a'r  arwydd  gr^^faf  o'ch  cariad  chwi  at  Dduw 
yw  derbyn  ei  Fab  al  wasanaethu  jn  y  byd.  Yr  ydych  yn 
cosaiiu  Duw  wrth  gusanu  y  Mab.  Ós  ydyài  am  weled  cariad 
mawr  ac  anfeidrol  y  Jehofoh,  edrychwch  amo  yn  rhoddi  ei 
Fab  drosocb  i  farw  ar  y  eroesbrcn ;  yno  y  gwelwch  yr  eglur* 
had  mwyaf  o  bono.  "Canys  felly  y  carodd  Duw  y  byd,  fely 
danfonodd  efe  ei  unig-anedig  Fab,  fel  na  cbollerpwy  byii«ig  a 
gredo  ynddo  ef,  ond  caffiiel  o  bono  fywyd  tragywj^ddol," 
loan  iii.  16.  O  gariad  anfeidiol  1  Os  nad  ydycb  cbwi  yu 
barod  i  gaamol  y  cariad  bwn,  y  mae  yn  rhtàá  i  Dduw  ei 
hiinaii  ei  gamnol.  Mae  efe  fel  pe  bai  yn  methu  peidio  a 
syim  uweh  ben  ei  gariad  anfeidrol  ei  bonan.  **Mae  J>uw  yn 
canmol  ei  gariad  tiiag  atom;  oblegyd  a  nyni  .eto  yn  becnt 
aduriaid  i  Griat  farw  troeom  ni,''  Bbnf.  8.  O,  y  Duw 
mawr,  cynortbwya  finau  i  ganmol  petíi  ar  y  cariad  mawr 
hwn;  'ie,  mi  fynaf  ganmol;  ao  os  demni  fi  bytfa,  ti  gei  íy 
namnio  dan  ganmol  y  Qwr  íu  farw  ar  y  pren.  Ond,  ben* 
digedig,  ddamniwyd  neb  erioed  eto  ag  oedd  yn  cara  ein 
Harglwy^dd  lesn  Gbrist  Gogoniant!  y  mae  yr  olwg  ar  gariad 
cin  Gwaredwr  yn  marw  trosom,  yn  ddigon  i  ferwi  enaid 
an&rwol  i  fyny  i  entrych  nelbedd.  Cariad  Duw  aroso  gyda 
ni  oU,  i*n  cãdw  yn  wresog  at  drefii  &wr  yr  acbub,  a'n 
gwneyd  ar  dàn  gyda'i  achos  mawr  yn  y  byd. 

Y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  baiedmi  gwreaoeach  gwaaan- 
aeth  oddiwrtbym  nag  yr  ydym  yn  ei  roddi:  y  mae  yn 
gy wilydd  ein  bod  yn  gwasanaetbu  Ceidwad  mor  wresog  yn 
oer  a  difywyd.  Tywallter  cariad  Duw  ar  "led  yn  ein  calonau.'* 
Mae  cariad  Duw,  fy  nghyfeillion,  er  tragywyddoldeb  }ti 
diirpar  at  ein  hadiub;  cithr  ar  y  grocs  yr  ydjnn  ni  jti  ei 
weled  yn  dyíod  allan  g}'da  gofjoniaut  a  ^'Vtu,  a  cliyfia\\ni(lcr 
annhraetliadwy  a  thragywyddol.  '*A  chariad  tia;4Vwyddol 
y'tb  gerais;  ain  hyny  tynais  di  à  thrugarcdd."  Jer.  xxxi.  .'3. 
Pe  na  buasai  w  íhM  caru  y  gvvacthaf  o  bcchaduriaid  cr  tragy- 
wyddoldeb, ni  buascch  wedi  clywed  am  ddyehweliad  y  cyfiyw 
iin  a  Saul  yr  erlidiwr,  a'i  wneyd  yn  apostei  Paul,  ac  yn 
gof-adail  i  drugaredd  i  bob  tragj^wycldoldeb.  Ac  nid  yn  unig 
yr  apostol  Paul,  ond  miloedd  gydag  ef ;  ie,  cbwi  a  minau, 
ben  bcchaduriaid  mor  ddued  à'r  cj-thraul.  Diolcli !  O  lier- 
wydd  fod  Duw  wedi  caru  er  tra<;ywyddoldeb,  a  Icsu  Grist 
wedi  manv  ar  y  groes,  y  mae  genyf  obaitli  i  ''ddiaiie  byth 
gan  fy  Maniwr.'*  O  herwydd  fod  Duw  wedi  caru  yn  dragy- 
wyddol,  y  cyíiELrfyddwyd  à  Saul  ar  y  âbrdd  tua  Dainascus;  q 


uiyui^ed  by  Google 


S28  ATHAAWIAETH  T  DBINBOB. 

I 

herwydd  y  cariad  cyn  y  byd  y  cyfiu-fyddwyd  à  niiiau  pau  ar  j 
y  ffordd  i  dân  uffern,  ac  y  dywedwyd,  "Hyd  yma,  ac  nidyn 
yn  mhellaobu'*    Benidigcdig.    Cariad  tragywyddol  Duw,  yn  | 
amlygedig  yn  marwolaeth  ein  Harglwydd  lesn  Giist,  yw  ' 
ff}Tionell  ein  cariad' ni  tuaç  ato  ef.      Yr  ydym  ni  yn  ei  gani 
ef,  am  iddo  ef  yn  gyntaf  em  caru  ni/'  1  loan  iv.  19.   Y  mae  | 
wedi  ein  earu  ni  er  tragywyddoldeb,  ac  y  mae  ei  gariad  tuag 
atom  yn  amlwg  yn  ein  cadw  rliag  angan,  cyn  ein  galw  at 
Grvst  i'n  hachub.    Diolch  am  ein  harbed  pan  yn  ein  mwysg, 
a'n  rhyfyg,  a'n  mclldigedigrwydd;  na  fuasem  wedi  ein  tori 
i  lawr,  a  gosod  ein  rban  gyda^r  tmffyddloniaid  yn  y  Uyn  ajrdd 
yn  Uosgi  à  thân  a  brwmstan.    Cariad  Dnw  tnag  atom  yw  yr 
acbos,  yn  ein  harbed  i'rdyben  o'n  harbed  byth.  Fanyr 
oeddym  yn  gorwedd  yn  ein  gwaed  heb  lygad  yn  toaturio 
wrthym,  fe^n  cadwyd  niag  marw  Vn  bachnb  byth  wedihynf. 
<*Pan  aethum  heibio  i  ti,  ac  edrych  amat,  wele  dy  amser  ya 
amser  serehogrwydd;  yna  y  Uedals  fy  aden  drosot,  a  chw" 
iais  dy  nbethni;  tyngaia  hefyd  i  ti,  ac  aethum  mewn  eyfiunod 
à  thi,  medd  yr  Arglwydd  Dduw,  a  thi  a  aethost  yn  ei«ídof  fi,'' 
£zec*  zri.  8. 

Y  mae  cofio  cariad  Duw  mewn  amgylchiadau  sydd  wedi 
myned  heibio  yn  adfywiol  iawn;  ac  y  mae  teimlo  ei  gariad 
gyda  ni  yn  ein  cynorthwyo  yn.  nghanol  ein  tyw3'dd  gai  w  yn 
y  byd,  yn  ddigcm  i  beri  i  ni  ganu  a  neidio  yn  nghanol  y  cwbl; 
a  phan  y  gosodir  y  gelyn  diweddaf  o  dan  ein  traed,  ni  woaim 
ond  canu  a  moliann  yn  oes  oesoedd  am  ein  gwared  ni  oddi- 
wrth  ein  holl  beryglon,  ac  oddiwrth  ein  holl  bechodau 
trueni  am  byth.    Bendigedig ! 

**  Ni  wnawu  ond  canu  tra  fom  byw 
Am  ni8  Galfaria  fryn." 

"Iddo  ef  yr  hwn  íin  carorld  ni,  ac  a*n  golchodd  ni  oddiwrth 
ein  pechodau  yn  ci  wacd  ei  liun;  ac  a'n  gwnaeth  ni  yn  íVeu- 
inoedd  ac  yn  offeiriaid  i  Dduw  a'i  Dad  ef ;  iddo  ef  y  byddo  y 
gogoniant  a'r  gallu  yn  oes  oesoedd.  Amen,"  Dat.  i.  5.  6. 
Cariad  a  gras  Duw  yw  y  cwbl  oll  yn  ein  hiachawdwriaeth. 
Ymaith  à  theiljTigdod  dyn;  dyna  yr  opiniwn  Ifblaf  yn  yr 
Eglwys  Babaidd  ei  hunan.  Dal  fod  dyn  yn  gallu  pwrcasu 
iachawdwriaeth  t^^vy  ei  weithi-edoedd  a'i  deilyngdod  ci  hun  ' 
yw  y  ffolinel)  inAV\'af  y  mae  yn  bosibl  i  ddjmion  siarad.  Gras 
ein  Harglwydd  Icsu  Grist,  cariad  Duw,  a  chynideithas  yr 
Ysbryd  Glàn,  yw  y  cwbl.  Mae  }ti  well  genyf  ymddiried  i 
ras,  a  chariad,  a  chymdeithas  y  Drindod  santaidd  nag  i*r 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


▲TH1ULWIABTH  T  DBINDOB, 


329 


koU  ddaioni  sydd  ya  y  byd,  a*i  gylymn  yn  nghyd  yn  un  sypjni ; 
íe,  mwjr;  y  mae  yn  well  genyf  ymddiried  i  ras  Duw  na'r  lioll 
ddaiom  sydd  gan  angylian  y  nelòedd.  lachawdwríacth  trwy 
ns  i  mi.  Cedwch  eich  ra^i;  gadewch  i  mi  çael  y  c}iiawnder 
pur  a  diírycheulyd  muwyd  o  Fethlehem  i  GdÍ£Euria.  Free 
frttee^  noê  purchased^  nor  deservtd,  Y  mae  yr  apostol  Paul 
yn  gwaeddi  allan  mewn  sjTidod  uwch  bcn  y  mor  diddiwcdd, 
**0  ddyfnder  golud,  O  ddyâider  doetliineb,  O  ddyfnder 
gwybodaetíà,  O  ddj^nder  cariad,  O  dd\^hder  tosturi,  O 
ddyfnder  gras,  O  ddyfnder  iachawdwnaetk  rad,  O  ddyíndor 
Duw,  Anchwiliadwy  olud  Crist !  ' '  Can3r8  o  hono  ef,  a  thrwyddo 
ef,  ac  iddo  ef  y  mae  pob  peth.  Iddo  ef  y  byddo  gogoniant 
yn  draíz;ywydd,  Amen,"  Rhuf.  xi.  36.  Mae  yr  apostol  bron 
yn  colli  ei  synwyrau,  a'i  anadl  befyd,  uwch  ben  rhyfeddodau 
dyfiiion  trefii  Duw,  mewn  rhaglunuieth  a  gras.  O  ddyfiider 
amynedd,  yn  peidio  oospi,  er  naeddu  filoedd  o  weithiau!  O 
ddfyfiider  trugaredd,  yn  maddeu  yr  holl  auwiredd,  ac  yn  arbed 
ytroaeddwr,  a'i  ddychwelyd  i  ffafr  Duw  byth!  *  Mae  Duw 
yn  ymhyfiydu  oymaint  yn  ei  gariad,  fel  y  mae  am  i  chwi  ei 
adnabod  wrtb  yr  enw  hwnw,  a4  alw  mwyach  yn  Dduw  y 
earíad.  ^*Duw«  caríad  yw."  Yr  oedd  aiunhoaibl  iV 
apostol  ddymnno  dim  byth  i  eglwys  Cormth  mor  briodol» 
cysurol,  a  boddhaol  à  chuiad  Duw.  Mae  efe,  wrtb  ddymuno 
kyny  iddi,  yn  dymuno  pob  petb  Duw  iddi  ar  unwaith. 
Ganad  Duw  fyddo  gyda  cbwi.  - 

Y  trydydd  peth  y  mae  yr  apostol  yn  dymuno  yn  ei  weddi 
jw  **cymdeitlia8  yr  Yabrya  Glàn."  ííae  rhai  heretícíaid  yn 
dywedyd  nad  yw  yr  Ysbryd  Olàn  yn  Dduw,  mwy  na'r  Mab; 
nad  068  yr  un  o  honynt  yn  cael  ei  alw  felly  ya  y  testun  ond 
j  Tad  yn  uniç.  Ond  y  maent  mewn  Ueoedd  eraill,  fel  y 
daríu  i  ni  sylwi  o*r  blaen,  yn  cael  eu  galw  yn  Dduw.  Mae 
rhai  yn  gal  w  yr  Ysbryd  Glàn  yn  Fab  Duw,  am  ei  fod  yn 
deilliaw  oddiwrth  y  Tad,  ac  yn  frawd  i  lesu  Grist.  Ond  ni 
a  adawn  yr  hereticiaid  yn  biesenol  i  ddweyd  y  peth  a  fynont, 
ac  ymdreohwn  gael  cymdeithas  yr  Ysbryd  Glàn;  bydd  hyny 
Tn  well  na  mil(^âd  o  aur  ao  arían.  Trowch  naiU  ochr,  chwi 
hereticiaid;  trowch  o'r  flbrdd,  holl  deganau  a  phleserau  y 
onawd;  gadewch  lon^dd  i  fv  enaid  tlawd,  gadewch  chwareu 
teç  i  mi  ddal  cymdeithas  à  r  Ysbryd  Glàn.  Mae  ei  gym- 
deithas  yn  well  na  gwin,  yn  lélusach  na  mèl,  yn  werthmwr- 
ooaeh  nag  aur  Peru;  y  mae  yn  Uoni  mewn  gorthrymderau, 
yn  Uanw  y  di£Pyg  ar  ol  .eoUi  pertbynaaau  a  chyfeíllion;  le, 


Digitized  by 


830 


▲THBÁWXÁBTH  Y  DBTNDOD. 


mi  ganaf  yu  y  glyn  heb  ncb  gyda  mi  ond  ei  hunau.  Ben- 
digo dig  !  "yr  wyt  ti  gyda  mi.* 

Y  mae  eíb  yn  cael  ei  alw  }ni  Ysbryd  Glàn,  yn  un  poth,  i'w 
wahaniaethu  oddiwrth  yr  ysbryd  aflau;  ond  yn  beniif  am  ei 
fod  yn  Dduw  santaidd  a  dihalog,  ac  yn  Santciddydd  ci  bobl. 
Mae  ei  gymdeithas  yn  cynwys  rhyw  fendithion  nia\\  i  iou  a 
melusion  i'w  bobl.  Mae  yn  cynwj^s  cymundeb  rhwug  yr 
enaid  à  hoU  rasusau  gogoneddus  yr  Ysbr}'d  Glàn.  Mae  yu 
rbaid  cacl  bywyd  cyn  y  mae  yn  bosibl  fod  cymmideb;  a 
gweithred  gyutaf  yr  Ysbryd  yw  anadlu  anadl  einioes  yn  yr 
enaid,  a'i  wneyd  yn  enaid  byw.  Mae  yr  Ysbryd  yn  gwneyd 
hyiL  trwy  gyfeirío  yr  enaid  at  yr  Adgyfodiad  a'r  Bywyd,  yn 
myned  a*r  pechadur  yno,  ac  yn  cymeryd  o  rinweddau  yr 
aberth,  a*i  gymhwyso  yn  eflBMtbiol  at  y  galon.  Mae  efe  yn 
datguddio  eiieithioldeb  g^waed  Crist  i  iaddeu  pechodau,  per- 
ffeithrwydd  ei  g^fiawnder  i  gyfíawnhau  yr  annuwiol»  a  idiyf* 
lawnder  ei  ras  i  ddiwallu  a  chyflenwi  yr  holl  angenion,  aob  i 
^suro  a  chryfhau  ar  y  ãbrdd  i'r  nefoedd.  "Eitbr  yr  Ar- 
gíwydd  y w  yr  Ysbryd :  a  Ue  y  mae  Ysbryd  yr  Arglwydd, 
yno  y  mae  rnjrddid.  Eithr  oU  ag  wyneb  agc«ed,  yn 
edryoh  ar  ogoniant  yr  Aiglwydd  m^ys  mewn  drych,  a  newioir 
f  r  murHyw  ddelw,  o  ogoniant  i  ogoniant^  m^ys  gan  Ysbryd 
yr  Arglwydd,"  2  Cor.  iii.  17,  18. 

Gras  ein  £^urglwydd  lesu  Grist  yw  y  cyntaf  yn  y  testun, 
cariad  Duw  yw  yr  ail,  a  chymdeitlias  yr  Ysbrj-d  Glàn  yw  y 
trydydd.  Mae  y  gras  a'r  cariad  yn  fendithion  annhraethadwy, 
eithr  ni  fyddant  yn  ddim  i  ni  heb  y  drydedd ;  canys  yr  Ysbryd 
Glàn  sydd  yn  ein  gosod  mewn  meddiant  o'r  cwbl.  Mae 
datguddiad  o  ras  ein  Ilarglwydd  lesu  Grist  a  chariad  y  Tad 
yn  y  Bibi;  ond  yr  Ysbryd  sydd  yn  rhoddi  y  ewbl  o  hyn  yn 
ein  dwylaw.  Mae  yn  dyfod  â  ni  i  feddiant  y  gras,  y  cariad, 
a'r  ewbl.  Mae  yn  dyfod  â  phob  peth  Duw  yn  eiddo  i  ni,  a'n 
gwneyd  ninau  yn  eiddo  Duw  am  b}i;h.  Llaw  Duw  yw  yr 
Ysbryd,  i  estyn  bendithion  yr  efengyl  i  ni.  lesu  Grist,  trwy 
ei  werthfawr  waed,  sydd  yn  rhoddi  iawn  i'w  Dad  digllon,  ac 
yn  gwneyd  cvmoá  yn  haeddedigaethol;  eithr  yr  Ysbryd  Glàn 
sydd  yn  cymhw}*so  y  g\vaed  h^\^l^v  atom  ni,  ac  yn  gwneyd 
O^od  yn  weithredol  rhwng  ein  heneidiau  a*n  Barnwr, 
em  sicrhau  fod  cymod  wedi  c}Tmeryd  lie ;  yn  selio  ein  rhydd- 
had,  ac  yn  dat^ddio  fod  yr  holl  bcchodau  wedi  eu  maddem 
Mae  pob  daiom  ag  sydd  yn  dylifo  i*r  eghvys  yn  ddaiooi  y 
Tri  Pherson  yn  unedig;  ond  y  mae  yn  cael  ei  weinyddu  yn 


Digitizeo  by  LiOO^i 


AXStBAWIAETH  T  DBIlTDOB.  381 

gyfuigwbl  trwy  yr  Ysbryd  Glàn,  Mae  y  cysur  inwyaf,  cysút 
annhraethadwy,  yn  gynwysedig  yn  y  gair  hwn, — "  cymdeithas 
yr  Yabryd  Glàn."  Mae  gobaith  ynddo  am  heddwch,  am 
oleimi,  am  saateiddhad,  am  ddyddanwch,  am  arweinlad  trwy 
yr  anialwch,  am  sicrwydd  íFydd,  ao  am  ogoneddiad  y  tu  draw 
i'r  bedd.  "A'r  un  ifunud  y  mae  yr  Ysbryd  hefyd  yn  cy- 
northwyx)  ein  gwendid  ni.  Canys  ni  w^^ddom  ní  beth  a 
wcddiom,  megys  y  dylem :  eitlir  y  mae  yr  Ysbrj^d  ei  hnn  yn 
erfyn  troaom  m ag  ocbeneidiau  annhraethadwy,''  Rhuf.  viii.  26. 

ran  y  mae  y  crístion  yn  cael  ei  demtio,  ac  yn  teinilo  galln 
ei  elynion  a*i  wendid  ei  hunan,  nes  bron  yn  siiddo  mewn 
anobÍEUth;  pan  yn  teimlo  picellau  tanllyd  y  fali,  arswyd  a 
dychrjTi  marwolaeth,  digofaint  Duw,  byg}^hiadau  y  ^£raith 
aantaidd,  taranau  y  nefoedd  oddiuchod,  y  diafol  yn  rhuo  fel 
llew,  y  ddaear  yn  crynu,  ac  uflEbm  yn  agor  ei  safn  yn  anferth, 
yn  barod  i*w  lyncu  i  fyny  yn  fyvr ;  y  mae  yr  Ysbryd  Glàn 
yn  nghaaol  y  cwbl  yn  cynortbwyo  cin  gwendid  ui,  ao  yn 
helpu  yr  uchenaid  gwan  i  ddyrchafii  i  fyny  at  y  Tad;  ao,  er 
gwaethaf  pioellau  tanllyd  satan,  arswyd  a  dyohiyn  marwol- 
aeth, a  rhuadau  y  llewod  ufféniol,  y  mae  y  aymuniad  gwan 
yn  dianc  i  fyny  trwy  ncrth  yr  Yebryd,  ac  yn  cyrhaedd  y 
drydeddnef.  Gogoniant!  ni  gawn  doiane  byth.  O  Ysbryd 
Duw,  myn  chwareu  teg  i  dy  blant  yn  nghanol  seirph  ao 
ysgorpionaa,  yn  yr  aaialweh  gwag  ercnyll  yma.  O  Ysbryd 
G&n,  cynorthwya  ein  gwendid  ni,  yn  ngbaõiol  boll  gryfder 
ein  gelynion,  i  orohfy^  a  bod  ^^yn  fwy  na  elumowerwyr 
trwy  yr  hwn  a'n  oarodd."  Gwna  ni,  er  ein  holl  wendidau, 
yn  ddigon  cryf  i  orebfygu  hoU  alluoedd  y  ty  wyllweh.  Nid 
068  dim  gwahaniaeth  am  ein  gwendid  ni,  fy  ngh^rfeillion,  ond 
cael  oryMer  Ysbryd  Duw  o*n  plaid;  canys  yn  fynych  pan  yr 
ydym  ni  yn  teimlo  ein  bunain  wanaf,  dyna  y  pryd  yr  ydym 
gry&f,  trwy  }'r  Ysbryd,  yr  hwn  sydd  yn  ein  oynortbwyo. 
Os  ydyw  yr  Ysbryd  Glàn  yn  eich  cynorthw3ro  i  le&in  Abba 
Daa,  nid  oesun  gelyn  yii  y  byd,  nae  yn  y  pwll  diwaelod 
yeliwaitli,  a  paiff  eicb  dyfetha.    Pan  ydym  yn  methu  anadlu, 

Ín  metbu  gnddfán,  ac  yn  methu  dim,  mae  yr  Ysbryd  y  pryd 
wnw  **yn  erfyn  trosom*"  Pan  yr  ydym  mewn  profedig^ 
aethau  ohwerwon,  yn  methu  dweyd  Ilawer  o  eiríau,  na  gwueyd 
^weddiau  hirion,  na  gwaeddi  yn  uchel  gan  ddagrau,  dim  ond 
X  Ysbryd  Duw  roddi  rhyw  ychydig  o  ochenaid  yn  y  teimladau 
bjTi,  fel  y  mae  yn  fynych  yn  gwneyd,  a  galluoçi  yr  enaid  i 
sibrwd,       Dduw,  bydd  dmgarog  wrthyf  fi  bediadur,*'  £» 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


332  jLTHBAWIA£TK  T  DKIITBOD. 

aitf  y  ^air  hwn  i  glustiau  Dmv  yn  f^rfach  ac  yn  fwy  melus- 
bcr  nag  athrylith  ac  araetliyddiaeth  l)einostlienes,  ac  yn  fwy 
poraidcí  iia  chaniadau  angylion  y  <^()i^oniant.  le,  pan  nad 
oes  yr  un  gair  yn  cael  ei  siarad,  oiid  yn  unig  uii  meddwl 
cywir  a  phriodol  am  Dduw  yn  llechu  yn  y  galon,  y  mae  efe 

Çi  gwcled  mwy  yn  hyny  na  hoU  ddoniau  y  byd.    Mac  yr 
sbryd  yn  ormod  i  eiriau,  gan  hyny  y  mae  ''yn  ocheneíddo 
drosom  ag  ocheneidiau  annliracthadwy  a  gogoneddus." 

III.  Edrychwn  ar  yr  apostol  M  siampl  i  bob  gweinidog  yr 
efengyl.  Mac  efe  nid  yn  unig  yn  pregethu  gras  i'r  bobl,  ond 
hefyd  yn  gr^eddio  yn  daer  am  ras  iddynt.  Mae  yn  dymimo 
o*i  galon  iddynt  dderbyn  yr  iachawdwriaeth,  gyda  gogoniaat 
tragywyddoL  Mae  yn  troi  y  bregetb  yn  weddL  Dyma 
drj^sorau  ydynt  yn  werth  eu  dymiino  i  ddynion;  y  maent  yn 
werth  i  chwi  dreulio  eich  penliniau  wrth  eu  ceisio.  Graa 
ein  Harglwydd  lesu  Qrist,  cariad  y  Tad,  a  chymdeithas  yr 
Ysbryd  Glàn.  Dyma  iachawdwriaeth  g)'flawn,  heb  ddim  yn 
eisiau;  dyma  iachawdwriaeth  rad,  heb  ddim  i  dalu — gras  i 
gyd.   Bendigedig,  y  mae  gobaith  i'r  troenusaf  a'r  tlotaf : — 

**Mae  yncldi  ddigon,  digon  byth, 
Tr  tnum  ac  i*r  gwan," 

Y  gi  as,  y  canad,  a*r  gymdeithas  fyddo  gyda  chwi  oll.  Mae 
y  Pabyddion  ^-n  meddwl  fod  cymdeithas  â  rhyw  sant  yn  ddigon 
iV  hacbub  a'u  cadw  i  fywyd  tragywyddol,  yn  enwedig  cym- 
deithas â  Mair,  brenines  y  nelòedd,  fel  y  dywedant.  Ni 
roddodd  yr  apostol  Paul  y  fath  gyn^hor  iddynt  yn  RhnllBâji, 
na  Pedr  ychwaith;  ond  eu  cyflwyno  i  Grist  ac  i'w  ras  y  mae, 
fel  yr  hoU  eglwysi  eraill.  Nid  eu  cyflwyno  i  &m  ein  Har- 
glwydd,  ond  i'n  Harglwydd  ei  hunon.  Mae  efe  yn  en  cyf- 
lwyno i  bob  Person  yn  yr  Hanfod;  i'r  Tad,  i'r  Máb,  ac  i'r 
Ysbr3rd  Qlân.  Nid  yw  efe  yn  eu  trosglwyddo  i  ddwylaw 
angyuon  y  nefoedd,  ond  i  ddwylaw  y  Nefoedd  ei  hun.  Mae 
y  weddi  yn  eang,  ac  yn  helaeãi  iawn  ei  cbynwysiad.  Nid 
yw  yn  weddi  &ith,  eithr  y  mae  yn  weddi  &wr  iawn.  Dy- 
muniad  Uawn,  çyfoethog  aaaiferol,  y  mae  yr  apostol  yn  ei 
dd^uno  Tr  Oorínthiaid.  ^^Qras  ein  Harglwydd  lesu  Grirt, 
eanad  Duw»  a  chymdeithas  yr  Ysbryd  (Hàn  a  fyddo  gyda 
ehwi  oU/*  Os  ydy w  hyn  oll  gcnych,— os  y w  y  gras,  y  cariad, 
a'r  gymdeithas  yma  yn  eich  meddiant,  beth  sydd  amooh  et 
eisiau  yn  ychwaneg?  A  ydyw  hyn  ddim  yn  ddigon?  Onid 
ydyw  y  cwbl  ag  sydd  o  werth  yn  eich  dwylaw?  onid  ydyw 
holl  gyflawnder  Duw  wedi  dyfod  i'ch  rban? 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


ÁXHBÁWIASTH  T  DBIKDOP, 


338 


Pwy  a  p^enfigena  wrth  gyfoethogion  y  byd  hwTi?  pwy  gen- 
figena  y  palasau,  a'r  castellau,  y  parciaii,  y  pysgodlyiiau,  a'r 
coach  aiid  four,  sydd  â'i  holl  gysur  a'i  ddedwyddwch  }ti 
ciiDolbwyntio  }ti  Nuw?  Os  yw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd 
Giàii  gyda  chwi,  pcidiwch  ag  ymrafaelio  à  chwu  y  byd  arn 
yr  esgyrn ;  gadcwch  iddynt  eu  caol ;  glynwch  wrth  cich 
trj^sorau  tragywyddol,  cymerwcb  afael  yii  y  bywyd  a  bery 
byth.  Mae  gwagedd  y  byd  hwn,  fy  nghyfeillion,  yn  suddo 
o  dan  gwmwl  o'r  golwg  am  byth,  yn  ymyl  gi*as  Crist,  cariad 
y  Tad,  a  ehymdeithas  yr  Ysbryd  Glâii.  Fel  y  luae  y  ])olhau 
mawrion  b^n  yn  codi  yn  y  meddwl,  y  niae  yr  boU  bethau 
eraill  yn  suddo.  Beth  sydd  arnoch  eisiau,  dywedwch,  nad 
yw  yn  cael  ei  gj-nwys  yn  ngras  Crist,  cariad  Duw,  a  chyin- 
deithas  yr  Ysbryd  Glân?  Os  ydych  wcdi  dyoddef  eolledion, 
dyma  le  i  chwi  nidyn  uni^  wncj-d  yi*oll  i  fyny,  ond  niii  mwy. 
Nid  yw  yr  apostol  mi  dyimino  y  byd  iddpit,  na  dim 

sydd  511  perthyn  iddo,  na  chjfoeth  na  phlcserau;  byddai 
hyny  yn  aiiíeidrol  ry  fach.  Eithr  y  mae  efe,  fel  tad  ysbrydol, 
yn  dymuno  y  pethau  mwyaf  y  gwyddai  ani  danynt.  Mae 
cynwys  ei  ddjTiiuniad  yn  ddigon  i  gyfarfod  â  holl  amgylch- 
iadau  dyrys  y  byd  hwn,  i  gyfarfod  â  rhuadau  enbyd  yr  hen 
lorddonen  donog,  ac  i  gyftufod  á  holl  bwysfawrogrwydd  y 
byd  a  ddaw.  Gras  Crist,  cariad  y  Tad,  a  ehymdeithas  yr 
Y^^sbryd  Gláu  fyddo  g}'da  chwi  oU.  Amea.  Dyna  ddi^n  at 
bob  pwrpas.  Bydded  gyda  chwi,  weinidogion  y  gair,  yn 
bersonol,  er  eich  achub  i  fy wyd  tragyw}  ddol,  eieh  dyddanu, 
a' eh  cyfarwyddo  yn  eich  holl  ffyrdd.  Bydded  gyda  chwi  yn 
ewyddol,  g^^da  chwi  yn  eich  gweinidogaeth,  yn  eich  arddel, 
ac  yn  effeitkic^  y  genadwrí,  onide  treoga  a  wnewch  chwi 
a' eh  gweinidogaeth. 

Yr  oedd  yr  apostol  Paul  yn  byw  yn  y  teimlad  o  werth 
Duw  gydag  ef,  am  hyny  yn  gallu  ei  gymhell  yn  rhwydd  a'i 
ddymuno  i*w  £:od}T  yn  wcinidogaeth.  Dylanwad  y  bendith- 
itía  sydd  yn  y  testun  oedd  }ti  enyn  sei  yr  apostol,  ac  yn.cyf- 
ansoddi  athrylith  wlithog  Apoios.  Mae  y  naill  yn  planu,  a*r 
Hall  yn  dyfrhau,  a  gras  ein  Harglwydd  lesu  Grist,-  cariad  y 
Tad,  a  chjTndeithas  yr  Ysbryd  Glàn  yn  rhoddi  y  cynydd. 
Beth  dâl  1  chwi  ddadleu  yn  Corinth,  nac  yn  un  man  arall  o 
lan  h}^y,  yn  nghylch  Paid,  Apoios,  a  Chephas;  ac  un  yn 
d}^edyd,  "Myfi  wyf  eiddo  Paul,"  a'r  Uall,  "  Minau  wyf  eiddo 
Apoios,''  a'r  nesaf,  ''Minau  wyf  eiddo  Cephas;*'  a*r  un  pryd 
yn  meddwi  wrth  fwrdd  y  eymun,  ac  yn  byw  yn  mhob  aflendid }. 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


dd4  ÂTanULWIJUBTH  T  BUXBOIK 

Eisiau  ^  ns  sydd  amoch  chwi,  nid  eisiau  dadleu  yn  nghylcli 
y  prc^cthw\T.  Nid  yw  yr  eglvvys  byth  hcb  eisiau  cawodydd 
graslawn,  i  ^Nueyd  y  rliai  cb-wg^  }-n  dda,  a'r  rhai  da  yn  w  cU ; 
íTwnevd  y  rhagrithwyr  yn  ítyddlon,  a'r  ffyddloniaid  )ti  flPydd- 
lonacíi.  Mac  eisiau  Ilawer  o  ras  crein  eynorth\^yo  i  ddyoddef 
ewyllys  D\nv,  a4  gtvneijd  hefyd.  Os  ydych  me\sTi  llwydd- 
iant,  y  mao  yn  rhaid  i  chwi  gael  gras  i'w  santeiddio,  fel  y 
byddo  ya  leiídith  ac  nid  }'n  íclldith;  ac  y  byddocli  yn  oacl 
eicb  oadw  yn  n«^hanol  gwenau  y  byd  i  beidio  "o;obeithio 
mown  gohuí  anwadal,  ond  yn  y  Duw  b}'W.*'  Y  mae  eisiau 
hefyd  mewn  amg}'lchiadau  gií\Tthwynebus  i'eh  cymodi  â 
p:()ruchwyliaethau  eich  Tad  nefol,  a  pheidio  grwgnaeh  a  rhoddi 
dini  yn  )Tifyd  yn  ei  erbyn,  ond  ei  fendi thio  a'i  wasanaethu 
ar  ddydd  cymylog  a  thywyll.  Mae  eisiau  gras  pan  mewn 
temtasiynau  oddi>vrth  ddynion,  ac  oddiwrtb  gythreiíliaid,  a 
chalon  ddi'wg,  Tch  dal  i  fyny  rhag  syrthio  i  ''ddamnedigaetíi 
diafol/'  Mae  eisiau  gras  i  gario  corph  j£urwolaeth,  gan 
ddpg^Ayl  rhyddhad  yn  ymddaBgosiad  ein  Harçlwydd  lesu 
Gnst.  Am  hjTiy  y  mae  y  dymuniad  hwn  o  eiddo  yr  apostol 
yn  cyfarfod  â  holl  angenion  a  themtasiynau  yr  eglwys  yn 
mhob  oes  o'r  byd.  "Gras  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  canad 
Duw,  a  chymdàthas  yr  Ysbryd  Glâoi  a  fyddo  gyda  diwi  olL 
Amen.'* 

Bydded  hyn  gyda  chwi  ar  eich  gwely  cystadd»  i*ch  dy- 
ddanu,  bydded  gyda  chwi  yn  angau  i  ddal  eich  penau  i  fynjT» 
bydded  gyda  chwi  yn  nydd  y  fam  ddiweddaf,  i'ch  galluogi  i 
edrych  yn  wyneb  eich  Ceidwad  mewn  cyfiawnder;  a  bydded 
gj'da  chwi  am  dragywyddoldeb  yn  orphwysfa  dawel  odcfiwrth 
eich  holl  laiur.  "  Khodded  yc  Arghvydd  i  chwi  gael  trugar- 
edd  gan  yr  Arglwydd  yn  y  dydd  hwnw."  Byddwch  yn  gweled 
gwerth  y  weddi  hon  ar  ddydd  marwohveth,  y  dydd  y  bydd 
pawb  a  phob  peth  yn  cilio  di-aw;  cariad  xn  gorfod  troi  yn  ol, 
gras  dynion  yn  pallu,  cymdeithaB  y  wraiga  r  plant  wedi  ei  golli ; 
^*câr  a  chyfaill  wedi  ei  yni  yn  mhell;''  dyma  chwi  wedi  eidi 
gadael,  o  ran  pob  peth  y  bywyd  hwn,  yn  unig  ac  yn  dlawd  am 
byth;  eithr  os  bydd  gras  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  cariad 
Duw,  a  chymdeithas  yr  Ysbryd  Gh\n  gyda  chwi,  ni  fyddwchya 
amddifad,  ond  byf1dN\  ch  yn.  gyfoetíiocach  nag  erioed. 

Ond,  fy  nghyfeillion,  i'w  gael  gyda  ni  ar  ddydd  angan,- 
rhaid  i  ni  rodio  gydag  ef  bob  dydd  yn  ein  bywyd.  Os  ydym 
am  farw  yci  nghymdeithas  y  pethau  hyn,  mae  }ti  rhaid  i  ni 
fyw  hefyd  gyda  hwynt.    Yr  Arglwydd  grasol  a'n  helpo  i 


uiQiiized  by  Google 


ATHEAWIAETO  T  PBINDOD. 


885 


weled  gwerih  a  hyw  o  daa  ddylanwad  trefii  achub  bob  dydd. 
Mi  fyddaf  yn  ^muns  mcwn  bywyd,  ae  yn  angau  hefyd,  06 
bydd  gras  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  cariad  I>aw,  a  chyai- 
deithas  yr  Ysbryd  Ulàn  gyda.  mi.  Safcd  pertliynasau  i  wylo; 
miTiaii  a  ganaf,  yn  ngliymdeithas  fy  Arglwydd  a^m  Duw,  yn 
ymoliwydd  yr  lorddmien.  Y  mae  pob  cymdeithas  yn  darfod 
yn  Uwyr  yn  afon  angau;  y  wraig,  y  plant,  y  cyfeillion  cref- 
yddol,  apbawb;  ond  bendigedig,  ni  bydd  eich  eisiau  mwjr; 
y  mae  ojnndeithas  yr  Ysbr^^d  Glân  yn  Uawn  ddigon. 

Y  mae  yr  aposto!  yn  rhoddi  ei  Ame&  yn  wresog  wrth  ei 
ddymiiniad.  Ac  íe  aliai  fod  yr  Amen  yn  cynwys  sicrhad  jn 
ffystal  a  dyrnuniad.  Nid  yn  unig  bydded  felly,  eithr  fe  fydd 
íelly.  Mae  Duw  wedi  gwneyd  ei  Iw,  y  caiff  etifeddion  jt 
addewid  fwynbau  trysorau  yr  addewid  byth.  Mae  sicrwydd 
am  eich  iacbawdwnaeth ;  nid  yw  yn  bosibl  eich  dinystrio 
heb  ddinystrio  llwon,  cyfamod,  ac  addewidion  y  Duw  digel- 
vyddog.  Mae  hyn  yn  beth  anmhosibl  Tw  wneyd  hyt\í\  y 
mae  nid  yn  unig  yr  apostei,  ond  Duwei  hmi  yn  rhoddi  Asãen 
ar  ol  ei  holl  flãdewidion  i  chwL  Y  mae  pethau  eraill  yn 
aasicr;  trugareddaa  y  byd  yn  gyfhewidiol;  nid  yw  Duw 
wedi  rhoddi  Amen  erioed  mewn  eyaylltiad  à  hwy.  Eithr  y 
pethau  y  mae  efe  wedi  tyngu  uwch  eu  penau,  a  chysylltu 
Amen  â  hwy,  ydynt  yn  **ner  drugareddau."  Bydd  gras  ein 
Harglwydd  lesa  Qrist,  oariad  Duw,  a  chymdeithaa  yr  Ysbryd 
Glân  gyda  chwi,  pwy  bynag  fydd  yn  troi  yn  oL  ^^Gras  i 
ebwi  a  tibangnefedd,"  medd  }t  apostol  yn  nechreu  yr  epistol, 
ac  Mfy  hefyd  y  mae  yn  dybenu.  Nid  oes  dim  tangnefedd 
heb  ras  yn  gyntaf :  rhagredegydd  tangnefedd  yw  eras.  Y 
mae  gras  yn  suddo  i  mewn  i  dangnefedd,  ao  yn  gorphwys  yn 
mro  heddwch.  Os  na  fydd  gras  yn  y  fynwes,  yr  ydych  yn 
wynebu  ystormydd  tragywy&dl.  Y  mae  gras  yn  cynwys  y 
teunlad  o  bob  heddweh  a  thawélwch,  amserol  a  tluragywy  adoL 
Dyma  yr  nmg  beth  7  mae  yn  werth  dodi  Amen  ar  ei  ol. 
Gras  ein  Harglwydd  lesa  Grist  fyddo  g^^da  ebwi  oU.  Amen* 


Ysbryd  Gl&n  fyddo  gyda  chwi  olL  Amen."  Amen,  m* 
fy  enaid  inan  hefyd:  felly  y  byddo. 


Gariad 


Cymdeithi 


Digitizea  by  LiOOgle 


a36 


PKEGETH  XIV. 

DYODDEFAINT  CKIST. 

**Oblegyd  Crist  hefyd  unwaith  a  ddyoddefodd  dros  bechodaii,  y  Cyfiawn 
dros  yr  annghyfíawn,  fel  y'ii  dvgai  ni  at  Dduw.  wedi  ei  farwokuthu  y 
ODaira,  eithr  ei  fywhau  yn  yr  xsbryd,"  1  Pedr  lii.  18. 

Amcan  yr  apostol  yma  yw  cadai-iihau  meddyliau  y  saint  i 
ddyoddef  cystudd;  ac  yn  benaf  erledigaetluiu  mawrion.  Y 
mae  yn  ou  cysuro  gan  ddywcdyd  íbd  ganddynt  fantais  an- 
ngliyíFredin  i  ddyoddef,  sef  cydwybod  dda,  heddycliol  a  thawel 
(xldifewn,  ac  esiampl  dda  oddiallan.  "Crist  yntau  a  ddy- 
oddefodd dros  becliodau,  y  Cyfiawn  dros  yr  aiinghyfiawn." 
Mae  cydwybod  dda  yn  wledd  wastadol;  er  bod  yn  nglianol 
ystormydd  cryfion  ac  crlcdi<>;aetliau  chwerwou.  Mae  }T1  fil 
gwell  iddi  fod  yn  ystonn  oddiallan  naí2j  ystorm  oddifewn. 
Ni  fyddweh  fawr  gwell  o  heddweh  allauol  os  bydd  brwydr 
o  fewii;  eithr  os  bydd  heddweh  o  fewn,  chwi  orchfygwch, 
a  chwi  ewch  drwy  ystormydd  allanol  yn  hapus  ac  yn  orfol- 
eddus.  "A  chenych  gydwybod  dda;  fel  yn  yr  hyn  y  maent 
yii  eich  goganu  megys  drwg-weitliredwyr,  y  cywilyddio  y 
rhai  sydd  yn  beio  eich  ymarweddiad  da  ohwi  yn  Nghrist. 
C^mys  gwell  ydyw,  os  ewyllys  Duw  a'i  myn,  i  chwi  ddyoddef 
yn  gwneuthur  daioni  nag  yn  g^wneuthur  drygiooi.'* 

Y  mae  dyoddef  fel  crístiono^on  yn  glod,  y  mae  dyoddef 
fel  lladron  yn  warth;  y  mae  dyoddef  fel  criationogion  }ti 
rasol  ger  bron  Duw ;  y  mae  dyoddef  fel  drwg-weithredwyr 
jn  ddianrhydedd  ger  broa  Duw,  a  cher  broa  dynion  hefyd. 
Mae  cydwybod  dda  yn  cynorthwyo  dynion  i  ymgysuro  yn  f 
dyoddefaiat  gwaethaf ;  ond  dyoddofamt  gwaethaf  y  drw^- 
weithredwyr  yw  cydwybod  euog.  Mae  hi  yn  waetk  iBBlangeU 
na  íflangeUau  y  byd;  mae  yn  fwy  dychrynllyd  nag  awch 
cyfi'eithiau  dynol;  mae  y  teimlad  o  honi  yn  rhuo  yn  y  galon 
íel  pe  byddai  yr  Hollalluog  yn  dechrcii  gosod  ei  gyfraith 
aantaidd  raewn  grym.  Nid  ydyw  yn  ddrwg,  fy  nghyléilUoa, 
o|B  y  oorph  yn  unig  í)  dd  yn  dyoddef,  er  fod  hyny  yn  chwerw 
a  thcimladwy,  os  bydd  yr  cnaid  yn  rhydd,  ac  mewn  hedd« 
wch  à  Duw.  Gellwch  íawenhau  yn  y  gorthrymderau  hyn, 
a  chanu  yn  felus  pan  hyd  eich  gên  mewn  dwfir.  Pa  mor 
santaidd  hynag  y  byddo  ymarweddiad  y  saint  yn  y  byd, 
bydd  y  gelynion  yn  sicr  o*u  cablu ;  eto,  cydwybod  dda,  ao 
ymarweddiad  da,  yw  y  peth  effeithiolaf  i  gan  eu  geneiiaa. 


uiQiiized  by  Google 


I^TODDSFAIKT  CBIBT.  837 

Os  ydych  wedi  eich  galw  i  ddyoddef,  ediychwcb  ar  Grist  yn 
dyoddef ;  bydd  hyny  yn  help  i  chwitbau  ddyoddef  Canjrs 
•*Crist  yiitau  a  ddyoddefodd,  y  Cyfiawn  dros  yr  annghvf» 
iawn."  Nid  oes  cywilydd  mewn  dyoddef,  ond  i  chwi  ddy* 
oddef  fel  erístíonogion,  yn  ddiniwed  ac  yn  ddifeína,  eanya 
nid  ydycli  yn  gwneyd  dim  ond  dylyn  eich  BhagâaeiKnr  mewn 
dyoddeâadau.  Mae  cydwybod  dda  nid  yn  unig  yn  cynorth- 
wyo  mewn  dyoddefiadau,  ond  hefyd  yn  rhoddi  boddlonrwydd 
a  pbleser  mawr  yn  ein  bod  yn  ymdebygu  i*n  Prynwr  bcndig- 
eug,  ac  yn  ei  ddyiyn.  Mae  yn  fraint  eael  dyoddef  yn  ei 
enw  ac  er  mwyn  ei  enw ;  íe,  y  mae  yn  anrhydedd  a  gogon- 
iant  tragywyddoL  Yr  ydyra  yn  cael  cyfleusdxa  felly  i  gyd- 
ffur&o  ag  ef  yn  ei  ddyoddefiadan.  Am  hyny,  os  ydych  yn 
djroddef  ar  gam,  dyoddcfwch  yn  amyneddgar,  fel  y  byddoch 
yn  debyg  yn  eich  dyoddefíadaa  i  Qnat,  eiãi  Pen;  **oblegyd 
Crist  yntau  a  ddyoddefodd/' 

Y  mae  y  testun  a  ddarllenasom  yn  cynwys  dyoddefiadan, 
angau,  ac  adgyfodiad  yr  Arglwydd  lean.  Gríst  a  ddyodd- 
efiidd.  Gríst  a  fimroíaethwyd  yn  y  cnawd;  efe  a  fáDeow 
yn  y  natar  dd3rnol;  Crist  a  fywhawyd  yn  yr  Yabiyd;  efe  a 
gododd  o'r  bíedd  yn  nerth  ei  Dduwdod.  Mae  yn  amnhoâbl 
i  ni  ediych  i  mewn  i  ddyoddefiadan,  angau,  ac  adgyfodiad 
Crist  heb  weled  caríad  a  gras  anfeidrol  y  J^o&h  mawr  yn 
ihoddi  ei  Fab,  a  gras  a  chariad  y  Mab  yn  «^rmeryd  ein 
hachos,  a  dyoddef  a  marw  jn  ein  Ue.  Mae  canad  yr  Argl- 
wydd lesu  yn  ddigon  i  doddi  calonau  oeryg.  Ei  ^^hyfrydweh 
oedd  gyda  meibion  dynioQ."  Mae  ei  anfeidrol  gariad,  nid 
yn  imig  wedi  ei  gyinhell  i  wneyd  rhyw  leth  drosom  er  ein 
daioni  cyfBredinol,  ond  wedi  ei  gymheU  i  fano  yn  ein  lie-— 
"y  Cyfiawn  dros  yr  annghjrfiawn.*'  Crist  yn  dyoddrf  yn 
ein  Ue  yw  yr  aohos  haeddadigaethol  o'n  derbyniad  gcr  bion 
Daw;  mae  wedi  dyoddef  dros  bechodau;  ''y  C^^wn  dros  yr 
annghyôawn,  fel  y'n  dygai  ni  at  Dduw/'  Mae  y  testan  yn 
arwyddo  hefyd  fod  digonoldeb  yn  nyoddefiadau  jr  Argl^dd 
lesa,  'fel  nad  oes  rhaid  i  neb  ddigaloni;  ^^Cnst  mumith  a 
ddyoddefodd."  Mae  efe  wedi  cwblhau  a  pherffeithio  yr  holl 
waith  arnnwaith.  "Nac  fel  yrofirymaiefeei  hnnynfynych, 
i^^^gys  y  inae  yr  areh-ofibiriad  yn  myned  i  mewn  i'r  cysegr 
bob  blwyddyn  â  gwaed  araU:  oblegyd  yna  rhaid  íiiasai  iddo 
yn  fynych  ddyoddef  er  dechrenad  y  byd ;  eithr  yr  awr  hon 
nnwaith  yn  niwedd  y  h^d  yr  ymddangosodd  efe,  i  ddilen 
pechod  trwy  ei  aberthu  ei  hmi,"  Heb.  ix.  25,  26. 


uiyui^ed  by  Google 


938  BT0DD2VAIKT  CBIST, 

Y  mae  y  dyben  mawr  i*r  hoU  ddyoddefiadau  wedi  ei  gyr- 
haedd;  ''  Fel  y'n  dygai  ni  at  Dduw."  Yr  oedd  yr  amcan  tra- 
gy  wyddol  i  ddyfod  à  iachawdwriaetli  i  nt,  y  rhai  a  haeddasom 
dragywyddol  ddamnedigaeth.  Mae  daioni  mawr  yr  arfaeth 
a'r  cyfamod  graa  jn.  awr  yn  Ilifp  jn  r3rmus  trwy  ehannely 
groes.  Mae  y  gair  "fel  y*n  dygai  ni  at  Dduw  "  yn awgrymtt 
fod  ynom  aiuihuedd  i  ddyfod  ato,  yn  nghyda  gwendidae 
anallu  i  gyehwyn,  hyd  nea  eín  dwyn  yn  ol  gan  Ysbryd  Duw, 
trwy  gynmwyso  atom  rinweddau  marwolaeth  yr  Árglwydd 
lestt.  Angau  Crist  yw  y  fEbrdd  yn  ol  at  Dduw.  Trwy  farw 
j  mae  we£  Sjrmud  y  rhwystrau  oddiar  y  ffordd,  sedo  â  chyf- 
lawnder  wrâi  yr  adwy,  talu  yr  hatling  eithaf  oV  ddyled,  a  i 
gwneiithur  yr  hoU  ffordd  yn  rhydd,  fel  y*n  dygai  ni  dracheín 
1  IQsiâr  a  heddwch  Duw.  Mae  llawer  o  betnan  yn  y  testun 
y  mae  yn  rbaid  i  ni  fyneà  heibio  iddynt  yn  bresesnol.  Sylwn 
ycbydig  ar  y  tri  pheth  canlynol: — ^I.  Y  Persoix.  II.  Y  dy 
oddefiadau.    III,  Y  dyben. 

I.  Y  Peraon:  "  Crist  yntan  a  ddyoddefodd."    Y  Messiah  > 
addawedig,  **yr  bwn  yr  ysgrifenodd  Mo838  yn  y  gyâraith,  a'r 
piophwym  am  dano;"  lesu  o  Nazarcih,  mao  Joseph.   ^Dy-  | 
muniant  yr  hoU  genedloedd,"  yr  hwn  a  ddysgwyliwyd  gan  y 
deuddeg  llwyth  yn  ddidor  am  ddwy  íil  o  fl3myddoedd. 
"Immanuel,  Duw  gyda  ni.**    "Dyn  à'r  Duwdod  ynddo'n  | 
trigo."    Dyweded  yr  Unitariaid  y  peth  a  fjmont,  ni  a'i  cyff- 
eswn  yn  Qnst ;  dirmyged  yr  Atheistiaid  a'r  Deistíaid, a  chabled  | 
yr  luddewon,  a  ehynifent  ein  hefengyl  ni  yn  ffolineb  os  ydynt 
yn  ewyllysio;  a  bydded  yn  dramgwydd  iddynt,  gan  en  bod 
yn  tramgwyddo  wrÚL  y  gwirion^d;  j  mae  efe,  er  gpwaethaf 
pawb,  i'r  rhai  sydd  yn  oxedu  yn    Gnst  gaHu  Duw,  a  doeúi* 
meb  Duw/'   Yr  athrawiaeth  ag  sydd  yn  dysgu  fod  Oist  yn 
Dduw  ac  yn  ddyn  yw  athrawia^  y  Bibi,  a  chredo  yr  egli^ 
yn  mhob  oes  o'r  byd. .  Efe  yw  sylfeen  a  Phen  cong^-fiieD  y 
patriarchiaid,  y  propliwydi,  }t  apostolion,  a'r  merlhyroii 
hefyd.   A  bydl  yn  rhaid  i  bob  glin  blygu,  a  phob  taM  ' 
gyffesu  yn  y  man,  fod  "lesa  Grist  yn  Arglwydd.**  Bendiç- 
edig,  mae      enaid  mewn  hwyl  i*w  eoroni  heddyw  or 
newydd fellJawer  guaith  o'rblaen.    "Byw fyddoy Brenin 
lesu  yn  oes  oesoedd."   Efe  yw  y  graig  gadam  Ue  y  gaU 
enaid  adeíladu  a  gorpliwys  amo  yn  £'agywydd.  "Acary 
sraig  hon  yr  adeikdaf  fy  eglwys ;  a  phyrth  ufEém  nis  gorch- 
fygant  hi,^'  Mat  xvi.  18.    Dyma  y  "ma^  profedig,"  ff 
nghyfeillion,  sydd  wedi  dal  yr  hoU  driniaeth  heb  dori;  acy 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


0 


BTOBSBVAXNT  CBI8T.  330 

mae  yn  abl  i  ddal  yr  hyn  a  roddir  i  orwedd  amo.  Dioleh ! 
There  tê  noi  a  Jlaw  m  me  rock  of  agê$.  Mae  myrddiynau  ar 
^rddiynau  wedi  gwneyd  prawf  o'r  graig,  ac  wedi  tystíc^ethu 
OU  ei  bod  yn  gadam  a  diyagog,  yn  ddigonol  i  ddal  pwya  pwy 
bynag  a  ymorphwyso  ami. 

Pwy  erioed  a  wadodd  dd^vyfoldeb  Grist,  a  ía  farw  mewn 
âcrwydd?  Neb.  Nid  ydyw  dirmygwyr  gwaed  CrLst  yn 
hapQS,  nac  yn  y  byd  bwn  nac  yn  y  byd  a  ddaw.  Nid  yw 
wmy^yfyr  gwaed  Crist  yn  derbyn  un  cysur  oddiwrth  grefydd 
yn  y  byd  hwn ;  a  byddant  jm  sicr  o  dderbyn  anngbysur  tra- 
gywyddol  yn  y  byd  a  ddaw.  Byddant  mewn  fywyllwch  eithaf» 
ac  yn  suddo  byth  yn  y  pwll  diwaelod  mewn  anobaith  tragy* 
WyddoL  Mae  yr  anngnredadyn  yn  rhcspnu  yn  ein  berbyn, 
gau  ddywedycl,  A  ali  Arglwydd  y  bywyd  ddyoddef  amarw  ?'* 
Nis  gall  ei  iedidwl  cnawdol  ac  anianol  ef  ôurfio  s^^iad  am 
hyn;  y  mae  pethau  ysbrydol  nwclilaw  ei  ddimadaeth  ddynol 
«Cambethau;  fel  y  mae  yn  eyfrif  Crist  a'i  angau  ynymyd* 
twj^dd,  a  phregethu  yr  efengyl  yn  fibUneb.  Y  mae  yn  well 
ganddo  ef  3rmddiried  yn  ei  Joes-ddysg  nag  ymddiried  yn  angau 
$  gwaed  leau  Grist  am  gadwedigaeth.  Yr  oedd  gan  Grist 
mtmt  ddynol,  wedi  ei  chymerya  i  imdeb  â'i  Berson  dwyfol» 

SQ  gymbwysder  i  ddyoddef  a  marw.  Yr  oedd  ganddo  ''yr 
^  yn  a  offifymai/'  Mae  Person  yr  Arglwydd  lesu  yn  qmdod 
i'r  credactyn  ei  hun,  yn  *'ddirgelwch  mawr  duwioldeb^* 
^ Duw  a  ymddaagofiodd  yn  y  onawd/'  Gwelodd  yr  Arglwydd 
leBu  ein  cwynm  ercbyll  cyn  bod  y  byd;  gwelodd  ni  yn  euo^ 
yn  nwylaw  cymiwnder  ac  yn  nwylaw  y  cythraul,  yn  agored  \ 
dmeni  tragywyddol.  £i  ^km  a  dosturíodd  wrthym  yn  ein 
s^Ufit  andwyol,  a  daeth  i'n  byd  ni  yn  *'wr  gofidus»  a  dnr* 
nefin  à  dolnr."  Bydd  hyn  yn  deatan  ayndod  i  nefoedd  a 
daear  byth»  Qallaaai  yn  gvâawn  ein  gadael  vn  ein  peehodau 
a'n  troeni,  i  gadwynau  a  enarchar  tragywyddol,  a  chreu  byd 
aea  fydoc^dd  newyddion,  ac  ynddynt  rif  y  gwlith  o  drigolion 
santaidd  i  ymddigrifu  ynddynt  byth.  Ni  buaaai  hyn  \n 
oo0tio  rhagor  na  gair  o*i  enau  yn  dywedyd,  ^^Bydded.'' 
Buasú  hyn  yn  annhraethol  lai  o  gost  iddo;  a'n  troi  ninau 
i  blith  cythreuliaid.  Qnd  carodd  ni  mor  angerddol--Hiis 
gaUwn  ddywedyd  paham — ^fel  ag  y  cymerodd  ein  natur» 
cymerodd  ein  Ue,  a  ohymerodd  ein  cospe  digaeth  Tr  dyben 
o  n  hachub  a'n  gwaredu  byth.  Dioldk 

Fe  wyddai  Mab  Duw  beth  oedd  y  gost  cyn  dechreu  y 
gwaith;  fe  wyddai  am  yr  holl  dywydd  garw,  yr  holl  ddyodcU 


uiyui^ed  by  Google 


S40 


DTODBEFATKT  CBIST.' 


efíadau ;  chwys  yr  ardd,  y  goron  ddiain,  y  gwaradwydd  a'r 
poeredd,  a'i  angau  gwarthus  yn  nghrog  ar  hrea:  eto  nid 
oedd  yn'  bosibi  ei  berswadio  i  beidio  ymgymeiyd  ag  ef,  nac 
iV  droi  yn  ol  panyn  ngbanol  j  drjgfyd  mawr.  Ac  er  yr  hoU 
ddyoddeiiadau,  y  çwarth,  aV  poenau  oedd  yn  nglfn  â'n 
hachubiacth,  ni  edi&rbaodd  iddo  ymgymeryo  or- 
i^wyl.  Mae  y  rbaa  fwyaf,  wedi  iddynt.  ymrwymo  dro6 
eraiU,  yn.  edifarhau  eilwaith;  oanys  nid  oeddynt  wrth  m- 
rwymo  yn  meddwl  talu,  ond  yn  unig  esmwytbau  meddyliau 
y  gofynwyr,  fel  y  caffai  y  dyledwr  wneyd  ^  oreu,  a  chael 
amaer  teg  i  gy&rfod  ã'i  ofynwyr.  Bydd  y  meichiau  yn  wfh 
yn  aml  o  herwydd  iddo  fod  mor  ffol  ag  jmrvrymo  pan  yn 
gweled  y  ddyled  yn  dyfod  amo.  Ond,  fy  nghyfeillion,  yr 
oedd  eia  Meichiau  mawr  ni  yn  meddwl  talu  bob  hatling  pán 
yr  oedd  yn  rhoddi  ei  law  wrth  y  /ond;  a  safodd  yn  oncst 
wrúk,  y  ddyled  nes  ei  thalu  yn  llwyr;  ac  y  mae  yn  sefyll 
wrth  y  dyledwr,  er  ei  achub  a'i  waredu  byth  o  garchar 
tragywyddol.  Fe  dalodd  y  ddyled  o  gariad  at  y  dyledwr. 
Bendigedig !  er  iddo  wylo  lawer  gwaith  yn  ein  hachos,  ni 
ddarfu  iddo  ^lo  unwaith  o  herwydd  ymgymeryd  ag  et 
"  O  law  y  bedd  yr  achubaf  hwynt ;  oddíwrth  angau  y  gwar- 
edaf  hwynt :  byddaf  angau  i  ti,  O  angau ;  byddaf  dranc  i  ti, 
y  bedd:  cuddir  edifeirwch  o*m  golwg,"  Hos.  xiii.  14.  "Pwy 
a  dractha  ei  oes  ef?"  Pwy  a  ali  ddy wedyd  y  filfed  ran  am 
ddyfiider  annliraethol  ei  ddyoddefiadau  ?  Af  ae  y  nefoedd  a'r 
ddaear  yn  fud;  mae  y  pethau  ami  yr  lesu  o  Nasaretb  awoh- 
law  eu  gwybodaetíi !  Pwy  ali  ddimad  ei  ing  a'i  loesion? 
ali  ddychymygu  cyfyngdra  ei  enaid  pan  ymbiliodd  efe  â  i 
Dad?  Dad,  os  yw  bosibi,  aed  y  cwpan  hwn  heibio.'' 
Mae  amaf  gywilydd  y  fynyd  bon  i  agor  fy  ngenan,  a  sianid 
am  bethau  mawrion  iacbawdwriaeth.  Mae  talentau  Gabriel* 
le,^  yr  hoU  lu  angylaidd  yn  un,  yn  anfeidrol  ry  íach  i  ddes- 
grifio  dyoddeikmt  ein  Harglwydd  leau  Gríst;  pa  fúnt  Uai 
pry fyn  fel  myfi  ?  Eto,  fy  nghyfeillion,  mi  ddywedaf  ychydiç 
soreu  y  galLaf;  a  bydded  i  fy  Nuw  weled  bod  yn  doa  i 
raddeu  fy  nbywyllwch  a  fy  annghpuhwysder, 

Ni  awn  heibio  yn  bresenol,  heb  aefyU  ryw  lawer  ar  am* 
gylchiadaa  genedigaeth  isel  a  tldawd  ein  Ptynwr  bendigedig. 
Haeddasai  balas  gorwych  yn  lie  ei  enedigaeth,  eithr  ystabl 
wael  a  gafodd;  h^ddasai  gryd  o  ifori,  eithr  preseb  a  gafodd 
yn  lie  cryd;  haeddasai  wisgoedd  breninol,  royal  robu  eyf- 
oethoqaf  ac  ardderchocaf .  y  .ddaear,  eithr  cadaèhau  g^rá^ 


Digiii<iL.a  oy  Google 


UTODDEFAINT  CRI8T. 


oedd  am  dano;  haeddasai  ymweliadau  oddiwrth  freninoedd 
a  thywysogion  penaf  y  byd,  eithr  bugeiliaid  tlawd  peny 
mynyddoedd  o  amgylch  ddaeth  i  dalu  ymweliad  iddo.  Qad* 
awn  heibio  yn  awr  siarad  am  ei  fabandod,  a  phoenau  ei 
oiwaediad,  ac  awn  yn  y  blaen  i  edryeh  arno  yn  ei  demtiad 
gan  ddiafol  yn  yr  annlwch. 

Rhyw  ymddttrostyngiad  anfbidrolyn  Máb  Dnw  oedd  goddef 
i  ddiafol  ei  demtio,  ei  boeni,  a*i  ddirmygu,  nes  ydoedd  ya 
Uewyga  o  dan  ei  ddwylaw.  O  syndod !  O  anfeidrol  Byndfld ! 
Mae  fy  enaid  yn  llesmeirio  wrth  edryeh  arno !  Yr  hwii  yr 
oedd  ei  fynediad  allan  o'r  decbreuad,  er  dyddiau  tragy wydd- 
oldeb,"  tegwcb  nef  y  nefoedd,  yn  mblitb  oytbreuliaid  rheibus 
ddeusain  niwrnod  yn  yr  anial«rch.  Yr  hwn  oedd  à'i  drigfa 
yn  mhlith  an^ylion,  yn  ughanol  caniadau  y  nefoedd,  yn  awr 
yn  yr  anialwch  írbwng  cym  nnicomiaid,  yn  nghanol  Uengoedd 

0  ysbrydion  afian  a  melldigcdig!  Mae  yn  cael  ei  yru  yn  ol 
ac  yn  mlaen  yn  ddidrugaredd  gan  cynddeiriog  j  pwll, 
mewn  syched  a  newyn.  Dyoddefaint  dros  becbadmiaid,  fy 
nghyfeillioii,  oedd  newyn  a  syched  Crist;  efe  a  ddyoddefodd 
fel  y  byddai  i  chwi  gael  bara  i'w  fwyta,  a  diod  i  yfed,  ar  ol  i 
holl  fFynonau  ein  byd  ni  sych\i  i  íyiiy  yn  llwyr.  Diolch!  y 
mae  ci  drug-arcdd  vu  i).iili;ai  yn  draj^vwydd.  biiasai  \n 
dweyd  gair,  gallasai  orchyiuyu  deng  mil  o  angylioii  i  weiíii 
iddo;  ncu  gallasai  yn  rliwydd  ysgwyd  y  eythreuliaid  i'r  pwll 
diwaelod  á'i  fraich  ei  huii;  eithr  pa  beth  fuasai  yn  dyfod  o 
honot  ti  a  minau?    Bnasem  gyda  liwynt  yn  y  pwll  bytli. 

1  hyn  y  daeth  i'n  byd  ni,  i  ddyoddeí'  a  marw  trosom,  fel  y 
galíai  ein  rhyddhau  byth.  *'Efc  a  newynodd,"  ac  ni  fynai 
fwyta  nes  iddo  orchfygu  diafol  ar  ei  dir  ci  huiian,  ac  yn  y 
tir  yr  ydocnld  yn  ymddiricd.  "A'r  temtiwr,  pan  ddaeth  ato, 
a  ddywedodd.  Os  Mab  Duw  wyt  ti,  arch  i'r  ceryg  hyn  fod 
yn  fará,"  Mat.  iv.  3.  "Os  Mab  Duw  wyt  ti:"  dyma  i77ipu' 
dence;  fe  wyddai  o'r  goreu  mai  Mab  Duw  ydoedd,  ac  y 
gallasai  orchymyTi  y  ceryg  yn  fara  pe  buasai  yn  dewis.  Gall- 
asai  Mab  Duw  wneyd  y  ceryg  y^n  fara  lawn  mor  hawdd  aií^  y 
gwnaeth  y  ceryp^  o  ddim ;  ond  ni  wnai  hyny  i  foddio  y  cy thraul ; 
yr  oedd  ganddo  amcan  mawr  hefyd  i'w  íi;\vblhau  wrth  beidio. 
Nid  oes  diwedd  ar  haerllugrwydd  satan;  y  mae  am  deintio 
y  Cyfryngwr  i  amheu  mai  Mab  Duw  ydoedd.  ''Os  Mab  Duw 
wvt  ti:"  V  mae  am  ei  berswadio  i  wadu  ei  fabolaeth  ei  hun. 
"Arch  y  eeryg  hyn  i  fod  yn  fara."  Dyma  ef  yn  eeisio  ei  demtio 
l  auyoiddiíied  yn  ei  ragluniaeth  ei  hun.    Fel  pe  dywcda^ai 

2  D 


Digitizea  by  LiOOgle 


S42 


DT0DD7XAI1CT  CBZST 


fitttan,  "A  wyt  ti  yn  anwyl  Fab  Duw,  ac  eto  yn  cael  dy  adftd. 
mewn  aniaiwch  i  newynu!  Beth!  unig-anedig^  Fab  Duw  yn 
starfio  o  eisiau.  Os  nad  wyt  ti  yn  gallu  Cj^ãawni  dy  ddi- 
fFygion  dy  hun,  nid  ydwyt  yn  Fab  Duw,  canys  gall  5lab  y 
Duw  Goruchaf  wneuuiur  pob  peth/'  Eithr  fe  gy&rfyddodd 
satan  à'i  dreoh  yn  yr  aniaiwch;  os  llw^ddodd  yn  yr  ardd,  y 
mae  yn  gorfod  fibi  yn  yr  aniaiwch.  Mac  ein  leaa  anwyl  ni 
yn  gorchfygu  yr  hen  fwystfil  â  chleddyfdau-finiog  yr  Ysbryd 
mewn  ychydig.  "  Ysgrifenwyd,  Nid  trwy  fara  yn  unig  y 
bydd  byw  dyn,  ond  trwy  bob  gair  a  ddawaUan  o  enau  Duw/' 

Y  mae  satan  yn  temtio  y  saint  yn  fynych  i  amhcu  eu  mab- 
■\>'ysiad:  a  pha  rj-fcdd,  pan  yr  ydoedd  o'r  wyneb  i  deiutio 
Mab  Duw  i  aniluHi  ei  fabolaeth?  Mac  hcfyd  yu  temtio  y 
saint  i  amhcu  gotal  Duw  di*ostynt  yn  nlirefn  ei  ragluniaeth ; 
a  pha  ryfedd,  pan  y  gallasai  fod  o'r  prcs  i  dcmtio  Arglwydd 
y  bywyd  ei  hun  yn  yr  im  pethau?  Mae  weithiau  yn  temtio 
y  saint  i  arfcr  moddion  annghyfreithlon  i  ddarpar  gogyfer  ag 
angenrheidiau  y  bywyd  hwn.  Temtiodd  hefyd  yr  Arglwydd 
Icsii  yr  un  modd.  **Arch  (eb  efe)  i*r  oeryg  hyn  fod  yn  fara." 
Nid  ot  dd  i^wneyd  gwyrth  yn  y  cyfryw  amgylchiady  i  ddarpar 
bwyd  iddo  ei  hun,  yn  gyfireithlon.  Wedi  hyny  y  mae  diaibl 
yn  ei  gymeryd  i*r  ddinas  santaidd,  ac  a'i  gosododd  ef  ar  bioacl 
y  dcml;  *'ac  a  ddywedodd  wrtho.  Os  Mab  Duw  wyt  ti,  bwrw 
dy  hun  i  lawr ;  canys  ysgrifenwyd,  Y  rhydd  efe  orchymyii 
i'w  angylion  am  danat;  a  h^vy  a' th  ddygant  jn  eu  dwylaw, 
rhag  taro  o  honot  un  amser  dy  droed  wrth  garcg.  Yr  Icsu  a 
ddywedodd  wrtho,  Ysgrifenwyd  drachefn,  Na  thcmtia  yr 
Arglwydd  dy  Dduw.  Trachefn  y  cjmerth  diafol  ef  i  fynydd 
tra  ucbel,  ac  a  ddangosodd  iddo  holl  deyroasoedd  y  byd,  a'a 
gogoniant;  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Hyn  oU  a  roddaf  i  ti,  os 
sy^M  i  lawr,  a'nL  haddoli  i.  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Ymaitht  satan;  canys  ysgrifenwyd,  Yr  Arglwydd  dy 
Dduw  a  addoli,  ac  ef  yn  unig  a  wasanaethi."  Mae  satan  yn 
temtio  Crist  i  hunan-íaddiad,  chwi  welwch;  *'Bwrw  dy  hun 
i  lawr." 

Os  tomtiwyd  yr  Arglwydd  Icsu  i  ladd  ei  hun,  pa  ryfedd 
fod  y  saint  yu  cael  cu  temtio  i  hyny?  Mae  y  diafol  yn  dwvn 
vsjírvthvr  i  broíi  ci  bwnc;  fe  ddaeth  â  Bibi  o  dan  ei  irt  síiil 
lY  aniaiwch,  a  dvmate  yn  troi  yn  offeiriad,  ac  yn  ci  dr!;\rllon, 
i'r  d>  beu  o  dcmtio  i  bechod.  Nid  rhyfedd  fod  yr  hcrciiciaid 
yn  gwyrdroi  y  Bibi,  canys  y  maent  wedi  bod  yn  yr  academy 


Digitizeo  by  LiOOgle 


DT0]>I>B9A1HT  CBX8T.  343 

gyda  iutor  gwybodus,  Belzeebub  penaeth  j  oythreuliaid. 
Hen  grefft  diafbl  yw  gwyrdroi  jr  ysgrythyrau,  ac  y  rnae  ya 
ei  dysgu  i  filoedd  o'i  ganlynw3rr.  Mae  efe  yn  ben  esbouiwr 
y  Bibi;  yn  benaoh  na  Chalfia,  a  Scott,  a  Henry;  eitbr  y 
mae  yn  esbonio  er  cyrbaeddyd  ei  ddyb^aion  melldigedig  ei 
bun.  Mae  yn  cymcryd  rhanau  o'r  ysgiytbyzau,  ac  yn  eu 
tynu  allan  o  u  cysyiltuui  priodol,  ac  yn  eu  cam-gymbwyso  yn 
bwrpasol;  fe  fyk  fod  yn  dad  y  oelwydd  byd  y  nod  wrtb  ym- 
drafod  ao  esbonio  gwirioneddau  Duw.  Mae  yn  metbu  â 
dweyd  y  gwir  pan  y  mae  wrtb  y  gorcbwyl  o  ddyfynu  yr 
ysgiytbyrau.  *^Canys  efe  a  orchymyn-iV  angylion  am  danat 
ti,  dy  gadw  yn  dy  boU  ftyráá.  Ar  eu  dwylaw  y*th  ddygant, 
riiag  taro  dy  droed  wrth  garcg,"  Sal.  xci.  11»  12.  Yn  ffordd 
dyl^w^^dd,  cofiwcb,  y  mae  èfe  wedi  addaw  eín  cadw,  ac  nid 
yn  %rdd  g^jTgam  rliyfyg.  Ffordd  dyledswydd  yw  ffordd 
dyogelwcb.  Mae  Mab  Duw  yn  ei  orcbfygu  eto  a  cbleddyf 
yr  Ysbryd.  *♦  Ysgrifenwyd  befyd.  Na  tbemtia  yr  Arglwydd 
dy  Dduw." 

Mae  diafol  yn  ei  gynyg  eto.  Mae  yn  temtio  Críst  i' w  addoli 
ef ;  ei  demtío  i  dOhin-addoliaetb  yw  hyn,  aV  eilun-addoliaetk 
gwaetbaf,— addoli  y  cythraul.  O  tydi  ysbrj^d  aflan  a  baer- 
Uug,  pa  fodd  y  meddyliaist,  pa  fodd  yr  íinturiaist  demtio  dy 
Greawdwr  i  bly^u  i  lawr  a' th  addoli  di?  Creadur  p^wrth- 
giliedi^,  ffiaidd,  a  brwnt  o  dy  íalh  di,  yn  í^ofyii  addoliad 
oddiwrtli  Frenin  y  breninoedd,  ac  Arglwydd  yr  ar^hvyddi! 
SyndodI  uwchlaw  syudod.  Yn  sicr  nid  oos  yi  uu  prcliod  yn 
rby  ddii,  yu  rhy  frwnt,  ac  yn  rhy  ofnadwy  i'r  credadyn  gaol 
ei  demtio  iddo,  ac  racwn  perygl  parhaus  o  syrthio  iddo,  os  na 
fydd  yn  a«^os  iawn  at  yr  Arp^lwydd.  Y  mac  Crist  ei  hun  yn 
cael  ei  demtio  i  addoli  y  cythraul,  ac  yn  cael  addcwid  o'r 
byn  oU  a  -welai  am  hyny.  Ond  celwydd,  er  liyny,  ocdd  yt 
addcwid,  gan  nad  ocdd  efe  yn  Jjcrchen  ar  íbdfedd  o  dir, 
chwaithach  o  "dej-rnasocdd  y  byd  a'u  gogoniant."  Nid  ocdd 
ganddo  cf  ddim  i\v  rlioddi  i  ucb  ond  trucni  tragywyddol, 
carchar  ufFcrn,  a  chadwynau  byth.  Ac  nid  yw  ond  carcharor 
yno  ei  hun  hcfyd.  Yu  awr,  y  mac  t  l  ist  yn  ti:\TU  satan  oddiar 
fees  y  frwydr,  ac  yn  ei  drywauu  â  chleddyí  y  jj^wirionedd,  ac 
yn  ei  guro  yn  deg  oddiar  y  cae.  *'Ymaith,  satan.  Yna  y 
gadawodd  diafol  ef :  ac  wcle,  angylion  a  ddaclliant  ac  a  wein- 
iasant  iddo."  O  ddarostyngiad!  O  ddyfndcr  darostyngiad ! 
O  ddarostyngiad  anfeidrol!  Mab  y  Duw  Gorucbaf,  Tywysog 
y  ne^  y  Breuin  Alpha,  yn  dyoddeí  y  íath  aniri,  y  iath  demt-^ 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


á44  DYODDEf  AlKt  C&IST. 

aRÍjnati,  ac  yn  byw  detigain  níwrnod  a  deiigaín  nos  gyda  y 
fiitb  gwmpeini  à  chy tliroulíaid !  Mac  yn  ddigon  tebyg  fod 
satan  wedi  cymexyd  rliyw  fftirf  weledig  o  flaen  Uygaid  y 
Cyfrvngwr  mawr,  a'i  gliistiau  yn  gorfod  gwrando  eabíeddau 
baemug  tad  y  celwydd.  Yn  gweled  ac  yn  dy wed,  ond  heb 
dderbyn  balogediglieth. 

Dyoddefodd  j  tu  bwnt  i  nn  ddirnadaeth  yn  ein  deddfle  ni.  i 
Ni  cnadwodd  ei  ddwyfoldeb  ef  rfaag  dyoddef  hyd  yr  eithaf,  | 
ond  yn  unig  ei  gynortbwyo  i  ddyoddef,  rbinweddoli  ei  ddy- 
oddefiadau,  a  gosod  anfeidrol  werth  ynddynt.  Trwy  g}- 
nortbvy  ei  Dduwdod  dyoddefodd  yr  Arglwydd  leau  fwy  nag 
oedd  yn  bosibl  i  greadur,  'ie,  boU  greaduriaid  y  b}  d,  ddyoddn  | 
bytb.  Mae  ei  ddvryfoldeb  yn  rbeswm  dros  fod  ei  ddyoddef- 
adau  yn  fwy,  ac  nid  yn  Uai.  Yr  oedd  yn  teimlo  y  cwbl  a| 
y  mae  yn  bosibl  i  ninau  deimlo;  ac  y  mae  yn  anmbosibl  i 
ni  gyfarfod  à  pbrofedigaetb  bytb  na  cbyfitrfyddodd  ef  o']i 
blaen.  Mae  efe  yn  gyduabyddus  o  irm  pob  temtasiwn,  a 
boU  wendidau  ein  cnawd,  canys  yr  oedd  yn  '*bad  y  wraig" 
ac  heb  nerth  dynol  ond  fel  ninau.  Pe  bnasecb  yn  ei  wefed, 
gwelsech  ef  yn  cerdded  yn  ol  ac  yn  mlaen  yn  y  diffaethweb 
yn  isel  ei  ysbryd,  yn  griddfan  ynddo  ei  hun,  yn  eistcdd  o  dan 
ryw  fíysgod  n!ii«ç  yn  >vylo  yn  cliwerw,  ae  yn  tywallt  daj^rail 
yn  hidl,  yn  ochenoidio  yii  Ihvytlio*]^,  a'i  galon  yn  drist  iawn. 
Mae  y  ji^alon  dyner  bi  ou  a  thori  <;an  dristwch  a  *;ofid.  Dacw 
ef  yn  pletliu  ei  ddwylaw  santaidd  mewn  cyfynp^ler  dw^^  s:  ac 
yn  mhen  ychydig  chwi  >velech  ef  yn  gorwedd  â'i  wyneb  tuii  r 
ddaear,  í^an  bocn  a  chvfvníjder,  ac  vn  t^alw  m  wvlaidd  ar  ei 
Dad.  ^lae  efe  wedi  ei  *ulemtio  yn  niliub  peth  yr  iin  ffunud 
â  ninau,  eto  heb  bechod.  Am  hvny,  yn  iiviuaint  a  dvoddef 
o  hono  ef  gan  gael  ei  denitio,  efe  a  ddiclion  gynortbwyo  y 
rbai  a  demtir,"  He!),  ii.  12.  Bendi^edigl  y  mae  ein  Ceidwad 
mawr  yn  fjfydnabyddus  o,  ac  yn  ííwybud  vn  berífaith  am  eieh 
holl  brofedigaethan  o  bob  natur,  o  {'cwn  ae  oddiallan;  nid  yn 
niiiii:  fel  Duw  hollwybodol,  ond  heíyd  fel  Cyfryn<^wr  profiadol. 
Mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  brofiadol  o  holl  ain^ylchiadau  v 
bv^v^  fl  Iiwti.  ac  yn  cydymdeimlo  à'i  blant  tlodion  yn  cu  holl 
am<!:ylcliiadaii  cyfyng  yn  y  byd.  Dyoddefodd  drosom  yn  y 
cwbl.  Cychwynodd  mewn  babandod  fel  ehwithau,  a  ehy- 
merodd  y  byd  o*r  bron.  Lie  bynag  a  pba  fodd  bynag  y 
byddoch  yn  dvoddef,  o'r  brn  i'r  bedd,  gellir  eieh  cysuro  trwy 
ddyvvedyd,  "CVist  yntau  a  ddyoddefodd.*'  Dyoddefodd  Ciist 
fel  yna,  dyoddeíòdd  yr  hyn  yr  ydych  chwi  yn  ei  ddyoddef  yn 


Digitized  by  Google 


DTODDEFAINT  CKI8T 


345 


awr,  a  gall  gydymdeimlo  â  ckwi  fel  brawd  a  chydymaith 
mewn  cystudd.  Peidiwch  à  grwgnach ;  '^digoa  yw  i'r  gwas 
fod  fel  ei  Arglwydd,  a'r  dysgybl  íél  ei  athraw;  os  erlídiasaat 
ef,  bwy  a'ch  erlidiant  chwithau/' 

Y  mae  yn  ddigon  tebyg  iddo  weithio  wrth  y  grefft  gyda'i 
dad  cyfrifol  dros  ysbaid  ei  fywyd  aangbyboedd,  canys  galwyd 
'  ef  yn  fiib  y  aaer  tra  fu  ei  dad  byw«.ao  yn  saer  we^i  i'w  dad 
Séxw.  Dy  wedir  mai  ei  bríf  waith  fel  saer  oedd  gwneyd  ieu- 
oeddae  erydr;  ac  felly,  medd  rbai,  yr  oedd  mor  naturiol 
iddo  gymeryd  ei  gydmariaethau  oddiwrth  iau  ao  aradr.  Cy- 
merwdb  fy  ia,u  amoch,  a  dysgwch  geuyf ;  canys  addfwyn 
^dw}^,  a  çostyugedig  o  galon;  a  chwi  a  gewch  esipwythdra 
i'ch  eneidiau."  **A'r  lesa  a  ddywedodd  wrtíio,  Nid  oes  neb 
yn  rboi  ei  law  ar  yr  aradr,  ac  yn  edrycb  ar  y  pethan  sydd  o'i 
ol,  yn  gymbwys  i  deymas  Dduw;"  Mat.  xi.  29,  80;  Luc 
ix.  62.  Eitbr  wedi  iddo  ddecbreu  ar  ei  weinidogaeth  gy- 
boeddus,  pan  yn  nghylob  deg  ar  ugain  oed,  ni  wnaeth 
ycbwaneg  o  erydr  a  ieuoedd,  ond  ian  esmwyth  yx  efengyl  i'w 
bobl,  a  iau  haiam  i  roddi  am  yddfiiu  dynion  drwg  a  cbytbr- 
euliaid,  i*w  hieuo  i  lawr  yn  y  pwU  di^aelod.  Sicr  yw 
na  threuliodd  Crist  ddim  o'i  fywyd  anngJiyhoedd  yn  segur  ac 
aníuddiol,  canys  buasai  hyny  yn  ddianrhyíledd  iddo  ynmhlith 
ei  p^eiiedl ;  ain  hyny  y  mae  yu  amlwg  iddo  ddylyn  galwedig- 
aeth  ei  dad  cyfrifol,  a'i  ch;irio  yn  y  bhien  wedi  iddo  farw. 
Bu  yn  ddarostyngedig  iddo  ef  tra  y  bu  fyw,  a  chyiutiodd  y 
gofal  mwyaf  am  ei  fam  wedi  iddo  farw.  Yr  oedd  y  rhieni 
yn  rhwym,  yn  ol  defodau  yr  Ividdewon,  i  ddysgu  y  plant  yn 
rhyw  gelfyddyd:  ac  yr  oedd  eu  Rabbiniaid  yn  niyned  o  dan 
y  ddefod  hon,  ac  yn  rhyw  gieíilwyr  oll.  Pe  buusent  yn  cuUi 
eu  meddianau,  yr  oedd  gauddynt  gelíyddyd  wedi  hyny  i  eniU 
eu  bywioliaeth. 

Byddai  yr  luddewon  yn  ymrwystro  yn  aml  wrth  iselder 
amgylchiadau  yv  Arglwydd  lesu  pan  y  dechreuodd  ei  wein- 
idogaeth gyhoeddus,  ac  y  pregethai  i'r  bobl.  ''Ac  efe  a 
ddaeth  i'w  wlad  ei  hun,  ac  a'u  dysgodd  hwynt  yn  eu  syna- 
ogau ;  fel  y  synodd  arnynt,  ac  y  dywedasant,  O  ba  le  y 
aeth  y  doethineb  hyii,  a'r  gweithredoedd  nerthol  i'r  dyn 
hwn?  Onid  hwn  yw  mab  y  saer?  onid  Mair  y  gelwir  ei  fam 
ef?  a  lago,  a  Joses,  a  8imon,  a  Judas,  ei  frodyr  ef?  Ac  onid 
yw  ei  chwiorydd  cf  gyda  ni?  O  ba  le  gan  hyny  y  mae  gan 
hwn  y  pethau  hyn  oll?  A  hwy  a  rwystrwyd  ynddo  cf,"  Mat. 
xiii.  Ô3 — 57.  Yr  oedd  iselder  amgylchiadau  Criât  yu  ihwystr 


Digitizea  by  LiOOgle 


346  DTODDEFAINT  CBI8T. 

iddynt  dderbyn  ei  athrawiaeth  ef;  eitkr  y  mae  llygad 
ysbn^dol  yn  gweled  ardderchogrwydd  yn  ei  dlodi  ef,  yn  ei 
fywyd  isel,  63rail,  a  dirodres.  Nid  oedd  neb,  v  mae  yn  debyg, 
yn  dlotach  na  Mab  Duw  ar  y  ddaear;  eitnr  yr  ^^dym  jti 
gweled  cyfoeth  tragywyddol  yn  ei  dlodi  amaerol,  anrhydedd 
yn  oes  oesoedd  yn  ei  warth  tymHoiol,  hjwyá  na  cbyfrgollir 
byth  yn  ei  angan  nn  prydnawn.   Bendigedig  fyddo  ei  enw! 

mae  &uau  gan  y  Uwynogod,  a  cban  adar  y  nefoedd 
nytbod;  ond  gon  Fab  y  dyn  nid  oes  le  i  roddi  ei  ben  i  lawr," 
Mat.  viii.  20. 

Treuliodd  lawer  noswaitb  oer  ar  y  mvnyddau,  yn  eysgu 
allan  beb  d^  na  gwely,  yn  dyoddef  **co^peaigaeÍb  einbeddwch 
ni."  Yr  oedd  yu  rhy  dlawd  i  daln  pymtheg  ceiniog  o  deyrn- 
ged;  nid  oedd  Crist  a  Pbedr  yn  wertb  pjTntheg  cdniog 
rliyngddynt;  nis  gallasent  daln  rbyngdd^Tit  lU  dau.  Bu  yn 
'  rbaid  i  Orist  vneyd  gwyrtb  i'w  cynortbwyo  i  dalu  eu  ffordíi 
Yr  oedd  yn  rbaid  i  un  o  breswylwyr  y  moroedd  ddyfed  yn  y 
blaen  à  swm  o  arian  i  dalu  y  inll,  ^Ae  wedi  dyfod  o  bon?nt 
i  Capemanm,  y  rbai  oedd  yn  derbyn  arian  y  deymged  a 
ddaethant  at  Pedr,  ac  a  ddywedasant,  Onid  yw  eich  Athraw 
ebwi  yn  talu  teyriiged  ?  Yntau  a  ddywedodd,  Ydy w.  Ac 
wedi  ei  dd3rfod  ef  i'r  t^,  yr  lesu  a  achubodd  ei  flaen  ef,  gan 
ddjrwedyd,  **  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  dybied,  Simon  ?  gan  b>vy 
y  cymer  breninoedd  y  ddaear  deyrnged,  neu  dveth  ?  gan  eu 
plant  eu  hunaiu,  yiite  gan  estroniaid?  Pedr  a  ddywedodd 
wrtho,  Gan  estroniaid.  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrtho,  Gaa 
hyny  y  mae  y  {)lant  yn  rhyddion.  Er  bpiy,  rhag  i  ni  eu 
rhwystro  hwy,  dos  i'r  môr,  a  bwrw  fach,  a  cbymer  y  pysgodvn 
a  ddel  i  fjTiy  }ti  gyntaf,  ac  wedi  i  ti  agorj-d  ei  safn,  ti  a  gei 
ddarn  o  arian;  cymer  hwnw,  a  dyro  iddynt  drosof  fi  a  thith- 
au,"  Mat.  x^-ii.  24 — 27.  Pa  un  a  greodd  efe  bysgodyn  ag 
arian  yn  ei  safn,  neu  roddi  gorchpnyn  i  bysgodyn  ei  gymer)d 
i  fyny  o  waelod  y  môr,  nis  gwyddom,  ac  nid  yw  o  bwys  yn  j 
byd  i  ni  wybod  ychwaith ;  beth  bynag,  fe  ddaetb  y  pysgodjTi 
â  lianer  coron  yn  ei  safn,  i  r^ddhau  lachawdwr  y  byd  a'i 
ddysgj^bl.  Un  o  breswylwyr  y  dyfnder  mawr  oedd  y  prif 
drysor}^dd  gan  y  Brenin  lesu,  a'r  exchcquer  yn  môr  bach 
Galilea.  Y  pysgodj-n  oedd  y  hanker  i  gadw  yr  arian;  ac  y 
mae  Crist  yn  danfon  order  gyda  Pedr,  cheque  ar  ei  fankei\ 
y  mae  yntau  yn  talu  y  swm  ofynol.    O  ei  dlodi  mawT.' 

Y  mae  Crist  yn  rhoddi  ergyd  marwol  ar  ben  balehder  y 
byd.    Mae  dynian»  o  herwydd  meddianu  rbyw  ychydig  ot 


uiQiiized  by  Google 


DYOPDEFAINT  CBISt.  34? 

byd,  ^  nmied  eyn  fittched  a  Lticifer,  ae  jn  annghofio  eu 
bunaiii.  Êdrychwch  ar  Arglwydd  y  gogoniant,  medâianydd 
nefoedd  a  daear,  heb  geiniog  yn  ei  boced,  keb  ddim  i  dalu  y 
deyrnged.  Êdrychwch,  a  chywilyddiwch;  êdrychwch,  a 
phlygweh  eich  penau,  a  èherddwch  ar  eich  gUniau.  Y  mae 
eíé  yn  dibricdo  y  byd,  ae  yn  saAhru  yn  ddirmygus  ar  ei  ben, 
i'r  dyben  i  ddangos  i  chwi  mai  eich  eneidiau  yw  y  gwerth 
mwyftf ;  byw  byth  yn  nhragywyddoldeb,  nid  byw  ychydig 
ddyddiau  mewn  amser.  Ni  f3mai  anrhydeddu  cynaint  ar  y 
byd  presenol  à  meddianu  im  rhan  fecban  o  hooo.  Peidiwch 
à  diystyru  neb  o  herwydd  ei  fod  }ti  dlawd,  canys  y  goreu  a 
droeidiodd  y  ddaear  hon  eriocd  oedd  y  tlota£o  i  phreswylwjrr. 
Yr  oedd  heb  arian  vn  ci  bwrs ;  heb  bwrs  nac  ariaii  y  dvlaswn 
ddvvcyd,  fe  aliai,  na  thy  i  guddio  ei  bcii.  Duw  a  drugarliao 
wrth  y  rhai  sydd  wedi  eu  codi  i  gefnau  ceffylau,  onide  ânt 
yn  rhy  falch  i  wneyd  diiu  â  bwy.  Foot  preacher  oedd  ein 
Ceidwad  ni — prcgethwr  traed — yr  hwn  oedd  yn  myned 
"oddiamgyich  gan  wneuthur  daioni."  Nid  ydym  yn  darllen 
iddo  farchoG^aeth  ond  iinwaith,  a'r  pryd  hwnw  ar  asen. 
"Daeth  er  ein  niwyn  ni  yn  dlawd."  Bendigedig!  **Dy- 
oddefodd  fel  y'n  dy«rai  ni  at  Dduw."  Diolch!  pwy  ali  boidio 
â  diolch,  yn  nghanol  mynyddaii  o  rew,  ani  gariad  a  gras  y ' 
Jehofah,  yn  dyfod  yn  dlawd  er  mwyn  gwneyd  tlodion  yn 
gyfoethogion,  bcgeriaid  yn  wÇr  mawrion,  rhai  heb  ddim  gan- 
ddynt  yn  feddianwyr  pob  peth,  yn  amserol  ae  yn  dragwyddol. 

Êdrychwch  yn  awr,  fy  nghyfeillion,  ar  ddyoddefiadau  olaf 
yr  Artílwydd  lesu.  Mae  ei  ddyoddefiadau  olaf  a  mawr  iawn 
fel  yn  cychwyn  gydag  ordeiniad  y  swper  santaidd.  Yma  y 
mae  ei  drueni  dychrynllyd  ac  ofnadwy  yn  dechreu.  Yr 
ydwyf  yn  gweled  ei  wynebpryd  santaidd  yn  newid  yn  awr, 
a  dagrau  yn  Ilifo  i  lawr  ei  ruddiau,  fel  y  niacnt  yn  ymddangos 
fel  pe  byddeiit  wedi  eu  haredig.  Yn  y  swper  santaidd  y  mae 
yn  arwyddo  ei  ddyoddefaint  mawT,  ac  y  mae  efe  ei  hiin  yn 
tori  ei  gorph  ac  yn  taenellu  ei  waed  yn  arwyddocaol,  ac  yn 
ymddangos  fel  pe  buasai  yn  holl  deimlad  yr  amgylchiadau 
dychrynllyd.  "Ac  fel  yr  oeddynt  yn  bwyta,  yr  lesu  a 
gymerth  y  bara,  ac  wedi  iddo  fendithío,  efe  a'i  torodd,  ac  a'i 
rhoddodd  i'r  c^sgybHon,  ac  a  ddywedodd,  Cymerwch,  bwyt* 
ewch:  hwn  yw  fy  nghorph.  Ac  wedi  iddo  gymeryd  y 
cwpan,  a  diolch,  efe  a*i  rhoddes  iddynt,  gan  ddywedyd, 
Yfwch  bawb  o  hwn:  canys  hwn  yw  fy  ngwaed  o'r  testament 
newydd»  yr  hwn  a  dyweUtir  dros  lawer,  er  maddeuant  pech* 


Digitized  by  Coogle 


94$  BYODDSFAINT  CRIiT. 

odau,"  Mat.  26.  26—28.  Dyma  arddangosiad  difrifol  a  sobr 
o'r  hyn  oedd  i  gyraeryd  lie  yn  fuan.  Dyma  deinilad  aiig«- 
erddol,  dyma  ddiírilòldeb  annghydmarol.  O  fy  Nuw,  na 
àd  íi  bytli  i  dori  y  bara  a  thjrwallt  y  gwin,  ond  o  dan  deimlad 
|»nodoL  o  d^yodde&int  dy  anwyl  Fab.  Mae  Crist  ar  ol  hyn 
yn  suddo  i  mewn  i*w  ddyoddefiadau  eduyslonaf.  Mae 
a'i  ddysgyblion  yn  ymado  o  Jerusalém  ar  ol  y  swper  sant* 
aidd,  ac  yn  myned  i  Fynydd  yr  OleMrydd,  o  gwmpas  haner 
milldir  o'r  ddinas.  Maent  yn  croesi  hexk  afon  Cedron  yn 
brudd  eu  calonau.  Wedi  Vt  lesu  ddywedyd  y  geiriau  liyn, 
efe  a  aeth  allan,  efe  a'i  ddysgyblion,  dlros  afon  Cednm,  Ue  yr 
oedd  gardd,  i'r  hon  }t  aeth  efe  a'i  ddysgyblion,'*  loan  xyiii.  1. 
Dyma  y  ffordd  yr  aeth  y  brenin  Dafydd  un  dydd  dan  wylo 
yn  brudd,  yn  ei  ffbedi^aeth  o  flaen  Abmlom,  ite  oedd  Simei 
yu  ei  regu  ac  yn  Uuchio  ceryg  ato.  A*r  boU  wlad  oedd  yn 
wylofain  â  Uef  ucbél;  a*r  boll  bobl  a  aethant  drosodd.  A'r 
brenin  a  aeth  dros  afon  Cedron,  a'r  hoU  bobl  a  aeth  drosodd 
tua  ffordd  yr  anialwch/'  2  Sam.  xv.  23.  Yr  oedd  y  brenin 
lesu  yn  croesi  Cedron  y  tro  hwn  yn  debyg  fel  yr  oedd  y 
brenin  Dafydd  y  tro  hwnw,  dan  ofhi  a  ehrynu,  ac  yn  cael 
ei  felldithio  y  rhan  fwyaf  o  bawb.  Efe  a  aeth  i  ardd 
'  Getbsemane»  hen  le  yr  ymgyrchai  yn  fynych  o'r  neiUdu  i 
weddio.  Pentref  oedd  Gethsemane  wrth  draed  Mynydd  yr 
Olewydd,  a  cherllaw  y  pentref  hwn  yr  oedd  gardd,  yr  hon 
oedd  wedi  derbyn  ei  henw  oddiwrth  y,  pentref.  Yr  ardd 
hon  a  blanwyd  |j;aii  Dafydd  a  Solomon  yn  blcasure  grounds^ 
lie  y  bydílent  yn  arfer  iliodio  mewn  imigolrwydd.  Nid  i 
ysgoi  ei  elynion  yr  aeth  Grist  i  r  ardd,  eithr  i*w  cyfailod; 
ac  yr  oedd  Judas  yn  gydnabyddus  â'r  rhodfeydd  iieillduedip^ 
hyn,  canys  yr  oeddynt  yn  m\T[ied  yno  yn  aml  i  pulw  cviddau 
gwLddi.  Fe  buasai  ara  ysgí>i  ei  elynion,  ni  buasai  yu  myued 
i'r  ardd  lion,  eanys  «j^wyddai  fod  Judas  ar  fedr  ei  fradychu, 
ac  y  buasai  yu  debygol  y  gvvuai  efe  ehwilio  yr  ardd  yu  union, 
yn  gymaint  a  bod  yr  lesu  yu  aríer  mynychu  y  lie  i  g}  ui- 
deithasu  â'i  Dad  ar  bob  achlysur.  "A  Judas  hefyd,  yr  hvvii 
a'i  bradychodd  ef,  a  adwaenai  y  lie:  oblep^yd  mynyeh  y 
cyrehasai  yr  lesu  a'i  ddysgyblion  yno,"  loau  xviii.  2.  Yr 
oedd  yr  Arj^lwydd  Ic  su  yn  gweddio  y  noson  hon  heíyd.  '*  Yua 
y  daeth  yr  lesu  gyda  hwyut  i  íhu  a  elwid  Gethsemane,  ac  a 
ddywedodd  wrth  ei  ddysgyblion,  Eisteddwch  yimi,  tra  yr 
elwyf  a  gweddio  acw.  Ac  efe  a  gymcrth  Pedr,  a  dau  lab 
Zebedeud,  ac  a  ddechreuodd  dhstàu  ac  ymoiidio.    Yna  eie 


Digitized  by  Google 


DYODDEFAINT  CXI8T. 


349 


a  dd^-wedoâd  wrthynt,  Ttíst  iawn  yw  fy  enaid  hyd  angau: 
yma,  a  gwyliwdi  gyda  mi."    Dyma  y  noson  dy* 

wyllaf,  fy  DghyfeiUioii,  y  .bu  Cyfryngwr  mawr  y  byd  ynddi 
eríoed.  Dyma  dywyllwch  eithaf  laohawdwr  y  byd;  dyrna 
fwQ  poenedigaeth  miloedd  haeddodd  eu  damnio  yn  esgyn 
i  fyny.  O  fy  anwyl  leau,  dyma  hen  ardd  Eden  yn  dyfod  i 
bwyso  yn  drom  ar  ardd  newydd  Qethsemane:  ^^Ae  wedi 
iddo  íyned  ychydig  yn  y  blaen,  efe  a  syrâdodd  ar  ei  wyneb, 
gan  ddywedyd,  Fy  Nhad,  os  yw  bosibl,  aed  y  ewpan  hwn 
neibio  oddiwrth3rf :  eto  nid  fel  yr  ydwyf  fi  ^  ewyilysio,  ond 
fel  yr  ydwyt  ti." 

Fe  gostiodd  ein  heddwch  yn  ddrud  i  Gyfíynpp«rr  y  Testa- 
mcnt  Newydd;  nid  chwareu  ysí^atii  oedd  hyn;  ac  nid 
chwarcu  fydd  eich  iachawdwiiacth  i  chwithau,  fy  nghyf- 
eillion ;  os  na  íydd  oieh  cyflyrau  rhyn<^ocli  a  Duw  yu  gwneyd 
inwy  o  bocn  a  pjofid  i  chwi  na  dim  arall  yn  y  byd.  y  mac  yn 
sicr  o  ddylod  i  wncyd  iiiwy  o  bocu  i  chwi  yn  nhraííywydd- 
oldeb.  Fe  ddaw  uffern  yn  y  blacn  maes  o  law  i  esbonio 
pociuiu  a  giiddíaiiau  Gethsemane  i  bawb  nad  yw  yn  tcimlo 
pwys  iachawdwriaeth  eu  heneidiau  niewn  amser.  O  xVrgl- 
wydd,  f^Nvared  y  bobl  yma  rhap:  gorfod  darllen  esbonia<i  tra- 
gywyddol  ar  Gethsenuine  yn  nhywyllwch  a  thân  uffcm,  O 
bobl,  dians^fa,  dianp^a  rhag  y  Ilid  a  fydd.  JJcwch  trwy  ardd 
Gethsemane,  ac  wylwch  yno  gyda'r  lesu,  bydd  hyn  yn  eich 
arbcd  rha^  wylo  byth  gyda  chythreuliaid.  Y  mae  geiriau 
yn  pallu,  y  mae  iaith  wedi  ei  tharo  yn  fíid  gyduV  hen  Zech- 
arias,  yn  jTnyl  iiií^  a  ehyfyngder  enaid  ein  Hargh\'j'dd  lesu 
yn  yr  ardd!  ''Ta  ht  th  a  ddywedaf  nis  gwn  !"  Mae  Mare  yn 
dywedyd,  "Efe  a  ddochreuodd  yraofidio  a  thristiiu  yn  ddir- 
fawr.  Mae  fy  enaid  yn  athrist  hyd  angau."  Yr  ''enaid  jti 
athrist  hyd  anp^an;"  yr  enaid  yn  mlian^teydd  an<;an.  angau 
yn  yr  enaid;  daninedigaeth  myrddiynau  o  beehadiuiaid  yn 
llosgi  yn  yr  enaid;  uffern  yn  fflamio  hyd  entryeh  nefoecíd, 
ac  yn  ceisio  difa  yr  enaid  oedd  yn  llosgi  yn  nghanoi  y  iiiamiau 
am  byth.  Tristwch  enaid  lesu  oedd  angau  dy  enaid  di  a 
minau ;  ac  y  mae  corph  santaidd  Gnst  bron  yn  llewygu  cisões 
wrth  ddal  pwys  y  dydd  a'i  wres.  Ar  noson  oíhadwy  fel  hyn, 
»oson  dywyll  a  du,  noson  y  frwydr  fawr,  noson  }t  ymdrech 
ealed,  y  mae  yn  syndod  pa  fodd  yr  oedd  y  dysgyblion  yn 
gallu  eysga ;  eto  cysgu  a  wnaethant,  a'i  adael  jrntan  wrtho 
ei  bun  i  ymladd  ag  uffern,  ao  i  yfed  cwpan  cbwerw  cyfiawn- 
der.   Qellwch  âsddwl  £òd  yr  ymddygiad  byn  yn  rboddi  poen 


Digitized  by  Google 


350 


BTODDSFAIKX  CBIBT 


yohwanegol  iddo  am  foment;  ond  wedi  hynj  y  niae  em  lesu 
anwyl  yn  cydymdeimlo.&'u  g^endidau  naturioL  **'Âo  efea 
ddaeth  at  y  dysgyblion,  ac  a'u  cafodd  hwynt  yn  cysgu;  ac  a 
ddjTwedodd  wrth  Pedr,  Felly,  oni  ellwok  chwi  wylied 
un  awr  gydami?'  lé,  tydi,  Pedr,  yr  hwn  a  ddyweÃ  yn 
íiian,  'Pe  gorfyddai  i  mi  &rw,  iii'th  wadaf;'  yr  wyt  ti  yn 
methu  cadw  yn  ddihun  un  awr  gyda  mi  yn  ngofidiau  a  fy 
nyoddefiadau  eohiyaloii.  Yr  wyt  yn  esgeuliis  o  dy  lachawd- 
"wr  yn  ei  ing  a*i  boenau  mvyaf." 

Ókwí  welwch,  fy  ngh3rfeillion,  pan  oedd  yr  Âiglwydd  lesa 
yn  ei  ing  a'i  boenau  mwyaf,  nid  oedd  neb  o  i  g3rfei]lion  goreu 
gydag  ef  i*w  helpu,  na  gwneyd  dim  drosto  pe  buasai  ganddpt 
rhyw  beth  i*w  wneyd;  yroedd  yn  gorfod  myned  tnvy  y 
gwaith  mawr  ei  bunan.  ^'  Gwelodd  befyd  nad  oedd  gwr,  a 
niyfeddodd  nad  oedd  eiriolwr;  am  byny  ei  firaich  a*i  bachub- 
odd,  a'i  gyfiawnder  ei  bun  a'i  cynaliodd.  Ediycbais  befyd, 
acnid  oedd  gjrnortbwywr;  rbyfeddais  befyd  am  nad  oedd 
g^nnaliwr:  yna  fy  mraieb  fy  bun  a'm  bacbubodd»  a*m  Ilid- 
iawgrwydd  a*m  cynaliodd;"  Esay  lix,  16;  Ixiii,  61.  Yr  oedd 
gelyniaetb  y  byd  yu  ei  erbyn,  ac  uflbm  yn  ^mladd  yn  boeth 
r w  ei^byn ;  yr  oedd  ei  Dad,  ar  dir  C3rfiawnder,  yn  rhwym  o 
fod  yn  ei  erbyn;  yr  oedd  yr  ychydi^  íFryndiau  oedd  yn  ei 
ddylyn  wedi  blino,  ac  wedi  syrthio  i  gysgu ;  y  mae  yr  lesa 
wrtho  ei  hunan,  i  sefyll  neu  syrthio  ambyth  ;  ''pawba'm 
gadawsant."  Sethrais  y  gwinwryf  fy  hunan,  ac  o'r  bobl 
nid  oedd  un  gyda  mi;  canys  mi  a'u  sathraf  Invynt  yn  fy  nig, 
ac  a'u  mathraf  hwynt  yn  fy  Ilidiawgrwydd ;  a'u  gwatd  hw)'nt 
a  daenellir  ar  fy  nillad,  a'm  holl  wisgoedd  a  lychwinaf. 
Canys  dydd  dial  sydd  o  fewn  fy  nghalon,  a  blwyddyn  fy 
ngwaredigion  a  ddaeth/* 

Yr  oedd  holl  faich  iachawdwriaeth  y  byd  yn  gorphwys  ar 
Grist  ei  hun.  "Fv  mraich  fv  hun  a'm  cvnaliodd."  Nid 
oedd  nob  i  gjTiorthwyo  i  dalu  hatling  o  r  ddyied  fawr ;  talodd 
yr  oU,  íe,  yr  hatling  eithaf  ei  hunan.  Bendigedig  fyddo  ci 
en\v  yn  draíí}'wydd;  mi  a'i  canmolaf  tra  fyddwyf,  yn  oes  oes- 
ocdd.  Mae  ei  gariad  anfeidrol  bron  yn  berwi  fy  enaid  allan 
o  fy  nghorph  y  fynyd  hon.  ''Y  mae  merch  yr  Amoriad  yn 
rhydd."  Yr  oedd  yr  apostolion  niawrion  yn  cysgu  ar  y  fynyd 
yr  oedd  pwys  digofaint  yn  gorwedd  amo  ef  am  eu  pechodau 
hwy^it.  Mae  efe  yn  dyfod  atynt  mewn  ofu  a  braw,  fel  }ii 
gwylltio  o  dan  arteithiau,  ac  yn  ^oíyn  iddynt,  Oni  ellwch 
wylied  gyda  mi?".    Yr  ydo^ld  wedi  ei  lanw  à  tbnstvdi 


ijiyiilzed  by 


DYODDEFAINl  CRIST. 


351 


ofiiftdwy,  yn  gymysgedig  à  biaw  a  syndod,  ao  wedi  ei  gyldi-^ 
yiiu  o  bob  tu,  fel  jr  oedd  dianc  yn  ymddangos  yn  anmbosiU, 
pe  buasai  ta^dd  ihyny.  Yr  oedd  drwg  unferth  pechod  o 
flaen  ei  wyneb,  ao  aiswyd  Duw  cyfiawn  yn  treiddio  trwy  et 
enaid  tyner;  fel  y  gwewliodd  yn  daer,  ^^GKwed  fi  aUan  o'r 
awr  boa;  os  y w  bosibl  aed  y  cwpan  hwn  heibio  oddiwrthyf." 
Chreddiodd  y  weddi  hon  deirgwaitk ;  yr  oedd  ei  ddyoddef- 
iadaa  mor  &wr^  fel  y  syrthiodd  ar  ei  wyneb  ar  ei  hyd  i  gyd 
mewn  pangfcydd  marwol,  dan  weddio  wacbefn  a  thracbefii. 
Yr  oedd  ein  pecbodau  mawrion  yn  myned  dros  ei  ben  m^ys 
baiob  trwm.  Yr  oedd  eich  hen  Iwon,  eicb  meddwi,  ach 
halogi  Sabbathau,  íc,  yr  boll  becbodau  diríf  yn  gwasgu  yn 
drwm  ar  Gyftyugwr;  yr  oedd  digofaint  y  Duw  anfeidrol 
hefyd,  fel  Bamwr  cyfiawn  yn  amddiffyn  ei  lywodraoth  a'i 
gyfraith,  yn  arllwjrs  amo  byd  jr  eitbaf.  Ein  raelldith  ni, 
ein  huífem  ni,  **  cospedigaeth  em  heddwcb  ni  oedd  arno  ef." 
O  fy  enaid,  clyw  ac  edrych,  a  syrth  ar  dy  wyneb  o  íiaca  }t 
hwn  syrthiodd  i  lawr  ar  ei  wyneb  yn  dy  achos  di.  Edrychweh 
ar  lesu  yu  yr  ardd,  dacw  Dduw  hollalhioja^  yn  llosgi  foi  tàn  yn 
ei  ddigofaint ;  dacw  yr  ystorm  ddychryuUyd  yn  rhuo,  dacw  y 
taranau  yn  tori  unvcIi  ei  ben,  dacw  y  nielít  yn  gwau;  y  raae 
Sinai  ar  dàn  i  gyd,  a'r  lesu  yn  y  canol.  Dacw  ef  yn  awr 
wedi  syrthio  ar  ei  wyneb  ar  ei  hyd  ar  y  Uawr;  yn  wylo,  yn 
griddfau,  ac  yn  gwoddio;  *'trwy  lefain  cryf  a  da<>^*au,  offrwrn 
gNveddiau  ac  erfyniau  at  }T  hwn  oedd  abl  i'w  achub  ef  oddi- 
wrth  íarwolacth."  Mao  t  in  hanwyl  Arglwydd  yn  chwysu  y 
gwaed,  o  dan  deinilad  o  ddychrynfeydd  a  chospedigaeth 
piehod.  Mae  tyllau  y  ehwys  yn  agor,  a  gwaed  yn  trciglo  i 
lawr  ci  ruddiau,  ncs  gwneyd  ei  ddiUad  yn  gock  ícl  pe  buasai 
yn  sathru  y  gwinwryf. 

Y  mae  rhai  yn  meddwl  nid  yn  unig  ci  fod  yn  cacl  ei  gys- 
tuddio  gan  law  Duw,  ond  liefyd  fod  yno  filoedd  o  gythreul- 
iaid  vn  treulio  eu  hoU  ncrth  a'u  nialais  i  derfysjíu  a  chvthr- 
ybhi  ei  enaid  santaidd.  Yn  ddiau  yr  oedd  satan  yn  niuddwl 
ac  yn  gobeithio  rhwystro  iachawdwriaeth  dyn  am  byth.  Oa 
oedd  <^obaith  yn  utfern,  dyiuii  yr  uui^  obaitli:  ac  nid  oedd 
yn  iiii  ychwanegiad  at  gysur  y  llu  uíternol.  Yn  awr  yw  oiidi 
awr  chwi,  a  gallu  y  tywyllwch."  Yr  oedd  diafol  yn  deall  ei 
awr  )  n  burion;  "yn  awr,"  neu  b^i:h.  Dewch  i  weled  Im- 
nianuel,  fy  nghyfeillion,  eiji  Crewr  mawr  a'n  Cynaliwr,  yn 
ytndrybaeddtt  yn  ei  waed  yn  ein  hachos  ni  ar  y  ddaear  oer. 
Edrychwck  ar  ei  ddwylaw  anwyl  wedi  eu  heatyn  allan,  a'i 


Digitizea  by  LiOOgle 


853 


BTODDEFJaFT  0BI8T. 


eiuni  yn  y  Hwcli  yn  gweddio  am  dnigaredd  iV  bobl;  ei  waUt 
wedi  ei  wlychu  à  gwlith  y  nos,  ei  galon  bur  yn  ddoluros  yn 
curo  ya  ei  fynwes,  a'i  hoU  aelodau  yn  crynn  gan  fraw. 
£dr}'ch  amo,  bechadur ;  y  mae  yn  synuid  ymaith  y  £eUiâith 
oddiar  ddyn,  yr  hwn  oedd  i  fwyta  bara  trwy  chwys  ei  wyneb. 
Mae  ei  chwys  gwaedlyd  sydd  yn  ayrthio  i*r  ddaear  yn  golthi 
ymaith  y  feíldith  oddiar  y  ddaear,  ac  yn  ei  gwneyd  fel  gardd 


▼  mae  y  felldith  wedi  ei  symud  oddiar  y  tir,  j  mae  yr  hen 

ddaear  wedi  derbyn  bendith  gan  Dduw  ag  sydd  wedi  Uyncsa 

j  feUdith  i  fyny;  am  byny  ni  ddyg  ^4ysíau  cymhwys  at 

wasanaeth  dyn"  bellaeh.   '^"Ganys  mewn  Ilawenydd  yr  ewch 

allan,  ac  mewn  hedd  y*ch  arwemir;  y  mynyddoedd  a'r  bryn- 

ian  a  floeddiant  ganu  o'ch  blaen,  a  holl  goed  y  maes  a  gniãnt 

ddwylaw.    Yn  De  drain  y  cyfyd  íFynidwydd,  ac  ya  lie  mieri 

y  cyfyd  myrtwydd,  a  hyii  fydd  i'r  Arglvvydd  yn  enw,  ae  yn 

arwydd.  tragywyddol,  yr  hwn  ni  thorir  ymaith."  Esay 

Iy.  12,  13.     Gogoniant,  y  mae  ein  lesa  bendigedig  )ii 

dechreu  troi  y  ddi^r  yn  nefoedd;  chwi  geweh  weled  wyneb 

newydd  iddi  yn  y  man;  gwybodaeth  yr  Arglwydd  yn  ei 

thoi,  "fel  y  mae  y  dyfroedd  yn  toi  y  môr."    "Bjrw  hefyd 

fydd  efe,  a  rhoddir  iddo  o  aur  Seba:  gweddiant  he^d  drosto 

ef  yn  wastadol:  bennydd  y  clodforir  e£    Bydd  dymaido 

yd  ar  y  ddaear  yn  mhen  y  mynyddoedd:   ei  fFrwyth  a 

ysn^wyd  fel  Libanus;  a  phobl  y  ddinas  a  flodeuant  fel  gweUt 

y  ddaear;  ei  enw  fydd  yn  drai^ywydd:  ei  enw  a  bery  tra 

fyddo  haul;  ac  yinfendithiant  yncklo:  yr  lioll  jij^enedloodd 

galwant  yn  wyníydedi^,"   Sal.  Ixxii.  lõ — 17.    Y  mae  yn 

dechreu  gwella  eisoes,  bendi<2^edig ! 

*'  'Dyw  hi  eto  onU  dechreu  gwawrio, 
Cwyd  yr  haul  yn  uwch  i*r  wn." 

**Y  dolydd  a  wisgir  a  dcfaid,  a'r  dytfryiiocdd  a  orchuddir  ag 
^d:  am  hyny  y  bloeddiaiit  ac  y  canant,"  Sal.  Ixv.  13. 
Diolch.  Mae  chwys  a  gwaed  Crist  wedi  syrthio  i'r  ddaear, 
ac  wedi  sychu  y  felldith  i  fyny,  ani  hyny  gellir  dysgwyl  iddi 
ddwyn  ffrwythau  toreithiog,  ac  nid  drain  a  mieri  niwy. 

Gellir  mcddwl  wrtli  edrych  ar  Grist  yn  gorwedd  ar  y 
ddaear,  ei  fod  yn  tynii  y  telldith  oddiar  y  greadigaeth  afres- 
yniol.  Y  mae  hefyd;  canys  y  mae  y  ''creadur,  yntaii  hefyd, 
Avedi  ci  ryddhau;"  ac  fel  y  mae  egwyddorion  Crislionojíat  th 
yn  cynyddu,  y  mae  amfj^ylehiadau  yr  auiíeiliaid  yn  «gwella. 
Dan  obaith  y  rhyddheir  y  creadur  yntau  hefyd  o  gacthiwcii 


uiQiiized  by  Googl 


BYODDEFAI^T  CBtST. 


353 


llygredigaeth,  i  ryddid  gogoniant  plant  Duw,"  Rhuíl  viii.  21. 
Efe  a  ddyoddefodd  bob  gwae  dros  bob  math.  Mae  pob  peth 
yn  well  o  herwydd  dyoddefaint  yr  Arglwydd  lesu.  Diolch ! 
y  mae  gobaith  yn  fy  enaid  tlawd  j  bjddaf  iinau,  nid  yn  umg 
yn  well  amserol,  ond  yu  well  tragywyddol  keíyd.  O  mor 
ofoadw^  oedd  ein  melldith,  pan  y  mae  yn  gwneyd  i  Immaauel 
ei  httn  1  grynu  wrtb  ei  ddyoádef !  Henffych,  dyma  yr  ang^l- 
ion  yn  dyfod  o'r  diwedd,  ac  *^  a  weiniasant  iddo.  Benditâmi 
lawer  fyddo  ar  eich  penau,  an^ylion  anwyl,  am  cích  gwaa- 
anaetii;  chwi  y  w  y  C3nitaf  sydd  wedi  dyfod  í*r  ardd  â  dim 
cysiir;  bendith  Duw  fyddo  ar  eich  penau.  Maent  yn  ei 
gysvao  ac  yn  ei  adgyfnerthu  i  gyfaifod  à'i  ddyoddenadan 
dyfodol.  Nid  wyf  yn  gwybod  pa  fodd  yr  oeddynt  yn  ei 
gysuro,  os  nad  trwy  ddywedyd  wrtho  fod  ei  ddyoddenadan 
yn  mron  ar  ben,  ac  edrych  yn  siriol  yn  ei  wyneb.  Fel  bydd 
y  wraig  dyner  yn  cysuro  y  gwr  yn  ei  gystudd  wrth  ddywedyd 
ei  fod  yn  well ;  fod  y  gwaeuiaf  wedi  myned  beibio,  ac  feuy 
yn  creu  gobaith  cyBurus  yn  y  meddwl  am  y  dyfodol.  Mae  yr 
angylion  yn  dyfod  at  ein  Harglwydd  lesu  gyda  y  sirioldeb 
mwyaf,  a  bron  cbw^rtíiin  yn  ei  wyneb,  gan  ddywedyd, 
**Y  mae  y  gwlaw  yn  mron  pasio,  y  mae  y  dyoddefaint  bron 
ar  ben;  nid  ydynt  i  barbau  ond  ychydig  iawn  bellach.*' 
"Cymer  gysur,  ein  Harglwydd  bendij^edig ;  nid  hir  eto  cyn  y 
byddi  yn  ein  canol  yn  ngwlad  y  goji^oniant,  5'n  swn  ein  can- 
iadau,  y  rhai  íydd  yn  rliyíeddach  nag  erioed  o*r  blaeu."  Yr 
oedd  yn  Ilawn  bryd  ir  angylion  ddyfod  i  wylio  gydiíg  ef, 
canys  yr  oedd  dynion,  dros  ba  rai  yv  oedd  yu  dyoddef,  wedi 
cysgu.  Y't  oedd  y  dysgyblion  fel  cyfeillion  Job,  yn  gysur- 
wyr  tlawd  pan  y  daeth  y  profedigaetbau  yn  chwerwon  iawn. 
Fe  aliai  hefyd  fod  yr  angylion  yn  ei  gysuro  trwy  ddwyn  ar 
gof  y  myrddiynau  ar  fyrddiynau  o'r  teulu  d}Tiol  fuasai  yn 
cael  eu  hachub  trwy  y  chwys  gwaedlyd  hyn.  "Ti  gei  weled 
Uafur  dy  enaid;  byddant  yi\  aml  fel  gwlith  y  wawr,  fel  y 
tywod  sydd  ar  fin  y  môr,  yn  aneirif.  Bydd  cynyrch  mawr 
ac  effeitbiau  gogoneddus  i'r  chwys  gwaedlyd  hwn,  Arglwydd 
mawr." 

Y  mae  canlyniadau  gogoneddus  a  hapus  yn  cysuro  ani  y 
gofid  a'r  poenau  prescnol  yn  aml.  **Gvvraii^  wrth  esgor  sydd 
mewn  tristwch  ani  ddyfod  ei  hawr ;  eithr  wedi  geni  y  plentyn, 
nid  yw  hi  yn  cofio  ei  gofid  mwyach,  gan  lawenydd  geni  dyn 
i'r  byd,"  loan  xxvi.  21.  Mae  y  serch  at  y  plentyn  yn  suddo 
yr  hoU  oâdiau  i  íòr  o  aonghof.    Mae  yr  angylion  yn  ei  gysuro 


Digitized 


854 


I>TODD£FATKT  'CBI8T. 


trwy  ddywcclyd,  "Ti  gci  weled  hyd  ddiwallrwydd  o'rllaftir 
liAvii.  ti  <j:ví  ninu  yr  ysbail  gyda'r  cedyrn,  ti  gei  weled  had 
gwerlhíiiwr  yii  ganlviiiad  i  hyn.  Ti  gei  anngliofio  dy  boen 
yn  fuan  iawn,  yn  yr  olvvg  ar  fyrddiynau  o  blant  wedi  eu  geni 
i  fywyd  tragywyddol.''  Wel,  bcllach  mao  yr  Ar^íhvydd  lesu 
yn  ymgysuro  ychydig,  ac  yn  dychwelyd  at  ei  ddysgyblion, 
ac  yn  cu  cael  hwynt  yn  cysgu  eto.  '*Ac  efe  a  ddywedodd 
"wríhynt,  Cysgwch  bellach,  a  gorphwyswch :  wele,  y  mae  yr 
awr  wedi  nesàu,  a  Mab  y  dyii  a  draddodir  i  ddwyíaw  pech- 
aduriaid.  (  odwch,  awn :  nesaodd  yr  hwn  sydd  yn  fy  mrad- 
yclui.  Ac  efe  eto  yn  llefani,  wele,  Judas,  un  o'r  deuddeg; 
a  ddaeth,  a  chydag  ef  dyrfa  &wr,  à  chleddyfau  a  £^n, 
oddiwrtb  yr  arch-offeiriaid  a  henuriaid  y  bobL''  Yna  y 
mae  ei  ddysgyblion  yn  dihuno,  ao  yn  giívxled  y  dyr£it  wanc- 
us,  a'r  lesu  wedi  ei  orchuddio  â  gwaed!  Dynia  olyg£i 
ddychrjTillyd  iddynt  wrth  agor  eu  llygaid!  Wele  y  7noh 
yn  dyfod  yn  y  blaen  yn  irynt,  mewn  llid  a  digoiaint,  i  ddal 
yr  lesu,  a'i  ddwyn  yn  garcharor  i'r  ddinas.  0'r  olygfe! 
Dy  ma  "Fab  y  dpi"  wedi  ei  draddodi  i  ddwylaw  pechadur- 
iaid  o'r  diwedd.  O  Judas  yr  apostol,  un  o'r  deuddeg,  ai 
t}  di  sydd  yn  arwain  y  cythreuliaid  hyn  yn  y  blaen  i  jTnaflyd 
yn  lachawdwr  y  byd  ?  "  Gwell  fíiasai  pc  nas  ganesid  erioed.'' 
Y  broffes  bono,  fy  ngbyfeillion,  ag  sydd  yn  dechreu  mevn 
rhagritby  sydd  yn  sicr  o  ddiweddu  mewn  gpinrtligiliad  a  ohal* 
edwcb.  O  pwy  ali  dyweyd  pa  mor  bell  y  mae  yn  bosibl  x 
ddyn  fyned  o  dan  ddylanwad  calon  ddrwg  a  diafbl  ystrywgar  ? 
Bargen  dlawd  a  ¥maeth  Judas  o'r  diwedd  wnh  werthu 
Ceidwad  y  byd,  aH  enaid  anfiirwol  ei  hun  gyda  Uaw,  aia 
ddeg  ar  ugain  o  arian.  O  warth,  o  gy  wilydd  na  ddileir  bytb! 
Qwerthu  nef  y  nefbedd,  tcgwcb  tragywyddoldeb,  a  Chyfiull 
goreu  dyn  am  ychydig  o  arian !  a  gwcõrtbu  bef^  d  }t  ensid 
i*w  boeni  byth  ar  yr  un  pryd.  Beth !  colH  enaid  er  mwya 
deg  ar  ugain  o  arian!  Dyma  y  fargen  waetíiaf  awnaeth 
dyn  erioed !  *  O  ^'nfydrwydd !    O  golled  anadferadwy ! 

Y  mae  rhai  eto,  y  mae  yn  chwiãi  genyf  ddywedyd,  yn  eia 
dyddiau  ni,  nid  yn  unig  yn  gwertiiu  yr  Árglwydd  lesu,  ond 
yn  ei  wertbu  yn  rhatach  nag  y  gwnaetb  Judas.  Mae  rhai 
yn  gwneyd  gwaeth  masnach  na  Judas  Iscariot.  Maent  yn 
gwerthu  Crist  o  falais  at  ryw  frawd  neu  chwaer  grcfyddol, 
yn  gadael  crefydd  o  herwydd  hwn  neu  hon.  !^Iae  11a wer 
eraill  yn  ei  werthu  am  ychydig  o  ícluswedd  j)eclu)(l,  ychydig 
o  f wynhad  cnawdol  a  llygredigj  nt  u  ychydig  o  elw  bydol, 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


DYODDJiFAIIsT  CEIST. 


355 


neu  Mchder  y  bywyd,  neu  esmwythder  cnawdol,  'íe,  fy 
ngliyfeillion,  yn  gwerthu  y  pcrl  gwerthfawrooaf  nid  yn  uuig 
syda  ar  y  ddaear,  ond  }'u  y  neibedd  hefyd,  am  ychydig  o'r 
cabau  a  moch.   Mae  bod  Críst  yn  cael  ei  werthu 

mewn  rbagritli  yn  waeth  bytb.  Mae  pechod  yu  ddrwg 
yn  mbob  mirf,  eithr  yn  âl  ^ waeth  o  dan  hug  rhagríth.  "  A'r 
nwn  a*i  bradychodd  e£  a  roisaí  arwydd  iddynt,  gan  ddy wedyd, 
Pa  un  bynag  a  gusanwyf,  hwnw  yw  efe:  dâíiwch  ef.  Â*r 
lesu  a  ddywedodd  wrtho,  Judas,  ai  à  chusan  yr  wyt  ti  ya 
Imuiycliu  Mab  y  dyn  ?"  O  y  cusan  twyllodms !  Mae  h^ 
yn  mwyhau  y  trosedd  yn  gan  C3nnaint,  íc,  y  tu  hwnt  i  iaith 
allu  deflgrifio  byth.  O  ragrithiwr  cywilyddns.  Beth!  ya 
•*  bradychu  Mab  y  dyn  â  chusan  ?    Beth !  yn  cuddio  dy  firad 

0  dan  gusan?  Pa  íbdd  y  gelli  fod  yn  euog  oV  fath  fai 
ysgeler  ?  Eithr  pwy  a  ali  bcchu  mor  haerllug  a  cliy wilyddus 
a  liiagrithiwr  ?  Pwy  a  ali  íbd  mor  ddi^^ywilydd  a  liaerllug  a 
gwrthgiliwr  ?  Dyma  Judas,  uii  o  r  deuddcg,  }ni  iliiíle^  ato 
â  chusan,  yn  arwydd  heddwch  a  ehyfeillgarwch,  ac  ar  yr 
un  pryd  mileiniaid  aríbg  wrtli  ci  gefn,  yn  barod  i'w  íj^ymeryd 
wedi  cael  o  honynt  yr  arwydd  hon !  Aioswch ;  íe  aliai  y 
gwna  ei  jTiiddangosiad  gwaedlyd,  ai  olwg  isel  a  llesmeiriol, 
eu  toddi  hwynt  i  drugaredd ;  eithr  ni  ehafodd  yr  effaith  leiaf 
ar  feddyliau  y  barbariaid  hyn.  Ei  gymeryd  a  wnaethant 
a*i  lusgo  yn  ddidrugaredd  i'r  ddinas.  Syndod,  y  mae  efe  yn 
cofio  am  ci  bobl  yn  nghanol  ei  holl  ddyoddefiadau.  Bendig- 
edig  fyddo  ei  enw  yn  dragywydd  ;  pe  bai  genyf  íil  o  dafodau, 
nii  a*i  defnyddiwn  hwynt  oll  i  ganinol  y  ^\vr  ddyoddefodd  yn 
ein  He.  "Pwy  yr  ydych  yn  ei  geisio?"  meddai  yr  lesu 
wrth  y  milwyr.  '*Hwy  a  atebasant  iddo,  lesu  o  Nazareth. 
Yr  lesu  a  ddywedodd  wrthynt,  Myfi  yw."  Cymerwch  fi; 
eithr  "gadewch  i'r  rhai  hyn  fyned  ymaith.  Fel  y  cyíiawnid 
j  gair  a  ddywedasai  efe,  o'r  rhai  a  roddaist  i  mi,  ni  chollais 

1  yr  un."    Clwyfwyd  ef  "yn  nhy  ei  garedigion,"  Zec.  xiii.  6. 

Ysmeityn  yr  oedd  y  dysgyblion  yn  cysgu,  yn  a^vr  y  inaent 
yn  fFoi  a'i  adael.  Mae  uu  o  honynt  }ti  troi  yn  fradwT,  ac  yn 
ei  werthu,  y  mae  y  Hall  yn  tyngu  a  rhegu  ac  yn  ei  wadu,  aV 
](leiU  }Ti  ffoi  am  eu  bywydau,  ac  yn  gadael  yr  lesu  addtwyn 
fel  oen  wrtho  ei  hunan  yn  nwylaw  y  cigyddiou.  Mae  prof- 
edigaethau  oddiwrth  antfyddlondeb  cyfeiUioii  yn  fwy  teiml- 
adwy  ac  anhawdd  ei  ddyoddef  na  nemawr  ddim.  Dacw  y 
milwyr  yn  arwain  Crlst  ymaith  gyda  banllefau  buddugol- 
iaethus,  aç  ya  myned  ag  eí  at  yr  arch-oitciriad  a  heuuriaid 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


â56 


DYODDEFAIXT  CRIST 


y  bobl,  y  rhai  oedd  vedi  ymgasglu  yn  nghyd  i'w  airos,  ao 

fitmu  yn  euog.   Yn  awp,  wedi  ei  gael  yn  Uwyr  i'w  dwylaw, 

y  maent  yn  ei  arwain  yn  gyntaf  at  Annas,  mab  yn  ngliyii-aith 

Caiaphas.     Ac  Annas  a'i  hanfonasai  yn  rliwym  at  Caiaplias 

yr  arch-offeiriad."   Yn  nghanol  y  bleiddiaid  hyn,  o  lys  i  lys, 

yr  arweiniwyd  ein  Harglwydd  ni  vntho  ei  hun,  heb  gâr  na 

chyfaill.   Yr  oeddynt  yn  svchedig  am  ei  waed,  ac  yn  bender- 

fynol  ei  gael  oddiar  y  ffordd,  beth  bynag  fyddai  y  canlyniadaa. 

Gwnaethant  ryw  fittb  o  brawf  arno  fel  «Aam  Jiffhi,  i  lanw 

llygaid  dynion;  tríniasant  ei  acbos  yn  dwyUoárus,  cawsant 

ddyhirod  yn  y  gau-dystion  i  dystiolaethu  yn  ei  erbyn,  y 

rhai  oedd  yn  barod  i  dyngu  y  celwyddau  mwyaf  eríoed;  eto 

goddefodd  gclwyddau  a  gau-dystiolaethau  fel  oen,  heb  agor 

oi  enau,  ac  fel  y  tau  da&d  o  flaen  ei  chneifiwr.    Yr  oedd 

y  dynion  melldigedig  h)Ti  yn  edrycli  ar  eii  gilydd  gyda 

digrifwch  a  gwawd,  wedi  cacl  yr  lesu  iw  dwylaw;  ac  yn 

ymddangos  fel  pe  byddent  wedi  eu  Loddloni  yn  Uwyr  â'r 

tystiolaethau  a  ddygid  yn  ei  erbyn.    Yr  ocddyiit  yn  edrych 

ar  y  tystiolaethau,  mor  bell  ag  oeddynt  wedi  myned,  yn 

foddhaol  ac  yn  argyboeddiadol,  ac  y  caent  welcd  yr  lesu  yn 

fuan  yn  rh^^ym,  draed  a  dwylaw.    Ilon  oedd  yr  awr  i'r  byd 

lawenychu,  ac  i'r  dysg}'blion  tlawd  wylo;  eithr  fe  â  yr  awr 

hon  lieibio,  ac  fe  ddaw  rhyw  awr  arall  cyn  bo  hir ;  y  mae  awr 

i  ddylyn  yr  awr  hon. 

Liadd'&och  jt  Oen,  fe  dry  y  rliod, 
Mae  dydd  eich  dial  chwithau*ii  dod, 

Y  mae  y  trial  yn  dechreu.  Dacw  yr  lesu  yn  sefyll  yn  y 
dock,  a  dyua  y  cyhuddiad  o  gysegr-ladiad  yn  cael  ei  roddi 
i'w  erbjTi.  Dyma^r  grave  charge;  a  dymii'r  Ilys  yn  eistedd 
ar  y  mater.  "A  chyfododd  yr  arch-offeiriad,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  A  atebi  di  ddim?  Yr  yd^^^yf  yn  dy  dyngedu  di  trwy 
y  Duw  byw,  ddywedyd  o  honot  i  ni,  ai  ti  yw  y  Crist,  Mab 
Duw.  Yr  Icsu  a  ddj^edodd  wrtho,  Ti  a  ddj-wedaist: 
eithr  meddaf  i  chwi,  Ar  ol  hyn  y  gweiwch  Fab  y  dyn  yn 
eistedd  ar  ddehenlaw  y  Gallu,  ac  yn  dyfod  ar  gymylau  y  nef 
Yna  y  rhwygodd  yr  arch-otteiriad  ei  ddillad,  gan  ddywedyd. 
Efe  a  gablodd:  pa  raid  i  ni  mwy  wrth  dystion?  Wele,  yr 
awr  hon  clywsoeh  ei  gabledd,  Beth  dyby<íw('h  chwi?  II wy- 
thau  gan  atcb  a  ddywedasant,  Y  mae  efe  yn  euog  o  farwol- 
aeth.  Yna  y  poerasant  yn  ei  wyneb,  ac  a'i  ceniodiasaut : 
eraill  a*i  tarawsant  cf  â  gwiail."  Dyoddefodd  y  cyhuddiad 
yn  dawel  drosoxu  ni.  Os  oedd  efe  yn  ddieuog,  yr  oedd  y  rhai 


uiQiiized  by  Google 


.BYODDBFAISTT  CBX8T. 


357 


yr  ydoedd  cu  cynnrychioli  yn  cuogo*r  cwbl;  achan  ei  fod 
ef  wedi  cymeryd  eu  pechodau  hwy,  yr  ocdd  hoU  ganl^niiadau 
y  pechodau  hyny  yn  dyfod  amo :  yn  gymaint  a*i  fod  niewn 
sefyllfa  gyfrifol,  efe  oedd  y  person  euog  yn  ngolwg  cyfraith  a 
chyfiawiider  Duw.  Dyoddefodd  drosom  ni,  "y  Cyfiawn  dros 
}T  ann<J^llyfia^^'n;"  efe  a  ddyg  ein  hanwireddau  ni;  efe  a 
ddrvlliwyd  dros  ein  pechodau  ni;  coíspedigaeth  ein  heddwch 
ni  roddwyd  arno  of  Yr  oeddym  ni  yn  euog  o  bob  peth;  ac 
er  oi  fod  ef  yn  ddiniwed  yn  bersonol,  eto  fel  Meichiau  yr 
ydoedd  yn  rhwym  yn  gystal  ac  mor  gyfiawn  a  phe  buasai 
wedi  cyílawni  y  gweithredoedd  }ti  bersonol.  Yn  gymaint  a'i 
fod  wedi  ymgymeryd  â'n  pechodau,  yr  ocdd  yii  rhaid  iddo 
gymeryd  ein  cosp  hcfyd.  Ilyn  a  wnaeth  yn  ewyllysgar,  heb 
agor  ei  enaii  yn  wyneb  cam-g^huddiadau,  canys  gwyddai  fod 
y  cwbl  yn  perthjTi  i  ni,  yr  holl  gyhuddiadau,  a  throsom  ni 
yr  ocdd  efe  yn  sefyll  yno  iV  famu.  Nid  oedd  cywilydd  arno 
ymlpiu  wrth  ein  hachos  mewn  gwarth  a  dirmyg. 

Y  mae  cywilydd  amoch  chwi,  lawer  o  honoch,  i  arddel  yr 
Arglwydd  lesu  ar  y  ddaear  "yn  y  bechadurus  a'r  odinebus 
gcnedlaeth  hon.'*  Edrychwch  ar  Grist  yn  myned  yn  y  blacn 
}Ti  cich  achos  chwi,  trwy  warth  a  gwawd,  ac  ni  "chuddiodd 
ei  w^-neb  rhag  gwaíadwydd  a  phoeredd;'*  a  thithau,  greadur 
gwael,  yn  ysgoi  gwasanaeth  y  Cy&yngwT  rhag  cywilydd. 
Õy  gy wilydd  pcnaf  y w  dy  fod  yn  gwneyd  hyny.  Beth  bynag« 
nd  a'u  gwelai'  hwynt  yn  poeri  yn  wyneb  y  Cyfryngwr  mawr, 
tegwch  paradwys  Duw*  O  anfoesgarwch  anferth !  Pa  fodd 
y  gallasent  boerí  yn  ei  wyneb  grasol  a  phrydferth !  DymaV 
court  yn  a,wr  yn  symud,  ac  yn  myned  oddiw  rth  Caiaphas  at 
Piiat,  o  lys  yr  arch-offeiriad  i'r  dadleudy.  O  garchar  ac  o 
fitta  y  cymerwyd  ef "  Gwnawd  ef  yn  ddr}'ch  i  ddynion  ao 
ang5*íion;  oedd  llygaid  pawb  amo.  Rhoddwyd  ef  yn 
nwylaw  y  milwyr  i  fod  yn  spori  wrth  ei  arwain  o'r  naill  ãui 
i*r  Uall.  "A  hwy  a*i  dyos^sant  ef,  ac  a  roisant  ajn  dano 
^tell  o  ysgarlad.  Ac  wedi  iddynt  blethu  coron  o  ddrain, 
l^wy  a'i  gosodasant  ar  ei  ben  ef,  a  chorsen  yn  ei  law  ddeheu, 
ftc  a  blygasant  en  gliniau  ger  ei  fitm  ef,  ac  a'i  gwatwarasant, 
gBn  ddywedyd,  Henflych  well,  Brenin  yr  luidddewon.  A 
^vy  a  boerasant  amo,  ac  a  gjnnerasant  y  gorsen,  ac  a'i  tar- 
awsaiLt  ar  ei  ben."  Fwy  a  draetha  ei  oes  ef Mae  Pílat 
flin  iawn  trw^  y  cwbí,  gan  ew^llysio  rhyddhau  y  Brenin 
leso,  a  golehi  ei  ddwylaw  oddiwrth  ei  waed.  ^^Pilat  gan 
'V^y  a  aeth  allan  drache&y  ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Wele, 


Digitized  by  Google 


I 


358  X>T01>BEPJLnrT  CAISt. 

yr  wyf  fi  }ti  cl  ddwyn  ef  allan  fel  y  gwypoch  nad  wyf  fi  yn 
cael  ynddo  ef  un  bai.  Yna  y  daeth  yr  lesu  allan,  yn  arwain 
y  goron  ddrain  a*r  wisg  borphor.  A  Pilat  a  ddywedodd 
.wrãiynt,  Wele  y  dyn.  Yna  yr  arch-offeiriad  a'r  swyddogion, 
pan  welsant  ef,  a  lefasant,  gan  ddywedyd,  Croeshoelia.  Croes- 
noelia  ef.  Pilat  a  ddywedodd  wrthynt,  Cjrmerwch  chwi  ef, 
a  chrocslioeliwcli ;  canys  nid  wyf  fi  3^1  cael  dim  bai  jTiddo.'* 
Eithr  fe  fynai  yr  luddewon  ei  groesboelio,  bai  neu  beidio. 

Y  mae  Crist  yn  dyoddef  yn  ei  hoU  gymeriad,  ao  yn  ei  hoU 
swyddau.    Mae  yn  cael  ei  ddirmygn  a  i  wawdio  fel  dyn,  ac 
fel  dyn  Uawd.   Mae  yn  cael  ei  ddirmjrgu  fel  Cyírypgwr,  yn 
ei  hoU  swyddau  cyfryngol.    Maent  yn  poeri  yn  ei  wyneb,  ac 
yn  dirmygu  ei  swydd  brophwydoliaethol.    Wedi  iddynt  ei 
daraw  â  r  gorsen,  y  maent  yn  wawdlyd  yn  dywedyd,  "Pro- 
phw^da  pwy  a'tli  darawodd."    Felly  hefyd  dirmygasant  ef 
yn  ei  swydd  freninol;  yr  oeddynt  am  dynu  i  lawr  a  sathru  o 
dan  dracd  bob  peth  ag  yr  oedd  Crist  wedi  bod  yn  ei  godi  i 
fyny  ac  yn  ei  egluro.    Plygasaiit  eu  gliniau  ger  ei  fron,  gan 
arfer  Brenin  yr  luddewon  mewn  ffwawdiaith.  Dirmygedig 
yw,  a  díystyràf  o'r  gw^r;  gwr  gondus«  a  chynefin  â  doIar; 
ao  yr  oeddym  megys  yn  ouddio  ein  bwynebau  oddiwrtho: 
dirmygedig  oedd,  ac  ni  wnaethom  gyfrif  o  bono/'  Esaj  Hii.  3. 
O  y  fath  olwg  synedig  ar  Geidwad  y  byd!   Daow  ei  wyneb 
jrn  guddiedig  â  plioei^d,  fel  y  mae  braidd  yn  aaadnabyddos 
i'"^  gyfeillion;  ei  lygad  yn  gocbion,  bron  yn  wylo  gwaed,  ao 
yn  cael  ei  guro  a4  blindfoldio  o  lys  i  lys.   Yr  oedd  gwaed 
•  yn  Uifo  o  dyllau  y  drain  pigog,  a'rdagrau  yn  treiglo  o'i  lygaid 
santaidd  yr  un  pryd,  nes  oedd  yr  olygfa  amo  yn  alaethus.  O 
pwy  ali'  edrycb  ar  Fab  y  Duw  Gorucbaf  o  dan  y  fath  drin- 
iaeth  ysgeler  ac  ofiiadwy.  Fe'i  gwelwyd  ef  fel  liyu  gan  ang}  l- 
ion.  Beth  a  ddywedasant?  Taraw^d  hwynt  â  mudanrwydd, 
methodd  yr  un  o  honynt  vmeyd  dun  ond  Iledu  ei  adenydd, 
a  synu  uwcb  ei  ben.   Edrychwch  ar  ei  wyneb ;  y  blew  wedi 
eu  tynu  o'r  cemau,  a*r  gwaed  yn  Uifo  allaia  o'r  tyllau;  a'r 
dwylaw  a  welsooh  yn  cael  eu  hesl^  allan  i  fendithio  ei  bobi, 
ac  1  iachau  y  dleilion,  yn  awr  wedi  eu  rhwymo  yn  d^.  "Ff 
nffhorph  a  roddais  i'r  ourwyr,  a'm  oèmau  i*r  rbai  a  dynai  y 
ySem,   Esay  50.  6. 

Cofiwch  o  hyd,  fy  nghyfeillion,  mai  dyoddef  drosom  m 
oedd  y  C.;VÍryng\\T  mawr;  ein  bachos  ni  oedd  yn  gwasgu 
ar  ei  ysgwyddau  cf.  Edrychwch  arno  nes  y  byddo  eich 
oalonau  yu  toddi;  ediychwch  aruo  nes  y  bydaoch  yn  wylo 


Digitized  by  Google 


DyODDEFAINT  CBIST. 

V 


359 


am  éieh  pechodau  gwaradwyddus.  Peidiwcli  â  beio  yr  ludd* 
ewan,  ond  beiwch  eich  huxudn,  a  ffieiddiwcli  eicli  hunain 
mcvm  Uwch  a  lludw.  Er  yr  holl  driniaeth,  y  mae  cin  lesa 
bendigedig  yn  dal,  ac  yn  gorchfygtt  ei  boU  elynion.  ^^Uawer 
gwail£  y'm  cystuddiasant  o'm  hieuenctyd:  eto  m'm  gorfúant. 
ir  arddwyr  a  arddasant  ar  fy  ngbefo;  estynasant  eu  cwysau 
yn  hiríon/'  Sal.  cix.  2,  3.  Yr  oedd  yr  olwg  ar  Qrist  yn 
ddigon  i  gyffiroi  y  cerj-g,  a  thoddi  y  galon  galetaf  yn  y  byd; 
cithr  yr  oedd  y  cwbl  yn  ddieffldth  ar  yr  luddewôn,  ond  eu 
gwneyd  }ti  galetacli,  ac  yn  twy  awj-ddus  iV  weled  yn  marw, 
**Nld  wyí  yn  gweled  mm  bai  ynddo,"  ebe  Pilat.  "Croes- 
lioelia,  croeshoelia  eí/'  meddai  yr  Inddewon.  Nid  oedd  xm 
^irohúiiaetb  g>  da  hwy  bai  neu  beidio;  ei  ladd  a*i  gael  oddiar 

LWaráá  oedd  èu  hamcan  hwy.  Wedi  iddo  fel  hyn  ddyoddef 
twer  o  waTtbrudd  a  phoenan,  dyosgasant  oddiam  dano  y 
^Í8g  boiphor,  yr  hya  a  agorodd  ei  gl^TÍau  o'r  newydd,  ac  a 
wnaeth  iddynt  waedu  draâiefii.  O  galon-galedvcb  uffemol, 
Olidcythreulíg! 

Y  maent  yn  dewis  llofirudd  i'w  oUwng  }ti  rhydd  yn  hytrach 
naV  lesu  o  Nazaretb,  Brenin  yr  luddewon.  Nid  oedd^^t  ya 
primo  am  ollwng  y  Uofrudd  bwn  yn  rbydd  ar  gymdeitbas,  i 
waeyd  ei  weitbredoedd  ysgeler  eto,  ond  yn  unig  Uadd  y 
diniwed.  Yna  yr  aetb  rilat  aUan  dracbefii  at  yr  luddewon» 
ac  addywedodd  wrtbynt,  Nid  wyf  fi  yn  cael  dim  acboa  ynddo 
ef;  eithr  y  mae  genych  cbwi  ddefod,  i  mi  ollwng  i  cbwi  nn 
yn  rbydd  ar  y  pasg;  a  fynwch  chwi,  gan  byny,  i  mi  ollwng 
yn  rbydd  i  chwi  Frenin  yr  luddewon?  Yna  y  Ilefasant  oU 
diacbefh,  gan  ddywedyd,  Nid  hwnw,  ond  Barabbas.  A*r 
Barabbas  hwnw  oedd  leidr.*'  Yr  oedd  y  bleiddiaid  byn  yn 
rhy  sychedig  am  waed  yr  Oen  i  oddef  dim  ond  gollwng  ei  • 
waed  yn  ddidmgaredd,  ar  bob  cost.  "Wele,"  edrycbwch; 
•*wele,"  synwch;  "wele,"  syrthiwch  ac  addolwch.  •^Wele 
Oen  Duw,  yr  hwn  S}  dd  yn  tynvi  ymaith  bechodau  y  byd!'* 
Temtiwyd  of  gan  satan ;  ac  y  mac  dyiiion  yn  dyosjj;  ei  ddillad 
oddiam  dano,  yn  ei  goroni  a  diiiin,  yn  poeri  yn  ci  ^vyneb,  yn 
plygu  ei  gliniau  yn  ddirinygns  o'i  íiaen,  ac  yn  ci  m  atwar. 
Yr  oedd  cythreuliaid,  luddewon,  a  Phaganiaid  wedi  cyd- 
gyfarfod  i  boenydio  anwjl  Fab  Duw.  Ond  nid  hyn  yw  y 
cwbl,  canys  yr  oedd  rhyw  beth  gan  Dduw  Dad  hefyd  yu  y 
gorchwyl  hwn.  " 

Y  mae  yn  rhaid  i  chwi  gofio  o  hyd  mai  dyoddefaint  nm 
bechodau  oedd  ei  ddyoddefaiut  anfcidrol  ef.    ''Eithr  yr  Ar- 


Digitized  by  Google 


BTODBBFAIVT  CBI8X 


.glwjdd  a  fynai  ei  ddryllio  cf;  efe  a'i  clwyfodd:  pan  osodo 
efe  ei  onaid  yn  aberth  dros  bcchod."  Dy  ma  y  Pech-aberth 
mawr  sydd  yn  cymoryd  ymaith  becbod  i  dir  neillduaeth ;  y 
mae  y  cwbl  wedi  ei  gyírif  amo,  y  mae  yn  yn  cael  ei 
lusgo  i*r  anialwcb.  Fel  ar  ddydd  mawr  y  cymod  }t  oedd  yr 
luddewoii  yn  llusgo  y  bwch  dianj^^ol  \yrth  ei  gym  iV  anialwch, 
a*i  olhvng  o  dan  gj'frifiad  hoU  leiau  y  gcncdl,  "fclly  Crist 
hofyd,  wedi  ei  offryinu  unwaith  i  ddwyn  ymaith  bechodau 
Ilawer,  a  ymddengys  yr  ail  waith  heb  bechod,  i'r  rhai  sydd 
yn  ei  ddysgwyl,  er  iachawdwriaeth."  Llusgasant  ein  bwch 
diangol  ni  allan  o  Jerusalém,  o  dan  gyfrifiad  o'n  hoU  bech- 
odau, a  than  y  llwythi  tiymaf  o*n  trueni  a'n  gwarth,  iV 
drosglwyddo  i  dir  neillduaeth^  ac  er  fod  ei  gnawd  yn  friw, 
y  mae  yn  gorfod  cario  ei  groes  i  fyuj  toa  Chalfiuia  ar  ei 
ysgwyddau  ei  hun.  Mae  y  croesbren  garw  yn  gwasgu  yn 
dost  ar  gnawd  dwyfiift  ein  Harglwydd  mawr,  a  ehyda  phob 
ysgydwad  yn  ychwan^a  y  boen  a*r  arteithiau  yn  annimadwy. 
Ond  rhag  iddo  iarw  ar  y  fíbrdd»  cyn  rhoddi  digon  o  foddhad 
i'w  dirmyg  a'u  malaia»  ^^hwy  a  gymhellasant  un  Simon  o 
Cyrene,  yr  hwn  oedd  yn  myned  heibio,  wrth  ddyfod  oV  wlad, 
eef  tad  Alexander  a  Kufus,  i  ddwyn  ei  groes  ef.  A  hwy  ai 
harweiniasant  ef  i  le  a  elwid  y  Golgotha;  yr  hyn  o'i  gyáeitha 
yw.  Lie  y  benglog." 

Yr  wyf  yn  ei  weled  yn  awr  yn  ymlusgo  i  fyny  i'r  mynydd 
yn  eiddil,  bron  yn  rhy  wan  i  gerdded,  a'r  gwaed  yn  ififo  ya 
raddol  o'i  glwyfau.  Hen  ddienyddle  troseddwyr  oedd  hwn; 
y  mae  Ilawer  o  ladrou  a  Uofinddion  wedi  dnngo  i  fyny  i'r 
bryn  acw  eríoed,  i  dderbyu  eu  priod  wobr,  eu  cospedigaeth 
gynawn  am  eu  troseddau.  Forth  marwolaeth  a  phorth  uffem 
oedd  mynydd  Oalfima;  canyg  nid  oedd  neb  ond  drwg- 
weithreawyr  yn  myned  i  âurw  yno,  y  rhai  nad  oedd  ond 
ychydig  o  obaith  am  eu  8efyll&  draeynjddol.  Eithr  yn  airr 
mi  welaf  Berson  yn  myned  i  fmj  i  Qal&ría  i  fiurw,  nid  drwg^ 
weitliredwr,  ond  y  Cjfiawn  hwnw  "ni  wnaeth  gam,  ao  ni 
cbaed  twyll  yn  ei  enau."  Nid  hen  leidr  a  welaf  yn  awr»  opd 
leau  Grist;  Oen  Duw  yn  myned  i  dalu  dyled  ^echadnriaid, 
a  goUwng  miloedd  yn  rhydd.  Mae  yn  myned  i  {yny  ac  yn 
cau  hen  bortiL  uffem,  ag  oedd  yn  waatad  yn  agored  ar  fynydd 
Calfiina,  ac  yn  agor  porth  y  nef  led  y  pen.  Oynt  yr  oedd 
pawb  ag  oedd  yn  myned  i  Gal&ria  i  ferw,  yn  ddynion  tébjrg 
lawn  o  ^ed  o  Gal&ría  i  Gebena;  eithr  yn  awr»  wedi  i  Ctot 
fiarw  ar  Galfiiria,  nid  oes  wh  yn  myned  i  nffem  ag  «ydd  jfa 


uiQiiized  by  Googl 


DYODDEFAINI  CBIST.  361 

íaarvr  yno.  Mac  porth  uffem  wedi  ei  gau,  a  phorth  y  by  w^^d 
wedi  ei  agor,  ti*wy  angau  Críst.  Diokíli!  bendigedig  fyddo 
ei  enw  yn  drágywydd.  Mi  a'i  clodforaf  am  byth  am  &rw  yn 
fy  lie  ar  fynydd  Cal&ría. 

'*  Pen  Cftlfaria,  pen  Calfaría, 
Nac  Md  hwnw  byth  &m  eot" 

Y  mae  fy  nghalon  galed  yn  toddi  fel  c^r  weithiau,  fy  ngbyf-* 
einion,  wrth  edrych  ar  fy  aiiwyl  lesu  yn  cael  ei  arwain  i'r 
croesbren,  ac  yno  yn  marw  dros  yr  annuwipl,  "y  Cyfiawn 
dr08  yr  annghyfiawn," 

Hhyfeddod  a  bcry'n  diliddarfod,  yw'r  ffordtl  a  gymerodd  efe 
I  achub  pccbadur  coUedig,  trwy  farw  ei  hun  yn  ei  le; 
Fe  safoda  íy  Mrenin  ei  bunan,  gorcbfygodd  awdurdod  y  ddraig ; 
£iu  Blaenor  gaUuog  ai  ydy  v~0  oanêd  preswylwyr  y  graig." 

Bendigedig,  dyoddefodd  y  groes,  gan  ddiystyru  gwaradwydd. 
Yr  oedd  yr  luddewon  yn  edrych  ar  angau  y  groes  yr  angau 
mwyaf  gwartbus  yn  y  byd;  ac  yr  oedd  feUy  hefy^d,  yn  gy- 
mamt  ag  mai  bam  ar  ddnvg-weithredwyr  ydoedd.  Yr  oead- 
ynt  dan  yr  argyhoeddiad  hefy-d,  fel  y  mae  pobl  yn  gyfiãredin, 
fod  jn  anobeitbiol  achub  neb  a  íuasai  yn  ngbrog  ar  bren.  Yr 
oeddynt  yn  edzrcih*  amynt  fel  ar  g^n  drwg,  y  rhai  sydd  yn 
cael  eu  crogi  o  nerwydd  eu  bod  yn  rhy  beryglus  i  gael  byw. 
Pelly  yr  oedd  eu  cenfigen  yn  eu  gyru  i  roddi  yr  angau  gwaethaf 
a  mwyaf  gwaiadwyddua  oedd  yn  bosibl  i'r  Arglwydd  lesa. 
Yr  oeddynt  am  ei  wthio  nid  yn  unig  i'r  bedd,  ond  i  uffern,  pe 
hnasaímodâ.  '^Melldigedig  yw  pobunsydd  yn  ngbrog  ar 
bn»,''  Ond  bendigedig,  er  gwaeuiaf  byd  ac  uffern,  dyma  y 
ii^ith  wedi  trcn  yn  fendith,  y  gwarth  wedi  troi  yn  (^mant, 
fte  affém  wedi  troi  yn  nefoedd.  Haleluia!  y  pren  ddaiíu  ein 
dyttrywio  yn  Eden ;  a  dyma  y  pren  yn  ein  gwneyd  am  byth 
•r  Galfaria.  Ffrwyi;h  y  pren  ddarfu  ein  lladd  yn  Eden,  eitbr 
flVwyth  y  pren  sydd  yn  ein  bywhau  ar  Galfaria.  Fc'n  coU- 
^d  trwy  fwyta  íírw}i;h  y  pren  yn  l^^ckn;  yr  ydym  yu  cael 
6in  cadw  wrtb  fwyta  firw}  tli  pren  Calíuria. 

"  Yn  Eden,  cofiaf  hyny  byth, 
BcnditUiun  goUaia  rií  y  gwUth; 

Syrthiodd  fv  ngboron  wiw : 
OiiJ  buddugoliacth  Calfuri— >Bendigeâig! 
£nillodd  fwy  yn  ol  i  mi  ; 
Mi  ganuf  tra  fwyf  byw." 

Otvnaf,  fy  ngb}'feillion,  "mi  ganaf  tra  fSvyf  byw,"  er 
gwaethaf  byrl.  cnawd,  a  chytbraul;  gwnaent  eu  gwaethaf  oll ; 
''mi  ganai'  tra  fwyf  byw."    Mae  yr  Ai*glwydd  lesu  wedi 


Digitized  by  Google 


362 


DYODDEFAINT  CHIST. 


dyfòd  jn  lachawdwr  iV  rhai  sydd  wedi  dybenu  eu  diwniod 
iff  j  CTOgbreiíaii  am  droseddu  cyfindth  eu  gwlad.  Giraiedwr 
mawr  yw  yr  Arglwydd  leso,  ar  sail  iawn  mavr  a  dalwyd  ar 
y  groes.  Achubwyd  y  Ueidr;  "  heddyw  y  byddi  gyda  mi  ya 
Mharadwys.''  Y  ddoe  yr  oeddit  dan  gondenmiad  yn  y  parchar 
am  droseodu  cyfnàÚi  dy  wlad,  ond  heddyw  ti  fyddi  yn  mhlith 
angylion  a  samt  yn  declirea  canu  yr  anthem  ddiddiwedd. 
Nid  y  lleidr  ar  y  groes  y w  yr  unig  nn  sydd  wedi  ei  aclrab 
trwy  fiEirwolaeth  jv  Arglwydd  leso.  Na;  y  mae  canoedda 
miloedd»  yr  wyf  yn  gobeithio;  o  leiaf,  y  mae  angan  Grist  yn 
ddigonol,  ond  trai  ato,  i  achub  o  dan  y  grogbren. 

Edrychwcb  eto,  fy  ngliyfeillion;  maeyr  olygfa  fiiwrheb 
ddarfod  yn  llwyr  eto ;  dacw  hwynt  yn  awr  yn  dyosg  ei  ddiUad 
oddiam  oano,  ac  yn  eu  rbanu  yn  eu  plitb,  ao  íelly  yn  codi  yr 
lesn  yn  noeth  i  ben  y  pren.  Codasant  y  groes  i  fyny,  a  dacw 
Fáb  Duw  yn  noeth  ac  wedi  ei  orchuddío  â  gwaed  yn  dyfod 
i  olwg  y  werin.   O  olygfa  ryfeddol! 

**Ai  lesu  mawr,  ffrynd  dynolryw, 
A  wela'i  fry  a'i  gnawU  yn  friw, 

A*iwaed  yiil!fwÍo'rlle» 
Fel  gWT  dibiis  yn  rhwym  ar  bren, 
A*r  gwacd  yn  dorthau  ar  ei  bení 
Xe,  f 'enaid,  djna  Fe. 

Yr  oedd  pob  aeoundrel  oedd  tn  m3rned  heibio  yn  ysgwyd  ei 
ben,  ac  yn  gwncyd  pob  ystum  ddirmygus.  "  A'r  un  modd  yr 
arch-o£^iriaid  hefyd  gan  watwar  gyda'r  ysgrifenyddion  a*r 
henuriaid,  a  ddywedasant.  Efe  awaredodderaill,  ei  hnnannis 
gall  efe  ei  waredu.  Os  Brenin  Israel  yw,  disgyned  yr  awr 
hon  oddiar  y  groes,  ac  ni  a  gredwn  iddo.  A'r  un  peth  heM 
a  edliwiodd  y  lladron  iddo,  y  rhaia  groeshoeliasid  gydag  cl" 
Yr  ydyoh  yn  gweled  yn  awr  ei  ddwybtw  anwyl  yn  estyn- 
«dig  áuan  ar  y  <;roes,  m  yn  eu  hestyn  er  cynortiiwyo  pob 
trueni  a  gyfarfyddai  yn  y  byd.  Mae  ei  dxaed,  a  fii  yn  mn- 
edig  lawer  gwaith  wrúí  gerdded  oddiamgyloh  i  wneathiir 
dàioni,  yn  hoeliedig  hefyd;  ac  y  mae  yr  hen  sarph  wedi 
cael  cyfie  i  ysigo  ei  aawdl  yn  awr.  Ond  ^'efe  a  ysiga  dy  bea 
di."  Edrychwch!  nid  yw  efe  yn  agor  ei  enau  trwy  y  ewU, 
eto  y  mae  yn  agor  ei  ly^aid,  ac  ya  tywallt  dagrau  dros  ei 
bobl ;  nis  gall  eu  hannghofio  yn  nghanol  ei  ddyoddefiadatt 
mwyaf.  "Efe  yn  caru  yr  eiddo,  a'u  carodd  hwynt  hyd  y 
diwedd."  Gall  gwraig  annjçhofio  ei  phlent}Ti  sugno ;  y  mae 
hyny  wedi  bod  lawer  gwaith  yu  wyneb  rhy w  amgylchiadaa  • 


Digitized  by  Google 


BTOBDETAIVT  CBI8T, 


363 


druemanngbyf&edin;  oud  myâ  ni^tb  annghofiaf  di.  Wele, 
ar  gledr  fy  n^law  y'th  argreffids;  dy  âriau  sydd  g&rfy 
mnm  bob  amaerJ*  Rbaid  iddo  anngliono  ei  ddwylaw  ci  bun 
cyn  y  gall  bytb  dy  annghoâo  di.  Ni  annglioâa  efe  bytb  y 
dwylaw  byny  y  gyTwyd  boelion  drwyddynt  ar  y  groes. 
**Bydd  fy  n^oddefíadau  a  fy  ngbystuddiau  mawrion  ar  y  pren 
yn  pcrí  i  mi  dy  gofio  byth  mwy."  Bydd  yn  rbaid  i  mi  an- 
ngbofio  íy  ngbur,  fy  ing,  fy  marwolaeth,  íe,  ])ydd  yn  rbaid  i 
mi  annghofio  fy  bun  am  byth  cyn  y  gallaf  dy  anngbofio  di. 
Yr  ydwyt  wcdi  dy  argrafiu  ar  gledr  fy  Uaw,  yn  ôl  yr  boelion. 
''El  ddwylaw,"  medd  Solomon,  "aydd  fel  modi-wjrau  aur, 
wedi  eu  Uenwi  o  beryV^Can.  v.  14.  Wedi  codi  penauyr 
boelion  i  fyny,  a'r  gwaed  ya  ffirydio  allaa  trwy  y  lyUau,  yr 
oedd  ei  ddwylaw  yn  ymddangos  fel  pe  buasent  yn  Uawn  o 
fodrwyau  aur.  Yr  wyf  yn  methu  tynu  fy  ngolwg  oddiar 
Fab  Dttw  yn  erogi  yn  noetb  ar  y  pren  yn  ngwydd  luddewon 
a  Cbenedloedd,  y  rhai  sydd  yn  ysgwyd  eu  penau,  yn  curo 
dwyUiw,  ac  yn  ysgyruygu  eu  danedd  amo. 

Fa  dafod  ali  fynegi  maint  ei  ddyoddefiadau  pan  yn  crogi 
íel  byn  ar  y  pren  garw?  Mae  yr  ystorm  ag  oedd  yn  bir  yn 
^mgrynboi,  yn  ymd^wallt  o'r  diwedd.  Yn  awr  y  mae  boll 
alluoedd  uffem  ar  y  maes.  Hon  yw  eu  bawr  bwy.  Yn  awr 
y  mae  deddyf  cyâawnder  yn  dyfod  yn  noetb  i*r  gohvg,  ac  yn 
ysgwyd  uwch  ben  y  Xeichiau  bendigedig,  gan  ddywedyd, 
*'Heb  ollwng  gwaed  nid  oes  maddeuant."  "Defl&o,  glcddyf, 
yn  erbyn  fy  Mugail,  ac  erbyn  y  gwr  sydd  g3rfoill  i  mi,  medd 
Arglwydd  y  Uuoedd:  taro  y  Bugail,  a'r  praidd  awasgerir; 
a  dycbwelaf  fy  Uaw  ar  y  rhai  bycbain,"  Zecb.  xiii.  7.  Oob, 
dyma  y  gwr  nad  agorai  ei  enau  yn  yr  boll  driniaetb  a  fU  amo, 
ynawr  o  dan  ergydion  cleddyf  cyfiawnder  yn  agor  ei  enau, 
ac  yn  gwaeddi  aUan.  "A  phan  daetb  y  chwcehcd  awr,  y  bu 
t}^wyllwch  ar  yr  boll  ddacar  hyd  y  nawfcd  awr.  Ac  yn 
n^bylch  y  nawíed  awr  y  Ikfodd  yr  lesu  à  llef  ucliel,  gan 
ddywedyd,  Eli,  P^li,  lama  sabachtliani?  liyny  yw,  Fy  Nuw, 
fy  Nuw,  paham  y*m  gadcwaist?  Ac  yn  y  fan  un  o  lionynt  a 
redodd,  ac  a  g^nnerth  yspwng,  ac  a'i  llauwodd  à  finegr,  ac  iii 
rhoddodd  ar  gorsen,  ac  a'i  diododd  ef.  A'r  lesu,  wcdi  Ik  íain 
à  llef  ucliel,  a  ymadawodd  â'r  ysbryd.  Ac  wele,  llen  y  deml 
a  rwygwyd  yn  ddau  oddi  fyny  byd  i  waered :  aV  ddacar  a 
grynodd,  a'r  meini  a  liolltwyd.  A'r  bcddau  a  auorw yd,  a  Ilawcr 
o  gjnrph  y  saint  a  hunasent  ji  ^yíodasant,  iic  a  (klacthant  allan 
o'r  beddau  ar  cl  ei  gyfodiad  cf,  ac  a  aetbaut  i  mcwn  i'r  ddiuas 


Digitized  by  Google 


$64 


santaidd,  ac  a  ymddangosasant  i  lawer.  Ond  y  canwriad,  ar 
rhai  oedd  g}  dag  eí  yn  gwylied  yr  lesu,  wedi  gweled  y  ddaear- 
gryn,  a'r  pethau  a  wnaethid,  a  ofnasant  yn  fawr,  gan  ddy- 
wedyd,  Yn  wir  Mab  Duw  oedd  y  dyn  hwn."  Dyma  awr,  fy 
nghyfeillion,  ag  sydd  wedi  gwncyd  i  ddaear  a  nefoedd  synu  a 
chrynu.  Os  bu  gosteg  yn  nef  y  gogoniant  eríoed,  hon  oedd 
yr  àwr,  tra  yr  oedd  y  wydr  yn  ymddaagos  yn  anmheader» 
fynol,  a  tlira  yr  oedd  nefoedd  ac  uffem  yn  arllwys  ac  yn  pen- 
tyru  melldith  ar  felldith.  ar  ben  yr  Arglwydd  lesu,  braw  ar 
naw»  gwae  ar  wae,  yn  nghyda  phwys  dirfawr  ein  pechodau 
yn  curo  ci  enaid  sautaidd  i  lawr.  "Nid  arbedodd  ei  briod 
Fab,  ond  a'i  traddododd  ef  troiBOBi  ni  oíl."  Nid  oedd  yr  na 
drugaredd  iV  dangoa  iddo  yn  y  sefyllfit  hon ;  yr  oedd  yn 
rbaid  talu  y  cwbl,  ie,  yr  hatlmg  eitbaf. 

Nis  galiai  satan  ddymnno  dim  yn  well  na  gweled  Mab 
Duw  yn  ^eilio  o*r  firwydr,  a  gadael  y  byd  heb  ei  waredu. 
Ymdrechodd  diafoli  drenlio  aOan  ei  amynedd,  hydy  galiai, 
yn  mbob  rhyw  fodd,  trwy  ei  demtio  a'i  boeni,  a  meddiaiitt 
djrnion,  a'a  gwneyd  yn  gytbreulig  ato.  Eithr  efe  a  garodd 
ei  eiddo  gymaint,  fel  yr  aeth  trwy  fwg  a  thàn  i'w  hachub  a'u 
gwaredu  oddiwrth  ddiafol  a  digo&int  tragywyddoL  Carodd 
hw^-nt  mor  anwyl  M  na  ofynodd  drugaredd  iddo  ei  birn,  fá 
y  byddaí  ganddo  drugaredd  a  gras  yn  ddiddiwedd  iV  rhoddi 
iddynt  bwy.  Yfodd  y  cwpanaid  dychrynllyd  i*r  gwaelod  ci 
hunan,  ac  a'i  Uanwodd  o  felusder  a  thangnefedd  pur  i  cbwi, 
fel  y  ^dlocb  yfed  i  &eddn  chwerwder  y  byd,  ac  yfed  byth 
heb  ddim  cbwerwder  yn  agos.  Mae  dyoddefiadau  Crist  ar 
ben;  y  mae  yr  Ysbiyd  yn  tystiolaethn  yn  ngbálon  Crist  fod 
"pob  peth  wedi  ei  orphen  bellocli:"  **Efea  gyfiawnhawyd 
yn  yr  Ysbryd,  a  welwyd  gan  angylion."  Yn  awr,  fy  nghyf- 
eillion, y  mae  y  tywyllwch  tragywyddol  fel  yn  (Foi,  y  mae 
camwedd  wedi  ei  ddybenu,  y  mae  pecliodau  wedi  eu  selio, 
y  mae  e yniod  dros  anwiredd  wedi  ei  wneyd,  y  mae  c}^awndcr 
tragywyddol  wedi  ei  ddwyn  i  mewn,  y^  mae  y  welrdÍL^aeth  a'r 
brophwydoliacth  wedi  eu  sclio,  y  mae  y  Santciddioluí  ^^  cà{  ei 
eneinio.  Bendio;edig  am  y  fuddugoliaeth!  **Gwybydd  gan 
hyny,  a  dcall,  y  bydd  o  íynediad  y  gorchymyn  allan  am 
adferu  ac  ain  adeiladu  Jerusalém,  liyd  y  Blaenor  Messiah, 
saith  wythnos,  a  dwy  wythnos  a  thriugain  ;  yr  hcol  a  adeil- 
edir  drachefn,  a'r  raur,  sef  mewn  amscroedd  blinion.  Ac 
wedi  dwy  wythnos  a  thriugain  y  lleddir  y  ^lessiah,  oud  nid 
o'i  achos  ei  liun :  a  phobl  y  ty wysog  yr  hwn  a  ddaw  a  ddiu-  ; 


Digitized  by  Googlê 


DTODDKPAISrX  CBI8T.  365 

Tstria  y  ddinas  a'r  cyscgr;  á*r  diwedd  lydd  trwy  lifeiriant,  a 
hyd  ddiwedd  y  rhyfel  y  bydd  dinystr  annhraethol :  ac  efe  a 

sicrha  y  cyfamod  â  Uawer  dros  un  wythnos:  ac  yn  haner  yr 
wythnos  y  gwim  efe  Vr  aberth  a'r  bwyd-ofFrwm  beidio,  a 
thrwy  luoedd  ffiaidd  vr  anrheithia  efe  hi,  hyd  oní  thywelltir 
y  dybeii  terfynedig  ar  yr  anrheithiedig,"  Dan.  ix.  24 — 27. 
Mae  y  Messiah  wedi  ei  ladd,  ond  nid  o'i  achos  ei  liun;  ac  y 
mae  efe  wrth  íarw  wedi  cario  y  frwydr  byth  mwy.  Diolch, 
coro  nau  lawer  fyddo  ar  ei  ben  i  dragywyddoldeb  mwy. 

*'Ar  Galfari  yn  ngwres  y  dydd, 
y  caed  y  gw^stl  nmwr  yn  rhydd, 

Trwy  golli  ffwned  yn  lli* ; 
*N»wr  dini  heb  dulu,  rhoddwyd  iawn 
Ncs  clirio  llyfrau'r  nef  yn  llnwn, 

Heb  ofyn  diin  i  lui." — O  diokh ! 

£fe  a  ymaflodd,  fel  Samson,  yn  y  colofhau  ar  y  rhai  yr  oedd 
teymas  y  ^nvyllwch  yn  sefyll,  a  thynodd  yr  holl  adeiladaeth 
gythreiílig  ar  eu  penau.  "  Wedi  hyny  yr  lesa,  yn  gwybod 
fod  pob  peth  wedi  ei  orplien  weithian,  fel  y  c}'íawnid  yr 
ysgrythyrau,  a  ddywedodd»  Y  mae  sychcd  arnaf.  Yna  paa 
gymerodd  yr  lesu  y  íinegr,  efe  a  ddywedodd,  Gorphenwyd; 
a  clian  ogwyddo  ei  ben,  efe  a  roddodd  i  fyny  yr  ysbryd." 
Dyma  hS}  peth  oedd  yn  ein  herbyn  ni,  fy  nghyfeillionj  yn 
Byrthio  i  lawr  am  bytn  o  flaen  j  gair  Gk>rphenwyd.  Mae  ein 
eelynion  wedi  eu  gwanychn,  em  huffern  a'n  hangau  wedi  eu 
ilyneu  i  fyny  mewn  buddugoliaeth.  Diolch  byth  am  yr  or- 
uchafiaetn  Iwyr.  Mae  ysgrifen-law  yr  ordeiniadau  wedi  ei 
dUeu,  a'i  chymeryd  oddiar  y  ffordd  a'i  hoelio  wrth  y  groes. 
Máe  pen  satan  wedi  ei  ysigo,  y  mae  uffem  wedi  ooUi  y  dydd, 
mae  y  ddyweddi  wedi  ei  pbrynu ;  dacw  hi  yn  dyfod  i  fyny 
o'r  anialwch,  yn  pwyso  ar  ysgwydd  ei  hanwylyd.  Gogon- 
iant,  mae  merch  yr  hen  Amoriad  a'i  thraed  yn  rhydd  am 
byth.  Dyma  le  i  fy  enaid  tlawd  inau  i  bwyso  am  byth.  Mae 
yr  hyn  a  ddyoddefodd  yr  Arglwydd  lesu  dros  bechodau  yn 
ddigon  i  bechadur  raawr  fel  myfi,  ac  yn  ddigon  i  tithau  hefyd. 
Y  mae  Crist,  yn  ei  waith  cyfryngol,  wedi  taflu  sylfaen  saf- 
adwy  i  lawr,  craig  a  ddeil  byth,  maeu  profedig,  craig  yr  ocs- 
oedd.  Diolch! 

Dyina'r  macn  sydd  yn  y  gongl,  Minau'r  gwaela'  o  becbaduriaid 

DvmaV  gareg  werthfawr  bur,  Yn  y  diwedd  rof  fy  nhrocd 

Gloddiwyd  nllan  }  n  y  bryniau,  Ar  y  grnig  sydd  yn  y  morocddy 

Brvriiau  tragwyddoldeb  dir;  Cniig  gadarnnf  fu  crioed  ! 

ÍS'id  oes  le,  is  y  ne',  Ceidw  hon,  )u  mhob  ton, 

I  adeiladu  oud  efe.  Ofuuu  ffwrdd  o  dan  fy  mron." 

2  r 


Digitized  by  Google 


366  DYODDEFAINT  C&IST. 

Yr  wyf  weithiau  yn  oftui  y  byddaf  yn  suddo  byth  yn  y  pwU 
diwaéiod  mewn  g^ae  didmwedd  am      mliecnodau  mawr-  | 
ioii ;  yr  wyf  wedi  haeddu  yn  g^íiawn  i  fod  yno  ganwaith, 
mewn  mwg  a  thywyUwch  tragywyddol  yn  nghwmpdni  y 
cythrenliaíd;  <md  yr  wyf  yn  teimlo  y  fynyd  hon  ddyodde&mt  | 
«e  aagau  ein  Harglwydd  lesa  Grist  dan  fy  nhraed  yn  gad- 
arnacb  na  *'mynyddoedd  yr  ysbail,"  yn  gryfach  na  brynían 
cadamaf  y  byd.    Bendigedig,  yr  wyf  yn  teimlo  hyder  y 
fomcnt  hon  yn  aberth  Oist,  ac  yn  credu,  er  fy  hoU  ofhan  weith-  , 
iau,  na  wel  y  cythraul  mo  honof  byth  mewn  cadwynau 
tywyllwch.    Pa  fodd  y  gallaf  suddo  i  uffern,  a'r  hyn  oll  a 
wiuu  th  ein  Ilaryrlwydd  lesu,  o  Fethlchcin  i  Galíkria  frvu,  o 
dan  ly  ngwadnau?    Anuihosibl!    Never  Jear^  he  is  able  to 
save,  and  wiil  aure  also, 

How  can  I  sink  with  such  a  prop, 
That  holds  the  world  and  ali  things  iip !" 

Y  mae  y  gair  Gorpheuwyd/*  fy  nghyfeillion,  wedi  goll- 
wng  tafodau  yr  angylion  yn  rliyddion,  y  rhai  ocdd  o'r  blaen 
yn  fud  ac  yn  synedig.  Maent  yn  blocddio  canu,  Iddo  ef" 
byth  nuyyach.  "A'r  holl  angylion  a  safasant  o  amgylch  }T 
orseddíainc,  aV  henuriaid,  a'r  pedwar  anifail,  ac  a  syrth- 
iasant  i^or  bron  yr  orsoddfainc  ar  en  hAvyn(4)au,  ac  a  addol-  i 
asant  Dduw,  gan  ddy wedyd,  Amen  ;  y  fciidith.  a'r  goí^ouiant, 
a'r  docthincb,  aV  diolch,  a'r  anrhydedd,  a  r  gallu,  a'r  neríli, 
a  fyddo  i'n  l)uw  ni  yn  oes  oesoedd.  Ameu,"  Dat.  vii.  1 1, 12. 
BendigedigI 

**  Bydfl  cami  uwcTi  am  Galf;iri, 
N-»  chljwodU  yr  augyiion  fiy, 
Pan  ddelo  ETalem  our  yn  lluwn." 

Gadewch  i  ni  fyned  yn  ol  ani  ychydig  o  fynydau  i  cdrycli  I 
ar  y  modd  y  ty^walltodd  efe  ei  enaid  i  farwolaoth.    Bu  dair 
a\yr  yn  cerdded  trwy  ddyfnderoedd  angau  ac  uffern,  yn 
clnvilio  am  ei  bobl  golledig,  ac  yn  eu  cyehwyn  yn  o]  tu;rr  nef-  | 
oodd  o  foi  ufFern.    Yr  ydoedd  yn  bendcríynol  o'u  eeisio  ues  i 
eu  enol.    Gweddiodd  drostynt  yn  ei  ing  a'i  boenau;  ac  ni  ' 
annghófiodd  ei  fam  dlawd  ])an  yn  ei  bangfeydd  mwyaf.  **Vr 
lesu  gan  liyny,  pan  welodd  ei  f;nn,  a'r  dysgybl  yr  h«n  a 
•garai  yn  sefyll  gerllaw,  a  ddywedodd  wrth  ei  fani,  O  wraijç, 
wole  dy  fab.    Wedi  hyny  y  dywedodd  wrth  y  dysgybl, 
Wele  dy  fani.    Ac  o'r  awr  hono  allan  y  cymerodd  y  d\  ^irybl 
hi  i'\v  gartref."    Mae  trugaredd  yn  Ílon'd  ei  galon  hyti  V 
diwedd.   Nis  gaUasai  jmddygiad  yr  luddéwon  barboruidd  i 


Digitized  by  Google 


DTODDBFAIITT  CBZ8T. 


867 


ei  gynhyrfu  i  alw  am  dân  o'r  nef  i'w  clyfetha,  a  dymuno  i 
Tophet  agor  ei  safn  a*u  llyacu  yn  fyw  i'w  safn  ddycía*ynllyd. 
Na,  na;  gweddio  am  diugaredd  i'w  boenydwjT  a  wnaeth  yix 
ei  fynydau  cyiyngaf,  '* '  O  Dad»  maddeu  iddynt :  caiiys  ni 
wyddaut  pa  beth  y  maent  }ti  ei  wncuthur.'  Ao,  O  Dad, 
trwy  fy  marwolaeth  i,  achub  bwynt  i  fy wyd  tragywyddol,  a 
golch  hwjTit  }Ti  y  gwacd  y  maent  yn  ei  dywallt  yr  awr  hon." 
Achubodd  yr  hcn  leidr  i  ddangos  cyfoeth  diddiwedd  ei  dra* 
garedd,  ao  y  gall  achub  hyd  yr  eithaf ;  ao  nad  oea  neb  yn 
ormod  o  bechadur  i  angau  y  groes  ei  waredo,  nao  yn  rhy 
frwnt  M  na  alio  gwaed  y  taenelliad  ei  lanliau  ya  bertfaitlL 

Y  mae  trwy  hyn  yn  egluro  ei  fod  yn  Arglwydd  ar  y  meirw 
a'r  byw  hefyd,  trwy  roddi  by wyd  i  feirwon,  a  by whau  y  neb 
a  fyno.  Yr  oedd  ei  syched  yn  ífynooau  dyfix>edd  by wiol  i  ni, 
yn  ^'afbn  bur  o  ddwfr  j  bywyd,  dysglaer  fel  grísial/'  **Un 
o'r  milwyr  a  wanodd  ei  ystlys  à  gwavwflKm,  ao  yn  y  fan  y 
daeth  allan  waed  a  dwnr."  Dimehf  dyma  fiynon  ddigon 
rbinweddol  i  olchi  yr  Ethiop  yn  wyn,  i  olehi  y  pechadur 
mwyaf  halogedig  yn  làn  byth.  Er  ys  ychydig  yn  ol  yr 
oedd  y  tywyllwch  dros  yr  holl  wlad  am  dair  awr;  yr 
oedd  yn  ymddang09  fel  pe  buasai  tywysog  y  tywyllwch 
wedi  cymeryd  meddiant  o'n  byd  ni;  yr  hyn  oedd  yn 
gwneyd  dyoddefidnt  yr  Arglwydd  leeu  yn  fwy  pmddaidd  a 
thrymllyd,  canys  yr  ydoedd  wedi  ei  orddiwes  ag  ofn  a  braw 
dychryuUy d.  Yn  awr,  y  mae  yn  clirio ;  beudigedig,  y  inae 
y  deyruas  na  ddystry wir  byth  yn  dechreu  dyíbd  i'r  golwg, 
y  mae  y  boreu  yn  gwawrio  na  phrydnawna  yn  ocs  oesoedd; 
y  mae  y  í^ok  u  liwuw  yn  di  t  lutu  tywynu,  na  wclir  tywyllwch 
yn  ci  guulyn  hyth.  DiolchI  mae  yr  ystonu  íawr  wedi  ni^'ned 
heibio.  "'Cauys  wele  y  gauaf  a  aeth  heibio,  y  gwlaw  a 
basiodd,  ac  a  aeth  ymaith.  Gwelwyd  blodau  ar  y  ddaear, 
daeth  amseri'r  adar  ganu,  clywyd  liais  y  durtur  yn  ein  gwlad. 

Y  ffigysbren  a  fvvriodd  allan  ei  ífigys  irion,  a'r  «;  win\vydd  â'u 
hegiu  j;rawa  a  roddasant  arogl  teg.  C)  fod  di,  í"y  anvvylyd, 
a  thyred  di  fy  mhiydíei-th.  Fy  ngholomen,  yr  hon  wyt  yn 
holitaii  y  graig,  yn  Uoches  y  grisiau,  gâd  i  mi  weled  dy  wyneb, 
gàd  i  uii  glywed  dy  lais:  canys  dy  lais  sydd  ^eraidd,  a' th 
olwg  yn  hardd,"  Can.  ii.  1 1 — 14.  Dyma  loehes  byth  mwy  i 
fy  enaid  tlawd  rha<2:  y  dymUestl,  a  rlxag  y  gwres,  ie,  rhag  pob 
drwg  ac  annghysm'  amserol  a  thragyvvyddol. 

Edrychwch,  fy  nghyfeillion,  y  mae  ein  lesu  ni  yn  dwyn 
melldith  y  ddaear  ar  ei  beu,  yn  y  goroa  ddrain;  dacw  yr  hea 


Digitizea  by  LiOOgle 


BTODDBFAINT  CXI8T. 


lèlidith  à'r  hon  y  melidithiwyd  hi  o  herw^^dd  pechod,  yn  awr 
yn  syrthio  yn  Uwyr  ar  y  Cyfryngwr.  Y  mae  drain,  mierí,  ae 
ysgall  yr  ben  ddaeur  yn  tiywanu  ei  ben  santaidd.  Mae  y 
groes  feUdigedig  ar  ci  gefii,  a'n  holi  bechodau  ni  yn  gwasga 
}Ti  drwm,  a'r  holl  ofi(fian  oedd  yn  ngl^n  â'r  fath  luaws  o 
íéiau.  Mae  ei  glwyíau  yn  iechyd  i'r  cenedloedd;  ei  friwiau 
yw  dail  fNren  y  byw^^d,  y  rhai  sydd  yn  iachau  y  cenedloedd. 
Mae  Crist  yn  cadl  ei  bortreiada  yn  yr  efengyl  fel  yn  noeth, 
yn  glwyíbs,  ac  yn  crogi  ar  y  groes,  fel  y  galloch  edrych  amo, 
a  bod  yn  gadwedig  byth  trwyddo.  Edrychweh  amo,  chwi 
hen  gleífion  Eden,  a  ebwi  fyddwch  yn  iach,  o  ba  glefjrd  hynam 
ffááo  amoeh.  Edryebwch  ar  lesa  nes  y  byddo  eich  ffym 
tredi  ei  pberffeithio  ynddo,  Parhewcb  i  edi^eh  nes  y  bydd 
eich  d<^ur  wedi  eich  Uwyr  adael.  Mae  efe  i  enaid  enoe 
ya  deoaeh  yr  olwg  amo  i»  hoU  fi»bt«i  dyni<m;  "y  mae 
xbagori  ar  ddeng  mil,  y  mae  efe  oU  yn  bawddgar."  Bend^^ 
edig !  dyma  fy  anwylyd,  dyma  ry  nghyfaiJíl ;  íe,  dyma  fy 
mhob  peth  bytb  mwy.  Mae  ei  fflangellau  yn  arbediad  by  wyd 
i  mi;  mae  ei  glwyfau  yn  feddyginiaeth  i  mi;  mae  ei  waed  yn 
l^on  fm  glanbau  i;  mae  ei  wawd  yn  goron  i  mi;  ie,  mae 
ei  hoU  ddyoddefiadaut  o'r  bru  iV  bedd,  ei  hdÚ  uftidd-dod 
gweithredol  a  dyoddefol,  y n  gyfiawnder  i  fy  nghuddio  b^^th ; 
yn  wisg  ogoneddus  na  phydra  y  bedd  mo  honi,  yn  yr  hoii  y 
caf  yinddangos  ger  bron  y  fainc,  ac  }ti  mhlith  yr  angylion 
Bantaidd,  ac  yn  well  fy  ngolwg  na'r  iin  o  honynt.  Gogoniant! 
iii  hydd  eywilycld  ar  fy  Nhad  i  weled  ei  blontyn  tlawd  wedi 
(lyfod  i  lyiiv  o*r  cystiidd  mawr,  o  blith  y  seirph  a*r  ysp^orp- 
ioiiau,  ao  o  blith  y  crochanau,  aco'rpridd  tew  atrelai  toinlyd. 

liydd  cyfiawnider  Crist,  nid  yn  unig  yn  edrych  yn  dda  yn 
mhlith  teulu  y  gogoniant,  ond  bydd  yn  gorddysgleirio  nef  y 
neloedd.  Beiídiu^edig;  fe  gaiff  fy  enaid  uoethlwra  \Tndroi  yn 
y  wisg  hon  byth;  yn  hon  yr  ymguddiaf  yn  dragywydd.  Na 
fydded  dira  ond  hon  am  danaf  pan  yn  myned  i  lawr  i  r}'dau 
yr  hen  lorddoncn  ddu ;  bydded  hon  genyf  o  flaen  y  faiue  ac 
i  dragywyddoldeb.  **Ac  y'm  ceir  ynddo  ef  heb  fy  nghyf- 
iawiider  fy  hun,  yr  hwn  sydd  o*r  gyfraith,  ond  yr  hwn  sydd 
ti*wy  Ifydd  C'rist,  sef  y  cyfiawnder  sydd  o  Dduw  trwy  ff\  dd. 
Fel  yr  adnabyddwyf  of,  a  grym  ei  adgyfodiad  ef,  a  chym- 
deithas  ei  ddyoddeíiadau  ef,  gan  ibd  wedi  fy  ngbydlEudio  à'i 
ferwolaeth  ef,"  PbiU  iii.  9.  10. 


Digitized  by  Google 


369 


PEEGETH  XV. 

PBOVIOir  o  DBBBJITNIAD  MABDSVAlfT  FBCHODAV. 

"Ae  weit,  hwy  •  ddygasant  ato  wr  cl«f  wrlys,  yn  gorwedd  mewn  gwely; 
«'r  lõsu  yn  gweled  ea  ffy4d  hwynt,  h  ddywêclodd  wrth  >  <  I  if  u'r  pari)». 
Ha  ítib,  cymer  gysur ;  inaddeuwyd  i  ti  dy  beehodau/'  Mal.  is,.  2. 

Y  MAE  }T  Arglwydd  lesa  yn  rhoddi  cglurhad  goleu  ac  eglur 
o'i  Dduwdod  yn  .y  testiin  a'r  geiriau  dyl}'nol. 

1.  Y  mae  yn  dangos  ei  fod  yn  gydnabyddus  à'n  meddyliau 
mwyaf  dirgeíaidd.  ^'Ac  weto»  rhai  oV  yiigrife&yddion  a  ddy- 
wedaaant  ynddynt  eu  bimain^  Y  mae  hwn  yn  cabbn.  A  phan 
welodd  yr  leeu  eu  meddyliatt  efe  a  ddvwedodd,  Paham  y 
meddyliwch  ddrwg  yn  eieli  caloBau?*^  Y  soae  gwybod 
meddyliau^  chwiUo  CHalouau,  a  bod  yn  bysbys  o  resymau 
edonatt  dyrnoa^  y  tu  hwnt  i  alluoedd  yr  angylion  aydd  yn  y 
aef;  Duw  yn  uníg  syd<l  yn  Cbwiliwr  y  ea&nau,  a  Phxofwr 
yr  arenau ;  gan  hyny  y  mae  yn  rhaid  fod  yr  Arglwydd  leeu 
ynDduw. 

2.  Y  mae  jm  profi  ei  Dduwdod  trwy  g>'âawni  gwyrth  er 
iacbau  defyd  an&ddyginiaethol.  ^^A*r  lesu  yn  gweled  eu 
ifydd  bwynt  a  ddywedâd.  Ha  fab,  cymcr  gysur/*  Dyma  y 
daf  a'r  meddyg  wedi  cyfarfod  â*u  gilydd,  ac  y  mae  y  Meddyg 
mawr  yn  gwella  nid  yn  unig  y  cor^íh,  ond  yr  eoaid  hefyd. 
Mae  y  claf  yn  derbyn  iecliyd  corph,  a  iachawdwriaeth  dra- 
gywyddol  Tw  ciiaid  ar  yi  un  pryd.  Yr  ocdd  ei  gymalau  a  í 
ewiuau  mor  >vau,  fel  yr  ludd  yii  cael  ei  gariu  gíin  beduar 
mewugwely;  eithr  aeth  adreí",  nid  gan  gael  oi  »^ario  mewn 
gwely,  ond  gan  gario  y  gwely  ar  ei  {^elii,  a  neidio  a  llaiuu  fel 
tydd  ar  hyd  y  ífordd.  ''Yna  y  dywedodd  w  rth  y  claf  o'r 
P^lys»  Cyfod,  cymer  dy  wely  i  fyny,  a  dos  i  tli  dy.  Ac  efe 
agyfododd,  ac  a  aeth  yinaith  iw  dv  oi  hun.'* 

o.  Y  mae  yn  profi  ei  Dduwdod  wrth  broífesu  yr  awdiirdod 
i  faddeu  pechodau.  Mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  dwyllwr  mawr 
neu  yn  Dduw  mawr,  un  o'r  ddau.  Mae  yr  iuddewon  yn 
ymresymu  yn  alluoj^  yn  wyneb  yr  honiad  hyn;  yr  oedd  yn 
anmhosibl  i  neb  yimesymu  yn  wcll  byth  ar  y  pwmc.  'VlíCth 
a  wna  hwn  fel  hyn  }ti  dywedyd  cai)l(Hld?  pwy  a  ali  faddeu 
pechodau  ond  Duw  yn  uuig?  Mae  hyn  yn  ddi;j;()n  ^wir:  yr 
ydyeh  yn  dywedyd  yn  iawn;  nid  oes  neb  ali  faddeu  ond 
Duw.  IVelldone;  this  is  yood  reamning.  Ond  peidiweh  à 
myned  yn  y  blaen  yn  rhy  gyflym  liefyd.  Pwy  allasai  or- 
chymyn  Tr  claf  o'r  parlya  godi  ol  wely  a  rbodio  ond  Duw 


Digitized  by  Google 


370 


PROFION  O  DDERBYNIAD 


yn  unig?  **Pa  vn  balirBaf,  meddwch  chwi,  ai  dywedyd  wrtb 
j  claf  o*r  parlys,  MaddeuWyd  i  tt  dy  beohodau,  ai  dywedyd, 
Oyfod,  a  ehymeir  i  f}iiy  dy  wely«  a  doa  d^?  Eiíhr  fel  j 
gwypoch  fod  gan  Fab  y  dyn  awdurdod  i  tàãáea  pechodau  ar 
y  ddaear  (eb  efe  witii  y  cuif  o'r  parlys),  Wrthyt  ti  vr  wyf  yn 
f1  ywedyd,  Cyfod,  a  chymer  i  fyny  dy  wcly,  a  do8  i'A  d;^.  Ac 
y  a  y  man  y  cyfododd  áe,  ac  y  C3naiertíi  i  fyny  ei  wély,  ae  aaetii 
àllan  yn  eu  gwydd  hwyntoll  ;  hyd  oni  synodd  pawb,  a  go- 
fçoneddu  Duw,  gan  ddywedyd,  Ni  welsom  ni  moed  fel  Hyn," 
Mare  ii.  7 — 12.  Mae  Mab'  y  dyn  wedi  egiuro  fod  awdurdod 
i  &ddeu  pechodau  yn  ei  law;  am  hyny  y  mae  yn  rbaid  ei 
fod  yn  Dduw. 

Oddíwrth  eiriau  y  testun  gallwn  ganfod  pedwar  peth  :— 
1.  Ein  bod  yn  bechaduriaid.  2.  Fod  gan  Ddnw  Iwybr  i  faddeu 
pechodau.  3.  Fod  yii  bosibl  i  ni  ddyfod  i  sicrwydd  am  fadd- 
euaut.  4.  Fod  yr  athrawiacth  hoii  am  faddeuant  yn  cynwys 
cysur  iiiawr.  "Ha  fab,  cymer  gysur;  maddeuwyd  i  ti  uy 
bechodau.'* 

Yn  brcsenol,  yr  atbrawiaeth  y  caf  alw  eich  yst^TÍacthau 
\n  bcnaf  ati  vw,  Fod  vn  bosibl  i  ni  ddyfod  i  wybodaeth  cin 
bod  M*edi  derbyn  maddeuant  pechodau.  Nid  yn  imig:  y  jnae 
yn  bosibl  i  ddyn  gael  gobaith  gweddol  gryf  fod  ei  bechodau 
^vedi  eu  maddeu,  eithr  y  mae  y  gras  h^  n  wedi  ei  ejjjluro  mor 
gyfiawn  a  chyfoethoj:!^  yn  yr  efengyl,  fel  y  gall  ddyfod  i  ber- 
tfaith  sicrwydd.  Mae  tystioliaeth  yr  Ysbryd  Glân,  trwy 
gymhwysiad  yr  efengyl  at  y  meddwl,  mor  sicr  a  phe  buasai 
Crist  wedi  dweyd  yn  bersonol  wrth  ddyn,  Maddeuwyd  i  ti 
dy  bechodau;"  mor  sicr  a  phe  bai  Duw  yn  danfon  prophwyd 
ato,  fel  y  danfonwyd  Nathan  at  Dafydd.  ffan  ddywedyd,  "  Yr 
Ar<»l\vydd  hefyíi  a  dynodd  yniaith  dy  bechod  di:  ni  byddi  di 
niarw,"  2  Sam.  xii.  Nid  ydych  i  ddysgwyl  C-rist,  na'r 

prophwyd  ychwaith,  i  ddyfod  â'r  genadwri  hon  o'r  nefoedd 
atoch  fel  cynt,  eithr  yr  ydych  i  ddyfod  i'r  sicrwydd  hwn  trwy 
air  Duw  a'i  Ysbrj  d.  Nid  ydych  i  freuddwj^dio  amunrhyw  laia 
o'r  nefoedd  i  ddywedyd  hyn  wrthych,  na  siarad  yn  eich  clust- 
iau  gan  Ysbryd  Duw;  eithr  yr  Ysbryd  Glân  yn  cyd-dystiol- 
aethu  "  â'u  hysbryd  ni  ein  bod  yn  blant  i  Dduw,"  a  bod  ein 
holl  bechodau  mawrion  wedi  eu  maddeu.  Nid  oes  dim,  tf 
nghyiéillion,  yn  y  byd  hwn  haner  mor  bwysig  i  ni  wybod  am 
dano  a  gwybod  pa  fodd  y  mae  rhyngom  a  Duw.  Mae  angau 
a  thragywyddoldeb  o'n  blaen,  ac  oddieithr  i  ui  dderbyn 
maddeuant  pechodau,  bydd  cydwybod  euog  yn  bryf  na  fydd 


Digitized  by  Google 


MADDStrANT  FECHODAIT.  371 

marv  bytii  yn  em  mynwesau.  Mte  emeymaA  am  fáddenaDt 
pecbodau  yn.  gams}niiad  ofhadwy,  yn  gamsyniad  anwelkidwr* 
Eto  y  mae  miloedd  ar  filoedd  yn  mentro  y  mater  hwn  ar  seil- 
iaa  rhy  weinion.  Maent  yn  maddeu  iddynt  eu  himain,  ac 
yn  maddeu  y  naill  i  r  Hall,  a  dyna  y  cwbl;  heb  feddwl  fod 
yn  rbaid  cael  maddeuant  ^an  Dduw.  0])ÍTiiyiiau  ^weisjion 
eu  calonau  gweigiou  eu  hunain  yw  }t  liiiig  Neiliaii  aiu  fadd- 
euant  pechodau  a  diangía  drafjjywyddol,  ac  nid  seiliau  gair 
Buw.  Bechaduriaid,  yr  ydych  yn  euog  ger  bron  Barnwr 
C}^awn;  a  ^iha  beth  sydd  genych  i  ddywedyd  yn  erb}Ti  cy- 
hoeddi  barn  a  dcdryd  marwolaeth  dragywyddol  yn  eich  erbyn? 
A  oes  genych  ryw  beth  i  ddweyd  drosoch  eich  hunain.  ac  yn 
erbvn  cvfiawnder  y  ddcdryd?  Yr  wvf  yn  meddwl  y  clvwaf 
yr  Arglwydd  ei  hun  yn  gofyn  y  cwestiwn  yn  awr  o'r  nefoedd, 
•'Bechaduriaid,  beth  sydd  gyda  chwi  i  ddweyd  drosoch  eich 
hunain?  Beth  yw  seiliau  eich  gobaith  na  ddemnir  chwi 
byth?'*  Gwyliwch,  fy  nghyíeillion,  yn  erbyn  seiliau  gan; 
chwiliwch  hwynt  i'r  ijwaelod,  eaiiys  y  mae  miloedd  yn  uttern 
ddarfu  bwyso  ar  seiliau  rhy  weinion  am  faddeuant  pechodau. 
Yn  awr,  }Tndrechwn  yn  (hiiíViíol  ystyried  y  pethau  caiilynol. 

1  Ceisiaf  ddango6  pa  betkau  sydd  yn  seiliau  twyliodma 
am  faddeuant. 

(1.)  Sail  gobaith  Uawerocdd  am  faddeuant  yw,  nad  yw 
cu  pechodau  ya  fawrion  ac  yn  aml.  Nid  ydynt  yn  euog 
o  bechodau  mor  ofnadwy  ac  mor  haerlliig  a'r  rhan  fwyaf. 
'*Yr  wyf  yn  meddwl,"  m^d  y  pechadur,  *'nad  ydyw  y  Duw 
mawr  mor  fanwl  a  Uym  a  pbeidio  myned  heibio  ac  edrycb 
dros  fy  mhechodau  bychain  i,  a^tt  maddeu  yn  rhwydd ;  oblegyd 
beth  ydynt  at  y  pechodau  ysgeler  a  gyflawnir  yn  hoU  leoedd 
•flan  a  brwnt  y  byd!"  Fy  enaid,  y  mae  yn  eglur  nad  ydwyt 
wcdi  deall  eto  natnr  a  drwg  mawr  pechod.  Mae  y  pecbod 
ileiaf,  fel  ei  gelwir,  yn  gwnenthur  y  fath  rwyg  rhwng  dy 
enaid  a  Duw,  fel  y  mae  yn  anmhosibl  i  holl  greaduriaid  y 
ddaear,  aV  nefoedd  hefyd  gyda  hwynt,  bytb  ei  wneyd  i  fyny. 
Mae  yn  ymddaagos  Ibd  yr  boU  bregetbau  sydd  wedi  eu  tra- 
ddodi  i  áj  gly w  ar  ddrvg  annhraetbol  pecbod,  wedi  bod  oU 

aneflMbiol  i  dy  aigyhoeddi  di  o'i  ddrwg;  canya  nid  oes 
Heb  sydd  wedi  eu  bargyboeddi  o  becbod  yn  gwekd  un  pechod 

fiicb.  Mae  pob  pechod  yn  taro  yn  uniongyrcbol  yn  erbyn 
Buw;  ao  os  oes  nu  pechod  yn^ach,  y  mae  yn  rbaid  fodbwnw 

eá^yn  Duw  bacb.  Os  peebod  baeh,  Duw  bacb;  os  Duw 
loawr,  pechod  mawr.  Mae  yn  sier  fiid  rhai  pediodi^u  yn  fwy 


Digitized  by  Google 


372 


nOtFXOV  o  X>DXBBVKtU> 


na  u  fçilydd  mewn  Uawer  yst}T;  eto  y  inae  y  pechod  h^vl^w  a 
gyfrifir  y  lleiaf  yn  annhraethol  ci  íaiut,  gan  ei  íod  yii  drosedd 
uiiiougjnchol  yu  erbyn  gorsedd,  Ilywodraeth,  ac  ucliutiaeth  y 
Duw  (ioruchaf.  Mae  yn  bosibl  trywauu  dyn  i  íarwolaeth  à 
chyllell  facb,  penhnfe  fecban,  yn  gystul  ag  â  cbledd)-f  niawr ; 
gellir  saethu  i  farwolaetb  â  phiaiol  yn  gystal  a  chatmon  : 
llong  fawr  suddo  mewn  Uyn  bychan ;  gall  gwTcichioneu  iach 
08od  t  v  ma^T  ar  dân.  Uaddwyd  y  frenines  Ann  gan  bigad 
nodwydd;  léll^  gall  y  pechod  lleiaf  íod  yn  drag}  wyddol 
ddinystr  i  chwi  yn  gystal  aV  un  mvvyaf.  Nid  yw  yu  brawf 
yn  y  byd  íod  Duw  wedi  maddeu  eicli  peebodau  am  eu  bod 
yft  fyebaiu,  neu  yu  hytrach  am  eicb  bod  chwi  yu  eu  gweled 
ya  fychain.  Yn  fycbain,  fy  ngbyfeillioB,  nid  ydynt  mews. 
gwírionedd,  eitbr  cbwychwi  sydd  yn  by w  ym  y  ^wyllwch. 

(2.)  Yatyriwek  nad  ydyw  trugaredd  Duw  ya  ymddibynm 
ar  ddim  ond  arao  ei  hua.  31ae  trugaredd  yn  eiddo  yr 
Axglwydd,  i  waeyd  fel  y  myao  ef  ei  hun;  ae y  mae  efe  ym 
fynych  ya  maddea  pecbadau  mawrioii  i  beehaduriaid  mawr- 
ioa,  ae  yn  myaed  heibio  pecliodau  a  pbechadnríaid  Uai,  beb 
fiuldea  iddyat.  Am  byny  paid  â  ihwyllo  dy  hua  yn  ngbyieh 
teilyngdod,  a  pbaid  dysgwyl  am  fiidd^iaat  am  dy  fod  ya  Uai 
pechadur  aa  Uawer.  Mae  efe  wedi  gweled  ya  dda  i  fi&ddem 
Y  ^hodaa  mwya£»  a  damaio  eraiU  am  bochodaa  oedd  yn 
llaL  Mae  efe  yn  gallu  gwueyd  lei  y  myao  k*í  drugaredd  ei 
hua.  **Beth  gaa  byny  a  ddywedwn  air  a  ddadleawa  ni  yn 
erbyn  Duw  Beth  sydd  gyda  ai  i  ddywedyd  os  maddeu  ele 
y  peohodau  ysgeler,  a  dy  adael  di  i  drengu  bytk  yn  dy  beeíh- 
odau  bacb  ?  Os  arbed  efe  y  pechadur  mawr,  a  danuiio  y 
pechadur  bacb,  pa  beth  a  ddywedwn  ni  wrtb  y  pethau  b^Ti  ? 
Mae  efe  wedi  maddeu  bywyd  godiucbus,  ac  wedi  damnio  am 
feddvliau  aílan.  Mae  Medi  maddeu  i  riii  o'r  llofruddian 
niwyaí'  bwriadol,  a  (Ijuiuiio  eraill  aiu  feddvliau  dialeddus. 
Gwnewch  gydiuaru  pcchodau  Dafydd  a  Saul,  a  ^welwcb 
wiriouedd  y  mater  dan  sylw  yu  ejílur.  Cyíiawiiodd  Dafydd 
lawer  o  beehodau  ofnadwy,  yn  euwedifí:  y  peebodau  o  lof- 
ruddiaetb  a  gadineb ;  cr  byny  niaddeuodd  yr  Arglwydd  iddo. 

Nid  ydyiu  yn  darllen  i  Saul  gj-Hawni  tebyg  gjTiiaint  o 
beehodau  ag  ef,  na  phecbodau  mor  ysgeler  ychwaith,  eto 
*'bwriodd  yr  Arglwydd  ef  ymaith  yn  drãgywydd."  Y  ddau 
bechod  aiu  ba  rai  y  bwrit)dd  yr  Arglwydd  ef  ymaith  oeddynt, 
1.  Cynyg  poeth-offr}'mau  ei  hun.  Yr  oedd  y  Philistiaid  >-n 
gwasj^u  yn  drwm  ar  Israel,  ac  yr  oedd  yr  amser  yr  oedd 


Digitizeo  by  LiOOgle 

f 


Samuel  wedi  ei  nodi  i  àájíod  at  Saul  wedi  myned  heíbio; 
beth  bynag,  yr  oedd  ar  y  fynjd  ddiweddaU  Yr  oedd  Sanl» 
jn  wjmeb  lòd  y  gelynion  yn  gwasga  amo,  mewii  cyfyngder 
mawr,  fel  y  dariu  iddo,  yn  hytraeh  oa  m3nied  allan  i  lylèl 
keb  gydnabod  yr  Arglwydd  yn  gyntaf,  gymeryd  y  gorcfawyl 
o  offiymv  yn  ei  law  ei  hun.  Yr  oedd  ei  ddybemon  yn  ym* 
ddansoB  yn  dda,  eto  yr  oedd  y  peth  ym  eg^vo  nad  oedd 

Sttnddo  ífydd  yn  Nnw.  *^Ac  efe  aaioBodd  saitíi  niwmod, 
yd  yr  amser  goeodedig  a  nodaaiá  SamneL  Oad  ai  ddaeth 
Sannid  i  Gilgid;  a'r  £>bl  a  ymwasgarodd  oddiwitfao  ef. 
A  8a«l  a  ddywedodd,  Dygwdi  ataf  fi  boeth-oflfirwm,  ao 
offiymau  bedd.  Ae  efe  a  offirymodd  y  poeth-offirwm.  Ao 
wedi  darfod  iddo  offi-ymu  y  poeth-ofiryoiau,  wele,  âamvel  a 
ddaeth;  a  Sanl  a  aetk  allan  i'w  gyfarfod  ef,  ae  a  gyfereliodd 
wett  iddo.  A  dywedodd  Samuel,  Beth  a  waaetíioet  ti  ?  A 
Sanl  a  ddy wedodd,  O  li^wydd  gweled  o  honof  f  r  bol>l  ym- 
nasgam  oddiwrthyf ;  ac*na  ddaethoet  tithan  o  fewn  y  dydd- 
iau  gosodedig,  ac  i'r  Philistiaid  ynigas<rlu  i  Micmas;  am 
kyny  y  dywedais,  Y  Philistiaid  yn  awr  a  ddeuant  i  wared 
ataf  li  i  Gil<íal,  ac  ni  wcddiais  ger  bron  yr  Arglwydd;  am 
hyny  yr  antunais  i,  ac  yr  offrymais  boetli-c>íii  wni.  A  Samuel 
a  ddywedodd  wrth  Saul,  Yniyd  y  gwnaethost:  ni  chedvvaist 
orchymyn  yr  Arglwydd  dy  Dduw,  yr  hwn  a  orchymynodd 
efe  i  ti :  canys  yr  Arglwydd  yn  aw  a  gadanihasai  dy  frcnin- 
iaeth  di  ar  Israel  yn  dragy  wydd.  Ond  yn  awr  ni  saif  dy 
fireniniaeth  di,"  1  Sam.  xiii.  8 — 14. 

Ail  becbod  Saul  oedd  arbed  Agag,  brenin  yr  Amaleciaid, 
yn  nghydag  arbed  y  dofaid  a'r  ycbain,  a*r  brasaf  o'r  wyn, 
wedi  i'r  Arn^lwydd  ddywedvd  wrtlio  am  ddinystrio  v  cwbL 
Yr  oedd  rhyw  fath  o  ddyben  da  ganddo  yn  hyn  helyd;  canys 
arbedodd  hwynt  i  £2."iiel  eu  habertbu  i'r  Arglwydd.  *'A  Saul 
a  ddyM-edodd,  Oddiar  yr  Amaleciaid  y  dygasant  hwy :  canys 
y  bobl  a  arbedodd  y  defaid  goreu  a*r  yehain,  i  aberthu  i'r 
Arj^lwydd  dy  Dduw.  O  berwydd  i  ti  fwrw  yniaith  air  yr 
Ariihvydd,  ynta\i  a  th  fwrw  dithau  ymaith  o  fod  yn  frenin. 
A  Saul  a  ddywedodd  wrth  Samuel,  Fechais :  canys  troseddais 
air  yr  Arglwydd,  a'th  eiriau  dithan,  o  herwydd  i  mi  ofui  y 
bobl,  a  gwrando  ar  eu  liais  hwynt.  Ond  yn  awr  maddeu, 
atolwg,  fy  mhechod»  a  dyohwel  gyda  mi,  fel  yr  addolwyf  yr 
Arglwydd."  Dyma  y  peolK>daa:  aehwi  welwoh  fod  dali  ea 
cyflawniad  ya  ymddangos  yn  dra  esgusodol.  Mae  yn  ^rf- 
addef  hefyd,  gaa  ddywâyd,  ''Pe^Aaia;"  eto  i  gyd  y  mae  yn 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


S74 


PBOFIOK  O  BDSUTKIAB 


cael  ei  fwrw  allan  o'r  íroniniaetli  yn  drag}  wydd.    Mae  yn 
wir  fod  Saiil  yn  c  uofj;  o  lawer  o  bechodau  eraill,  eithr  am  y 
pechodau  a  enwyd  y  bwriwyd  ef  allan  o'r  firenimaeth.  Mae 
yn  eglur  fod  Datydd  yn  euog  o  bechodau  mwy  ysgeler  ac 
oíhadwy  na  Saul ;  bu  yn  euog  o  lofruddiaeth,  canys  Uaddodd 
Urias  yr  Hethiad  er  mwyn  cael  ei  wmig ;  a  bu  yn  euog  o 
fpr  mewn  godineb,  y  rhai  oeddynt  bechodau  gwarthus  ae 
aflan.    £to  y  mae  yr  Arglwydd  yn  goddei'  Dafy  dd  yn  y  fren- 
iniaetii,  ac  yn  ei  gadarnlMm,  er  bwrw  Saul  ymaith  am  bech- 
odau ydynt  yn  yraddangos  i  ni  yn  Uawer  Uai.  Maíkkuodd 
bechodan  mawrion  Dafydd,  ac  aeth  heibio  bechodau  bychain 
Saul  heb  eu  dileu.    Pwy  sydd  ag  awdurdod  i  ofyn,  Paham  y 
darfu  iddo  ddamnio  Saul  ain  bechodau  mor  fychain,  ac  achub 
Dafydd  ^^n  wyneb  pechodau  mor  âiwríon?    Beth  yw  hyny  i 
ti?   Onid  yw  ei  drugaredd  yn  feddiaot  iddo  ei  hun?  Chwi 
wélwck  ei  lòd  yn  maddeu  i  rai  ag  a jdd  wedi  bod  yn  pechu 
am  fiynyddoedd  meithion,  ac  yn  tori  eraill  i  lawr,  a^  damoio 
byth»  ag  sydd  wedi  bod  yn  pechn  ond  am  ychydig  o  fl}^ydd- 
oedd.    Teymasodd  Manasseh  bymtheg  mlynedd  a  deugaiu,  a 
gwnaeth  yr  hyn  oedd  ddrwg  yn  ngolwg  yr  Arglwydd  yr  hott 
flynyddoedd  hyny.    Adeiladodd  dracheâi  yr  ucheUi^dd  a 
ddinystríasai  Hezeeiah  ei  dad,  adeiladodd  allorau  i  lu  y  naf- 
oedd  yn  nghyuteddoedd  t^  yr  Ai^lwydd,  a  thynodd  ei  fab  ei 
hun  trwy  y  tàn.      Manasseh  hefyd  a  dy walltodd  lawer  iawn 
o  waed  gwirion,  hvd  oni  lanwodd  efe  Jerusalém  o  benbwy- 
gilydd,  heblaw  ei  bechod  trwy  yr  hwn  y  gwnaeth  i  Judah 
bechu,  gan  wneuthur  yr  hyn  oedd  ddrwg  yn  ngolwjjr  yr 
Arglwydd,'*  2  Bren.  xxi.  16.    Un  o'r  dyuiou  niwyaf  luell- 
digedi^  fu  ar  y  ddaeav  criocd  oedd  liwu,  a  chatodd  oes  hir 
hefyd  i  ji;yíia\vni  ei  ysgelcrderaii  a'i  weithredoedd  dychryn- 
llyd.    Mae  yn  ddigon  i  dd)  rysu  angel  i  csbonio  pa  tbdd  y 
caíbdd  dyn  fel  hwn  íy w  eyhyd,  i  wneuthur  diin  ond  pechu  yn, 
erbyn  Duw  ac  atlonyddu  dynion;  ae  y  mae  yn  rhyieddach 
byth  eto  pa  fodd  y  madck^uwyd  y  ewbl  iddo  ar  deríyn  ei 
ddydd.    ''A  phan  oedd  gyíyng  aruo  ef,  efe  a  weddiodd  ger 
bron  }T  Arglwydd  ei  Dduw,  ac  a  ymostyngodd  yn  ddiríawr 
o  liaeu  Duw  ei  dadau,  ac  a  weddiodd  arno  ef :  ac  efe  a  fu 
foddlon  iddo,  ac  a  wranduwodd  ei  ddymuniad  ef,  ac  a'i  dyg 
ef  drachefn  i  Jerusalém  i*w  freniniaeth,"  2  Cron.  xxxiii.  12, 13, 
Dyma  y  pechodau  niwyaf  a  ^yfiawnwyd  wedi  eu  maddtni, 

Eto  sylwch,  daetli  ei  fab  Amon  i'r  orsedd,  a  dylynodd 
gainrau  diygiouus  qí  dad  Muuasseh,  yn  oi  yr  hyn  oll  a  wnaeUjL 


Digitízed  by  Google 


líADDEXTANT  PECHODAIT. 


375 


efe;  eithr  ní  oddefwyd  ef  yn  Iiít  iawn.  Fe  aliai  ei  fod  jn 
ymrefi^u  ynddo  ei  nun  íél  hyn:— **Bu  fy  nhad  fyw  yr  hen, 
a  tiieyraaaodd  bymtheg  mlynedd  a  deugain,  gan  ddyljn  ei 
flys,  ac  ewyllys  ei  galou  ddrygionus;  a  chafodd  fisiddeuant  yn 
y  diwedd  gan  yr  ArglwydcL   Paham  nad  allaf  finau  wn^rd 

S'  an  pethau,  â  cbael  oes  hir  i  bechu,  fel  fy  nhad,  ac  yn  j 
wedd,  ar  ol  y  metbwyf  ddyl}^  fy  mhechõdau,  eael  inadf 
eaant  o  honynt  oU  Eithr  y  mae  Amon  yn  ead  ei  dori  i 
lawr  mewn  dwy  âynedd  o  bechu,  ac  heb  dmgaredd  a  madd« 
eoant  ychwaitb.  Mae  yn  beth  posibl  i  un  fyw  baner  cant 
nea  driugain  mlynedd  mewn  meddwdod,  a  chael  ei  acbub  yn 
Y  diwedd ;  ac  un  ai*all  yn  dylyn  ei  esiampl,  ac  yn  cael  ei  dori 
1  lawr  yn  y  weithred  gyntaf  neu  yr  ail,  ac  yn  cael  ei  ddanfon 
i  uffern  ^yda  brys.  "Mac  yn  wir  ein  bod  yn  becliaduriaid,'* 
meddai  y  dyiiioii*/'  cto  nid  ydym  yn  bechaduriaid  fel  Ma- 
nasseh  ;  nid  yw  ein  pecliodau  mor  fawrion  ac  mor  Uuosog 
a'r  eiddo  ef.     Nid  wyf  wedi  pecliu  haner  cymaint  a  rhai 

0  fy  ngliyfoedion  ychwaith."  Becbadur,  y  mae  un  pechod 
yn  ddigon  i  dy  ddainnio  yn  oes  oesoedd:  yr  ydwyt  wedi 
dy  golli  yn  dragywydd  pc  na  byddai  ond  un  anwiredd  yn 
gorwedd  aruat ;  eithr  y  mae  myrddiynau  diriíedi  o  feiau  wedi 
eu  c}^awni  ^an  bob  un  o  honom.  Y  mae  un  gadwyn  yn 
ddigon  i  dy  ddal  mewn  carchar  trafjjywyddol.  Damniwyd  }T 
anpnrlion  am  y  trosedd  cyntaf.  "  Yr  anji^ylion  hefyd,  y  rhai  ni 
chadwaíSiint  cu  dechreuad,  eithr  a  adawsant  cu  tri«;ta  eu  hun, 
a  p^idwodd  ete  mewn  cadwynau  tra<íywyddol  dan  dywyllwch, 

1  iam  y  dydd  mawr,*'  Judas  8.  Nid  yw  fod  dy  bccliodau  yn 
liai  mewn  rhifedi  ac  yn  liai  mewn  maintioliyn  un  prawt  dy  fod 
wedi  derbyn  maddcniant,  nac  v  dcrbyni  faddouant  ychwaith. 

(3.)  Mae  rhai  yn  crcducu  bod  wedi  dcrbyn  maddcuniit  am 
nad  ydjTit  yn  teimlo  euogrwydd  pechod  yn  gryf  yn  cu  cydwyb- 
odau.  Y  pcchodau  hyny  ag  sydd  wedi  eu  cyfiawni  cr  ys 
Uawov  dydd,  y  mae  yn  rhaid  fod  yr  Arglwydd  wedi  eu 
maddeu,*'  ebe  y  dyn,  ^^canys  nid  wyf  yn  clywed  dim  oddi- 
wrthynt;  nid  wyf  yn  teimlo  un  euogrwydd  o*u  plegyd  yn 
awr.  Maent  bron  yn  annghof,  wedi  eu  claddu,  yn' gorwedd 
yn  ddystaw  yn  y  bedd ;  nid  wyf  yn  clywed  en  swn,  nac  yn 
meddwl  nemawr  am  danynt;  o  ganlyniad  y  mae  yn  debyg 
na  chlywir  eu  Ileferydd  hwynt  byth  mwyacb/'  N id  yw  dy 
fod  di  heb  deimlo  oddiwrthjrnt,  fy  ngbyfaill,  yn  un  prawf  eu 
bod  wedi  cu  madden  a'n  banngbofio  gan  yr  Arglwydd,  ond 
yn  bytrach  i'r  gwrtbwyneb;  canys  er  nad  ydwyt  yn  teimlo 


Digitizea  by  LiOOgle 


376 


FSOFION  O  DDESBYKIÍ.D 


jn  awT,  yr  wyt  3rii  sier  o  ddyfod  i  deimlo  cyn  bo  hir.  Mae 
j  di%g  teináad  byn  yn  profi  caledrwydd  dy  gydwybod,  nid 
nrofi  fod  dy  bechodau  we^  ea  maddeu.  .Ajiiser,  nid  gwaed 
lesu  Grrist,  sydd  wedi  tawehi  dy  g^dwybod  di.  Mae  y  taw* 
elwch  hMm  yn  ddrwg;  mae  y  tawehrcli  yn  waetn  na*y 
ystorm,  y  ^oleu  yn  waeth  na'r  tywyllwch,  yr  bindda  ya 
waetli  iia*r  dryc-hiu,  y  cysur  yn  waeth  na*r  gofid,  y  chwerthin 
yn  waeth  na'r  wylo,  y  tanjijnefedd  a  r  d}  o<:;elwch  yn  waeth 
na'r  anesmwythder  a'r  peryglon.  Yr  ydwyt  yii  dawel  am 
eu  bod  wedi  eu  cyflawni  er  ys  Uawer  o  flynyddoedd,  a  phob 

{)eth  yn  ddystaw  yn  eu  cylch;  ond  y  maent  i  gyd  ar  y 
lyfrau,  y  maent  heb  eu  croesi;  byddant  yn  dy  erb\Ti  yn 
nydd  y  íarn  ddiweddaf.  Fe  fydd  y  Barnwr  yn  a«jor  y  llyíniu, 
ac  yn  eu  darllen  oU  yn  gy^hoeddus,  a  byddi  dithau  yn  cofio 
pob  un  o  honynt  y  pryd  hwn  o'r  newydd.  "Hyn  a  wnaeth- 
ost.  a  mi  a  dewais :  tybiaist  dithau  fy  mod  yn  «rwbl  fel 
ti  dy  hun:  ond  mi  a' th  argyhoeddal',  ac  a'u  treinai  o  áaen  dy 
wyAeb,"  Sal.  50.  21. 

Nid  yw  yn  un  prawf  fod  troseddwr  wedi  cael  maddeuant, 
am  ei  fod  heb  ci  ddal.  Mae  y  dyn  sydd  dan  gondemniad 
heb  ei  ddienyddio  eto:  y  mae  y  sesiwn  heb  ddarfod,  ac  y 
mae  y  diwrnod  apwyntiedig  heb  ddyfod;  fc  ddaw  hwnw;  ac 
y  mae  yn  rhaid  iddo  yntau  farw,  canvs  nid  yw  wedi  derbyn 
rhyddhad.  Yr  oedd  Israel  wedi  pechu  trwy  wneuthur  y  Ho 
aur  i'w  addoli,  ac  yr  oedd  11a wer  yn  meddwl  fod  Duw  wedi 
maddeu,  yngymaint  ag  nad  oedd  wediymweled  â*u  pechodau 
yn  uniongjrrchol,  eithr  yr  oedd  yr  amser  heb  ddyfod;  nid 
oedd  y  Uonyddwch  hwnw  yn  brawf  yn  y  byd  o  dderbyniad 
maddeuant.  "  A  dy wedodd  yr  Ai^lwydd  wrth  Moses,  Pwy 
bynag  a  bechodd  i'm  herbyn,  hwnw  a  ddileaf  allan  o'm  llj^r. 
Am  h}Tiy  dos  yn  awr,  arwain  y  bobl  i'r  Uc  a  ddywedaid 
wrthyt:  wele  fy  angel  a  à  o* th  âaen  di :  a'r  dydd  yr  ymwel- 
wyf  yr  ymwelaf  â  hwynt  am  en  pechod.  A*r  Arglwydd  a 
darawodd  y  bobl,  am  iddynt  wneuthur  y  11o  a  wnaethai 
Aaron,"  Ex.  xxxii.  33— íi6.  Nid  yw  ychydig  amser  O 
ohiriad  yn  ddim,  yn  ymyl  tragywyddoldeb  Duw,  Beth  yw 
triugain  mlynedd?  Mae  yn  ymddangoH  yn  hir  yn  ein  golwg 
ni;  ac  ^  ydym  yn  barod  i  feddwl  am  bechodau  wedi  eu 
cyflawni  mor  bell  yn  ol,  eu  bod  wedi  myned  yTi  rhy  hen  i 
íéddwl  am  danynt,  a*u  bod  wedi  eu  Uwyr  annghofio.  Eithr 
yr  un  peth  hyn  na  fydded  yn  ddiarwylwd  i  chwi,  anwylyd; 
£oá  un  dydd  gyda'r  Arglwydd  megys  mil  o  flynyddoedd,  a 


Digitized  by  CoogI( 


KADSEUANT  PECHODAU.  377 

mil  o  flynyddoedd  megys  nn  dydd,''  2  Pedr  iii.  8.  Nid  yw 
pechodau  a  gyílawnwyd  er  ys  haaer  oaato  flynyddoedd  yn  ol 
ond  fel  pe  cyflawDasid  hwynt  heddyw«  yn  nghyfirif  Duw» 
Nid  y  w  yr  amser  sydd  wedi  myned  heíbio,  neu  yr  hyn  sydd 
heh  ddyfod,  yn  ddim  iddo  ef.  Edrychwch  yn  ol  ar  eich. 
peehodau;  ao  edi&rheweh  yr  awr  hoa,  fel  y  derbyuiooh 
fiuàdemudt»  onide  daw  pob  un  o  honynt  o  flaen  doh  wyneban 
eto.  Maent  oU  ar  y  Uyfir,  ac  wedi  eu  ''selio  i  fyny  mewn 
eòd.''  ««Canys  yr  awr  hon  y  rhifi  fy  nghamruu:  onid  wyt 
yn  gwylied  ar  anwiredd?"  Job  ziv.  16.  Mae  yr  HoU- 
wybodol  wedi  Beho  eich  pechodau  i  fyny  erbyn  dydd  y  prawf ; 
a  bydd  yn  y  mau  yn  agor  y  aelíau,  ac  yn  eich  galvr  chwithau 
ger  bron  i  gyfrif  am  danynt.  Pan  y  gwelw\^  clerk  y  Ilys 
yn  y  sesiwn  yn  tyuu  allan  yr  indieímetíta  o'r  ^òd,  y  rhai  sydd 
yn  cynwys  llofruddiaeth  yn  erbyn  un,  lladrad  yn  crbyn  y 
Hall,  a  rhyw  droseddau  eraill  yn  erbyn  y  nesaf,  y  niae  yn  peri 
i  mi  feddwl  am  yr  adnod  a  adroddais:  ''Fy  iighamwcdd  a 
seliwyd  mewn  cód."  Vr  oedd  y  cyhiiddiadau  yn  n^hòd  ckic 
y  sesiwn  o'r  blaen,  eitlir  ynawr  yw  y  diwniod  i'w  tyiiu  allau, 
a  dyíbd  à'r  troseddwr  i'w  hwyneb.  Ilcre  ure  tht  iiidictinents ; 
they  are  draton  out  in  open  court,  and  you  must  appear  to  take 
your  trial. 

Dynia  y  troseddwr  yw  cacl  ei  ddwyn  ger  bron.  Och,  y 
mae  yn  edrycli  yn  wyneb-drist  ac  yn  <içrynedi<ç.  Kithr  beth 
yw  hyn  at  ddydd  y  farn  ddiweddaf,  y  dydd  y  dat<^uddir  dir- 
geloedd  dynion?  Yr  wyt*  bron  yn  llcwygu,  lawer  diwrnod, 
wrth  feddwl  am  ''ddydd  mawr  ei  ddigter  ef."  O  Arglwydd, 
*'pwy  a  ddiehon  sefyll?"  Bcchadur,  y  mae  biliau  ofnad>vy 
yu  dy  erbyn  yn  nghôd  Duw ;  y  maent  wedi  eu  selio  i  lyny, 
ond  byddant  yn  cael  eu  tynu  allan  yn  y  dydd  diweddaf,  a'u 
darllen  yn  yr  open  court,  yu  n^i^wydd  dynion  ac  angylion.  liu 
brodyr  Joseph  ddwy  ar  ugaln  o  Hynyddau  cyn  iddynt  deimlo 
euogrwydd  yu  llosgi  yu  eu  cydwy])()dau  o  lierwydd  y  eam  a 
wuaethant  i'w  bravyd;  yr  oedd  wedi  myned  yn  hen  beth,  ac 
wedi  myned  heibio  er  ys  Ilawer  dydd,  a'i  suddo  i  fòr  o  an- 
Ughof,  Ond,  fy  nghyfeillion,  y  mae  yr  lien  beth  yn  dyfod 
yn  beth  newydd;  yr  hyn  a  anughofiwyd  yn  dyfod  eto  yn 
awchtts  i'r  cof,  a'r  hyn  a  gladdwyd  mewn  bedd  tywyll  yn 
cael  eiadgyibdi  yn  fyw  draeheôi,  ac  yn  sefyll  o  âaeu  eu 
hwynebau  yn  fwy  nerthol  nag  erioed.  Mac  hen  ddyuion  yu 
teindo  oddiwrth  oferedd  ieuenctyd,  ac  felly  mae  pechodau 
ieueactyd  yn  dyfod  yu  goep  heu  ddyddiau.   Dydd  y  farn. 


Digitized  by  Google 


378 


PBOFION  O  DDEBBYNIAD 


Oeb  o'r  diwmod,  fb  fydd  pob  petíi  dirgel  yn  dyfod  i'r  amlws'» 
a  phob  peih  hen  yn  dyfod  i'r  golwg  o'r  newydd.  Boâ« 
diang&!  diai^fii  tarwy  wacd  y  groes.  Ffowch  i  gymeryd 
gafael  yn  y  bywyd  tragywyddoL 

(4.)  Y  mae  miloedd  yn  gorphwys  yn  daw^  mewn  pechod 
dan  ddykmwad  fibfç-obaith  yn  nhrugaredd  Duw.  Y  mae 
Dnw  yn  dmgarog,"  medd  y  dyn,  ac  yn  byw  yn  y  blaen  yn  y 
pechodan  mwyat"  gwaitbns.  Mae  yn  ddigon  g:wir  fod  jt 
Aighvydd  yn  "DÍiw  tnigaroff  a  graslawn  ;**  er  hjny  y  mae 
yr  un  mor  wir  fod  miloedd  o  bechadnriaid  yn  trengu  yn  ea 
pcchodau.  Felly  y  mae  yn  beth  posibl  i  chwithau  drenga 
nefyd;  ac  yr  ydych  yn  sicr  o  drengu,  os  ewch  yn  y  blaen 
mewn  bywyd  annuwiol,  gaii  fiug-obeithio  yn  nhrugaredd 
Dviw,  Mae  11a wer  yn  dywedyd  eu  bod  yn  ediíaihau,  yn 
diwygio,  ac  yn  yniddiried  yn  nhrugaredd  Duw  am  faddeuant; 
fel  pe  bai  edifeirwch,  diwygiad,  ac  jTiiddiricd  yn  Tsuw  }ti 
ddigon,  heb  un  cyfeiriad  at  aberth  Crist,  a  gwaed  y  taenell- 
iad,  er  glanhau  a  heddychu.  Gellid  meddwl,  wrth  y  dos- 
barth  hyn  o  bobl,  nad  oes  yr  un  angenrheidrwydd  ani  ddy- 
fodiad  Crist  yn  y  cnawd,  a  marw  ar  y  groes;  lu  u  nad  oedd* 
ei  waith  yn  gyíiawn,  fod  arnynt  hwy  eisiau  ychwanegu  ato 
trwy  editarhau  a  diwygio.  Mae  ediíarhau  a  diwygio  yn 
angenrheidiol ;  ond  nid  er  mwyn  hyny  y  derbynir  raaddeuant 
pechodau,  eitlir  er  mwyn  teilyngdod  y  Gwr  fii  farw  ar  y  pren. 
Edifarhewch  a  diw^ygiwch  a  fynoch ;  eithr  ymddiriedwch  yn 
yr  aberth  am  waiedigaeth  oddiwrth  bechod.  Yr  ydych  yn 
siarad  am  dnigaredd  Duw;  onid  yw  efe  w^edi  rhoddi  miloedd 
ar  filoedd  o  drui^areddau  i  chwi?  Y  mae  Duw  yn  drugarog; 
ydvw,  onide  ni  buasit  ti  yn  fyw  yr  awr  hon;  buasit  yn  uffem 
er  ys  Ilawer  o  amser.  Oni  bai  fod  Duw  yn  drugar(l<^^  ni 
buasit  heddyw  yn  mwynhau  yr  hoU  drugareddau  rhaglun- 
iaethol  yn  nghanol  dy  bechodau  haerllug  a  digy^dlydd.  Ti 
luasit  yn  ddall,  yn  gloff,  yn  fyddar»  yn  efrydd,  yn  wallgof,  ac 
yn  rheg.  Tnigareddau  mawríon  yr  Arglwydd  y  w  yr  achoe 
dy  fod  yn  mwynban  dy  synwyrau. 

Y  mae  ei  drugareddau  tymhorol,  fy  nghyfeillion,  yn  gal^ 
am  edifeirwch  ger  bron  Duw,  ac  ymddiried  yn  Nghrist. 
Eithr  yr  ydjrcb  cbwi  wedi  gwneyd  cam-arferiad  o'r  trugar- 
eddau  mawrion  hyn :  yr  ydych  wedi  eu  troi  i  waaanaethu 
melus-chwant,  i  feddwi,  i  ddylyn  gwyl-mabsantau,  i  ymladd, 
ie,  i  gyflawni  "pob  pechod  yn  un  chwant."  Fe  aliai  fod  y 
drugaredd  am  yr  hon  yr  ydwyt  yn  aiaíad  yn  btee^iol,  nid  yã 


Digitized  by  Googl 


XADraUAKT  PEGHOBAir. 


379 


tíêdio  am  dy  achub,  eitkr  yn  signio  death  warrani  ar  j  tynyà 

non,  ac  yn  pledio  ger  bron  Duw  yn  dy  erbyn*  Mae  tnigar» 
edd  ei  hun  wedi  blino  rhoi  yohwaneg  o  dni^an  ddau  i  ti  i  V 
gwastraffu,  a  chodi  rhyfel  yn  erbyn  Ilywodracth  trugaiedd 
yn  y  byd.  Mae  tru^uredd  yn  dywedyd  heddyw  fe  aliai, 
O,  fel  yr  ydwyf  wedi  fy  ngbam-arfer  gaa  y  dyn  drygionns 
acw !  pa  fwyaf  o  drugareddau  y  mae  yn  ^lel,  mwyaf  byth 
o  becbodau  y  mae  yn  eu  oyflawni.  *^Tor  ef  i  lawr,"  canya 
nid  yw  yn  gwneyd  dim  <md  "dififrwytbo  v  tir."  "A  wyt  ti 
yn  diystyru  golud  ei  ddaioni  ef^  a'i  ddyodde%arwcb,  a*i 
yniaros,  heb  wybod  fod  daioni  Duw  yn  dy  dy\N  ys  i  edifeir* 
wh.  ?  Eithr  yn  ol  dy  galedrwydd  a  th  galon  ddiedifeiríoU 
vyt  yn  trysorí  i  ti  dy  bon  ddigofalnt  erbyn  dydd  digo&int» 
a  diitguddiad  cyfiawn  fam  Dnw,"  Rhuf.  ii.  4,  5. 

Ymae  trugaredd  yn  bríodoledd  felus,  eto  príodoledd  rydd 
ydyw;  nid  y w  o  daa  un  rhwyaa» i  ddango.  teagwedd  i  tí 
nac  i  neb  arall.  Yr  wyf  yn  siarad,  cofiwcb,  nid  à'r  edifeiriol, 
ond  â'r  anedifeiriol  \'n  bresenol,  yr  hwn  sydd  yn  ymgaledu 
mewn  pcchod  dan  ífu«!^-obeithio  yn  nbrugaredd  Duw,  gan 
bwyso  ariii  yn  ddvclu mvííol,  ahithau  wirioiícddol  liol)  Ibd 
o  dano.  Mae  Ilawer  yn  gvvrthod  cardod  i  gardotyn,  iiid  am 
eu  bod  yn  aunhrugarog,  ond  íbd  rli}'w  bethau  eraill  yn  fwy 
teilwng,  ae  yn  galw  am  eu  cymwynasgarwch  ar  y  pry^d.  Nid 
yw  hyn  yn  ddianrhydedd.  Yr  ydych  yn  siarad  am  dru^j^ar- 
edd,  Y  mae  vn  rhaid  i  cbwi  dderbyn  tru":arcd(l  vn  tfbrdd 
Duw  ei  hun,  trwy  yr  Arglvvydd  lesu  Grist,  onide  ni  ddt  uwcb 
i'w  tçatacl  byth.  Mae  trugaredd  heíyd,  fy  nghyfeilliou,  yn 
rliedei;  ar  hyd  fibrdd  gyfiawn;  nid  gwiw  siarad  am  daui  ond 
ar  hyd  llwybrau  cyfiawuder.  Os  gwnewch  dderbyn  trugar- 
edd, rhaid  i  chwi  ei  d  erbyn  trwy  waed  lesu  Grist,  onide  ni 
ddaw  dafn  o  drugaredd  gadwedigol  i'ch  rhan  byth.  Dyma  y 
channcl  trwy  ba  nn  y  niae  trugaredd  y  Nefoedd  yn  liilo  i 
beohadur  euog:  y  niae  yn  rhedeií;  trwy  lor  o  waed.  Gogon- 
iantl  Yr  vdvch  ehwi  yn  meddwl  am  dru^-aredd  i  dori  aweh 
y  ddeddf  foosol,  yn  rhyw  beth  eytfelyb  i'r  court  of  chancery 
yn  esmwythau  gerwindeb  y  common  late  courts.  Na,  fy 
iighyfeillion ;  trugaredd  trwy  lesu  Grist,  neu  ddim.  Dyma 
weithred  benaf  trugaredd,  oedd  ethol  Meichiau ;  a'r  drugar- 
edd  uebaf  y  mae  yn  bosibl  i  ti  gael  byth  yw  derbyn  y  Meieh- 
iau  bwnw  yn  wyneb  eynygiad  yr  efengyl  Yr  olwg  briodol 
ar  drui^aredd  y  w  ei  gweled  yn  ei  hoU  weithredoedd  yn  dyíbd 
oddiumgylch  à  gwaith  mawr  yr  iachawdwnaeth.   Mae  hx  ja. 


Digitizea  by  LiOOgle 


380  PBOFIOK  o  ddebbtniâd 

ymaflyd  yn  yr  hoU  bríodoliaetliaii,  ac  yn  eu  troi  at  ei  gwas- 
tinaeth.  Mae  doethineb  anfeidrol  yn  dyfod  yn  ogoneddus  ir'r 
golwg  yn  y  darpariad  o  Iwybr  i  weinyddu  trugaredd  i  fyà 

truenus;  yn  cael  llwybr  i  achub,  heb  i  g}'fiawnder  gael  cam. 
Kto  nid  oodd  y  ddoethiiíeb  anfeidrol  hono  yn  gallu  j^weled 
im  ffordd  heb  i'r  Mab  fod  yn  lawn  dros  ein  pechodau  ni.  Yr 
oedd  yn  rhaid  cael  Meichiau,  yr  ocdd  yn  rhaid  dyfod  lesu 
Grist  yn  y  cnawd,  yr  oedd  yn  rhaid  marw  ar  y  groes.  Tru- 
garedd anfeidrol  yn  Niiw  oedd  ymfoddloni  danfon  ei  Fab  i'r 
byd.  Mae  y  drugaredd  fawr  hon,  fy  n^^hyfeillion,  yn  rhydd 
yn  ei  gweithrediadau,  Peidiwcli  dysgwyl  líafr  ond  yn  nnig 
trwv  íi^wynipo  i  mewn  i'\v  threfniadaii.  Mae  yr  Arglwydd  ya 
"trugiirhau  wTth  y  neby  myno.'^  O  syndod,  os  yw  trugaredd 
wedi  fy  achub  i ,  a  myned  heibio  fy  n<z;\vell ;  wedi  fy  uno  i  â  Christ, 
a  rhoddi  sicrwydd  maddeuant  pechodau  i  mi,  amiloedd  bechodd 
lai  wedi  eu  gadael !  Y  penaf  obechaduriaid  wedi  cael  trugar- 
edd. O  syndod!  Bcndiiz;efHg  byth  am  faddeuaut.  Y''r  wyf 
yn  raeddwl  mai  dyma  yr  olwg  efengylaidd  ar  drugaredd  Duw. 
Tin.ip:nredd  "heb  ariau  ac  heb  werth."  Trugaredd  rad,  trwy 
lesu  Gri8t,  i  greadur  colledig  heb  ddim  i  dalu.  Gogouiaut 
am  y  dreâi! 

^'0  drugaredd  pen  Calfaría,  sydd  yn  Uawer  Ued  na'r  byd  ; 

Yina*n  unig  mae  fy  ngohiíith  sofvll  mewn  anfeidrol  lid  : 
*Kwy*n  ymwiidu  à'r  oll  a  fedduf,  ac  yn  addef  *fedda*i  ddim; 
lesu  ei  huuau  yw  ly  baeddiant,  lesu  ei  hunaa  yw  fy  ngrym." 

lesu  jm  bob  peth  am  dragywyddoldeb.  Mi  a  obeithiaf  byth 
yn  81  drugaredd  anfeidrol.  Dyma  yr  unig  falm  sydd  yn 
gwella  fy  enaid  tlawd,  yr  unig  leferydd  sydd  yn  tawelu  yr 
ystormydd  yn  fy  enaid  terfysglyd.  Gogoniant! 

Whea  boisterous  wiuds  and  atormy  biUows  roar, 
Disturb  the  deep,  and  rend  the  roeky  thore; 
The  foaminj^  seas  io  awelling  mountains  rise, 
Forsako  their  o:\Torn8,  and  attompt  the  skiea: 
£re  long  suceeeds  the  placid  calm  strrene, 
And  stops  the  progress  of  the  frightful  scene ; 
The  rollinç  warea  in  gentio  eurrents  glide» 
And  9Mj  muraur  down  the  obbing  tida," 

Liais  fy  Anwylyd  yn  unig  sydd  yn  Ucfam  y  gwynt  a  r  mòt 
yn  dawel.    O  Arglwydd,  gàd  i  mi  gly  wed  dy  lais. 

*'  Come  then,  O  atill  amall  whisper  in  my  mtf 

He  has  no  hopp,  who  nover  had  a  fear; 
And  he  that  uever  doubted  of  bis  state, 
He  may  perhaps,  pcrbaps  he  may  too  late." 


Digitized  by  Coogl 


MÁDBBtrAKT  PECHOBÁU, 


381 


Os  ydyw  trugaredd  wedi  maddeu  i  chwi,  y  mae  hefyd  wcdi 
cymeryd  ymaith  lywodraeth  pecliod.  Unwaith  y  rhoddo 
trugaredd  lân  ei  llaw  amat,  ni'tb  âd  i  ymdreiglo  yn  dy 
afleodid  mwy.  Mac  dMiion  3^11  meddwl  y  gwna  trugaredd 
Duw  lyw  lawer  drostynt  yn  ant^au  aV  farn,  ac  eto  hob 
■WTieiitliur  dim  ynddynt  cr  eu  glanhau  oddiwrtli  bechod.  Yr 
ydych  yn  cam83mied.  Os  na  lanheir  chwi  oddiwrtb  bccbod, 
y  mae  571  amlwg  na  faddeuwyd  eich  pecbodau,  ac  y  byddwch 
chwi  farw  hcb  un  drugaredd  yn  dragywydd.  Yr  ydych  yn 
meddwl.  mai  petbau  tjTnborol  sydd  i  fod  y  cwbl  yn  awr,  a 
phethau  ysbrydol  i  fod  y  cwbl  yn  angau,  ar  ol  i  chwi  fethu 
gwneyd  dim  ychwaneg  â'r  byd.  Twyll  i  gyd  yw  hyn.  Os 
nad  yw  trugaredd  yn  rhoddi  maddeuant  pechodau,  a  glanhad 
oddiwiihvntr  yn  y  byd  hwn,  ni  wna  ddhn  drosoch  yn  y  byd  a 
ddaw.  A  ydych  yn  meddwl  fod  y  brenin  yn  maddeu  i  dros- 
eddwr,  ac  yn  ei  adael  yn  ei  glwyfau  yn  y  carchar  wedi  li}  ny, 
i  fiurw  yn  ei  glwyfau  hebíeddyg?  neu  i  newynu  o  eisiau 
bwjrd?  Os  yw  Duw  vn  achub  rhag  ufiem,  ni  àd  efe  i  chwi 
byoru  yn  eich  pechodau,  a  marw  yn  eich  clwyfau.  Pan  y 
mae  efe  yn  maddeu  y  mae  yn  iachau,  yn  golchi,  ac  ynrhydd- 
hau  y  cadwynau  oddiam  y  traed  a*r  dwylaw.^  '^Gbbeithio/' 
ebe  y  dyn,  ''fod  yr  Arglwydd  wedi  ma<  Ideu  ifinau.''  WeL 
fy  nghyfaill,  a  gaf  fi  ofyn  1  ti,  Beth  arall  y  mae  efe  wedi  ei 
Wneyd  i  ti?  A  ydyw  wedi  dy  wneyd  i  gasâu  dy  hen  bech- 
odau?  Os  nad  ydyw,  nid  yw  wedi  eu  maddeu  ychwaith. 
A  ydwyt  yn  ymddiried  yn  nliruí^arevld  Duw  trwy  lesu  Grist; 
nid  yn  ymddiried  yn  nhru<^arcdd  Duw  fel  y  bydd  dynion  yu 
gyffredin,  gan  ddy wcdyd,  Y  niue  Duw  yu  druu:aro«j:,  a  pliwyso 
yn  ddycliymygol  ar  hyny;  eithr  ymddiried  yu  wirioncddol  yu 
nhrugaredd  Duw,  fel  y  mae  }'n  cael  ei  egluro  yu  Nghrist. 
Gellwch  dwyllo  eich  hunaiu  yn  hawdd  yu  y  mater  hwu, 
canvs  nid  meddwl  rhvw  unwaith  vn  awr  ac  eilwaith  am  yr 
Arglwydd  lesu  yw  ymd  liricd  yu  Nghrist  i  fywyd  tragy- 
wyddol.  Nid  rhyw  feddwl  hedegog  i\m  Grist,  }ti  mellteuu 
trwy  yr  enaid,  neu  fel  <lwl"r  yn  rliedeg  trwy  ogr,  ac  heb 
ddim  yn  aros  yuo  yu  sefydlog,  neu  fel  yr  aderyn  \ti  myued 
trwy  yr  awyr;  eitlir  meddyliau  arosol  a  chyson  ar  Fab  Duw 
am  iachawdwriaeth  drwyddo. 

Y  mae  achubiaeth  eich  eneidiau  yn  waith  mawr  iawn,  ac 
yn  cael  ei  gyflawni  yn  uniti;  trwy  gymhorth  yr  Ysbiyd  Glân, 
yrhwn  sydd  yu  galluogi  yr  onaid  i  dori  trwy  bob  rhwystrau 
i  dderbyu  yr  Arglwydd  lesu,  a  rhodio  ynddo.    Mae  y  saint 


Digitized  by  Google 


I 
I 


382  PROFION  o  DDEUBYNIAl) 

yn  byw  yn  Nghríst,  a  Christ  ynddynt  hwythau.  Yn  hwjtBL 
trwy  f^dd  gnawd  Mab  y  dyn,  a  thrwy  hyny  yn  derb^n 
maeth  ytihxyáóí,  fel  y  mae  y  corph  yn  cael  cynaliaeth  wrth 
fwyta  yn  natariol.  Maent  hefyd  yn  yfed  o*i  waed  ef,  ac  yn 
derbyn  diwaUrwydd  i'w  lieneidiau,  fel  y  bydd  yfed  yn  di« 
gycbedn  y  oorph.  **Fy  nglmawd  sydd  fwyd  yn  wir,  a*m 
gvraed  sydd  ddiod  yn  wir."  Mae  Uawer  yn  foddlon  i  dderbyii 
CrÍBt  i*w  rbyddhau  o  gadwynau  tragywyddol,  ond  nid  ei 
dderbyn  fel  príod  i  gyd-fyw  byth  mwy ;  nid  oee  ^ymaínt  o 
serch  a  chanad  ato  fel  yr  ewyllysiant  ei  dderbyn  i'r  fynyn» 
yn  gyftull  goreu.  Eiihr  y  rhai  sydd  yn  ei  dderbjni  yn  wir- 
lon^dol,  y  maent  yn  ei  dderbyn  i'w  calonau ;  efe  y  w  y  goreu 
o  bawb  gan  eu  heneidiau;  efe  yw  y  Congl-i^ien  gwerth&wr; 
efe  yw  y  Ffrynd  anwylaf ;  efe  yw  y  Brawd  ffyddlonaf ;  efe  yw 
y  Priod  tyneraf.  Gogoniant!  y  mae  efe  yn  **rbagori  ar 
ddeng  mil."  Yr  wyf  yn  cofio  clywed  am  wraig  yn  amser  yr 
erledigaethau  ar  grefycld,  wrth  yr  hon  y  dy wedwyd,  "  Os  na 
wodi  (li  dy  i;refydd,  ni  gymerwn  dy  wr  oddiwrthyt."  '*Na 
wnowch  byth,  '  iiieddai  y  wraig;  Crist  yw  fy  Mhriod." 
Diolch.  Dyma  Briod  na  ali  neb  byth  ddatotl  yr  \indcb. 
Hyd  angau  yr  ydyni  yn  priodi,  fel  y  gwyddoch,  eithr  nid 
**  hyd  angau"  y  priodasom  yr  Icsu,  ond  hyd  dragywyddoldeb. 
Gogoniant!  Dynia  undeb  na  ddatodir  byth.  Dyma  gariad 
na  •'chwymp  byth  ymaith."  Aed  mynydd  Barlwn*  i  ganol 
y  Bristol  ChanneU  fe  ddeil  y  ewlwm  priodasol  rhwng  fy 
enaid  à  Mab  Duw  yn  diagywydd.    Bendigedig  fyddo  ei  enw. 

Nid  yn  aml  y  mae  dynion  fel  yr  a])ostol  Paul  i'w  cael,  yr 
hwn  nad  oedd  am  w^ybod  dim  "ond.  lesu  Clrist.  a  hwnw  wedi 
ei  groeshoelio pob  peth  arall  yn  ei  fryd  yn  dom  ac  yn 
golkd,  ac  ardderchawgrwydd  gwybodaeth  Crist  lesu  yr 
Arglwydd  -wedi  myned  a  i  serch  yn  Uwyr.  Nid  oedd  yn 
cyfrif  dim  yn  vir  werth  ond  lesu  Grist.  Er  ei  fod  wedi  ei 
ddwvn  i  fyny  yn  anrhydeddus  -Nvrtli  draed  Gamaliel,  eto  ehwi 
welwch  y  mae  yn  taílu  yr  holl  wybodaeth  a  gafodd  wrth 
draed  Gamaliel  i  lawr  wrth  draed  Crist  lesu  yr  Arglwydd. 
Mae  Ilawer  yn  troi  eu  ceâiaii  ar  Grist  yn  yr  ystormydd  a  r 
ty wydd  garw ;  nid  ydynt  yn  gweled  digon  o  wertb  yn  ngolud- 
oedd  y  Cyfrynp:wr  i  wneuthnr  i  fyny  am  y  colledion  o 
berwydd  ei  ddylyn;  am  byny  y  maent  am  gacl  Crist  yn  unig 
erbyn  marw,  a  byw  yn  y  byd  i'r  cythraul.  Fel  y  morwr,  yr 
hwn  a  ewyllysía  fyned  allim  i'r  môr  ar  dywydd  t^,  a  dy- 

*  11  ynydd  uehel  yn  8ir  Fynwy, 


Digitized  by  Google 


MADDEUANT  PECHODATT,  383 

ehwelyd  Vr  porlihladd  erbyn  fod  vstorm.  Eithr  y  mae  hyn 
yn  anmhosibl.  Ni  wna  morwr  relly  myage  byth,  Mae  yn 
rfaaid  hwylio  er  fod  y  gwynt  a'r  tomu  yn  wrtíiwyiiebiis  yn 
fynych.  Ghrell  fyddai  gadael  y  mòr  08  na  eliir  myned  trwy 
ystormydd  a  thymhestl^dd,  dan  lynu  wrtb  y  Ikmg.  Mae  yn 
rbaid  **  dyodder  Uawer  o  bethau  o  herwydd  enw  yt  lesa  o 
Nazaretb;'*  íe,  ymadael  â  phob  peth  sydd  yn  agos  atom 
weithiau;  taflu  droa  y  bwrdd  hen  p^yfeillion,  a  hen  arferion, 
a  hen  ddychymy?^on ;  ie,  ymadael  à  "thy  dy  dad,  a' th 
dylwjth  dy  liun/'  a  myned  *'trwy  lawer  o  orthrymderan  i 
mewn  i  deyrnas  Dduw."  Peidiwch  dys«j;wyl  y  cewch  fyncd 
iV  nefoedd  dan  eich  cario  ar  wcly  plyf.  A  ydyw  Crist  yn 
well  genych  na  rhyddid,  perthynasau,  pechodau,  bywioliaeth, 
íe,  na  bywyd  ei  hmian?  A  cllweh  ehwi  gredu  yr  liyn  a  d(lywí>d 
yr  Aro^lwydd  losu?  ''Canys  ])\vy  bynai;  a  ewyllysio  ^^adw  oi 
einioes,  a'i  cyll:  ond  pwy  byna^  a  goUo  oi  einioeso  iu  haehos 
i,  hwmw  a'i  ceidw  hi,"  Luc  ix.  24.  lé,  fy  nghyfeilliou,  ji^all 
credadyn  gwirioneddol  ganu  mewn  carchar  os  bydd  Crist 
yno ;  ac  y  mae  yn  griddfan  yn  nghanol  rhyddid  y  byd  os  na 
fydcl  ei  Arglwydd  gyda(^  ef.  Bydd  aniahvch  yn.baradwys  os 
bydcl  Crist  yno:  a  Chanaan  yn  aniahvch  hebd(k).  Gweddi- 
wch  am  faddeuant  pechodau  trwy  wat  d  Crist,  ac  jma  bydd 
oieh  ''heddwch  fel  vr  aíbn:"  bvddwfh  yn  ddedwydd  yn 
mhob  man  ond  ei  i^ael  ef  <^vda  ehwi :  mewn  e;ircharau,  mewn 
profediííaethau,  mewn  tlofli,  mewn  cyfoeth,  mewn  ystorinyild 
ar  V  niòr.  ae  mewn  hindda  ar  y  tir;  yn  y  byd  hwii  ae  vn  y 
byd  a  ddaw.  Gogoniant!  byddwch  yn  ddedwydd  yu  mhob 
man. 

Ceisiwch  faddeuant  pechodau,  fy  ngwrandaw\T,  canys  sef- 
yllfa  ofnadwy  yw  mjTied  i'r  fiim  fawr  a'ch  pechodau  heb  eu 
maddeu.  Pa  beth  ydyeh  yw  well  o  glywed  am  waed  Crist, 
os  na  ehewch  ryddhad  a  glanhad  trwyddo.  Ni  Icsâ  Crist 
i  chwi,  oddieithr  i  chwi  ei  dderbyn  yn  wirioneddoL  Ni  wna 
efe  les  i  chwi  farw  mwy  nag  i  fy w.  Yr  ydym  ni  \r\  prcgethu 
Crist  fel  y  byddo  i  chwi  ddyfod  at  Ghriat,  ae  nid  i'r  dyben  i 
beri  i  chwi  feddwl  fod  dyfod  i  wrando  am  dano  yn  ddigon  o 
grefydd.  Yr  ydym  yn  pregethn  yn  erb^  n  gweithredoedd  da 
nid  i'r  dyben  i  chwi  beidio  eu  gwneyd,  eithr  eich  rhyb}  ddio 
rhag  pwyso  amynt.  Ni  ellwch  foddloni  Duw  à  diwygiad 
bjrwyd  yn  nnig,  mwy  nag  y  boddlona  rmií  cbwarter  y  perchen 
tir  pan  y  mae  tair  neu  l^dair  blynedd  yn  ddyledus.  Nis  gall 
dyledswyddan  presenol  foddloni  am  beobodau  presenol»  a 


Digitized  by  Google 


$84 


pmovioy  o  bdebbtkijid 


gadacl  yr  hen  ddyled  yn  llonydd;  canys  y  mae  perii^iith 
tifudd-dod  ddylcdus  yn  barhans  oddiwrthym.  Eithr  yr 
ydych  chwi  yn  halogedig  yn  barhaus;  nid  oes  gyàa.  chwi 
ddim  ond  pechodau.  Pechodaa  cyn  y  divrygiad,  a  phechodaii 
lawer  yn  barhans  wedi  y  diwygiad;  íe,  y  mae  y  diwyíj;iad  eí 
hun  yn  sypyn  o  anmhcrífcithrwydd,  ac  yn  liawn  ailendid. 
Pechod  yw  y  cwbl.  Pechod  yw  y  gweddiau,  y  cann,  y  çym- 
uno,  ie,  bratiau  bndron  yw  ein  cyfiawndcran  goren.  "Yr 
ydym  ni  oll  megys  pctli  aflau.**  Peidiwch  wynebn  ar  gyf- 
lawnder  Duw  yn  eich  bratiau  bucbron;  peidiwch  ymddirkd 
yn  eich  dyledswyddan  a'ch  eyflawniadau,  onide  chwi  fyddwch 
oU  wedi  eich  dinystrio  yn  dra^y  wydd ;  byddwch  dros  eich 
penau  yn  y  pwU  diwadod.  Llefwch  am  íaddeuant  trwy 
fiurwolaeth  ein  Haxglwydd  lesu  Gríst.  Paham  y  cymygiwch 
ddyledswyddau  i'r  Ooruchaf  am  dderbyniad  eich  persooatt  i 
gymeradwyaeth  ger  ei  fronf  Y  mae  yn  rhaid  i'ch  pcrsonau 
gael  eu  cymenidw yo  yn  gyntaf,  mewn  eyfiawnhad  a  maddea- 
ant,  3ma  eich  dyledswyddan  wedi  b^-ny.  Fírwythau  yw 
gweithredoedd,  nid  haeddiant.  Yr  oedd  Abel  yn  gymeradwv 
yn  gyntaf,  yna  ei  aberth.  Y  person  yn  gjrmezadwy,  yna  y 
gweithredoedd;  ao  nid  y  dyledÂMryddaa  gyntaf,  ac  wedi  hyuy 
y  person.  Y  dyn  yn  gyntaf,  yna  ei  waiih.  Peidiwch  â  gosod 

?r  oert  o  flaen  y  ceffyU  fy  nghyfeillion.  Mae  eich  holl  ddy- 
edswyddau  yn  wrthodedig  hyd  nes  byddo  eich  personau  ya 
•  gymeradwy.  Yr  oedd  yr  apostol  Paul  yn  ddifai  mewn  erefydd 
allanol;  oitlir  pau  ddaeth  y  goleu  ysbrydol  i  dywynu  ar  ei 
achos,  y  iiiao  yn  {^waeddi  allau  fod  y  cwbl  ''yn  dom  ac  ^^l 
goUed."  -Nul  ydyw  gwaed  lesu  Grist  yn  eich  gluuiiuu.  oud 
fel  yr  ydych  yn  derbyn  maddeuant  pecbodau. 

Os  nad  yw  ymguawdoliad,  angau,  ac  eiriolaetb  y  Cyfrvng- 
wr  }Ti  loadstone  i*cb  tymx  ato»  bydd  y  petbau  byn  fel  ínillstoiíe 
i  rwymo  am  eich  gyddfau  i'ch  suddo  yn  ddyíhach  byth  i 
uífern.  If  Christ  s  death  is  nut  a  luíuLstune  tu  draw  you  io 
hlm.  if  toili  he  a  milhtone  to  sink  you  for  ever.  Os  ydych  heb 
faddeuant,  pa  fodd  y  gelhvch  edrycb  yn  wyneb  eich  holl 
bechodau  haerlluç,  a  meddwl  am  yr  holl  bethau  yr  ydych 
wedi  eu  cyflawnir  Pa  beth  yr  ydych  yn  meddwl  wneyd  yu 
wyneb  yr  holl  bethau  hyn?  Pa  fodd  y  gellwch  edrych  yn 
cl  ar  fywyd  anhywaith  ac  íiílan?  Pa  fodd  y  gellwch  edryoh 
»  i  chwi  eich  hunuin,  edrych  ar  galou  frwnt,  a  chyd\^'ybod 
euog?  Pa  fodd  y  gellwch  edrych  i  íyuy  ar  Dduw  diglhn^Ti 
yn  hogi  ei  gleddyf ?  Pa  fodd  y  geUwck  edrych  i  lawr  ar  tcdd 


uiQiiized  by  Googl 


KADD£I7A2CT  FECHODAU 


38d 


tjrwyll,  a  phwU  diwaelod?  Pa  fodd  j  gellwch  edrjcli  yn  y 
Uaen  ar  ^'freniii  y  dycbrymaâau/'  Barnwr  cyíiawii,  a  thra- 
gywyddoldeb  diddiwedd?  Pa  foãà  y  gellweh  edrycb  oddeu* 
ta,  ar  y  deheu  ac  ar  yr  aswy,  ar  lewod  ofoadwy  sydd  yn  ban>d 
i*ch  llyncu,  hcb  ddychrynu?  O  sefyllíá  ofiiadwy !  Diaugfa, 
diaugfa,  fy  n^wrandawyr. 

Pa  fodd,  bcchaduriaid  anedifeiriol,  y  gellwch  edrych  ar 
angau,  yr  hwn  íydd  yn  eich  rhwygo  yn  llapran,  yn  datod 
enaid  a  cliorpli  oddiwrth  cu  gilydd,  ac  euogrwy^dd  dy  bech- 
odau  heb  eu  syinud?  Pu  fodd  y  gelli  feddwl  am  y  bodd,  a 
meddwl  y  bydd  dy  gor])b  wcdi  ei  gladdu  ynddo  cyn  y  cleddir 
dy  bechodau  }ti  ngwaelod  y  mor?  Pa  fodd  y  gelli  edrych  ar 
y  farn,  y  dydd  ofnadwy  hwnw,  a  meddwl  y  byddi  yn  wfyll 
i  dderbyn  y  ddedr}'d  ddychrynllyd,  Ewch  oddiwrthyf,  chwi 
rai  melldigedig,  i'r  tân  tmn;ywyddol/'  l*a  fodd  y  gellwch 
feddwl  am  uffem,  a  meddwl  am  ddyoddef  poen  tragywyddol? 
Och!  pwy  na  waedda  yn  groch  uwch  ben  seíyllfa  mor  ddy- 
chrynllyd a  bon,  Diangfa!  Pa  fodd  y  i;ellvvcb  edrjTh  Duvr 
yn  ei  wyneb,  yr  hwn  sydd  yn  casàu  pechod?  Pa  fodd  y 
gellwch  ddarllen  am  ei  briodoliaethau,  a  meddwl  am  ei  fyg- 
ytbiadau?  Y  mae  hoU  briodoliaethnu  y  Jehofah  yn  erbyn 
pechadur  anedifeiriol.  Mae  y  gyfraith  dauUyd  yn  cyhoeddi 
â  llef  uchel,  "  Melldigedig  y w  pob  un  nid  y w  yn  aros  yn  yr 
hoU  bethau  a  ysgrifenir  yn  ll}^r  y  ddeddf,  i\v  gwneuthur 
hwynt.  Ac  ni  chyfiawnheir  neb  trwy  y  ddeddf  ger  broa 
Dttw,  eglur  yw;»  Gal.  iii.  10,  11. 

Y  mae  hollwybodaeth  Dun?  yn  dy  erbyn.  Mae  dy  gymydog 
yn  p^wybod  Ilawer  am  danat;  y  mae  dy  galon  dy  hnn  yn 
^nhod  ychwaneg;  eithr  y  mae  Duw  yn  gwybod  y  cwbl ;  a 
daw  hj-ny  i  gyd  yn  dy  erbyn  yn  y  &m  ddiweddaí*.  "  Myfi 
yr  Arglwydd  sydd  yn  chwilio  y  gfdon,  yn  profi  yr  arenau,  i 
roddi  i  b()b  un  }  n  ol  ei  ffyrdd,  ac  yn  ol  ffirwytb  ei  weitbred* 
oedd."  "  Oblegyd  os  ein  calon  a'n  condemnia,  mwy  yw  Dnw 
na'n  calon,  ac  efe  a  wyr  bob  peth;'*  Jer.  xyíí.  10;  1  loan 
iii.  20.  Y  mae  ci  santeiddrwydd  yn  eicb  erbyn.  Mae  efé 
Jtl  oasâu  drygioni  gydaVatgasrwyddmwyaf.  **Ydwyt  lanach 
ày  lygad  nag  y  gelli  edrych  ar  ddrwg,  ao  ni  eUi  edrycb  ar 
anwir^d,"  Hab.  i.  13.  liíae  oyfiawnder  Dnw  yn  eich  erbyn, 
ao  yn  eich  bygwth  à  dystryw  byth.  Oni  ddychwelwch,  fe 
yrth  y  cledd]^  amoch;  y  mae  efe  yn  ei  hogi  er  ys  Ilawer 
íydd.  O  am  ymlapio  yn  nghyfiawnder  yr  Arglwydd  lesu,  i 
gyftrfod  â'r  Duw  oyfiawn  ar  y  íkine!   Mae  Duw  hoUattuog 


Digitizea  by  LiOOgle 


Sn  eich  erbyn.    Pa  fòdd  y  gall  Uestr  pridd  oddef  yr  ergyd 
eiaf  gan  wialen  haiam  jr  Arglwydd  hollalluog'?    Pa  íoáá  j 
dichan  sefyll  ò  âaen  eorwynt  ci  ddigofaint?    Fa  fodd  y  gaU 
sofl  sych  "'breswylio  gyda*r  llo^feydd  tragywyddol?"  Mae 
l^Ubiesenoldeb  yn  eidi  erbyn.    *'I  ba  le  y  Ôbwch  am  gy- 
northwy?"  i  ba  le  y  goUwch  fyned?  i  ba  le  y  diengwch? 
Y  mae  annghyfnewidioldeb  yii  t  ich  erbyn.    Ni  bydd  giidd- 
fiuiau.  ac  ocheneidiau,  a  rhincian  danedd  yn  uffern  yn  gwneyd  { 
UM  e£Búth  ar  ddecb-yd  Duw  annghyfiiewidiol ;  yr  nyn  a  ben-  , 
derfynwyd  a  benderfynwyd;  niae  j  ddedryd  yn  annghyf-  < 
newidioL   Mae  tragywyddoldeb  Duw  yn  eich  erbyn.  Bydd 
yn  rbaid  i  chwi  fodoli  cyhyd  a  Duw,  a  bydd  hyny  yn  06f 
oesoedd.    Pa*fodd,  fy  ngwrandawyr,  y  gellwcb  feddwl  am 
gosp  dragywyddol,  ao  y  gellwch  edrych  am  dreulio  trasy- 
wyddoldeb  o  dan  lid  a  diyÃdnt  Duw  mewn  oarckar  diddiweod? 
*^Peth  oíhadwy  yw  syruio  i  ddwylaw  y  Duw  b^w!'*  Mm 
jn  rhaid  fod  pob  meddwl  am  Dduw  yn  o&adwy  i  bechadiu- 
laid  aoedifeinol.   Eitbr  os  ydyoh  wedi  dtrbyn  maddeuant 
pediodau,  bydd  Duw  yn  ei  hoU  bríodoliaethau  santaidd  p  j 
blaid  i  chwi.    **DttW  yw  yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnhau.    Pwy  1 
y  w  yr  hwn  sydd  yn  damnio  ?**  O  Arglwydd,  maddeu  becliodau  i 
y  bobl  hyn,  onide  y  maent  wedi  eu  hanafu  am  byth.  I 

Pe  bacch  yn  gofyn,  ''I  bwy  y  mae  Duw  wedi  maddeu?" 
yr  wyf  yn  arswydo  ateb  y  cwestiwn ;  canys  yr  wyí  yn  ofni 
uiai  ychydig  sydd  wodi  durbyii  maddeuant,  mewn  cymluir- 
iaetb  i'r  dorf  íawr  sydd  yn  ei  wrthod.    Yr  wyf  yn  ofni  fod  y  . 
rhan  fwyaf  hyd  yn  hyn  heb  eu  "rhyddhau  oddi>vTth  bechod. '  ' 
Mue  Ihiwer  iawn  o  gamsyniadau  yn  bod,  fy  nghyfeillion,  )ti  j 
nghylch  maddeuant  pechodau.    Y  Duw  mawr  a'n  gwaiedo 
rhag  camsyniadau,  a  chymeryd  «eiliau  ann^j^hywir  i  orphwvs 
arnynt.    Tra  byddwyf  yn  gwneyd  rbai  sylwadau  ar  y  prohuii 
gwii'ioneddol  o  faddeuant  pechodau,  goboithio  y  gwna  Ysbryd  , 
Duw,  trwy  y  weinidogaeth,  ddywedyd  wrth  íawer  fel  y  dy-  i 
wedodd  Crist  wrth  y  claf  o'r  parlys,     Maddeu wyd  i  ti  dv 
bechodau."    A  gwyn  fyd  y  dyn  hwnw  glyw  yr  liyfrydiais 
hyn  yn  ei  galon.    Mae  yr  Ysbryd  Glàn  yn  tystiolat  thu:  a 
bydded  i  chwi  nid  yn  unii;  «>lywed  â'ch  clustiau,  oud  teimio 
arwyddioii  maddeuant  yn  eich  calonau.    Yn  awr,  ni  gawu 
nudi  rhai  pethau  ag  sydd  yn  arwyddion  o  faddeuant. 

1.  Y  mae  galwad  yr  efengyl  mewn  modd  etfeithiol  ya 
tueddu  y  galon  at  Dduw  yn  Nglvrist,  yn  arwydd  sicr  o  fadd- 
euant.   '^Y  rhai  a  raghioiochi  efe,  y  rhai  hyny  hefyd  a 


uiyui^ed  by  Google 


MADDEUANT  PECHODAIT 


387 


ahrodd  efe;  a'r  ilud  a  alwodd  efe,  y  rliai  hyny  liefyd  a  gyf- 
lawnhaodd  efe;  a*r  rhai  a  gyfiawnhaodd  efe,  y  rhai  hyuy 
kefyd  a  ogoneddodd  efe,"  Rhuf.  tHí.  90.  Mae  cyfiawnbad  a 
maddeuant  yn  cael  eu  cynwys  yn  eu  gilydd;  a  phan  siaredir 
•n  y  naill,  y  mae  y  Uiâl  yn  cael  ei  dybio.  Felly  y  rhai  a 
gyfiawnhaodd  efe,  y  maddeaodd  efe  iddynt:  a  dyma  y  rbai  a 
ãwyd  yn  effeithiol  gan  yr  Ysbryd  Glàn  trwy  yr  efengyl.  T 
mae  galwad  yn  brawf  o  gyfiawnhad  a  maddenant.  Oalwed- 
igaeth  yw  yr  ail  link  yn  ngliadwen  auraidd  iachawdwriaeth. 
YímAgyntaf  yw  rha^wybodaeth  Duw  yn  rhaglunio;  yr  ail, 
galwedigaeth ;  y  drydedd,  cyfiawnhad:  a'r  olaf,  gogoneddiad. 
Mae  galwedi«^aeth  rhwng  rhagluiuaothiad  a  chyfiawnhad.  yn 
cydio  y  ddwy  wrth  eu  gilydd.  Os  ydych  wedi  eich  galw  yn 
effeithiol,  yr  ydych  wedi  eich  rhagluniaethu  i  fabwysiad,  ac 
yr  ydych  wedi  eich  cyfiawnhau,  ac  yr  ydych  wedi  derbyn 
maddeuant  pechodau.  Y  mae  galwad  yn  braw^  o  raglun- 
iaethiad  er  tragy  wyddoldeb,  ac  o  ogoneddiad  i  dragwyddoldeb. 

Y  mae  y  cwbl,  fel  y  gwelwch,  wedi  eu  hasio  wrth  eu 
gilydd  yn  nghadwen  auraidd  trefn  iachawdwriaeth.  Mae 
Uawer  yn  dysgwyl  cyfiawnhad  a  maddeuant,  ac  heb  ddysgwyl 
y  Itnk  arall  yn  y  gadwen ;  sef  galwedigaeth  oddiwrth  bechod. 
Mae  y  beiau  heb  eu  niaddeu,  os  nad  ydw^i;  wedi  teimlo 
rhyw  beth  yn  ngalwedigaeth  yr  efengyl  yn  ddigon  i  beri  ti 
"ymadael  ag  annghyfiawnder."  "Canys  y  rhai  a  alwodd 
efe,  y  rhai  hyny  hcíyd  a  gyfiawnhaodd  efe,"  "Eithr  pa 
beth  yw  galwedigaeth ?"  meddwch  chwi:  "a  pha  fodd  y 
gallaf  ddyfod  i  wybod  a  ydwyf  wedi  fy  ngalw  ai  peidio  ?" 
Mae  hwn  yn  gwestiwn  o  bwys  mawr,  yn  gymaint  a  bod  y 
cwbl  yn  troi  arno.  "O  herwydd  paham  yn  hytrach,  frodyr, 
byddwch  ddiwyd  i  wneuthur  eich  galwedigaeth  a'ch  ethol- 
edigaeth  yn  sicr;  canys  tra  fyddoch  yn  gwneuthur  y  pethau 
hyn,  ni  lithrwch  chwi  ddim  byth.  Canys  felly  }ti  helaeth  y 
trelhir  i  chwi  fynediad  i  mewn  i  dragywyddol  deymas  ein 
Harglwydd  a'n  Haehubwr  lesu  Grist,'*  2  Fedr  L  10,  11. 
Uawaitli  y  gwnewch  eich  gàlwedigaeth  yn  sicr,  gellwch  fod 
ya  aicr  o  bob  peth  wedi  h5my.  Mae  rhagluniaethiad  a  galw- 
edigaeth yn  cael  eu  rhoddi  wrth  eu  gilydd  jrn  dorchrwy  Avrth 
dofcbrwy.  Y  mae  etholedigaeth  yn  sicr  gyda  Duw;  eithr 
galwedigaeth  yw  y  peth  cyntaf  gyda  ni ;  ac  felly,  rhaid  i  ni 
ddylyu  pob  peth  yn  y  blaen  oddiwrth  alwedigaetb.  Mae 
Bnw  yn  myned  oddiwrth  etholedigaeth  at  alwedigaetb ;  ond 
y  mae  yn  2haid.rr  saínt  fyned  oddiwrth  alwedigaetíi  at  ethol- 


iJiyiiiz 


S88 


PROFION  O  BDERBYKIAJ) 


edígaeih.  Ownewch  eich  ^alwedigaeth  yn  aior,  ac  yna  yr 
ydych  yn  gwneyd  eich  etholedigaeth  yn  ncr ;  yr  ydych  yo, 
dyfod  i  wybod  eich  hod  wedi  eich  ethol  cyn  seiliad  y  byd. 
Yr  ydych  yn  gwneyd  hefyd  eíeh  cyíiawnhad  a'ch  maddeuant 
yn  8icr ;  ac  yn  gwneyd  eich  gogoneddiad  ar  ol  i'r  byd  ddybeau 
yn  8Ícr;  yr  ydych  yn  galln  sefyll  yn  ymyl  galwedigaeth»  ac 

Çi  medru  gwneyd  pob  peth  tragywyddoldeb  ac  amser  ynsicr. 
r  ydych  yii  gallu  darUen  y  llyfr  yn  ol  ac  yn  miaen. 
Y  mae  ^wedigaethaUanol  a  thu  mewnol.   Mae  yr  Argl- 
wydd  yn  galw  yn  allanol  wrtíi  y  gluat  trwy  enau  ei  weision, 

Lrhai  a  ddanfonir  i  bregethu  yr  efengy!  i  bechadnriaid. 
ylech  edrych  y  ta  hwnt  Vt  'dyn  aydd  yn  traddodi,  canys 
liais  Duw  wrth  ddynion  yáyw.  Gaiwad  fáwr  y  nefoedd  ar 
ol  y  meddwyn,  y  torwr  Sabbathau,  y  masweddwr,  vr  vmladd* 
wr,  ie,  y  penaf  o  bechadunaid.  Gaiwad  ar  becaaduriaid  i 
edifeirwch  yw  efengyl  Duw.  "  Edifarhewch  a  dychwelwcb/* 
Trowch  oíidiwrth  eich  ffyrdd  drygionus.  **  Gadawed  y 
drygionus  ei  íFordd,  a  d}  chweled  at  yr  Arglwydd,  ac  efe  a 
gymer  dru<j!;aredd  arno ;  ac  at  ein  Duw  ni,  o  herwydd  eíe  a 
arbed  yn  helaeth."  Pechod  ofnadvvy  yw  gwrthryíela  ya 
erbyn,  a  gwrthod  gwrando  gaiwad  yr  efeiiiíyl.  Nid  yw  eich 
analhiotrrwydd  yn  nn  esjj^us;  eich  gwendid  chwi  yw  diffyç 
ewyllys  a  chariad;  eich  cusiueb  a'ch  gelyniaeth  at  y  gwrth- 
ddi  yeh  sydd  yn  galw.  Mae  genych  ewyllys  a  gallu  pau  y  cli 
golwir  i  wiieyd  rliyw  beth  yn  erbyn  Dnw.  Mae  dyn  yn  caru 
y  tafarndy,  y  dawnsiau,  y  balls^  y  cardiau:  íe,  yn  caru  y 
creadur  yn  fwy  na'r  Creawdwr."  **Ni  íyiiwch  ddyíod  ataf  fi, 
fel  y  caôbeh  fywyd."  Analluogrwydd  moesol,  nid  naturiol, 
vw  hwn.  Yr  vdvcli  yn  dysj^wyl  i  Dduw  eich  tçwrando  ya 
awr  aníT^au,  ])aii  y  byddwch  yu  galwarno  yn  eich  cyfyngderau; 
eithr  iii  wraudewch  arno  ef  yn  awr  pan  y  mae  yn  gnlw  arnoch 
beunydd  trwy  yr  etbngyl.  Bydd  yr  Arglwydd  wedi  darfod 
gnlw  arnoch  oliwi  pany  byddwch  chwi  yn  dechreu  ^ahv  arno 
ei".  Yn  gyniaint  ag  i  mi  eich  gwahodd,  ac  i  chwithau  wrtluxi ; 
i  mi  estyn  íy  Uaw,  a  nel)  heb  vstvried.  Ond  diystvrasoch  t'y 
holl  gyughor  i,  ac  ni  fyncch  ddim  o'm  cerydd  ;  minan  hr  lyd  a 
(Àwaiddaf  yn  eich  dialedd  chwi ;  mi  a  w^awdiaf  ])an  syrthio 
«moch  yr  hjm  yr  ydych  yn  ei  oíni ;  pan  ddel  arnoch  yr  hyn 
yr  ydych  yn  ei  omi  megys  dystryw,  ac  y  dei  eich  dialedd 
arnoch  megsrs  corwynt;  a  dyíbd  arnoch  wasgâi  a  ckaledi: 
yna  y  galwant  amaf,  ond  ni  wrandawaf;  yn  foreu  y*m 
oeiaíant,  ond  ni'm  cànt.   Canyt  caa  fu  ganddyut  wybodaeth; 


Digitized  by  Google 


XADDBlTilKT  FECKODATT.  389 

80  oâi  yt  Arglwydd  ni  ddewisasant,  Ni  chymerent  ddim 
o'm  cynghor  i;  dirmyga.sant  fy  hoUgerydd,"  Diar.  i.  24 — 30. 
Mae  yr  alwad  gy^redinol  hon  yn  cael  ei  heffeithioU  gan  yr 
Yebryd  Glàn,  fà.  y  mae  yn  alwad  nid  yn  nni^  wrth  y  gliurt, 
ond  hefyd  yn  y  galon.  Mae  Uawer  o'r  rliai  aydd  wedi  eu 
galw  i  ifydd  ao  edífeirweh  yn  ayrthio  yn  barliaiBa  i  goUedig- 
aeth  dra^wyddol;  eithr  nld  neb  ag  sydd  wedi  eu  gan 
Yabryd  Duw  yn  effeithioL 

Y  mae  lie  i  feddwl  nad  yw  yr  Arglwydd  yn  danfon  yr 
alwad  allanol,  pregethiad  yr  efengyl,  i  le  heb  fod  yno  rai  i'w 
kaclkub  yn  dragywydd.  Lie  Imiag  y  mae  elé  yn  danfon  yr 
e£éngyl,  y  mae  aeiliau  da  i  gredu  £od  eneídiau  lawer  yn  y  Ue 
kwnw  iV  haehub.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  fyned  trwy  Sa- 
maria nid  yn  unig  am  nad  oedd  un  fEordd  anui  i  fyned  mor 
gymbwys,  ond  heiyd  yr  oedd  hen  butain,  a  Ilawer  emill  gyda 
hi,  iw  haehub  yn  y  daitb  hono.  Ni  oddefai  ysbryd  yr  lesu  i'r 
apostolion  fyned  i  ryw  leoedd.  *'A€  wedi  iddynt  dramwy  trwy 
Phr^^gia  a  ^wlad  Galatia,  a  gwarafíin  iddynt  gan  yr  Ysbryd 
Glan  bregcthu  y  y^íiir  yn  Asia;  pan  ddaethant  i  Mysia,  liwy 
a  gei.siasaut  íyncd  i  liithyiiia;  ac  ni  odtleíodd  yr  Ysbryd 
iddynt,  "  Act.  xvi.  tí,  7.  l^iithr  y  rhai  y  luac  efe  yn  meddwl 
eu  haclmb  i  fywyd  tragywyddol,  y  mae  yn  dyfod  atynt  yn 
gyntaf  â  f;alwíid  allanol  yr  efeugyl,  ac  wedi  hyny  â  galwad 
tu  mewnol  yr  Ysbryd  Glân,  trwy  yr  efeugyl,  yr  hon  sydd  yn 
anwrthwynebol :  er  hyny  y  mae  yn  alwad  mwyu  a  melus, 
heb  ddim  trais;  yn  gweithio ynoch  '"ewyllysio  a  «íwi  itliredu." 
"Dy  bobl  a  fyddant  cwyllys«i:ar  yn  nydd  dy  nerth."  Llef 
rymus  yr  Ysbryd  Glàn  sydd  yn  t^wneyd  yr  efengyl  yn  eífeith- 
iol  yn  y  <?alon  i  fywyd  tragywjddul,  canys  y  mae  yn  Ilefaru 
nid  yn  unig  wrth  y  glust,  ond  hefyd  wrth  y  galon.  Mae  efe 
yn  gwneyd  y  pethau  a  wrandawyd  lawer  gwaith  oV  bhien  yn 
ddifudd,  yn  etfeithiol  yn  awr  er  achubiaeth  i  fywyd  tragy- 
wyddol. Ma(^  arti^yhoeddiad  yn  dyfod  adref  at  y  galon,  goieu 
yn  tywynu  gyda  r  efengyl,  yr  Ysbryd  Glân  yn  yim^esymu  â'r 
meddwl,  ac  yn  dywedyd,  Ystyria,  yr  ydwyt  yn  teithio  oddi- 
wrth  Dduw,  yn  yinadaw  â  llwybrau  bywyd  tragywyddol,  yn 
gv^yro  oddiwrth  Ifyrdd  santeiddrwydd  tua  dystryw  a  choll- 
edigaeth;  tro  dy  wyneb  yn  ol,  onide  byddi  yn  mhlith  eythr- 
euliaid  yn  fuan.''  ''A' th  glustiau  a  glywant  air  o' th  ol  yn 
dywedyd,  Dyma  y  íFordd,  rhodiwch  ynddi,  pan  bwysoch  ar  y 
Ikw  ddeheu,  neu  pan  bwysodiar  y  llaw  aswy,"  Esay  xxx.  21. 
Fa  aliai  eá  £Ód  wedi  clywed  progethu  ganoedd  o  weithiau  cyn 


Digitizea  by  LiOOgle 


390 


PBOFION  O  DDERBYNIAD 


dfwed  **gair  o'i  ol  yn  dywedjd."    Nid  effiâth  ymresymu 
y w  hyn,  fy  nghyfeillion,  a  dyu  yn  perswadio  dyn ;  ond  nerth 
a  galla  Ysbryd  yr  Arglwydd  yn  cymbwyso  y  gwirionedd  i 
fywvd  tragywyddoL    lAsãB  ydyw  eydd  yn  creu  o*r  new3râd, 
ra  rhoddi  by  wyd  i  eneidiaa  meirwon,  ac  yn  rhoddi  calonau 
1  wrando  a  cfairedu.    "Deuwch  ataí  fi,"  medd  y  pregeth.wr 
wrtli  y  j^lust:  "Deuwcb  ataf  fi,"  medd  Duw  yn  liais  y  preg- 
etbwr  Vnrth  y  galon.    Mae  effeithioldeb  yn  y  Uais,  ac  y  mae 
yn  perii*rmiaid  ufíiddhau  a  dywedyd,  "Wele  fi  yn  dyfod 
atat;"  ac  y  mae  yn  dyfod  gyda  obalon  gry^edig,  fel  Saul,  ac 
yn  goíyn,    -^rglwydd,  betb  a  fyni  di  i  mi  wneutbur?'  Nid 
wyf  yn  meddwl  gofyn  bytb  mwy,   Betb  a  fyn  pecbod  a  satan 
i  mi  Wneutbur ;  yr  wyf  wedi  umddbau  iddynt  bwy  yn  ddigon 
hir;  ond,  Betb  a  fyni  di  i  mi  wneutbur "Ffyrdd  byfryd- 
wch  yw  ei  ffyrdd'*  ef.  Cyn  hyn  yi*  oedd  ydjm  yn  byw  mewn 
ineddwdod,  *^odineb,  lialogi  Sabbatbau,  íe,  yn  mhob  aflendid. 
Y  byd  picscnol  ocdd  gwrthddr^^ch  ei  addoliad.    Eithr  pan 
íílvvvodd  V  liais,  tatlucUl  v  cwbl  yiuaith,  fel  cadachau  atian, 
fel  tom  a  chollcd,  gyda  Uid  a  digoíaint,  gan  ddywedyd, 
**  Yniaith,  satan.'*    Pau  y  mae  y  pregethwr  yn  codi  ei  lais 
yn  erbyn  drwg  pecbod,  y  mae  rhyw  bechadur  tlawd  yu  clywcd 
liais  dirgel  beblaw  liais  y  pregetliwr,  nos  y  mae  yn  teimlo 
awydd  i  fwrw  ymaith  ei  bechodau  anwylaf  fel  y  petbau 
ftieiddiaf.    Mae  llef  ddystaw  fain  yn  sibrwd  yn  y  galon  beb 
vn  wvbod  i  neb  vn  y  capol.    Dvma  y  cyfryw  a<^  sydd  yn 
gweled  yr  angeiu*beidrwydd  o  Grist,  ac  yn  líbi  ato  am  fy  wyd 

Y  mae  pcchaduriaid  yn  dyfod  at  Grist  o  dan  wabanol 
oníeliwyliaethau.  Mae  rhai  yn  cael  eu  tynu  a'u  denu  à 
cliariad,  ac  yn  dyfod  ato  yu  obeitbiol  ac  yn  bydcrus;  ac  y 
mae  eraill  fel  pe  byddent  yn  cael  eu  gyni  mewn  ofu  a  dy- 
chi  yu,  gan  daranau  a  bygytbiou  Sinai.  Kr  byny  y  mao  y 
naill  a'r  Hall  yn  ufuddbau,  ac  yu  dyfod  ato.  Y  mae  galwad 
Duw  yu  (  ffeitbio  ufudd-dod  yn  yr  ewyllys,  fel  ag  y  mae  y 
dyn  yn  ílurbo  penderfyniad  i  ufuddbau  i  lioll  ewyllys  yr  Ar- 
glwydd, er  y  gall  b^Tiy  fod  yn  bollol  groes  i'w  ewyllys  ei  hun. 
Mae  y  creadur  yn  cael  ei  ddwyn,  fel  Samuel  bacb,  i  nfuddhau 
o  herwydd  fod  yr  Arglwydd  yn  dweyd.  "  Llefaia,  Ai^lwj  dd ; 
eaays  y  mae  dy  was  yu  dywed;"  gâdi  mi  ddeall  dy  ew^yllys, 
a  mi  a*i  gwnaf,  betb  bynag  ydyw,  Mae  parodrwydd  \ti  y 
rbai  oll  nydd  yn  galw  ar  Dduw  am  gymborth,  i  ufuddbau  iddo 
yn  yr  boU  betbau  a  ddy wedo  efe  wrtbynt.  Mae  j  parodrwydd 


Digitizeo  by  LiOO^ie 


IIÀDDEUANX  FECH0DAX7 


391 


kjn  i  ufudd-dod  yn  un  o'r  profioD  goreu  o  alwad  sylweddol, 
ac  o  &ddeuant  pechodau. 

Mae  y  rbai  sydd  wedi  eu  galw  yn  effeithiol  gan  Dduw,  yn 
gyô-yw  ag  sydd  yn  galw  ar  Dduw:  mae  y  naill  yn  galw  ar  y 
Hall.  Mae  yr  Arglwydd  yn  galw  amynt  hwy,  ac  yn  yr  alwad 
yn  rhoddi  tuedd  ynddynt  í  ateb.  Felly,  fy  nghyfeiUion,  y 
mae  Duw  a'r  creoadyn  yn  siarad  â'u  gilydd;  efe  trwy  yr 
efengyl  ya  aiarad  à  hwy,  a  hwythaa  mewn  gwcddi  yn  siaiad 
ag  S.  Qalw  am  alw.  Etholedigaeth  am  etholedigaeth. 
Hwy  yn  galw  ar  Dduw,  am  iddo  ef  eu  galw  h\vy  yu  gyutaf; 
hwy  yn  ethol  Duw,  am  i  Dduw  eu  hethol  bwynt  o*r  dech<- 
reiud.  Efe  yn  eu  hethol  hwynt  yn  bobl,  hwythau  yn  ei 
ethol  yntau  yn  Dduw.  Maent  hwy  yn  eiddo  ef  trwy  ddewiaiad, 
ac  y  mae  efe  yn  eiddo  hwynt  trwy  ddewisiad.  Mae  eíe  yu 
eo  gogoneddu  hwy,  ac  y  maent  hwy  yn  ei  ogoneddu  ef.  Y 
mae  efe  yn  dewis  yr  cnaid  o*r  byd,  ac  y  mae  yr  enaid  yn  ei 
ddewis  yntau  o  íiaen  ac  uwchlaw  pob  poth  sydd  yn  y  byd. 
"Pwy  sydd  ^enyf  fi  yn  y  ncíbcdd  ond  tydi  ?  ac  ui  ewyllysiaig 
ar  y  ddaear  iieb  gyda  ihydi,"  8al.  Ixxiii.  2ò.  Mac  yr  cnaid 
yn  ateb  Duw  fel  v  niae  adsain  vn  ateb  liais.  Mae  yr  Ar- 
glwydd  yn  gosod  ei  serch  ar  yr  enaid,  ac  yn  dywedyd  wrtho, 
**Mi  a'th  ddewisaf  yn  eiddo  i  mi  fy  hun;"  mae  yr  enaid 
yntau  yn  gosod  ei  galon  amo  yntau,  ac  yn  dywedyd,  "Mi 
a  th  ddewisaf  yn  Dduw  i  mi  byth/'  Mae  yr  Arglwydd  yu 
galw  ar  yr  cnaid  i  fyw  iddo  yn  y  byd,  ao  y  mae  yr  enaid  yn 
galw  ar  Dduw  am  gymhorth  a  help.  Fclly,  fy  ngliyfeillion, 
ni  a  welwn  fod  y  rhai  oll  sydd  wedi  dcrbyn.maddeuant  pech- 
odau wedi  eu  galw  hefyd  i  fod  yn  saint. 

2.  Y  rhai  y  nine  yr  Arglwydd  yn  maddcu  eu  pechodau.  y 
mae  hefyd  vn  der])vn  i  gyfamod  ag  ef  ei  hun.  Mae  pawb 
sydd  wedi  dcrbyn  niaddeuant  mewn  undeb  cyfamodol  à  Duw, 
Mae  efe  yn  dyfod  à'r  n^addeuedig  oll  i  '*rwym  y  cyfanKMl 
canvs  ffrwyth  dewisiad  v  cyfamod  ii:ras  yw  maddcuant  peeh- 
odau.  '-Fel  hyn  y  dywcd  Arglwydd  y  Uuocdd,  Duw  Israel; 
Dywedant  eto  y  gair  hwn  yn  ngwlad  Judah,  ac  yn  ei  dinas- 
oedd,  pan  ddychwelwyf  eu  oaethiwed  hwynt;  Yr  Arglwydd 
a*th  fendithío,  trigfa  cyfiawnder,  mynydd  santeid(brwydd. 
Wele  y  dyddiau  yn  dyfod,  medd  yr  Arglwydd,  y  gwnaf  gyf- 
amod newydd  à  th^  Israel,  ac  àth^  Judah :  nid  iel  y  cyfamod 
a  wnaethum  à'u  tadau  hwynt.  yn  y  dydd  yr  ymeflais  yn  eu 
11a w  hwynt,  i'w  dwyu  alian  o  dir  yr  Aipht  (yr  hwn  gyfamod 

ddarfu  iddynt  hw^  et  ddyddirnu,  er  f^  mod  jrn  bríod  iddynt» 


Digitized  by  Google 


392 


PBOFION  O  DDEBBYNIAD 


medd  yr  Arglwydd).  Ond  dyma  y  cyfamod  a  wnaf  fi  à  th^ 
Israel;  Ar  ol  y  dyddiau  hyny,  medd  yr  Arglwydd,  mi  « 
roddaf  fy  nghyfraith  o'u  mewn  hwynt,  ao  a'i  bjrsgrifenaf  hi 
y n  eu  calonau  hwjTit ;  a  mi  a  fyddaf  iddynt  hwy  yn  Dduw,  a 

liwythau  fyddant  yn  bobl  i  mi.   Ac  ni  ddysgant  mwyach  bob 
un  ei  gyinydog,  a  phob  un  ei  frawd,  gan  ddywedyd,  Adnab-  \ 
yddwch  yr  Arglwydd:  o  berwydd  hwynt-hwy  oll,  o'r  lleiaf  | 
o  honynt  byd  y  mwyaf  o  honynt,  a'm  badnabyddant,  medd  j 
yr  Arglwydd;  oblegyd  mi  a  faddeuaf  eu  hanwireddau,  a'u 
pecbod  ni  chofiaf  mwyach,"  Jer.  xxxi.  23,  31,32,  38,  34.  ' 
•'Mi  a  ddorbyniaf  yn gyntaf  i  gyfamod,  ac  yna  rhoddaf  iddynt 
brawf  o'r  flft-wyth  melus,  sef  maddeuant  pechodau:  *eu  pech- 
odau  ni  chofiaf  mwyacb/ "   Er  eich  bod  wedi  tori  y  cytaniod 
cyntaf,  y  mae  efe  yn  eieli  galw  i'r  ail  gyfamod:  er  eich  bod 
wedi  gw^rthryfela,  y  mae  efe  eto  yn  foddloa  i'ch  cyfarfod. 
maddeu  eich  holl  bechodau,  a  bod  yn  Dduw  i  chwi  byth 
mewn  eyfamod  newydd.    Nid  "gwna  hyn  a  byw  fyddi,"  yw 
y  cyfamod  hwn;  eitbr  **bydd  fyw,  a  gwna  hyn." 

Y  mae  y  cyfomod  gras  yn  rboddi  nertb  i  ufuddbau.  ^fae 
addewid  o  nerth  gyda  phob  gorchymjm,  "A  gwnaf  i  chwi 
fyned  dan  y  wialen,  a  dygaf  chwi  i  rwym  y  cyfamod,"  Ezec.  i 
XX.  87.  Nid  yn  vadg  mae  efe  yn  Dduw  i  ehwi,  ond  hefyd 
yi'  ydycb  chwi  yn  bobl  iddo  yntau;  yr  ydych  chwi  ac  yntaa 
wedi  eich  rhwymo  mewn  c3rfamod  i'ch  gilydd  am  byth.  A 
ydych  yn  teimlo  eich  hunain  yn  foddlon  i  gymeryd  eich 
rhwymo  yn  holl  rwymau  y  cyfiunod  i  Dduw?  Fod  y  ewM 
íbddwch  chwi  i  fod  yn  eiddo  Duw,  at  ei  ewyllys  a*i  wasan* 
aeth  bob  amser ;  eich  talentau,  eioh  doniau,  eich  synwyrau, 
eieb  amser ;  ie,  yr  oll  sydd  eich  yn  meddiant  yn  gy^segredig  i*r 
Arglwydd  a'i  waith.  O  drueni  yr  anedifeiriol  I  O  drueni  y 
dyn  sydd  heb  dderbyn  maddeuant !  canya  nid  yw  efe,  na  dim 
sydd  yn  pcrthyn  iddo,  mewn  cyfamod  â  Duw.  O  Arglwydd, 
yr  wyf  yn  piMidc  ríyuu  y  cei  di  Ibd  yu  Dduw  i  mi  byth  mewn 
cyfamod  heddwch.  Yr  wyf  yn  gosod  fy  llaw  heddyw  o'r 
newydd  wrth  y  cytundt  l) ;  yr  wyf  yn  foddlqn  i'r  telerau.  Yr 
w}^'  yn  taix)  fy  llaw  yn  dy  law  di,  i  gadarnhau  yr  hen  fargen 
o  r  nowvdd.  Cei  fod  yn  Dduw  i  mi,  byddaf  finau  yn  bob  peth 
ag  y  gallaf  i  tithau.  Ti  gei  fy  nghalon,  ti  ij^vi  ty  nghorph, 
ie,  ti  gei  y  cwbl  feddwyf.  Bydded  dy  drugaredd  yn  eiddof 
finau;  ie,  tydi  dy  hunan  yn  eiddof  byth;  dyna  ddigon. 
Diolch.  Dyma  ddigon  i  rai  heb  ddim ;  digon  mewn  an>ser. 
a  digon  i  bob  tragywyddoldeb.    ''Myfi  a  fyddaf  yn  Dduw  i 


Digiiizea  by  Google 


MADD£XÍAKT  PECH01>AU. 


393 


ehwL''  Bendigedig!  Miaan  a  fyddaf  yn  ààjn  i  tiAaii; 
dyiia  fargen  am  hym.  Yr  wyf  yn  trosglwyddo  fy  enaid  a  fy 
nghorph  i  dy  ddwylaw  yn  oes  oesoedd;  cymer  oíal  am 
danaf,  a  gwnaf  íinau  fy  ngoreu  gyda  dy  achos  mawr  ar  y 
ddaear.  Os  ydyeh  yn  teinilo  rhyw  beth  fel  hyii,  fy  nghyf- 
eillion,  "cymerwch  gy^ui  ,  maddeuwyd  i  chwi  eich  pechodau/* 

3.  Y  mae  maddeuant  pechodaii  yn  eich  trosglwyddo  o 
deyrnas  satan  i  deyrnas  anwyl  Fab  Duw.  Yn  lie  bod  yn 
weision  pechod,  yr  ydych  wedi  eich  gwneyd  yn  weÍ8Íon  i 
gyfiawnder.  Yn  lie  bod  yn  ddeiliaid  i  ddiafol,  yr  ydych  yii 
filwyr  o  dan  faner  yr  lesu.  "Gan  ddiolch  i'r  Tad,  yr  hwn 
a'n  gwnaeth  ni  yu  íj^ynihwys  i  gael  rhan  o  etifeddiaeth  y  saint 
yn  y  goleuni.  "  Yr  hwn  a'n  gwaredodd  ni  allan  o  feddiant  y 
tywyUwch,  ac  a'n  symudodd  i  deyrnas  ei  anwyl  Fab :  yn  yr 
hwn  y  mae  i  ni  brynedigaeth  trwy  ei  waed  ef,  sef  maddeuant 
pechodau/'  Col.  i.  12,  13.  Y  pethau  eydd  yn  anwyl  gan 
Dduw  sydd  yn  dyfod  yu  anwyl  hefyd  gan  y  pechadur,  wedi 
derbyn  maddeuant.  Mae  anwyl  Fab  Duw  yn  dyfod  ya  anwyl 
Geidwad  iddo  yntau,  "Fy  anwyl  Fab,"  medd  Duw;  "fy 
anwyl  Waiedwr,  fy  anwyl  aberth,  fy  anwyl  waed,"  medd  y 
peehadur.  Dioloh.  Dyma  gymod  rhwng  enaid  tlawd  a 
Braiin  cyfiawn,  yn  ei  anwyl  Fab.  Mae  y  peehadur  yn  dewis 
y  Brenin  newydd,  y  cyfireithiau  newydd,  y  dt  yrnaa  a'r  llyw- 
odraeth  newydd.  Ni  wna  wasanaethu  yn  nlieyi  nas  y  tywyU- 
wch yn  híhr.  "Cymerwch  gysui,"  eanys  y  mae  hyn  yn 
arwyddo  eich  bod  wedi  derbyn  maddeuant  pechodau.  Mae 
newid  teymas  yn  bod,  sy niud  o  un  wlad  Tr  llall,  pan  y  mae 
maddeuant  yn  cael  ei  weinyddu.  Crist  gaiff  fod  fy  Mrenin 
bellach;  ei  gjíieithiau  gaiíf  lywodraethu  fy  nghalon,  ei 
deyrnwialen  gaiff  lywydclu  yn  fy  enaid;  ni  chaiff  fy  hen 
bechodau  a  fy  hen  opiniynau  lywodraethu  byth  mwyach. 
lesu,  eistedd  ar  ornedd  ly  nghaluii.  a  bydded  i  dy  arferion,  dy 
esiamplau,  a  dy  eiriau  fod  yn  ddeddfau  i  mi  byth  mwy.  Oh, 
yr  wyf  yn  hiraethu  cly  wed  y  Ueferydd  yn  dy wedyd  uwch  ben 
y  ddaear,  "Aeth  teyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  ein  Híirt^hvydd 
ni  a'i  Grist  ef  "  Os  yw  Crist  yn  byw  ynoch,  os  yw  ei  eiriau 
yn  Ilywodraethu  y  «^alon,  ac  yn  rheol  eich  ymarweddiad,  y 
mae  "teyruas  Dduw  o'ch  mewn  chwi;"  gellwch  gymeryd 
cysur,  canys  maddeuwyd  i  chwi  eich  pechodau. 

4.  Y  mae  hoU  roddion  Duw^  yn  gynwysedig  mewn  madd- 
euant. Pan  y  mae  efe  yn  maddeu  yr  holl  bechodau,  y  mae 
yn  eyfranu  yr  oU  a  fedd  yn  yr  un  weithred  lumo.   Mae  yn 


Digitízed  by 


394 


PROFION  O  DDEUBYNIAD 


rlioddi  eí  Ysbryd  i'r  dybea  i  beri  deall  dirg^km  y  deymas, 
ac  i  beri  deaíl  llwybr  maddeuant.    Mae  yt  Ysbi^d  yn  ys- 

grifenu  y  gyâtiith  yn  j  galon,  ac  yn  planu  toedd  aantaidd  yno 
hefyd  yn  gydweddol  à'r  gyfiNLith.  Y  mae  y  galou  a'r  g}'£niitik 
yn  dyfod  ^  ddan  gopi  o'r  un  petb ;  ae  yn  cytnno  à'u  gilydd 
yn  mhob  lot  a  thipyn.    Nid  yw  y  dyn  yn  gwneuthur  gor- 

chymynion  Duw  mwyach  yii  iiliig  o  herwydd  fod  hyny  yn 
ddylodswydd  ac  \n  ;in«i  t  nilR  idi  wvdd,  ond  hcfyd  am  fod  hynv 
yn  bleser  ac  yn  hyfrydwch  y  natnr  ncw^  dd.    Pan  y  mae 
Duw  yn  niaddcu  troseddiadau  yn  erbyn  y  i»  víraith,  mae  liefvd 
yn  rlioddi  y  ^jjyírailli  hono  yn  anian  yn  yr  enaid  :  yn  ei  bys- 
}L!;riíVnu  lii  yn  y  galon,  fel  na  throsedder  hi  rhagllaw.  Mae 
yr  Arglwydd  à'i  fys  ci  Imn  yn  ysgrifenu  y  gyfraith  santaidd 
ar  y  galon,  fel  y  gwnaeth  ar  y  llcchau  i  Moses  gynt:  ac  er  na 
fydd  y  llytliyixnau  mor  anihv^  i\ix  y  dymiinem  yn  aml,  eto  y 
mae  yno  deimlad  hapus  o  faddouant  yn  aml.    Cofiwch,  fy 
nghyfeillion,  fod  pm'0  a  glanhau  yn  canlyn  maddeuant  bob 
amser ,  nid  madden  a  phechu  yw  y  drefn,  ond  maddeu  a  oliilio 
oddiwrth  ddrwg.    "A  mi  a'u  puiuf  hwynt  oddiwrth  eu  holl 
anwiredd  a  bechasant  Tm  berbyn,  a  mi  a  £Etddeuaf  iddynt  «a 
holl  bechodau,  trwy  y  rbai  y  pecbasant  i'm  herbyn,  a  tbrwy 
y  rhai  y  troseddasant  yn  fy  erbjm,"  Jer.  xxxiii.  8.    Y  mU 
"iacbau  }t  holl  lesgedd'*  bob  ftmser  yn  canlyn  '^maddeu  jr 
holl  an  wireddau/'    Mae  maddeuant  a  g^had  yn  wasfad  yn 
myned  yn  nghyd,  law  yn  llaw,  i  bob  man.    Os  ydych  om 
wybod  yn  nghylch  y  maddeuant,  edryebweb  at  y  ^lanhad, 
canys  niê  gellwcb  ddarllen  y  cyntaf  ond  yn  ngoleu  y  diweddafi 
Mae  y  á&a  hyn  wedi  eu  cysylltu  gan  Dduw;  nid  oea  yr  tm 
o  honynt  byth  yn  myned  i  un  man  heb  y  IteU;  **am  hyny 
yr  hyn  a  gysylltodd  Duw,  na  wahaned  dyn."    Mae  yr  Ar- 
glwydd  fel  Duw  rhagluniaetli  yn  rhoddi  cyfoeth,  iechyd,  ac 
anrhydedd  i  lawer,  ao  heb  roddi  maddeuant  pechodau  iddynt. 
Eithr  nid  yw  efe  yn  rlioddi  tnedd  i'w  garu  i  neb  heb  faddcu 
i'u  pechodau,  a'u  rhyddhuu  byth.    Mae  y  naill  yn  effaith  y 
Hall:  am  hyny  y  mae  yu  aiiiiiliosibl  fod  un  heb  y  Hall.  Os 
ydych  yn  caru  Duw,  yn  caru  purdeb,  yn  hiraethu  bod  yn  làn, 
c} merwcli  ^ysur,  maddeuwyd  i  chwi  eich  pechodau. 

5.  Y  mae  Duw,  wrth  faddeu  i  droseddwr,  yn  gosod  yr 
anrhydedd  penaf  arno.  Mae  y  rhai  y  maddeuwyd  iddynt  eu 
pechodau  yu  dyfod  yn  greaduriaid  gogoneddus  yn  ngolwg 
Duw  í^o^roneddus,  ac  angylion  gogoneddus.  Er  nad  ydynt 
yn  ogoneddus  yn  eu  golwg  eu  huuain,  eto  y  maent  hwythau 


Digiiizea  by  Google 


)f ADDEVANT  P£CHOÍ)AU. 


yti  gwúeá  gogoniant  mewn  eraOl  ag  sydd  wrwjéB&m 
arnyut  fod  eu  pechoâftii  wedi  eu  màden.  I<ad  yw  y  byd 
tyw)  11  yn  gweled  dim  gogoniant  ynddynt,  ac  nid  rhyfedd, 
eanys  y  mae  efe  mewn  tywyllwch,  ac  y  mae  yn  anmhosibl 
gweled  dim  yn  nghanol  y  fa<»ddu.  Eithr  y  mae  pawb  ag 
9yáá  yn  y  goleu  yn  gweled  gogoniant  mawr  yn  yr  enaid  ag 
sydd  wedi  derbyn  maddeuant  pechodau,  ac  wedi  cacl  cyfran 
yn  mysg  y  rbai  a  santeiddiwyd/'  '*  Y  rliai  a  gyíiawnliaodd 
efe,  y  rhai  hyny  hefyd  a  ogoneddodd  efe;*'  nid  yn  unig  bwy 
a  gânt  eu  gogoueddu  yn  y  byd  a  ddaw,  ond  hefyd  y  maent 
wedi  derbyn  gogoneddiad  mawr  yn  y  byd  hwn,  trwy  faddeu 
idd}-nt  eu  hoíl  bechodau:  canys  y  niae  pawb  ag  sydd  wedi 
eu  cyfiawnhau  wedi  eu  gogoneddu  hefyd  i  ryw  raddau. 
"A  hyn  fydd  i  mi  yii  enw  Ilawonydd,  yn  í^lod  ac  vn  oi^oniant 

0  flaon  hoU  genedloedd  y  ddaear,  y  rhai  a  glyw  ant  yr  holl 
ddaioni  yr  yclwyf  íi  yn  ei  wncuthur  iddynt:  a  hwythau  a 
ofnant  ac  a  grynant,  am  yr  holl  ddaioni  a'r  IioU  Iwyddiant  yr 
ydwyf  íi  yn  eu  gfimeiithnr  Vr  ddinas  hon,''  Jer.  zxxiii.  9. 
Mae  addum  gogoneddns  yr  Ysbryd  Glàn  ar  yr  enaid  tlawd 
jn  ei  godi  i  íri  ac  anrhydedd  mawr  yn  y  byd  sydd  yr  awr 
aon.   '^Merch^  brenin  sydd  oll  yn  ogoneddiífl  o  fewn :  gem- 
waitb  aur  yw  ei  gwisg  hi:  mewn  gwaith  edau  a  nodwydd  j 
<i^gir  hi  at  y  brenin;  j  morwynion  y  rhai  a  ddenant  o  i  h<d, 
yn  gyfeiUesau  iddi,  a  ddygir  atat  ti.   Mewn  Ilawenydd  a 
goiÊiedd  y  dygtr  hwynt:  denant  i  lys  y  brenin.   Dy  feibi«m 
i^dant  yn  lie  dy  daÀu,  j  rhai  a  wnei  yn  dywysogion  yn  yr 
DoiD  dir.    Paraf  flofio  dy  enw  yn  mhob  oenedlaeth  ao  oes; 
im  hyny  y  bobl  i?th  folianant  byth  ac  yn  dragy wydd.  Pwy 
yw  hon  a  welir  fel  y  wawr,  yn  deg  fel  y  lleuad,  yn  bur  fel 
yr  haul,  yn  ofnadwy  fel  llu  bancrog?"  Sal.  xlv.  13 — 15; 
Can.  vi.  10.    YfWd  y  mac  y  pechadur  wedi  ei  gyíiaN\iihau, 
y  mae  liefyd  i  ryw  fesur  wedi  ei  ogoneddu.    Dyma  yr  unig 
wrthddrych,  er  mor  sàl  y  mae  yn  yraddangos  yn  ngolwg 
11a wer,  ag  y  mae  l)uw  yn  gweled  yn  wcrth  i  ymhyfrydu 
ynddo.    Y  mae  yr  enaid  tlotaf  yn  y  byd,  unwaith  y  gosodo 
Duw  ei  ddelw  arno,  yn  fwy  gogoneddus  na  dim  arall  o  fewn 
creadigaeth.    Collasom  y  ddelw  hon  trwy  y  ewymp  erchyll 
yn  Eden,  ond  dyma  ni  vn  ei  chacl  yn  ol  trwy  y  codiad  ar 

'aliaria;  ac  nid  yn  unier  yn  ei  chael  yn  ol,  eithr  ei  chacl  yu 

01  gyda  Uog;  yr  ydym  yn  ei  chael  gyda  inwy  o  ogoniant  a 
sierwydd.  **  Yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn  trwy  ífydd  yn 
ei  waed  ef,  i  ddangos  ei  gyfiawnd^  ef  trwy  íaddeuant  y 


Uigiiized  by  Google 


pechodatt  a  wnaethid  o'r  blaen,  trwy  ddyoddefgarwch  Duw; 
i  ddangpoB  ei  gyjQawuder  ef  j  pryd  hyn,  fel  y  byddai  efe  yn 
g}^wii,  ao  yn  cyfiawnhaa  y  neb  sydd  o  ffyóà  leaa,"  Bkvl 
iu.  25,  26.  Êendigedig,  y  mae  tywyllweh  Eden  yn  o 
Aaengoleuyntyw^iíiuofimToLiieihGnatarG  Diokk. 

•  *^  Tn  Bden,  oofiaf  b^y  byth, 

Bendithion  goUais  rif  y  gwUtílkf 

Syrthiodd  fy  nghoron  wiw; 
•  Ond  biiddtiííoliaeth  Calfari 

EuilloUd  Iwy  yn  ol  i  mi, — Gogoniantl 
Mi  ganaf  tni  f  wyf  byw." 

Haleluia.  "Enillodd  /uy  yn  ol  i  mi."  Mae  yn  well  geuyf 
fi  yr  hen  brydydd  na'r  prydyddion  iiewyddion.  "Eriillodd 
hon  yn  ol  i  mi/'  medd  y  prydyddiou  uewyddion;  "enillodd 
/wt/  yn  ol  i  lui,  medd  yr  hen  brydydd.  Mae  yr  hen  brydydd 
a  r  apostol  Paul  yr  un  petli;  nid  oes  genvf  ddim  i  ddweyd 
am  y  rhai  newyddion.  Lie  yr  amlbaodd  pechod  y  rbagor 
amlhaodd  ^ras.  * 

Delw  Duw  y\v  y  goion,  a  bydd  yn  arddereliocacli  trwy 
Grist  na  phe  buasai  Adda  yn  sefyll  mewn  perítieithrwydd. 
Mae  derbyn  maddeuant  pechodau,  fy  n^yf^ion^  yn  dder- 
byniad  hefyd  o'r  d  delw  a'r  argraíf  hj-n  yn  ol,  ond  gyda  mwy 
O  ogoniant  ao  anrhydedd.  Peidiweh  â  honi  maddeuant  os 
nad  ydyoh  yn  ymdebygu  i'r  Arglwydd  lesu  yn  aosawdd  ei 
feddwlf  yn  ei  eiriau,  ao  yn  ei  hoU  ynuurweddiad  yn  y  byd. 
Mae  yn  rhaid  i  chwi  "rodio  yn  y  goleuni,  megya  y  mae  efe 
yn  y  goleuni;"  a  Uewyrchu  aUan  eiok  gcdeuni  yn  y  teulu,  jn 
y  gymydogaeth,  ao  yn  mhob  man  yr  elooh.  Os  ydych,  pan 
yn  derbyn  daioni  a  thnigaredd  Duw,  yn  gogoneddu  Duw 
trwy  hyny,  ac  felly  yn  llewyrchn  allan  y  goleuni  yr  ydych  yn 
ei  dderbyn,  y  mae  nyny  yn  brawf  fod  daioni  Duw  yn  eiek 
gwella,  a'oh  bod  wedi  derbyn  maddeuant.  Cofiweh  &á  gias 
y  Nefoedd  tuag  atoch  iV  lewyrchu  allan  yn  oleuni  i*r  byi 
Pa  fwyaf  o  sierwydd  a  geir  o  faddeuant,  mwyaf  y  mae  y  galon 
yn  tocldi  o  hyd  ger  ei  íron  mewn  gwir  edifeirwch  am  bechu. 
Os  ydych  yn  wylo  o  hcrwydd  eich  pechodau,  os  ydych  yn  eu 
casàu,  os  ydych  yn  rhyfela  i'w  herbyu,  ac  yn  ymdrech  iV 
darostwng  a'u  sathi-u  dan  eich  traed,  y  mae  yn  ddiddadl  fod 
yr  Arglwydd  w  cái  eu  maddeu,  canys  y  mae  y  teimladau  hyn 
yn  arwyddo  j^^lanhad. 

Y  mae  rhai  yn  meddwl  fod  yn  rhaid  wylo  a  galaru  o  her- 
wydd  pechod  i'r  dyben  o  enill  neu  bwrcasu  maddeuant;  yn 
rluth  edi^hau  er  gwneyd  iawn  am  bechod»  a  phrynu  rhydd- 


Digiiizea  by  Google 


XADDEUAKI  PECHODÁIT. 


897 


liad;  ae  jn  meddwl,  x>e  bycldeat  cmd  derbyn  maddeuant,  m 
fyddai  eidaa  wylo  byth  mwyach,  fod  7  círbl  jn  M  rigkt 
Mae  galara  cyn  oael  maddenant  am  famefoant  yn  ddeddfol; 
fiithr  y  mae  wylo  wedi  dwbyn  maddeitant,  wylo  wrth  brofi 
blas  maddeuant,  yn  efengylaidd ;  yn  alar  dawiol,  yn  alar  ag 
sjdd  yn  gwneyd  calon  yn  iach.  Yr  wyf  yn  cofio  clywed  am 
ryw  droseddwr  yn  cablu  y  buruwr  wrth  drin  ei  aehos;  ond 
yn  y  diwedd  íb  ddywedodd  y  barnwr,  ''Cublu  di  a  fynot.  mi 
a  arbedaf  dy  fywyd.**  Gyda  hyn  dyma  g^alon  y  troseddwr 
yn  Uxldi,  a'i  lyi::;ud  yn  tywallt  dagrau,  fel  yr  oedd  yn  hawdd- 
ach  iddo  fyued  ar  ei  liniau  na  pheidio.  Fy  nghyteillion,  yn 
ol  y  graddau  y  byddom  yn  teiralo  maíldeuant  peehodau  y 
byddwn  yn  galam  yn*  wirioneddol  o  herwydd  pechu.  Y 
prawf  o  faddeuant  yw  }t  unig  Ibddioii  i  ddyiod  à  dvnion  i 
alam  yn  wirioneddol  am  eu  pochodau.  Yr  oedd  Dafydd  yn 
teimlo  yn  ddivtawr  mor  gjmted  ag  yr  argyhoeddwyd  cf  o'i 
bechod;  eithr  pan  ddywedodd  y  brophwyd  wrtho,  *'Yr  Ar- 
glwydd  hefyd  a  dynodd  ymaith  dy  bechod  di,  ni  byddifiurw," 
y  torwyd  ei  galon,  ac  y  deobreuodd  wylo  yn  ehwerw;  ao 
^lo  a  wnaeth  tra  y  bu  fyw.  Mae  ei  wcddiau  parhaiis  yn 
Ilawn  o  gyfiMUlefiadau  ()'i  beehodau,  ac  edifeirweh  o^u  plegyd. 
'*Ti'ugarlui  wrthyf,  O  Ddnw,'*  meddai,  **yn  ol  dy  drogarogw 
rwydd;  yn  ol  Unaws  dy  doelúríaethau  dilea  fy  anwireddan. 
Golch  fi  yn  llwyr  ddwya  oddiwrth  fy  anwiredd,  a  glanha  fi 
oddiwrth  fy  mbechod.  Canys  yr  wyf  yn  cydnabod  fy  nghaa^ 
weddau:  a'm  peohod  aydd  yn  wastad  ger  fy  mron.  Yn  dy 
ttbyn  di,  tydi  dy  hnnan  y  pechaia»  ao  y  gwnaethiun  y  drwg 
iwn  yn  dy  dwg,"  Sal.  li.  1 — 4. 

**09  yw  Duw  wedi  maddeu,  ao  oa  na  ehai  fiurw  byth,  pa 
eitiau  blino  mwy  oblegyd  pechod  sydd?"  Ah,  fy  nghyfeill- 
ion,  nid  oes  dim  bair  i  chwi  Hino  cvmaint  vn  u^hvlch  eich 
peehodau  a  dcrbyn  maddeuant,  md  oes  diin  bair  i  chwi 
waeddi  c'uwch,  ac  wylo  mor  rw}'dd  oblegyd  eich  anwireddau, 
a  theimlo  h^Ti.  Mae  maddeuant  yii  peri  i'r  enaid  waeddi  yn 
uwch  ain  dru^^aredd  heíyd.  "Truí»arba  wrthvf,  O  Dduw," 
ebe  y  Salmydd.  Mae  efe  yn  wylo  yn  bidl,  ac  yn  gwaeddi 
uwch  uw^ch,  gyda  phob  teimlad  o  faddeuant.  "Trugarha 
wrthyf,  O  Dduw,  yn  ol  dy  drugarogrvvydd ;  yn  ol  Iluaws  dy 
dasturiaethau  dilea  fy  anwiruddau.  Golch  íi;  iacha  yr  esgyru 
a  ddrylliaist."  Cenadwri  gras  doddodd  ac  a  dorodd  ei  galon, 
oanys  nid  ydym  yn  darllèii  ei  íbd  mewn  goáid  bUn  am  ei 
bechod  a'r  bken. 


Uigiiizea  by  Google 


SM  PROFION  O  DDEBBYNIAD 

Yn  ol  y  graddau  o  deámlad  maddeuaat  j  mae  pob  gm 
arall  yn  cynyddu.  gwybod  caríad  Críst,  yr  nwn  eydé 
uwohlaw  gwybodaeth,  fel  y*ch  cyâawnir  à  hoU  gyflawnder 
Daw/'  £ph.  iii.  19.  Beth  yw  caried  Críst?  Fiynondl  a 
gwreiddiol  acbos  maddenaat  pechodaii.  Gwybod  y  camd 
awn  a'ch  oyflawna  à  hoU  gyflawnder  Duw.  Mae  y  camd 
hwn  yn  dyfod  à'r  enaid  at  Dduw  yn  gyntaf,  ac  yna  yn  Ilanw 
yr  enaid  à  Duw,  íe,  â  **holl  «gyflawnder  Duw."  Os  oes  rhyw 
beth  a  leiíiw  enaid  â  hoU  ^yíluwruler  Duw,  teimlad  o  faddeu- 
ant  yw  hyiiy.  "Gobeithio,"  medd  y  pechadur,  **fod  fy 
mbechodau  wedi  eu  maddeu."  Gobeithio  hyny  hoíyd  ;  eitbi 
y  mae  yn  rhaid  i  ti  ymholi  yn  gyntuí"  a  wyt  yn  cai*u  y  Madd- 
euwr?  a  yw  dv  enaid  wedi  ei  lanw  à  chariad  Duw?  a  ydwrt 
wedi  dy  lanw  a  holl  g^^flawnder  Duw,  yn  y  teimlad  o  faddeu- 
ant  trwv  Grist  lesu?  a  ydwyt  ^^^  í^alaru  yn  wirioneddol  o 
herwvd<l  afiondid  pcchod  yn  y  «^alon?  a  ydwyt  yn  cynyddu 
fwyfwy  yn  yr  adnabyddiaetk  o  raâ  a  thrugaredd  Duw  tuag  at 
ddyn  coliedig? 

Mae  cariad  a  gras  Duw  yn  dyfod  yn  fwy  i'r  golwg  o  daa 
yr  efengyl  nag  oodd  o  dan  y  gyfraith ;  gellweh  ddrachtâo  yn 
helaethaeh,  a  chael  eick  Uanw  à  holl  gyflawnder  Duw.  T 
mae  y  weledigaeth  yn  fwy  clir;  y  mae  *'bywyd  ac  anllygr- 
edigaeth  wedi  eu  d\^yn  i  oleuni  trwyyr  efengyl."  Yr  ydych 
yn  dechreu  adnabod  cyflawnder  cariad  Duw  yn  Nghrist  leso, 
ao  felly  yn  dechreu  cael  eich  Uanw  â'r  cariad  hwnw :  md 
côeh  Uanw  ag  ús  a  drotB^  yr  hyn  sydd  yn  Uanw  meddyiiaa  j 
rhan  fwyaf  o  ddyuioti.  **Am  hyny,  gan  eín  bod  wedi  ek 
eyfiawnnau  trwy  tfydd,  y  mae  genym  heddwoh  tuag  at  Dduw, 
trwy  ein  Hai^Iwydd  lesu  Qrist,"  Rhuf.  y.  1.  **Qm  ein  bod 
wedi  ein  cyfiawnhau»"  neu  wedi  derfayn  maddeuant  peehodr 
au,  yr  ydym  yn  byw  mewn  heddwch  â'r  Bamwr  cyfiawo ; 
ac  yr  '*ydym  yn  gorfoleddu  dan  obaith  gogoniant  Duw." 
**Ac  nid  felly  yn  nnig,  eithr  yr  ydym  yn  gorfoleddu  iiu  wn 
gorthrymderau  ;  gan  wybod  fod  gorthrymder  yn  peri  dyodd- 
efgarwch ;  a  dyoddefgarwch  brofiad :  a  phrofiad  obaith :  a 
gobaitb  ni  chywilyddia,  am  tod  eariad  Duw  wedi  ei  dyw.allt 
yn  ein  caloiiau  ni,  trwy  yr  Ysbryd  Glàn,  yr  hwn  a  roddwyd 
1  ni. 

Y  mae  teimlad  o  faddeuant,  fy  nghyfeillion,  yn  dyfod  à 
heddwch  pur  i'r  meddwl,  a  gobaith  «ro2:oniant  trajj:ywyddol 
i'r  tcindad,  ac  yn  galluogi  yr  enaid  nid  yn  unig  i  fad  yn 
amyneddgar  mewn  çystuddiàu»  onà  hefyd  i  orioleddu  yn  eu 


Digitized  by  Google 


MABDEUAKT  PECHODAIT. 


899 


oaiiol.  Níd  unig  goddef  y  petliau  ag  y  mae  endU  yn  methu 
eu  goddef,  dthT  yn  oanu  a  gorfoieddu  mewn  dwfir  a  thân,  o 
daa  ddylaiivrad  gobaith  by wyd  trag}  wyddol.  Golud  gwell, 
ac  un  parhaus»"  Diolchí  Y  mae  teimlad  o  faddeuant  pech- 
odaii  *yn  cynyrcliu  gobaith  goji^oniant  yn  y  meddwl,  ac  y  mae 
V  tcobaith  hwnw  yii  ''ain^or  vr  enaid,"  ac  vn  ei  scívdlu  yn 
níi:hanol  y  inoroedd  geirwon.  Beth  bynag  yw  y  dyoiklff- 
iadau,  yr  ydym  yn  eu  canol  yu  gobeithio  am  ogoniant  tra- 
gywyddol.  Pob  peth  yn  dda,  ^an  hyny.  Y  mae  gobaith 
gogoniant  yn  cynyrchu  goríbledd  yn  y  cystutbbau  iiiwyat', 
gan  wybod  íbd  profedigaethau  a  gorthrymderau  yn  brif  Ifordd 
i  ogoniant.  Cymerwch  gysur  yn  nghauol  adíyd  a  ])b"iKleran, 
vr  vdvch  ar  v  brif-ffordd  i  oirouiant:  bvddwch  vno  bron  mi 

•        —  •  •  »  * 

uniou.  Neidiwch  vn  v  dwtr,  vr  \  ih  ch  bron  ar  v  òan/c  yr 
ochr  draw;  cenvvch  yn  y  cystuddiau,  yr  ydych  yn  agos  a 
bod  yn  iach  am  dragywyddoldcb.  Beudigedig!  ymae  pob 
peth  yn  dda;  y  mae  y  beiau  wedi  eu  maddeu.  Y  mae  '^gor- 
thrymder  yn  pei*i  dyodde%arwch ;  a  dyodde^arwch  brotiad; 
a  phrofiad  obaith."  Dy  ma  yr  holl  rasusau  ya  cydweithredu 
i  droi  cystudd  yn  iechyd,  adfyd  yn  bleser,  a'r  nos  dy  wyll  yn 
ddydd  golcu.  ''lê/'  ebe  yr  enaid  tlawd,  *'y  maeyn  bosibl 
i*r  rliagrithiwr  gael  Ilawer  o  gysur  yn  y  dylnaeth  ei  fod  wedi 
derb;pL  maddeuuit,  aV  cwbl  ond  cysur  fiugiol,  wedi  ei  waelodi 
ar  seiUau  drwg;  ao  yrwyf  yn  ofbi  yn  fy  ngbalon  maiun  felly 
ydwyf  finau."  Hae  yn  wir  ei  fod  yn  bosibl  i'r  rhagritbiwr 
|;ael  Ilawer  o  ryw  deimladau  gwylltion  o  lawenydd  ar  bryd* 
laa,  a  meddyHau  (jureis  wrth  son  am  &ddeuant;  eto  nid  yw 
yn  g wybod  am  weitbrediadau  y  grasau  eraill  a  enwyd;  sef 
amynedd,  gostyngeiddrwj^dd,  meddyliau  nefolaidd  am  Dduw, 
"ymysí^aroedd  trugareddau,"  a  hunan-ymwadiad,  y  rhai  èydd 
yn  brofion  anwadadwy  o  faddeuant. 

Lie  y  mae  niaddeuant  pechodau  wedi  ei  weinyddu,  y  mae 
yno  gyd-dyíiant  o'r  holl  rasusau.  Derbynir  maddeuant 
trwv  ffydd,  ac  y  mae  hi  yn  wreiddyn  ae  yn  rhinwedd  yn  mha 
un  y  tyf  yr  holl  rasusau  eraill.  Ynfydrwydd  yw  breudd- 
wydio  am  sicrwydd  flydd  neu  sicrwydd  fod  Duw  wedi 
maddeu  y  pechodau,  a  phob  gras  arall  yn  •^van  ac  yn  isel. 
Nid  oes  y  iath  bcth  a  Itydd  lawr,  a  phob  gras  arall  yn  fach. 
Ffydd  fawr,  ac  otn  gwan:  dydd  fawr,  a  santeiddrwydd  yn 
isel.  Nid  oes  y  fath  beth  yu  bod;  twyll  i  gyd  ydyw;  canys 
rhaid  i'r  holl  rasusau  gydfyw.  gyd-dyfu,  gyd-gynyddu,  a  chyd- 
weithreda  yn  mhob  petb.   Mae  aU  hand*  upon  líevk  yn  mhob 


Digitized  by  Google 


400 


yatonii.  Osyw  iiyáá  wedi  derbyn  maddeuaut  gan  Dduv 
trwy  waed  j  groes,  y  mae  yr  hoU  rasusau  eraill  yti  byw  «jC  yn 
eynyddu  arno.  Os  yw  sei  ddirgel  yr  Ysbryà  iG^lâa  yn  eich 
ealoaau,  y  mae  hefyd  aeL  âtwr  yr  Ysbryd  ar  eich  bucheddau. 
Mae  delw  y  brema  ar  sei  &wr  Llo^^,  chwi  wyddoeh;  fefly 
y  mae  sei  &wr  yr  Ysbryd  Glân  yn  ar^raflu  eí  ddeLw  .ar  eich 
ewbl  chwi.  Y  mae  pawb  sydd  yn  derbyu  maddeuant  pech* 
odiui  yn  myned  o  dan  y  sei  fitwr,  ac  yn  derbyn  yr  ai^nt 
**Santeiddrwydd  i'r  Arglwydd.*' 

6.  Y  mae  maddeuant  yn  tueddu  yr  enaid  yn  wirfoddoli 
blcidio  y  Maddeuwr.  Mae  yr  Arglwydd  wedi  dy  dderbyn  er 
dy  holl  bechodau;  ac  y  mae  yn  rhaid  i  tithiivi  ei  fj^yliawiiliuu 
ef  er  dy  holl  orthrymderau.  Mae  gwneyd  hyn  yn  ddyled- 
swydd,  ac  hcfyd  yn  brawf  anwadadwy  o  dderbyniad  maddeu- 
ant pecliodau.  Kte  a' th  dderbyniodd  di  yn  dy  bcchodau  ac 
yn  dy  waed :  am  hyny  rhesymol  y  w  i  tithau  ei  dderbyn  et"  yn 
ei  holl  ífyrdd;  er  fe  aliai  eu  bod  yn  ymddangos  yn  «j^rocsion 
ac  yn  dywyll  yn  ainl.  Efe  a'n  cyfiawnhaodd  ni,  er  yu  bech- 
adurinid:  dylem  iiiiiau  ymdrecliu  cyfiawnhau  ci  oruchwyl- 
iaethau  yntau,  er  yn  oíidiis.  Yr  ydyeh  yu  gobeithio  íbd  yr 
Arglwydd  wedi  eich  cyfiawnhau  yn  rhad  trwy  ei  ras  ef,  er 
eich  holl  beohodau  Twerbyn:  eithr  os  nad  ydych  chwí  yn 
medm  ei  gyfiawnhau  ef,  er  holl  dywyllwch  ei  oruchwyl- 
aethao,  mae  y  pwnc  yn  amheus.  Ni  ddarfu  i  bechod  eí 
rwysti^o  ef  i  dy  gyíiawnhau  di ;  ao  a  gaiff  ychydig  ofidiau  dy 
rwystro  i*w  gyfiavmkan  ef  ?  Pau  }t  ydych  yn  dywed  ffyrdd 
Dnw  yn  cael  eu  cablu  gan  ddynion  drwg,  a  oes  genych  yr  nu 
gair  i  ddweyd  mewn  amddiffyniad?  Onid  yw  eich  caloDau 
yn  llosgi  dros  enw  eich  Duw?  Os  nad  ydych  yn  teimlo 
felly,  y  mae  eich  pechodau  heb  eu  madden.  Mae  dy  gaka 
yn  rhy  trwnt  i  fod  yn  llety  i  ofid  yr  Arglwydd,  a  pharcÀ  iV 
enw  santaidd  a  gogoneddns. 

7.  Y  mae  maddeuant  Duw  yn  cynyrchu  ysbryd  maddeugar. 
Mae  dynion  yn  y  cnawd  yn  maddeu  i'w  gilydd ;  y  mae  rhyw 
beth  y  gellir  ei  idw  yn  faddeuant,  yn  naturiol ;  canys  y 
mae  paganiaid  yn  maddeu  i'w  gilydd:  ac  y  mae  yn  gywilydd 
i  lawer  sydd  ag  enw  cristioiiogiou  na  aiiaut  faddeu  yu  gystal 
a  phaganiaid.  Eithr  y  mae  yn  ymddangos,  fy  nghyfeillioii, 
fbd  Oristionogaeth  yu  waeth  na  Phagauiaeth :  y  mae  cristioii- 
ogiou mewn  enw,  heb  fod  o  dan  ar^lwyddiaeth  ei  hysbryíl, 
yn  fwy  anhywaith  ac  yn  fwy  aidiawdd  eu  triu  na  neb 

iaid.   Mae  maddeugarwch  yn  ffi:wyth  maddeuaut.  Us  ydycii 


Uigiiized  by  Google 


1CADDEX7ANI  P£CH0DA.17.  401 

wedi  derbyn  maddeuant  gan  Dduw,  mae  byny  yn  ei  pwneyd 
lii  vn  hawdd  i  faddcu  i'ch  jnlvdd.  Mae  yn  rliaid  i  chwi 
faddeu,  nid  fel  y  mae  paj^juiiaid  yu  maddeu,  oiid  iiiewn  modd 
ysbrydol,  o  dan  doinilad  o  faddeuaiit  oddiwrth  Dduw. 
•*Megy8  y  maddeuodd  Duw  er  mwyn  Crist  i  chwithau.** 
"Ymae  hwn  a  hwn  wedi  fy  anfbddloni,"  raedd  y  dyn;  '*pa 
fodd  y  p^llaf  faddeu  iddo?"  Fy  nghyfaill,  pa  faint  mwy  y 
darfu  i  ti  auíbddloni  Duw?  ac  os  maddeuodd  efe  i  ti  yr  holl 
bechodau  hyny,  oni  ddylit  ti  faddeu  yu  rhwydd  yr  yohydig 
ffaeleddau  trwy  ba  rai  y  mae  dy  frawd  wedi  dy  auíbddloni  di? 
Pa  fodd  y  gall  yr  Arglwy  dd  ediych  gyda  boddlonrwydd  ar  y 
d)Ti  y  maddeuodd  efe  gymaint  o  dalentau  iddo,  os  bydd  efe 
yn  annhrugarog  wrtb  ei  frawd,  yn  mynu  yr  hatling  eithaf,  ac 
yn  maddea  dim?  Pe  bnaaai  Duw  yn  peidio  maddeu  i  ti,  yn 
uffem,  yn  y  carcbar  tragywj'ddol,  y  buasai  dy  lety  cr  y» 
Uawer  dydd.  Beth  pe  buasai  efe  yn  ymddwyn  atat  ti  fel  yr 
w}^  ti  yn  ymddwyn  at  dy  frawd?  Och!  truenus  fyddai  dy 
sefyllfa.  Mae  nid  yn  nn^  yn  ddyledswydd  arnom  ftddeu  i'n 
gilydd,  eithr  yn  bleaer  mawr  hefyd,  os  byddwn  yn  teimlo 
maddeuant  Dnw  toag  atom  ni.  Nid  oes  yr  nn  prawf  cryfach 
ein  bod  o  dan  ddylanwad  maddeuant  y  Nefoedd  ná*n  bod  yn 
pila  maddeu  i*n  gilydd.  "Oblegyd  os  maddeuwcb  i  ddyn- 
Km  eu  eamweddau,  eich  Tad  nefola  fiiddeu  hefyd  i  chwitbau: 
eithr  oni  ikddeuwch  i  ddynion  eu  eamweddau,  ni  íbddeu  eich 
Tad  eich  eamweddau  ohwitiiau,"  Mat.  yi.  14, 1 5.  Mae  Ilawor 
TU  cyrauno  wrtb  yr  un  bwrdd  am  flynyddoedd,  íe,  am  eu 
Ws,  ac  yn  raeddwl  myned  i*r  un  nefoedd  byth,  ac  eto  yn 
byw  mewn  gclyniaeth  a  malais  at  eu  gilydd.  "Na  thwvller 
chwi,"  ''oiii  faddeuwcb,  ni  faddeuir  i  chwitbau.**  *Mae 
maddeuant  yn  tori  awch  gclyniatth;  a  plian  ydym  o  dan 
eíFeithiau  y  gras  hwn,  y  mae  maddeu  i'n  jL^ilydd  yn  dyfod  yn 
orchwyl  rhwydd.  Mae  y  gras  o  faddeuant  yn  melu.su  yr 
enaid,  yn  ei  wneyd  yn  fwynaidd,  yn  foncddigaidd.  yni  hawdd 
ei  drin,  ac  yn  dyner  tua<í  at  crailL  Chwitluiu  sydd  vn  ]>r(> 
ífesii  tymher  wyllt,  pcidiwch  a  dywedyd  fod  liyny  yn  natur- 
iol  i  chwi,  ac  na  oUwch  oddiwrtho.  Y  mae  pobl  yn  taílu  y 
bai  ar  eu  Creawdwr  with  siarad  felly.  Os  ydych  wedi  derbyn 
trugaredd  faddeuol  Duw,  mae  hi  wedi  darostwng  y  tymherau 
hyny ;  canys  y  mae  yn  alluog  i  ddarostwng  y  nwydau  m wyaf 
anllywodraethus  yn  ngbalonau  pechaduriaid ;  ao  os  nad  yw 
hyn  ^Ti  cael  ei  wneuthur  ynoch  chwi,  y  mae  yn  brawf  nad 
ydy<^  chwi  wedi  derbyn  maddeuant  erioed;  ^^yr  ydyeh  ohwi 


Digiiizea  by  Google 


402 


PBOFIOX  O  DDEKBYKIAD 


cto  yn  eich  pechodau/'  Ceisiwch  faddeuant,  fy  nghyfeillion, 
a  gwleddwch  amo  fel  ar  eich  bara  beunyddiol.  A  mad()eu 
i  ni  ein  dylcdion,  fel  j  maddeuwn  ninau  i'n  dyledwyr."  Yn 
awr,  cyn  y  dybenom,  gwnawnrai  sylwadau  byr,  er  eicb  eya* 
orthwyo  i  ddeall  a  ydych  yn  y  teimlad  o  niddewit  ai  nad 
ydyoh. 

1.  Os  ydych  o  danarglwyddiaeth  tm  pechod,  yr  ydych  heb 
dderbyn  maddeuant.  Os  ydych  o  dan  arglw  yddiaeth  tm 
pechoa,  y  mae  yn  canlyn  yn  naturiol  eich  bod  o  dan  argl- 

>vyd(liaeth  pob  pcchod.  Os  bydd  un  jarras  yn  teymasu  yn 
eich  mi'ddyliau,  y  mae  pob  gras;  a c  os  bydd  un  pcchod.  y 
mae  poò  j>echod.  IKdd  y  cristion  mcwn  «^ofidiau  mawiiuu 
weithiau  am  nad  yw  yn  gwelcd  pob  gras  inewn  gweithrediad 
yn  y  «jalon ;  fel  ])e  na  byddai  yv  Ysbryd  Glàn  yn  g>  ílawn 
yn  ci  weithrediadau  yno.  "Yr  wyf  mewn  gofid  mawr,  yr 
ydwyf  yn  oíni  uad  ydwyf  yn  gristion  owbl  oll,  canys  nid  wvf 
yn  teiuilo  pub  j^^ras  nicwn  gvveitiucdiad  cyílawn  yn  íy  nglialon. 
Yr  wyí  vn  teimlo  íbd  rlivw  <;vniaint  o  <!:ariafl  Diiw  yn  fy 
cnaid  ilawd;  ac  eto  yr  wyf  yn  methu  caníod  oíu  J)u\v  yn 
gryf  fel  y  dymunwn."  Os  ydwyt  yn  gallu  canfod  un  gras 
nicwn  gweithrediad  yn  dy  galon,  "cymer  gysur,  maddeuwyd 
i  ti  dy  bechodau,"  canys  lie  y  mae  nn  gras  y  mae  pob  gras; 
mae  yr  holl  deulu  hyn  yn  wastad  yn  byw  gyda'u  gilyd4* 
Nid  y w  eich  bod  yn  methu  cael  cysur  maddeuant  ar  amseratt, 
yn  penderfynu  nad  ydych  wedi  cael  y  peth  ei  hunan.  Er 
nadyw  y  **t^  felly  gyda  Duw,"  eto  y  mae  y  cyfamod  yn 
dri^wyddi^.  Edrychwch  beth  sydd  yn  ben  yn  eich  calon- 
fy  nghyfeillion,  canys  y  peth  sydd  yn  Ilywodraethu  yno 
a*ch  piau  chwi. 

2.  Y  mae  Ilawer  sant  gwirioneddol  yn  methn  can&d 
arwyddion  maddeuant  ynddo  ei  hun  ar  amserau,  ac  felly  yn 
amheu  y  cwbL  Wrth  glywed  y  pregethwr  yn  desgrifio 
maddeuant  a*i  arwyddion  o'r  pwlpud,  y  mae  yn  digaloni,  ae 
yn  dy wedyd,  "  Nid  wyt^  fi  yn  teimlo  y  pethau  yna ;  nid  wyf 
vu  eu  hadiuibod  yiiof  fy  liunan  \u  ol  fel  v  luae  \  piejxethwT 
yn  eu  darlunio  vn  bresenol.  Fe  aliai  inai  felly  yr  oedd 
])ethau  yn  nyddiau  Dafydd;  ond  a  ydyw  yn  betli  tebyg  y 
j;all\vn  ni  yn  y  dyddiau  hyn  gael  y  fath  adnabyddiaeth  ?" 
Ydy>v.  Mae  yr  Ai>;h\  ydd  lesu  yn  llefaru  wrth  ein  beneifliau 
ni  yn  awr,  ''Cymei  wcli  *;ysur;  maddeuwyd  i  chwi  eich  pech- 
odau."  Nid  yw  ein  bod  yn  metliu  teimlo  cysur  maildeuaut 
boò  amser,  yn  proíi  nad  ydym  wedi  derbyn  maddeuaut  erioed. 


Digitized  by  CoogI( 


XADD£UANX  P£CHODAU. 


408 


Mae  }Ti  bosibl  fod  y  beiau  wcdi  cvi  maddeu,  er  fod  tcimlad  o 
annghysur  ac  ofu  yu  y  fynwcs  yn  aml.  Yr  wyf  yn  cofio 
darllen  am  Mr.  Glover  y  lULithyr,  ei  fod  mewn  tywyilwch 
mawr  am  ei  hawl  yn  Nglirist,  yn  yr  aiusrr  yr  oodd  yn 
ngharchar;  íe,  ar  y  diwrnod  cyn  ei  fod  i  ddyoddef  niarwol- 
aeth.  Yr  oedd  wedi  colli  hoU  brofion  maddcuant  o'i  deimlad, 
fel  nad  oodd  yn  gallu  ymgysuro  dim  yii  ei  j^refydd,  er  ei  fod 
yn  myned  i  farw  drosti  y  diwrnod  cauiyuol.  Yr  oedd  ei 
gyfcillion  yn  dwcyd  wrtho  o  hyd  y  buasai  yr  Arglwydd  yn 
sicr  o  ddyfod  ato  i'w.gynorthwyo  yn  ei  aniser  ei  liun;  ac  ya 
dymuno,  pan  y  deuai  yr  Arglwydd,  am  iddo  wneyd  rhyw 
arwjdd  iddynt  hwy,  liac  tli  y  8wyddw}T  i'w  arwain  at  yr 
ystane»  eto  yn  y  tywyllwck  du  yr  ydoedd;  eithr  wedi  ei 
rwymo  wrth  yr  ystanc,  dyma  ef  yn  gwaeddi  allan,  Y  mae  yt- 
Arglwydd  wedi  dyfod."  Felly  chwi  welwch,  nad  ydyw 
diifyg  teimlad  o  gysur  ar  amserau  yn  nn  prawf  nad  ydych 
wedi  derbyn  maddeuant  eríoed. 

8.  Feidiwch  â  phenderfynu  eieh  BefyUfe  dragywyddol  pan 
yr  ydych  yn  ncbel  iawn,  na  phan  ydych  yn  isel  iawn;  eithr 
penderfynwch  yn  hytrach  yn  eieh  teimladau  e3rffiredin. . 
Feidiwch  à  phenderfynu  eieh  cyfljTau  yn  amser  profedigaeth 
a  themtasiwn,  pan  y  mae  cymylan  a  thywyllwch  yn  eieh 
amgylehynu ;  canys  y  mae  yn  aamhosibl  i  chwi  weled  yn 
glir  trvvy  g}Mnaint  o  dywyflwch.  Mae  y  saint  gorcu  yn 
methu  darllen  eu  henwau  weitliiau  vn  llvfr  v  bv wyd :  nid 
am  nad  vdvut  yn  medru  darllen,  acnid  am  nad  yw  eu  henwau 
yn  ysgrifencdig  yiio,  eithr  fe  aliai  eu  bod  wedi  colli  y 
gwydrau,  neu  ynte  fod  gorniod  o  niwl  u  thywyllwch  i  welcd 
yn  glir  drwyddynt.  Mae  ILiwer  dyu  yu  medru  darllen  yn 
dda,  ond  pan  heb  y  spectul  nid  yw  yn  gallu  darllen  dim. 
Mae  hi  vveithiau  hefyd  yn  rhy  dywvll,  er  y  lívvydrau  a'r 
cwbl;  y  mae  yn  rhaid  aros  iddi  "fyned  yn  ddydd."  Peid- 
iwch  â  phenderfynu  cwestiwn  mor  fawr  mewn  awr  o  dywyll- 
'vitAi,  fy  nghyfeillion.  Pan  y  pwvsir  aur,  jj^w  n(Mr  hyny  mewn 
lie  tawel ;  nid  ydys  yn  gwneyd  hyny  mewn  Ue  agored,  lie  y 
bydd  y  gwynt  yn  chwytku  yn  gryf,  ac  yn  troi  y  fantoljTna. 
ac  acw,  i  lawr  ae  i  fyny;  oblegyd  y  mae  yn  rhaid  pwyso  i*r 
^njn;  ao  nÍ8  çellir  gwneyd  hyny  ond  mewn  Ue  digyifro. 
Yqu  ^cãnnoi  um§h  to  a  grain  in  a  êtorm;  the  balance  may  he 
Uown  up  and  down,  Feily  y  mae  yn  bosibl  i'r  pen  tr3rmaf 
íbd  i  fyny  mewn  awel  o  wynt.  Nid  yw  hyn  yn  pwyso  yu 
Peidiwch  à  myned  i  glorian  y  cysegr  yn  eieh  profed- 


Digitized  by  Google 


I 


404  7ROFION  O  DBERBYiriAB 

igaethau  yn  unig;  eithr  cerddwch  yuo  yn  gyson;  cerddwch 
yno  yn  eich  arferion  cytfredin :  teâwch  yr  lioll  fy wyd  i  mewn, 
rain  and  êhinê^  windt  and  calm;  pwyswch  a  mesurwch  yu 
deg.  Pwyswch  a  mesurwcb  pan  ydych  )tioc1i  eicli  hunain, 
oanys  nid  ydych  ynoch  eich  hunain  pan  ydych  mewn  proíed- 
igaethau. 

4.  Ni  ddylem  dderbyn  nn  cysur  ond  trwy  j  gair,  na 
gvrrthod  un  eysor  pan  y  cynygir  ef  i  ni  gan  y  gair.  Y  gair 
santaidd  yw  sylfaen  ein  hoU  gysuron.  Paham  y  gwrthodwn 
ein  dyddanu,  pan  y  mae  y  gwiríonedd  yn  cynyg  dyddanwch  i 
i  ni  f  Paham  y  trowch  gyda  y  diafol  i  gondemnio  eich  hun- 
ain ?  "Cymerwch  gysur."  Mae  yr  Aiglwvdd  yu  dywedyd, 
*^Rhyddion  ydych  yn  wir."  Paham  y  mae  mwy  obarod- 
rwydd  ynoch  i  droi  yn  eich  erbyn  eich  nunain  mewn  pethaa 
ysbrydol  nag  sydd  niewn  pcthau  tymhorol?  Pe  byddai 
rhyw  un  yn  codi  dadl  yn  erbyn  eich  hawl  i  ryw  feddiant 
bydol,  byddech  yn  barod  mewn  monient  i'w  wrthwvíiebu  ao 
amddiffyn  eich  riyhts;  eithr  cyn  gJ^lted  ag  y  bydd  diatol  yn 
dywedyd  wrtlvych  fud  l)u\v  heb  faddeu  eich  pcehodau,  }T 
ydvxh  yn  barod  i  bleidio  satan  yn  erbyn  y  Goruehal,  ac  yn 
dadleu  gydag  ef  yn  eich  erbyn  eich  hunain.  Mae  h\Ti,  fy 
iighyfeillion,  yn  tueddu  i  dristâu  ''Glan  Ysbryd  yr  addewid.  " 
Pan  y  mae  yr  Ar<^lwydd  yn  dywedyd  wrthych,  **Cymcrwcli 
gysur,  maddeuwyd  i  chwi  eich  peehodau,"  ymaflwch  yn  y  dyst- 
iolaeth,  sugnwch  dangnefedd  o  honi,  a  (Uidleuwch  eich  liawl 
yn  wrol  yn  wyneb  y  cythraul.  Bendigedig;  y  mae  •jjair  o'r 
Bibi  ambell  ddiwmod  yn  fy  helpu  i  goncro  diaíbl  ar  ei  dir 
ei  hun ;  y  mae  fy  enaid  thiwd  yn  cael  y  íraint  o  waeddi 
buddugoliaeth  yn  nghanol  helbulon  y  byd.  Ikndigedig 
fyddo  ei  enw  yn  dragywydd  l  Mae  gair  yr  Arglwydd  ya 
llaw  yr  Ysbryd  Glân  yn  ddigon  grymus  i  glwyfo  ac  i  iachaii« 
i  daflu  i  hiwr  ac  i  godi  i  fyny,  i  ladd  ac  i  feddyginiaethu,  ne  i 
ddyferu  "  cysur  cryf "  mewn  gorthrymderau  mawrion.  Mae 
dywed  swn  Duw  yn  dywedyd,  ^^Cymer  gysur,  maddeuwyd 
i  ti  dy  bechodau,"  yn  iachau  yr  hen  ^^esgyrn  a  ddrylliwyd,'* 
yn  ^^lachau  yr  hoU  lesgedd,*'  yn  gwneyd  yr  hen  gynuJau  yn 
ystwyth  o'r  newy dd,  i  neidio,  i  lamií,  a  moli  Duw."  Diolch. 
Vr  wyf  yn  teindo  fy  enaid  yn  barod  i  lamu  o  fy  nghorph  y 
fynyd  hon;  gadael  yr  anialwch,  fihrwelio  à*r  hen  fyd  sydd 
yn  Ilawn  o  wae,  a  neidio  yn  drajçy  wyddol  i  fynwes  fy  Argl- 
wydd. Ond,  fy  n«i:hyfeillion,  y  mae  yn  rhaid  i  ui  yuiatul,  a 
dychwelyd  at  y  pwnc  etu  um  ychydig. 


Digitized  by  Google 


MAJ>D£UANT  PECIIODAU. 


405 


Duw  yn  dywedyd,     Maddtiiwyd  i  ti  dy  bochodau,''  y\v  yv 
nnij]^  falm  agsydd  yn  gwella  cydwybod  glvvylus  a  tlicrfys^lyd. 
Peidiwch  â  rhoddi  pwys  mawr  ar  opiíiiynau  dynion  era  U 
aiudauoch;  siaradwch  à  Duw  ar  y  mater;  oeisiwcli  ddrall 
iaith  a  lleferydd  yr  Arjj;;lwydd  yn  y  Bibi.    Y  «j^air  ^aiitauld 
vw  clorian  y  cysegr;  yi\o  y  mae  yn  rhaid  i  iii  bwyso  eiii 
crefydd.    Mae  rhyw  ddyn  yn  dywedyd,     Y  mae  genyf  fi, 
fyrddiynau  o  í'eddyli;iu  oíer,  a  chalon  ddrwj^  yn  Ilawn  o  lygr- 
edijçaethau ;  ac  o  herwydd  hyuy  y  mae  arnaf  ofn  nad  o^s 
geayf  grefydd  dda,  ac  nad  y  w  fy  ndicchodau  wedi  eu  maddeu." 
Dewch  at  y  ^^gair  a*r  dystiolaeth;"  pwyswch  y  rlieswm  yna 
yn  nghlorian  y  cyso'^r,  a  cheweli  weled  ei  fod  yn  brin.  Yn 
mha  le  yn  y  Bibi  y  dy  wedir  nad  ydyw  y  dyn  hwnw  sydd  yu 
teimlo  oferedd  ei  feddyliau  a  llygredigaethau  y  giilon  ddiín 
wedi  derbyn  maddcuant?     Onid  Tr  gwrthwyneb  y  mae? 
Onid  arwydd  o  fiuideuant  yn  hytraeh  yw  y  teiraladau  hyn? 
**  Cymerwch  gysnr,"  maé  y  teimladau  hyn  yn  arwyddo  fod 
eich  pechodau  wedi  eu  maddeu,  ac  nid  na  ddarfu  i  cbwi  gacd 
maddeuant  erioed.    Peidiwch  gwrthod  y  cysur,  fy  nghyfeill- 
ion,  a  chymeiyd  plaid  y  diafol  yn  erbyn  eich  hunain  ac  yn 
erbyn  eich  Duw.    Mae  y  rhagrithiwr  yn  C3rmeryd  yn  gan- 
iataol  fod  pob  peth  yn  dda,  ac  yn  cymeryd  cysur,  er  fod  y 
Bibi  yn  ei  erbyn.    Mae  y  eristion  yntau  yn  anibeu  ac  yn 
llwíVhau,  er  fod  y  Bibi  gydag  ef.    Os  dywed  y  cytliraul 
wrtbvt,    fy  mrawd  <íwan,  nad  vw  dy  beeliodau  wedi  cu 
maddeu,  cynier  galon,  a  cliwyd  ar  dy  draed  yn  ei  wyneb.  a 
gofyn  iddo  am  brofi  ei  bwnc  allan  o  lyír  Duw,  mai  liwuw  yw 
yr  unig  awdurdod  i  ba  nu  yr  ymo.styngi.    Fe  tfy  satan  oddi- 
ifVTtbyt,  canys  y  mae  pethau  o'th  du,  ac  nid  yu  dy  erbyn, 
yn  wyneb  ^^lúr  \)ii\v. 

5.  Os  vdyeh  wedi  eolli  eich  hen  brofion  o  fnddeuant,  peid- 
iwch  à  threulio  eich  holl  amser  i  chwilio  aiu  danyiit,  eithr 
Uafuriwch  am  brofion  nevvyddion.  Pe  l)vtl(lai  lliwer  vn 
ti*eulio  yr  amser  mewn  gweddiau  am  brofion  lunvyddion  ag  y 
maent  wedi  ei  wastraiiu  wrth  chwilio  am  yr  hen,  buasent 
wedi  meddiann  profion  dysglaer  o  faddeuant  cyn  hjm.  Os 
bydd  gweithred  wedi  myned  i  golli,  gellwch  ei  hadnewyddu 
mewn  liai  o  amser  nag  y  byddwch  yn  chwilio  am  dani  yu 
aml.  Mae  yr  hen  yn  burion  yn  eu  fie,  ond  mynwch  adnew- 
yddu  y  titl  yn  fynych ;  mynwch  brofion  newyddion  yn  Ilys 
eich  eneidiau  fba  y  beiau  wedi  cu  maddeu.  Collodd  hen  wraig 
allwedd  ei  drawer^  a  threuUodd  fwy  o  amser  wrth  chwilK> 


Uigiiized  by 


406 


PBOFIOU  O  BBEBBTNIAB 


am  yr  allwedd  hoiio,  ac  aeth  i  ívry  o  di*aul  nag  y  buasai  deg 
fiUwedd  iiewydd  yn  gostio.  Mae  Ilawcr  yn  ymbocni  ^ydar 
yiidioliad,  Pa  bryd  y  ganwyd  fi  o  Dduw?  Pa  amser  y 
daethuin  trwodd  o  farwolaeth  i  fywyd,  os  daethum  hefyd? 
Mae  ai*naf  oíii  riiag  na  theimlais  y  pryd  hwnw  gymaint  o 
ofid  am  fy  ngh^ilwr  ag  yr  ydych  chwi  yn  ei  dde^rífio." 
Kid  yw  gymaint  o  wahaniaetii  dy  fod  yn  methu  tynii  profion 
o'r  peth  fii  er  ys  deg  ar  ugain  o  flynyddau  yn  ol,  oblegyd  y 
mac  amat  eisiau  teimlo  rbagor  heddyw  nag  erioed,  a  thynu 
profion  oddiwrth  y  pethau  eydd  yn  awr,  yn  hytracb  na*r  i 
pethau  sydd  wcdi  bod.  A  ydych  yn  rbodcu  eicb  bnnain  i 
I)duw  3m  wastadol?  os  ydych,  dyna  brawf  newydd,  A  ydych 
yn  teimlo  fod  yn  weU  genych  oddef  Ilawer  na  pbecnn  yn 
erbyn  Duw?  A  ydych  yn  ymlyuu  vrth  wasanaetb  3rr  Ar- 
glwydd  o  berwydd  eicb  boa  yn  caru  ei  wasanaetb  ef?  Ob 
ydycb  felly,  y  mae  y  rhai  hyn  yn  brofion  newyddion,  yn 
brofioii  boi)  dydd,  ac  yu  brofion  parhaus  o  faddeiiaiit  pech- 
odau.    "Cymer  gysur;  maddoiiwyd  i  ti  dy  bechodau." 

6.  Cofiwch  eicli  bod  vn  vmwnes  d  à  Duw  am  faddeuant  }ti 
wyucb  (■\  íaiiiod  o  ras,  ac  nid  cvfaniod  o  weithredoedd.  Mae 
Ilawer  o  ddyiiioii  din\  iol  yn  curo  cu  hunain  i  hiwr  wrth  gv- 
mcryd  golwg  ar  Dduw  yn  wynel)  cyíainod  o  weithredoedd. 
Os  bvdd  llv":redií;aeth  yn  ymí»:yuhyrtu  yn  y  cralon.  ac  yu  ton 
allau  i  demtasiynau  cryíion,  y  maent  yn  barod  i  feddwl  fod  y 
cwbl  drosodd.  Pe  byddom  yn  ymwneyd  au:  cf  >ti  wyneb 
cyraiuud  o  weithredoedd,  byddai  y  cwbl  ar  ben:  canys  buasai  | 
y  cyuhyi*fiad  lleiaf,  yr  ysgogiad  meddwl  gwanaf  at  bechod  yn 
ddamnioL  ac  yn  anadferadwy.  Mae  nn  pccbod  yn  Adda  yn 
ddigon  i  ddamnio  ei  boU  biliogaeth.  Kithr  yr  ydym  yn  ym-  \ 
ymwneyd  â'r  Arglwydd  yn  wyneb  cyfamod  o  ras,  yn  yr  bwn 
y  gallwn  edrych  ar  Dduw  yn  wyneb  pech  odau  nf  y  gwbth, 
canys  y  mae  * Mab  y  dyn  yn  maddeu  pccbodau  ar  y  ddaear." 
Hefyd,  fy  ngbyfeillion,  nid  yw  ifaeleddau  yn  wyneb  cyhsnoà 
gras  yn  ddamniol.  Os  ffaeleddau  yw  eicb  pechodau,  ac  oid 
bwríadau,  ^^cymerwcb  gysur,"  nid  oes  yr  un  o  bonynt  ya 
ddamniol.  i  mae  elause  yn  y  cyfamod  gras  i  aebub  bytb,  cr 
yn  Uawn  o  £^leddau  a  líygredigaethau.  ^^Os  fy  neddfta  * 
nalogant,  a'm  gorchymynion  ni  ebadwant;  yna  mi  a  ym- 
weM  à'u  camweddau  â  gwialen,  ac  à'u  banwired^u  à  f^^* 
yllau.  Ond  ni  tboraf  fy  nbrugaredd  oddiwrtbo,  ac  ni  pbnDtf 
o'm  gwirionedd.  Ni  tboraf  fy  nghyfamod,  ac  ni  newidiif  y 
byn  a  ddaetíi  allan  o'ni  genau.    Tyugais  unwaith  i'ni  ísn^ 


Digitized  by  Google 


•     MADDEUANT  PECHODATT. 


407 


eiddrwjdd,  Ba  ddywedwn  gehv^  dd  i  Dafydd,"  Sal.  Izxziz. 
80—35. 

Y  mae  yr  Arghv^-dd  yn  derbyn  gwasanaeth  diãwyll  j  saint, 
er  ei  fod  yn  ddífíS  giol  mewn  santeiddrwydd.  Mae  oíhau 
Ilawer  o  gristionogion  gwiríoneddol  yn  cjfodi  oddiwrth  an- 
adnab^ddiaeth  o  natur  y  cyfamodau.  Nid  oes  dim  a  ali 
rhoddi  cymaint  o  gysnr  i  cnaid  tlawd  a'r  wybodaeth  hon, 
canys  <j^ras  yr  efon^yl  yn  utiÍ;^  sydd  yu  dyfod  u  cliysuri  enaid 
wedi  ci  aflonydíLu  am  ei  achos  traírvwvddol.  Mae  «jrras  vr 
efen^yl  yn  farwol  i  glwyfau  pecliadur  cuog  sydd  yn  3'mdroi 
yn  ei  aflendid;  y  mae  yn  "arogl  marwolaeth  i  fai  vvolaeth 
y  mae  yr  adyn  tlawd  yn  cablu  cyfamod  tra^ywyddol  ras,  ac 
yn  marw.  Ãlae  efe  yn  trengu  pan  yn  cablu  y  fe(ldy<;iniaoth. 
Ond  dyma  y  balsam  sydd  yn  gwella  clwyfau  y  pechadur 
editciriol.  Pe  mefklyliech  lod  d\Ti  yn  «j^wnoyd  haham 
gwerthía\vr.  mor  wortlilawr  fel  y  byddai  pob  druchtn  o  hono  yn 
costio  mil  o  bunau,  eto  yn  sicr  o  wella  pob  clvvyf,  byddai 
rhyw  werthfawrogi  annghyfíredin  ar  hwnw.  ^lac  balsam 
yr  efenj^yl,  fy  nghyfeillion,  yn  gwella  pob  clwyf,  ac  y  mae 
pob  diifu  o  bono  yn  werth  annhraethol,  yn  werth  gwaed  lesa 
Qrist  ei  Fab  ef»  jrn  werth  ei  "werthfawr  wacd,"  gwaed  an- 
ii}iraethadwy  ei  nnwedd.  Pi  isiwcli  y  balsam^  fy  nghyfeillion; 

Lxnaeynsicrowella.eicb  holl  glwyfau;  ac  er  mor  werth- 
wr  yayw,  y  mae  yn  cael  ei  gynyg  yn  rhad  i  chwi.  Ben- 
digedig!  y  mae  per-arogl  yr  efengyl  yn  gwella  fy  nghorph  a 
fy  enaid.  Diolch  am  haham  Oa]&ría,  yr  hwn  sydd  yn  fedd- 
yginiaelli  anffiieledig.  Mae  gwaed  Crist  yn  glanhau  oddiwrth 
bob  pechod,  gan  byny  dyma  le  i  bechadur  fel  myfi. 

*'  Golchwyd  Magflaleo  yn  ddysjjlaer,  a  Miinasseh'n  hyfryd  wyn, 
Yn  yr  afon  gynavsg  liwiau  darddodd  allan  ar  y  brvn  : 
Pwy  a  ^yr  na  oicbir  finau  ?  pwy  a  ^yr  na  fyddaf  byw  ? 
lífto  rhyw  dryior  anchwiUadwy  o  laa  y'ngliadw  gyda'iii  Duw," 

7.  Os  ydycli  heb  lawn  aicrwydd  ffs^dd,  gweddiwch  am 
gymaint  o  íFydd  ag  a  wna  i  chwi  orpliwys  ar  yr  Arglvvydd 
lesu  am  fywyd  trag\'wyddol.  Y  mae  y  fatli  beth  a  gwir 
fíydd  pan  nad  oes  lawn  sicrwydd  ffydd.  Mae  Ilawer  o  eneid- 
iau  tlodion  yn  barod  i  ddweyd,  ''Nid  oes  <j;enym  sicrwydd  y 
cawn  ein  hacliub,  am  hynv  yr  ydym  vn  aniddifad  o  bob  cvsur 
yn  yr  lachawdwriaeth.  Nid  ydym  yn  sicr  a  oes  genyni  ras 
ai  peidio;  mae  yn  ddigon  tebyg  nad  oes  genym  greíydd  dda, 
onide  byddem  yn  ffwybod  byny.*'  Na,  fy  n<j;hyfeillion,  cy- 
merwch  gysur;  peidiwch  à  myned  oxmod  dan  draed  y  geiyn 


408 


FBOFION  O  DDEBBTKIAD  * 


hefyd,  canys  y  mae  yn  beth  posibl  i  ehwi  fod  yn  dduwiol,  ac 
wedi  dcrbyn  maddeuant  o'ch  holl  bechodau,  ac  eto  heb  fod 
yn  berflaith  der.  Y  mae  miloedd  o*ch  brodyr  yn  byw  p 
dduwiol,  ac  yn  gobeithio  yn  Nehríst  am  acbubiaetb  byth,  ac 
ar  yr  un  pryd  heb  fod  yn  hoUol  sier  am  eu  bawl  ynddo. 
Bithr  os  ydycli  yu  sychedu  am  iaclmwdwriaeth,  yn  dylyn  M 
Crist,  ac  yn  cadw  ei  ddeddfau  a*i  eiríau,  y  mae  yn  beth  tebTg 
iawn  eich  bod  wedi  derbyn  maddeuant  pechodau.  Os  ydych 
yn  teimlo  hyírydweh  wrth  feddwl  am  dano  a'i  wasanaethu, 
gellwch  ddyfod  yn  y  blaen,  a  chymeryd  cysiir,  o  herwydd  fed 
eicli  ppchoíluu  wedi  c  u  iiijiddcii.  *'Ac  wrth  hyn  y  íj^wyddom 
yr  acl\v:u  ii<)in  ef,  os  cadwn  ei  orchvmvnion  ef.*'  Osnadydvch 
yu  tí^svvbod  vr  adwaeuoch  ef,  yr  ydych  yn  íjwybod  eich  bou 
yii  yinlvnu  wrtlio,  ac  yn  meddwl  ynilynu  hyd  aii":au.  "  el. 
yiulynwch  wrtho,  cany»  wrth  ymlyTUi  y  daw  y  wybodacth  \ii 
fwy  perffíiith;  íe  ddaw  sícrwydd  ííydd  wrtli  (Ídys*j;wyl  wrtho, 
a  íjobeithio  vnddo :  a  chewch  ftirw  mewn  dvoijelweh.  Dv- 
lynwcli  a(bia])od  yr  Arglwydd,  a  byddwch  yn  sicr  o  yia- 
ddan«»:()s  o-er  ei  fron. 

8.  l*cidiwrh  ymorphwys  \ni  hollol  ar  hen  brofion  o  faddeu- 
ant.  Mae  y  ífrydiau  yu  sychu;  tynwch  ddwfr  o'r  Ifynon.  Mae 
hen  brotfadau  yn  help  weithiau,  ond  nid  ydych  i  yniddibynu 
amynt  fel  eich  gwaredwyr  o  gyfyngderau  presenol,  eithr  i'w 
cofio  er  eich  calonop^i  i  fyned  at  Dduw  am  waredigaetbau 
newyddion.  Gellwch  golli  y  teimlad  o*  honynt  }ti  holbl 
ambell  ddíwrnod,  a  bydd  yn  rhaid  i  ehwi  nofio  hebddynt, 
neu  suddo  i  ddyfnder  anobaith.  Gan  fod  yr  Arglwydd  «m 
glywed  liais  ei  blant,  y  mae  yn  eu  taflu  i  dywydd  garw,  a 
phrofedigaethau  mawrion^  ac  yna  y  mae  ffydd  yn  d}'fod  allan 
mewn  gweithrediad  mwy  grymus.  Mae  efe  yn  caru  clywed 
y  saint  yn  g\vaeddi  yn  nghanol  y  dwfr.  *'*Pe  lladdai  efe  fi. 
mi  a  jrmddiriedaf  ynddo.'  Deled  y  peth  a  ddelo  o  honof,  mi 
a  obeithiaf  yn  ei  drugaredd  byth." 

9.  Pan  yr  ydych  wedi  eolli  eich  profion  o  faddeuant,  peid- 
iwch  â  phenderíynu  arunwaitli  na  chewch  hwynt  yn  ol  bjih. 
Mae  h>  n  wedi  rhwystro  Ilawer  cristion  tlawd,  a*i  annghysuio 
yn  (Idirfawr.  Yn  wyneb  methu  gweled  arwyddion,  a  theinílo 
profion  e*^lur,  yn  cael  ei  dcnitio  i  wadu  y  cwbl.  a  chyhoeddl 
dedryd  damuedi<;aeth  aruo  ei  hun.  Y  mae  Duw  wedi  fj 
nía:adael."  meddai;  *'ni  ddychwel  efe  ataf  byth  nnvyach. 
Gochel  benderfynu  dy  achos  wrth  ac  yn  y  cyíryvv  deiniladau. 
eithr  ymestyu  at  gyríiaedd  tir  gwell/  ac  ymdrecha  gcr  bruu 


L;iyiu^oa  by  Google 


]UJ>0£UA:RX  PJBCHODAir 


409 


Daw  yn  ddifrifol,  a  dyaprwvl  wrtho.  Bvddai  vn  ífhl  iawu 
mewii  gwraij::,  o  hcrwydd  ei  bod  wedi  colli  y  fodrwy,  i  ddy- 
wedyd  uad  ydyw  yn  briod;  neu  i  ddyn  ddywedyd  nad  yw  yr 
haul  yn  bod,  o  lierwydd  ei  fod  o  dan  g>'niylau.  Eithr  nid 
y\y  hyny  mor  ffol  ag  i  chwi  ddywedyd  nad  oes  ^nych  ddini 
crefydd,  o  herwydd  eich  bod  wedi  colli  eicb  teiniladau  byfryd 
mewn  rhyw  brofedigaetb ;  nad  ydyeh  yn  blaut,  o  berwydd 
bod  eicb  Tad  yn  cuddio  ei  wyneb  oddiwrtbych. 

10.  Pan  y  mae  eicb  profion  ani  laddt  uant  we  di  c  u  colli,  ni 
cbwitbau  mewn  tywyllwcb  du,  ymdrecbwcb  ti*\vy  y  cwbl  i 
feithiin  meddyliau  tyner  am  Dduw.  Fel  yr  eglwys  yn  y. 
Caniadav,  er  yn  metbu  íFeiodio  ei  hanw}  lyd,  yr  ydíoedd  yn 
rjboddi  gair  da  iddo*  Beth  yw  dy  anwylyd  rhagor  anwylyd 
araU,  y  decaí*  o'r  gwragedd?  beth  yw  dy  anwylyd  rhagor  nag 
anwylyd  arall,  pan  orckymyni  i  ní  felly?  Fy  anwylyd  sydd 
wyn  a  gwridog,  yn  rhagiori  ar  ddeng  mil.  Êi  ben  sydd  fel 
anr  coeth,  ei  wallt  yn  grych,  yn  ddu  fel  y  frân ;  ei  lygaid  fel 
llygaid  colomenod  wrth  afonydd  dyfiroedd,  wedi  eu  goldii  k 
Uaetb,  wedi  eu  gosod  yn  ^^mhwys.  Ei  ruddiau  fel  gwely 
per-ljTsiau,  fel  blodau  peraidd;  ei  wefnsau  fel  lili  yn  cyfem 
myr  dyferoL  Y  mae  efe  oU  yn  hawddgar."  £r  fod  yr  an- 
wylyd yn  y mguddio,  eto  yr  oedd  meddylmu  tyner  yn  y  fynwes 
am  dano«  ac  yr  oedd  hyny  yn  arwydd  gwir  dda.  Õolwg 
obeithiol  ar  enaid  mewn  tywyllwch  a  phrofedigaethau,  yw  ei 
weled  yn  canmol  a  mawrhau  Duw ;  yn  gwaeddi  allan  yn  y 
dyfroedd,  '*0s  boddaf,  y  mae  fy  Nuw  yn  ddaioniis;  yr  wyf 
yu  rins  yiii  o  pjyfiawnhau  Duw,  scrch  trengu.  Kr  íod  amoch 
eisiaii  protion  o'i  gariad  tuag  atoch,  eto,  os  bydd  yn  eich 
meddyliau  barch  mawr  i'w  enw  a'i  gottadwriacth,  gelhvch 
gynicryd  cysrn*,  canys  maddeuwyd  i  cliwi  eich  pcchodau. 
Gall  gwas  drwg  ddweyd  yn  dda  am  ei  feistr,  os  bydd  hyny 
yn  fantais  iddo;  eithr  os  bydd  ei  feistr  yn  ei  droi  allan,  y 
mae  cie  yn  dcclireti  dweyd  yn  ddrwg  am  dano  ef  wt  di  hyny. 
Felly  y  mae  y  rhagrithiwr  yn  ymddwyn  at  yr  Arglwydd ; 
eithr  y  credadyn  gwan,  er  cael  ei  guro  i  lawr  mewn  proiedig- 
aetbau,  syfid  yn  ei  ganmol  o  hyd. 

Yn  olaí'.  Gweddiwch  am  yr  Ysbryd  Glàn  i*ch  cynorthwyo 
i  gyrhaedd  sicrw  ydd  am  faddeuant.  Y  mae  efe  yn  cael  ei 
ddanibn  o'r  nefoedd  i  gyd-dystiolaethu  ag  ysbiydocdd  ei  bobl 
eu  bod  hwy  yn  blant  i  Dduw.  Mae  efe  yn  dy wedyd  wrtbynt 
yn  nghanol  eutywydd  garw.  '*Cymerwch  g>  sur;  maddeuwyd 
i  chwi  eieh  peehodau.   Wele  fi  wedi  dyibd  à  phaidwn  o'r 


Digitizeò  by  Google 


410  P&OFION  o  I>D£&BTNIAD 

nefoedd;  cdrychwch,  d}Tiia'rsel  fiiwr;  dymays^rif  y  í^olhTiir- 
dod."  Go»çoniant!  mue  '*y  plant  yn  rhyddioii,  "  vv  guaLtiidf 
byd,  cnawd,  acutfern.  Ceisiwch  ddcall  iaith  yr  Yshryd  Glân, 
ly  nixbyirilliuii ;  y  mae  efe  yn  cich  argyhoeddi  o  bechod,  fel 
y  byddu  i  chwi  rcdofx  at  Ddu\v  yn  Na^hrist  am  faddeuant  :  yn 
eieh  argyhoeddi  o  dwyll  eich  holl  gyfiawnderau,  fel  y  byddo 
i  chwi  tfoi  at  j^yfiawnder  yr  Arglwydd  lesu.  Os  «^ellwch 
ymp^ysuro  mewn  bod  Duw  wedi  maddou  oioh  pechodau,  ti;ell- 
wvh  gami  a  gorfoleddu  mewn  dwfr  a  thàn,  mewn  bywyd,  yn 
angau.  ac  yu  y  Ikm  a  ddaw.  Beudigedig!  iihyddíioQ  iydd- 
wch  yn  wir." 

Os  ydych  yn  dlawd,  cymcrwch  gysur;  os  ydych  yn  afiacb, 
cjrmerwâi  gysur ;  os  ydych  dros  eich  penau  mewn  gofidian, 
cymerwcli  gysur;  mae  y  gwaethaf  wedi  myned  heibio  am 
byth.  Maddeuwyd  i  chwi  eich  pechodau.  Gogoniaat!  d3nDa 
fèl  dewisol  yn  nghanol  pob  surni,  dyma  oleuni  tragy wyddol 
yn  nghanol  tywyllwch  amserol;  íe,  dyma  nefoedd  wen  yn 
nghanol  uffem  ddu.  Mae  swn  maddenant,  fy  nghyfeílUoii, 
yn  gysur  cryf,  yn  ddigon  cryf  i  g}  nal  yr  enaid  yn  y  gwasg- 
feuon  mwyaf.  ''Mi  a  lawenychaf  yn  yr  Arglwydd  ;  byddaf 
hyfryd  yn  Nuw  fy  iachawdwríaeth."  Nis  gallaf  lai  na  rhy- 
feàáu  daioni  y  Duw  mawr  tuag  at  ddyn  yn  y  byd  hwn:  y 
mae  fy  enaid  yn  mawrhau  Duw  yn  fynyeh  am  ei  ddooiai' 
rhagluniaethol. 


'*  Seas  roll  to  waft  him\  suiis  to  ligbt  him  rise; 
His  footstool,  earth ;  his  canopy  the  skies." 


Y  mae  daioni  Duw  yn  y  byd  hwn  yn  peri  i  mi  yn  fynych 
wiieddi  allan  gyda'r  sabnydd,  ''Pa  beth  yw  dyn  i  ti  i'w  gofio? 
a  mab  dyn  i  ti  ymweled  ag  ef?"  Eithr  wedi  y  cwbl  nid  ues 
yr  un  gydmariaeth  rhwng  y  ddar})ariai'th  y  mae  efe  wedi  ei 
gwneyd  dros  y  ('<»rph  lir  hyn  y  mae  wedi  ei  gwneyd  dros  yr 
enaid.  Mac  y  gy ntaf  wedi  ei  gwneyd  gan  Dduw  fel  Cre- 
awdwr  i  ddyn  fel  creadur:  y  ddiweddaf  sydd  wedi  ei  gwneyd 
gan  Dduw  fel  Gwaredwr  i  ddyn  fel  troseddwr.  Y  gyntaf 
syád  ddarpariaeth  i  gyflawni  ein  hangetiion  naturiol ;  yr  ail 
i  gyíiawni  ein  hangenion  ysbrydol.  Y  gyntaf  er  diwallu  eia 
hang(nion  amserol;  yr  ail  cr  diwalln  ein  hangenion  tra- 
g3rwyddoL 

'Cheisia'!  'iiabod  dim  ond  hj-n." — Diolch. 

Mwynhad  o'r  bendithion  trugywyddol  hyn  barodd  iVsalmydd 
waeddi  allan,  ''Fy  enaid,  bendithia  yr  Arglwydd;  ac  nae 


Digiiizea  by  Google 


MADDEUANT  F£CHODAXT. 


411 


annghofia  ei  holl  ddoniau  ef;  yr  hwn  sydd  jn  maddeu  dj 
hoU  anwireddau;  yr  hwn  sydd  yn  iachau  dy  holl  lesgedd. 
Yr  hwn  sydd  yn  ^waredu  dy  fywyd  o  ddysti  y w :  yr  hwn  sydd 

yn  dy  goruiii  à  tliiu<i:aredd  ac  à  thosturi:  yr  hwn  sydd  yn 
diwallu  dy  enau  à  daioui,  Icl  yr  adnewyddir  dy  ieuenctyd  fel 
yr  eryr/'  Sal.  ciii.  1 — 5.  "Beth!  ai  bendithio  enw  yr  Ar- 
glwydd  y  mae  am  deyruas  Israel,  ain  osod  y  deyrnwialcn  yn 
ei  law%  a'i  gadarnhau  ar  yr  orseddíainc  ?"  Nagc;  eithr  am 
bethau  sydd  yn  anfeidrol  fwy  eu  gwerth.  Am  faddeu  yr  holl 
anwireddau,  a  iachau  yr  holl  lesgedd.  Y  mac  y  bendithion 
hyn,  fv  ní»;hvfeillion,  yn  annhraethadwy.  Maeiít  v  tu  liwnt 
i  alluocdd  mawrion  yr  angylion  a'r  arch-angylion ;  uia  gallant 
byth  blymio  y  d^-íhderau  annhraethol  hyu«  AngêU  canmt  take 
mmdinga  hett.  Bendigedig! 

*^Nis  j^U  angylioD  nef  y  nef 

Fynpgi  niaiiit  ei  garifid  ef . 
Mae  angau'r  groes  y»  druch  ua'u  dawn/' 

Y  mae  y  drefn  i  faddeu  i  bcchadur  tlawd  yn  rhy  fowr  a  go- 
goneddus  i  holl  ddoniau  a  thafodau  yr  angylion  draethu  ei 
ardderchogrwydd.  **Mae  angaii'r  ffroes  yn  drech  na'u  dawn." 
Nis  gall  yr  angel  Gabriel  wneyd  dim  ond  rhyfeddu  byth 
uwch  ben  **Duw  yn  Nghrist  yn  cymodi  y  byd  ag  ef  ei  hun, 
heb  gy£rif  iddjnt  eíi  pechodau."    O  diolch! 

"Nis  gíiU  aogylíon  pur  y  nef, 

A*u  doniau  aml  hwy, 
Fyth  osod  allan  werthfawr  bris 
Anfeidrol  dwyfol  glwy'. 

Dyoddefodd  angnu  dygn  boen, 

A  gotír  tra  fo  nef ; 
Fy  nerth,  fv  nghyfocth,  a  fy  mraint, 

A'iD  noddífA  lawii  yw  £f.'* 

Nis  gall  cerubiaid  a  seraphiaid  byth  ddimad  gwerth  trefici 
i  faddeu  pcchodau:  bydd  y  pechadur  tlawd  brofodd  rinwedd 

y  fendith  ya  gallu  canu  yn  uwch  am  Galfaria 

**Na  chlvwodd  yr  angylion  fry, 
Pan  ddelo  Salem  bur  yn  Ilawn.*' 

Y  mae  yr  ymadrodd  canlynol,  a  ddcfnyddia  yr  apostol  ar 
fater  arall,  yn  hynod  gymhwysiadol  at  y  pwnc  dan  sylw.  **A 
tliangiu  ít  cld  Duw,  yr  hwn  sydd  uwchlaw  pob  deall,  a  geidw 
eich  calonau  a'eh  med(lvli;iu  yn  Njilirist  lesu/'  Pliil.  iv.  7. 
Byddcd  i*ch  eneidiau  ymborthi  yn  gyson  ar  y  fendith  gy- 
foethog  hon.  ^-Ni  welodd  llygad,  ac  ni  chlywodd  clust,  ac 
BÍ  ddaetli  i  galon  dyn  erioed,  y  pethau  a  ddarparodd  Duw  i'r 


Digitizeò  by  Google 


412 


F&OFION  O  DDE&BTNIAD 


sawl  a'i  earant  ef.*'  Mae  jn  anmhosibl  i  un  tafod  ddatgan 
byth  y  gwerth  annhraethol  sydd  yn  y  fendith  hon,  sef  maâd- 

euant  pechodau  trwy  waed  lesu  Grist.  Nis  gall  yr  Hott- 
gyibetlioj;  ei  huii  byth  ddywedyd  rliagor  wrth  bechadurtlawd 
nag  iddo  gymeryd cysur;  maddcuwyd  i  ti  dy  bechodau." 
Pe  dywedai  yr  Arglwydd  wrtli  ddyn,  *'Ti  gei  yr  holl  •];iiad- 
igaotli,  yr  holl  gwbl  a  greais  erioed  yn  feddiant  i  ti  dy  hun," 
ni  byddai  hyny  ond  cUm,  íe,  yn  Uai  na  dini,  at  ddywedyd 
wrtho,    Maddcuwyd  i  ti  dy  bechodau.'* 

Y  mae  niaddeuant  pechodau  wedi  costio  gwaed,  gwerthfawr 
waed  Crist,  anwylyd  y  Tad :  Canys  heb  ollwng  gwaed  nid 
oes  maddeuant."  "Yu  yr  liwn  y  in;ie  i  ni  brynedi<;aoth  trwv 
ei  waed  ef,  sef  niaddouaut  pechodau,  yn  ol  cyfoeth  ei  ras  el, 
Eph.  i.  7.  Pethau  osnn  y  law  Duw  yw  petkau  y  byd  h>yn, 
pethau  y  mae  yn  eu  rhoddi  Tw  elyaion  yn  gystal  a'i  ^yft  ill- 
lon;  canys  y  mae  yr  haul  yn  cedi  ar  yr  annghyiiawn  lei  ar 
y  cyfiawn,  eithr  gyda'r  gwahaniaeth  hyn;  y  mae  ei  blantyn 
mwynhau  y  benrlithion  hyn  fel  eu  meddiant  eu  hunaia,  wedi 
eu  rhoddi  yn  rhad  gan  eu  Tad  nefol  mevm  Uwybr  o  ras;  ond 
ei  elynion  yn  eu  dal  yn  nghysgod  ei  blant,  ac  a  gospir  byth  o 
herwydd  eu  cam-ddeíhyddiad.  Yr  ydym  yn  ddyeithríaid  i'r 
teimlad  o  garu  Duw  er  ei  W  ei  hun;  yr  ydym  yn  eí  gm 
mewn  eysylltiad  â  derbyn  rnyw  drugaóred^u  o*i  law.  Yr 
ydym  ni  yn  ei  <;aru  ef  am  ei  foa  ef  yn  ein  caru  ni.  Mae  eín 
nefoedd  ni  yn  gynwysedig  yn  y  meddwl  fod  y  Jeho&h 
edrych  amom  gyda  boddlonrwydd  a  thawelwch  Ngbnst 
lesu.  Ni  byddai  un  nefoedd  yn  nghymydogaeth  gorsedd  yr 
HoUalluog,  heb  fod  ynoni  y  teimlad  ei  fod  yn  edrych  amoifl 
gyda  boddhad  a  phleser  )  n  ei  Fab.  Y  gwirionedd  yw,  nid 
oes  mb  yn  gallu  caru  Duw  er  ei  ívvyn  ei  hun  nes  yr  enillir 
hwynt  yn  gyntaf  i'w  garu  niewn  eysylltiad  ag  amlygiad  o 
drugareddau.  Pwy  wrth  iiatur  a  ali  yniliyfrydu  nuíwii  sant- 
eiddrwydd  pur?  Nid  oes  dim  serch  yn  niynwes  dyn  liyjíredig 
a  thruenus  at  ddim  sydd  yn  brydferth  ac  arddercho:,'  yn  y 
Bod  anfeidrol.  Nid  oes  ynddo  deinilad  o  barch  at  Fod  an- 
weledig  a  gogoneddua.  Y  mae  yn  ym<^adw  ac  yn  ymhnu 
wrth  y  pethau  a  welir.  i'r  dyben  o  gladdu  ei  hun  mewn  an- 
nghof  o'i  Greaw^dwr:  dyna  y  pryd  y  mae  fwyaf  yn  ei  cHVn, 
pan  y  mae  gydag  aríeriadau  sydd  yn  ei  gadw  yn  y  teimlad 
pellaf  oddiwrth  yr  Arglwydd.  Y  mae  rhyw  oeifelgarwch, 
atgasrwydd.  ac  arswyd  yn  ymgymysgu  â  phob  meddwl  am  y 
Goruchaf  o  fewn  y  dyn*   Mae  yn  well  ganddo  fy w  byth  yn  jr 


Digiiizea  by  Google 


UÀJ>mjJA3XT  PECHOBATT.  413 

byd  hwn,  a  chymeryd  y  petbau  sydd  ynddo  yn  uníg  yn  gysur 
a  dedwyddwclC  yn  hytrach  na  myned  i  wydd  Duw,  neu  yn 
agosach  ato  nag;  ydy w  yn  awr.  Mae  yn  edrych  yn  y  blaen 
ar  angau  gyda  dychíryn  a  braw,  am  fâá  yr  an^ylchiad  hwnw 
yn  dyfod  ag  ef  yn  agos  at  Dduw.  Nid  oes  dim  ag  y  mae  yr 
annuwiol  jn  arswydo  cymatnt  ag  agosàd  at  Dduwdod.  Y 
byd  hwa  y w  ei  gartref  ef,  a  dynion  y  byd  hwn,  y  rhai  sydd 
yn  ddibri%  oV  nefoedd,  yw  ei  gyfeillion;  ac  oni  bai  lòd  amo 
o&  nffem,  ni  ymostyngai  i  awdordod  y  nefoedd  mewn  dim. 
Mae  yn  anmhosibl  i  ddyn  j^aru  unrhyw  wrthfidrycli,  pob 
meddwl  am  yr  hwn  sydd  yn  ei  lanw  arswyd,  braw,  a 
phery^l.  Eithr,  fy  nghyfeilíion,  os  goUweli  edrych  ar  Dduw 
yn  Xi^lirist  lesu  yu  cymodi  eich  eneidiau,  ac  yn  inaddeu  eicli 
hoU  bechodau,  y  mae  hyn  yn  effeithio  hapusrwydd  u  thang- 
nefedd,  nes  peri  i'r  enaid  dynu  ato  gan  waeddi,  "Yn  wir, 
tyred,  Arglwydd  lesu.*'  O  dan  ddylanwad  maddeuant  mae 
yr  enaid  yn  rhedeg  at  Dduw,  gan  ddy  wedyd,  "  Ti  y w  fy  Nhad,  a 
Ckraiíi^  fy  iachawdwTiaeth.'*  BeiídigedigI  Pa  fwyaf  o  Dduw, 
a  pha  agosaf  alo  y  mae  fy  enaid  tlawd,  mwyaf  byth  y w  fy 
hyfiydweh  a'm  dedwyddwch.  Gogoniant!  Tyred  yu  nos. 
Mae  gwedd  dy  wyneb  grasol  y  fyuyd  hou  bron  yn  tyuu  íy 
enaid  o  fy  nghorph.  Teimlad  o  iàddeuant,  dyma  ddigon; 
dyma  gysur  cryf  mewn  gorthrymderau  a  chyíhewidiadau  v 
byd  presenoL  ''Cymerwch  gysur;  maddeuwyd  i  chwi  eien 
piecbodau.*' 


Digitized  by  Google 


414 

• 


PKEGETH  XVL 

C08PEDI0ABXHAV  TBTMION  TN  OAKLYNIAD  I  E80EULV8I1D  ' 

1CANTEI8X0N  MA.WBION.  i 

Tat  y  decbrenodd  efe  edliw  i'r  dinttoedd  jn  y  rbai  y  gt^maetliid  j  tImb 
twjni  o'i  weitbi edoedd  nertfiol  ef^  tm  nad  edifarhiimt.  Gwaedif  Contíii: 

gwae  di,  Bt  thsuida :  canys  pe  gwnaethid  yn  Tyrus  a  Sidfui  y  gweithrtd* 
oedd  uerthol  a  wnaethpwyd  \  iiot-h  chwi,  hwy  a  edifarhusent  <  r  ys  talm 
iDcwn  sach-lian  a  iluaw .   Eitlir  meddaf  i  chwi,  Ksinwytliach  fydd  i  Tyrui 
•  Sídoo  yn  nydd  y  faro  n^ff  1  ebwi.  A  thydi  Caperoaum,  yr  hon  addjwi*  , 
afwyd  byd  y  nef,  a  dynir  i  lawr  byd  yn  uíTern  *,  canys  pe  gN\uaethid  JB  I 
SíkIoiii  y  gweitliredoedd  nerthol  a  wiKiethpwya  ynot  ti,  hl  a  fuasin'  yn  «n» 
hjdheddyw.    Eithr  yr  ydwyf  yn  dv  wedyd  i  ch^%'i,  Y  bydd  {«luwytliachi  | 
dir  Sodom  yn  Bydd  y  furn  nag  i  ti/  Mat,  xi.  90 — 24.  | 

DwY  cl  (Unas  oedd  Corazin  a  Bethsaida, -sni  nhalaeth  Galilca. 
heb  íbd  yn  mhell  oddiwrth  eu  gilydd,  ond  yn  uuig  fod  ilyn 
Geneseret  3^11  rbanu  rhyngddynt.  Yr  oedd  Capemaum 
rhwng  y  ddwy,  ar  yr  un  ocbr  Tr  Uyn  a  Bethsaida.  Bctlisaídi 
oedd  dinas  Phylip,  Andreas,  a  Pedi-,  loan  i.  44.  Yma  y 
deehreuodd  loan  Fedyddi wr  bregethu,  a  11a wer  o*r  apostdioa;  j 
íe,  Crist  ei  hun.  Yr  oedd  presenoldeb  Crist  yn  aml  yn  y 
ddinas  bon,  ac  yma,  y  cyflawnodd  y  rban  fwyaf  o'i  weithred- 
oedd  nertbol,  y  pregetbodd  bregetbau  rbyfedd<d,  ac  y  gwnaetà  ; 
••wyrtbiau  dwyfol.  Mae  yr  Arglwydd  lesa  yn  y  testun  yn 
ej&rcb  trígobon  ylleoedd  b;^fel  rbaiwedi  cael  ymanteinon 
a  r  breintiau  mwif^af, — ^^^wedi  eu  d^rebafá  byd  ^  nef,"  mewn 
cymbaríaetb.  Nid  yw  yn  edliw  iddynt  am  beidio  caamol  j 
pregetbwyr»  a  dyrebafti  yr  areitbwyr;  eithr  "am  nad  edi£v* 
basant.'' 

Yr  oedd  Tyrus  a  Sidon  wedi  eu  poblogi  gan  bajjaniaid  o*r 
fiith  waetbaf,  y  rliai  oeddynt  yn  byw  mewn  tywy  llwch  ac 
eilun-addoliaeth.    **Fel  hyn  y  dywedodd  yr  Arglwydd,  Am 
dair  o  anwircddau  Tyrus,  ac  am  bedair  ni  tbroíií  yniaith  ei 
chosp  hi ;  o  berwydd  iddynt  roddi  i  fyny  gwbl  o'r  gaethiwed  , 
i  Edom,  ac  ni  chofiasant  y  cyíamod  brawdol,"  Anioa  i.  9.  Yr 
oedd  trií}^olion  Tyrus  a  Sidon,  o  berwydd  eu  haliendid  a'u  ' 
ificidd-derau,  yn  atgas  gan  yr  luddewon;  eto  y  mae  eiu  1 
lachawdwr  yn  dywedyd  wrtbynt  eu  bod  hwy  yn  waeth,  a'u  I 
seíyllfa  yn  fwy  oínadwy  a  dychryncdi»^  na'r  paganiaid  fíiaidd 
hyny,  pa  rai  oeddynt  yn  cael  eu  hystyried  yn  rby  frwnt  i  gii^l 
eu  cymeiyd  i  mewn  i  un  gymdeitbas.    "Y  mae  trigolion  ' 
Tyrus  a  Sidon  yn  ffiaidd  yn  oicb  golwg  chwi ;  eitbr  yr  ydwyf  1 
yn  dywedyd  i  cbwi  eicb  bod  yn  fieiddiach  yn  ngolwg  PuW 


Digitized  by  Google 


COSPBDI&ABTKAtT  TBTMTIOir 


415 


nag  ydyw  y  dinasoedd  hyn  yn  eieh  golwg  òhwi;  a  bydd  eich 
oosped^eth  yn  drymach  na'r  eidilynt  hwy  yn  nydd  y  farn. 
*Hwy  a  edifarhascnt  cr  ys  talm*  pe  buasent  Nvedi  cael  eich 
manteision  chwi/'  Mae  rhai  yn  dywedyd  oddiwrth  y  geiriau 
hyn  fod  Daw  yn  rhoddi  galln  i  edifarhau  i  bob  dyn  sydd  yn 
dy  ved  yr  efengyl.  Nid  y  w  y  testun  yn  dywedyd  y  buasent 
yn  edifarhau  i  fywyd,  eithr  *^mewn  sach-lian  a  Uudw.**  Mae 
efe  yn  awgrymu  wrth  hyny  y  buasent  yn  fwy  teitnladwy  o 
lawer  na'r  Oalileaid  hyn,  y  rhai  ni  ddarfu  ddaugos  teimiad 
o  herwydd  eu  pechodau.  Dangosodd  gw^r  Ninefeh  deimhid 
mawr  yn  wynéb  cenadwri  Duw  atynt  trwy  y  prophwyd 
Jonah:  dangosasant  fwy  o  deimlad  o  lawer  nag  y  dangosodd 
yr  luddewon  o  dau  holl  brcj^cthau  yr  Arglwydd  lesu;  ain 
hyny  hwy  a  "goduut  yn  y  faru  gydaV  genedlaeth  hoii,  ac  a'i 
condemniant  hi."  ''A  gwyr  Ninefeh  a  gredasant  i  Dduw, 
ac  a  gyhoeddasiint  ympryd,  ac  a  wisgasunt  t>ach-lian,  oV 
mwyaf  hyd  y  Ueiaf  o  honynt,"  Jonah  iii.  5.  Syrthiodd 
Ahab  i  lawr  i*r  llwch  yn  wyneb  bygythion  Duw ;  eto  nid 
oedd  ei  ediíeirwch  yn  nn  i  fywyd.  **A  plian  glybu  Ahab  y 
geiriau  hyn,  efe  a  rwygodd  ei  ddillad,  ac  a  osododd  sach-lian 
am  ei  gnawd,  ac  a  yaiprydiodd,  ac  a  orweddodd  mewn  sach- 
lian,  ac  a  gerddodd  yn  araf,''  1  Bren.  xxi.  27. 

Nid  oes  neb  yn  gwadu  gallu  mewn  ewyllys  dyn  i  gyflawui 
gweithi-edoedd  moesol,  eto  y  mae  yn  analluog,  trwy  bechod,  i 
edifarhau  yn  dduwiol  am  bechodau,  ond  yn  uoig  trwy  gy- 
northwy  yr  Ysbryd  Glàn.  Mae  Crist  yn  Ilefaru  wrthynt  fel 
dyn,  fel  pregethwr,  fel  ceoadwr  o'r  nefoedd,  gan  ddywedyd, 
mae  yn  ddi^on  tebyg,  pe  buasai  Tyrus  a  Sidon  wedi  cael 
eymaint  o  fiinteision  a  chwi,  er  mor  llygredig  ac  annuwiol 

Sr  ydych  chwi  yn  eu  cyfrif,  y  buaaent  ryw  lawer  o'ch  blaen. 
naaent  wedi  ymostwug  mewn  sach-lian  a  Uudw;  yn  alkmol, 
beth  byuag ;  ac  y  mae  ymost^^ngiad  aUanol  wedi  troi  bamau 
tymhorol  ymaith  lawer  gwaith.  Er  i  chwi  yn  Capemaum 
fwyuhau  eymaint  o  freintiau  a  manteision,  a  gweled  cynifer 
o  weithredoedd  nerthol  a  gogoneddus,  y  mae  eich  cah)naii 
Wedi  V  cwbl  vn  u;ak'tLich  na»:  eiddo  Sudoin  a  (iomorrali.  v 
rhai  a  losgwyd  a  thàu  a  brwuistan."  Yr  oedd  y  Sudoniiaid 
yn  euog  o  bechodau  echryslawn  a  gwaithus,  pechodau  yn 
erbyn  deddfau  natur  yn  gystal  a  dinUltau  nioesuldeb;  pech- 
odau sydd  yn  warth  i'w  henwi,  chwaithach  eu  hymarferyd. 
Diystyrasant,  mae  yn  wir,  esiampl  grefyddol  Lot,  yr  hwn 
oedd  yn  poeui  ei  enaid  cyhawn  wrth  weled  ''anniwair  ymar- 


Digiiizea  by  Google 


416 


COSPEDIGAEIHAU  IBYMION  YK  GAKLTNIAD 


weddiad  yr  anníwemaid.''  EhhrmdoeddvSodoimaiderioed 
wedi  gweled  Bíab  Daw  yn  eu  plith  fel  7  rhai  hyn,  a  gweled 
ei  weithredoedd  nerthol,  y  rhai  oeddynt  yn  cadarnbau  o 

fljien  cu  llyu:aid  y  ^wirioneddau  a  bregethodd.  Mae  Beth^ 
saida,  gaii  li)  ny,  yn  Uai  esgusodol  na  Sodoin,  ac  i  ddysgwyl 
trpnach  ymweliadau  a  cbospedigaethau  oddi\Mtli  y  Barnwr 
cyfia>vn.  Gall  y  cyfryw  ag  sydd  wedi  dirmygn  gras  tyner  yr 
elbngyl  ddysgwyl  barnau  trymach  na'r  Sodomiaid  ifiaidd.  j 

Y  mae  Crist  yn  enwi  Capernaum  yn  benodol  o  herwydd  ei 
bod  dan  fwy  o  euogrwydd  na  Tyrus  a  Sidon.  ''A  tliithau 
Capernaum,  yr  hon  a  ddyrchafwyd  hyd  y  nef,  a  dynir  i  lawr 
hyd  yn  uífern."  '•'Yr  hou  a  ddyrchafwyd  hyd  y  nefoedd." 
Nid  mcwa  gogoniant  aUanol,  eithr  mewn  breintiau  crefyddoL 
Yr  oedd  Crist  wedi  bod  yno,  ac  wedi  gwneyd  gwyrthiau  lawer 
yn  eu  gwydd  hwynt;  er  hyny  i  gyd  nid  edifiurhasant.  Mae  j 
yr  Arglwydd  losu,  chwi  wcl wch«  3rn  datgan  ei  anfoddlonrwydd 
yn  nniongjTchol  yn  erbyn  Capernaum,  fel  y  ddinas  oedd  wedi  j 
eageuluso  fwyaf  o  íanteision.  Mae  efe  yn  edliw  i'r  dinasoedá 
eraOl  am  nad  edi&rhasant;  eithr  yn  cyfeino  at  Gapemaim 
yn  fwy  penodol  a  phendant*  ^^Tithau  Capernaum,  yr  hon  a 
ddynmafwyd  hyd  y  nefoedd,  a  dynir  i  lawr  hyd  yn  nffem." 
Mae  Crist  yma  iél  pe  byddai  yn  sefyll  gogyfer  a  áipemauiOt 

fan  ysgwyd  ei  ben,  eau  ei  ddwm,  crel^cnu  ei  aeliau,  ac  yn 
jrwedyd,   Capernaum,  Ct^maum,  tydi  yw  y  mwyáf  eno^ 

0  bawb;  tydi  fydd  à'r  lie  poethaf  yn  uffem;  er  dy  fod  weà  { 
dy  ^ddyrchaíú  hyd  y  nefoedd.*"  Fe'th  "dynir  i  lawr  hyd  yn 
láfem/'  neu,  fe*th  hyrddir  gyda  grym  dwyfol  i  lawr  i'r  pydew 
diwaclod.    O  gwymp  oíhadwy,  cwympo  o'r  nefoedd  yn  mron 

1  ddyfnderau  utibrn  isodi  Beth  sydd  gyfuwch  â'r  nefoedd? 
Diui.  Beth  sydd  mor  ddwfn  ag  uítèrn?  Dim.  Dyma 
gwymp  o'r  uchder  mwyaf  i'r  dyfhder  mwyaf.  Och,  '*ei 
gwymp  a  fydd  uiawr."  Ss  lwch,  raoddion  gras,  a  mwynhad 
o  freintiau  yr  efengyl,  yw  y  dyrchafiad  uchaf  ag  y  mae  yn 
bosibl  ei  gael  byth  ar  y  ddaear;  gan  hyny  y  cam-aiferiad  o 
honynt  sydd  yn  tynu  y  baniau  tryniaf  ar  ddyn  ac  ar  wiad. 

Y  mae  yn  ymddangos  odfhwrth  y  testuu —  I 
I.  Fod  dydd  bam  i  fod,  yn  yr  hwn  y  gasodir  pob  pcth  1 
yn  ei  le.  llhyw  ddydd  ydyw  at  gy^iawni  a  pherífeithio  y 
cwbl.  Yr  oedd  oosp  Sodom  yn  ofnadwy  yn  y  bywyd  hwn, 
ond  yn  nydd  y  fam  bydd  wedi  ei  phertfeithio  mewn  corph 
ac  enaid  am  byth.  Nid  oes  dim  wedi  ei  berffeithio  ned 
dyfod  y  dydd  hwnw.   Mae  eu  heneidiau  yn  uffem  ya  awr» 


Digitized  by  Google 


I  £6G£ULU8IAi>  MjLNI£I8I0N  ICAW&ION*  417 


ond  mae  rtian  o  honynt  yma  yn  y  bedd.  Llosgw}  d  eu  cyrph 
'jn  ulw  ar  y  ddaoar,  dianjçodd  eu  heneidiau  rhn^  y  tân  hwnw 
1  dân  tra<^y\Nn^^ddol,  a  diangodd  eu  cyrph  rhag  tàu  tra<^y- 
wvddol  me^\^l  tân  araserol.  Eithr  yn  uvdá  v  iam  v  bvdd 
coiph  ac  enaid  wedi  eu  hail  uno  i  fyned  o  dan  yr  un  ddedryd 
drag}'wyddol ;  i  «:yd-ddyoddef  tân  a  brwmstan  yn  oes  oesoedd. 
Mae  satíin  yn  cael  ei  «í^adw  me^^^l  ''cadwynau  ti  nfjywyddol" 
hyd  fani  y  dydd  mawr;  nid  ydyw  ei  íater  ef  wedi  ei 
Iwyr  benderfynu,  a'i  gosp  wedi  ei  llwyr  weinyddu;  y 
mae  mewn  cadwynau  yn  aros  j  sesiwn.  Y  mae  eadwyn- 
au  t3rwyllwch  am  dano  yn  awr;  j  mae  yn  garcharor 
yn  nwylaw  cyfiawnder  yn  bresenol;  ond  nid  ydyw  o  dan 
weinyddiad  hoUol  ac  eithaf  y  farn  eto.  Mae  dydd  y  farn  i 
fod,  ac  yna  y  gosodir  pob  peth  yn  ei  le  am  byth.  Mae  cyf- 
iawnder  Dnw  gan  hyny  yn  d^sgwyl  dydd  barn,  M  y  gosodir 
pob  peth  yn  iawn ;  a  rncKldi  i  bawb  eu  priod  wobr.  Ni  bydd 
un  anbawsder  i  benderf3'nn  yn  y  dydd  hwn;  ni  bydd  neb  yn 
taeru  ac  yn  dadleu  yn  erbyn  penoerfyniadau  y  Ilys,  canys  y 
mae  gan  gyfiawnder  dyst  yn  mhob  eydwybod.  Pan  oedd 
Paul  yn  3rnire8ymu  am  y  Ãirn  a  fydd,  dycniynodd  Felix,  er 
ei  fod  yn  bagan ;  yr  oedd  tyst  o'i  fewn  gan  gyfiawnder. 

Nid  yn  uni<2^  y  mae  barn,  ond  hefyd  y  mae  vffern^  fel  y 
gall\\T\  ddeall  vvrth  y  testun.  "A  dynir  i  lawr  hyd  yn  uífera." 
Mae  rhai  yn  deall  wrth  "ufFern"  yn  y  testun  l  yw  dHinystr 
tyiiihorol,  neu  ryw  aragylchiad  marwol,  er  cario  ('apernaum 
fel  lie  i  dir  annghof,  a'i  ehladdu  o'r  golwg;  yr  hyn  a  wnawd 
Wedi  hyn  gan  yr  Assyriaid,  a'r  Caldeaid,  a'r  Rhufeiniaid. 
Mae  yn  eglur  fod  gwrthod  yr  efengyl  yn  dyfod  à  barnau 
tyrohorol  ar  ieoedd:  v  niaent  yn  waeth  yn  v  byd  hwn  o 
herwydd  gwrthod  yr  efengyl.  Cafodd  yr  luddewon  gynyg 
maddeuant  am  groeshoelio  Crist;  ond  pan  Avrthodasant  y 
mae  yr  apostol  yn  eu  gadael,  ac  yn  troi  at  y  Ceuedloedd. 
Gadawodd  Duw  ddim  o  honynt,  er  croeshoelio  ei  Fab;  eithr 
pan  wrthodasant  ei  Fab  wedi  hyny,  y  mae  efe  yn  eu  gadael. 
Wedi  gwrthod  o  honynt  yr  efengyl,  daew  hen  Jerusalém  yn 
dechreu  adfeilio,  ac  yn  fiõan  ar  ol  hyn  y  dinystriwy^d  hi  gan 
y  Rhufeiniaid;  a'r  luddewon  a  wasgarwyd  i  blith  yr  holl 
genedloedd,  ac  y  maent  yn  gorwedd  dan  feildith  hyd  y  dydd 
hwn.  Yr  oedd  y  Paganíaid  yn  yr  hen  oesoedd  yn  eodi  dadl 
jrn  erbyn  Christionogaeth  o  herwydd  ei  bod  yn  dyfod  a  phlaau 
i'r  wlãid,  ac  yn  ty wallt  baman  ar  y  ddaear.  Mae  nvn  yn 
ddigon  gwir,  canys  y  mae  Criationogaeth  wedi  dyfod  à  'r 


Digiiizea  by  Google 


418        COSPEDIOAETHAtr  T&TMIOK  TN  GAVLTNIAB 


baniiiu  tniiiaf  i'r  ddaoar,  eithr  o  horwydd  ci  gwrtbod  hí. 
Derb}Tiiweh  yr  efengyl,  ac  yna  hi  dry  hoU  felldith  y  ddaear 
yn  fcndithion;  ond  os  gwrthodwch  hi,  bydd  ei  melldith  ar 
y  t^"  hwnw  neu  y  ddinas  hono  yn  diymach  nag  on  íelldith 
arali.  Mae  yr  efengyl  yn  curo  y  gwas  drwg,  }t  bwn  a  >vTbTi 
ewyllys  ei  arglwydd  ac  nis  gwnaeth,  Uawer  fTonôd." 
Mae  y  gwas  hwn  yn  baeddu^  ae  yn  cael  Uawer  ychwaneg  o 
ífonodúiu  na'r  hwn  ni  wybu  ewyllys  ei  arglwydd :  er  gwiieu- 
thor  o  hwnw  bethau  yn  haeddn  fibnodiau,  ond  nid  y  filfed 
ran  gymaínt  à'r  gwas  araU;  am  hyny  eíb  a  gurir  ag  yehydig 
fibnodian  mewn  cymharíaeth  Vr  c^-ntaf. 

Eithr  yn  gymaínt  a  bod  Crist  yn  starad  am  ddydd  y  fam 
yn  flaenorol,  y  mae  yn  ddigon  tebyg  wrth  "níiem  yn  y 
testun  y  meddylir  Ue  cospedigaetb  yr  annnwiol.  Mae  uffem 
yn  bod  i'r  annnwiol ;  Ue  o  gospedigaeth  am  beohod  i  drag}'- 
wyddoldeb.  Nid  yu  unig  fe  fydd  ufFern  yn  drigle  Sodom, 
Goiíiorruh,  Tyrus,  a  Sidoii,  eithr  Corazin.  Bethsaida,  a  Ca- 
p(M  naiwn  befyd.  Mae  trigolion  gwlad  efengyl  niewn  porygl 
o  fyiicd  i  utteni;  a'r  uíiern  waethaf  o  gwbl.  Esgeuluswyr 
maiiteision  mawrion  yr  efengyl  Hyáà  yn  y  perygl  niwyaf, 
Mae  Ilawer  yn  y  dyddiau  hyn  yn  pregethu  c  u  hunain  i  uffem, 
yn  g\Yeddio  eu  hunain  i  utFcrn,  yn  cymuno  eu  hunain  i  uffern, 
ac  yn  cauu  eu  hunain  i  uffern.  Och !  fe  fydd  dydd  y  fam 
ac  uffern  yn  ofnadwy  i  bob  annnwiol,  ond  fe  fydd  i  rai  vn 
llavvor  drymach  nag  i  eraill  yno:  bydd  rhai  annuwiulion  yn 
syrthio  o  dan  famau  mwy  dychrynUyd  na^u  gilydd.  Mae 
tywyllwch  i  rai,  a  thywyllwch  eithaf  i  eraill.  Mae  yr  Argl- 
wydd lesu  yn  d3rwedyd  fod  rhyw  ddyn  yn  cael  ei  wneyd  ya 
fab  uffern,  311  ddau  mwy  na'r  rhai  ag  sydd  yn  ei  broselytio» 
*'Gwae  chwi  ysgrifenyddion  a  Phariseaid,  ragríthwyr;  canja 
amgylchu  yr  ydych  y  môr  a'r  tir,  i  wnenthur  nn  pro8el3rt; 
ac  wedi  y  gwneler,  yr  ydych  yn  ei  wnenthur  ef  yn  fab  nflem 
yn  ddau  mwy  na  chwi  eieh  hunain,"  Mat.  xxiii.  15.  Mae 
rhai  yn  amheu  a  fydd  graddau  o  ogoniant  yn  y  nefoedd  ai 
peidio,  fel  y  mae  graddau  mewn  cospedigaetb  yn  ufl^ni« 
Yr  wyf  fi  yn  meddwl  fod  hyn  yn  ddigon  amlwg  yn  jr  Bibi. 
*^  Yr  hwn  a  dâl  i  bob  un  yn  ol  ei  weithredoedd :  sef  i'r  rhai 
trwy  barhau  yn  gwneuthur  datoni,  a  geisiant  ogoniant,  ae 
anrhydedd,  ac  anllygredigaetb ;  bywyd  tragywyddol:  eithr 
y  rhai  sydd  gynenus,  ac  anufudd  i'r  gwirionedd,  eithr  yu 
ufudd  i  anngíiyfiawnder,  y  bydd  Ilid  a  di^ofaint:  trallod  ac 
ing  ar  bob  enaid  dyn  sydd  yn  gwneuthur  drwg;  i'r  luddcw 


Digitized  by  Google 


I  ssesvLtrsiAi)  xàktsisxok  icàwbiok.  419 


yn  pr^ntaf,  a'r  Groegwr  hefyd."  "Eithr  dywedaf  wrthych, 
mai esinwythacli  fydd  i  Sodora  yn y  dydd hwnw,  xiag ir ddinaâ 
hono:"  Rhuf.  ii.  6;  Luc  x.  12. 

Y  mae  rhau  yr  anjfyddloniaid  yn  wacth  na  rhan  unrhyw 
bechaduriaid  erailL    Mae  gwobr  a  chosp  yn  cael  eu  gwein- 
yddu  yn  ol  mesur.    Mae  gwreitliTedoedd  da  a  drwg  yn  cael 
eu  pwyso,  a  bydd  gwobr  a  chosp  yn  ol  yr  hyn  a  wnawd  yn 
y  oorph  i*r  gronyn.    Pa  fwyaf  y  pechodau,  mwyaf  hefyd  y 
eospedigacthau.    Mae  geiriau  ein  Harglwydd  lesu  ^'n  y 
testun  yn  Uwon;  ac  fe  saif  pob  "iot  a  thipyn."  Clywch 
beth  y  mae  yn  ei  ddywedyd:  ^Bydd  yn  esmwytbach  i  Sodom 
a  Gomorrah  yn  nydd  y  farn,  nag  i  Corazin,  Bethaaida,  a  Caper- 
nanm."    Gallwn  edryeh  ar  Sodom  a  Oomorrah  yn  y  testun 
fel  yn  cynnryehioli  y  byd  paganaidd,  a  Corazín,  Bethsaida,  a 
Capemaamyn  cynnrychic^  y  byd  Cristionogol,  neu  y  cyfryw 
ag  sydd  wedi  eael  cynyg  ar  efengyl,  ae  we&  ei  gwrõiod:  ac 
mai  y  rbai  gwaetbaf  eu  aefyUfo  yn  nydd  y  iam  fydd  y  rbai 
gafodd  gynyg  ar  efengyl,  ac  a  wrthodasant  ei  tbrysorau.  Y 
rhai  hyny  a  glywsant  bregethu  Crist,  ae  a  ddiyst^Tasant  y 
genadwri,  yvT  y  rhai  y  bydd  y  gawod  frwmstanaidd  yn  syrthio 
drymaf  arnynt.    lè,  bydd  yn  waeth  arnynt  na  pliobl  Sodom, 
y  rhai  a  gyfrifid  y  mwyaf  drygioniis  yn  mhlith  yr  holl  bagan- 
iaid;  íe,  yn  waeth  na  Tyrus  a  íSidon.    Nid  yw  Capernaura 
yn  cael  ei  ehyhiiddo  o  fod  yn  euog  o  bechodau  haerllug  a 
iiiaidd  Sodom;  buasai  hyny  yn  annhog,  eanys  buasai  yn 
g^'w^lyddus  ganddi  arfer  y  fath  weithrcdocdd  yss^eler:  eto 
bydd  cosp  Capernaum  yn  drymaeh,  o  herwydd  j^wrthod  iach- 
awdwriaeth,  na  chosp  Sodom,  am  yr  holl  bechodau  thaidd  a 
gwarthiis  yr  ymdrochodd  ynddynt.    "Yr  wyf  yn  dyvvedyd  i 
chwi,  y  bydd  yn  hawa  i  Sodom  a  Gomorrah.  yn  nydd  y  iam 
nag  i  chwi." 

Y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  enwi  Sodom  a  Gk>morrah,  a 
Tyros  a  Sidon,  fel  y  pechaduriaid  bryntaf  yn  mhlith  y 
paganiaíd,  i'r  dyben  o  ddangos  nad  ydyw  y  pechodau 
gwaethaf  yn  mhlith  y  paganiaid  gwaethaf,  y  rhai  ag  aydd 
Tn  cael  eu  ffieiddio  gymaint  gan  bawb,  yn  ddun  mewn  cym^ 
nariaeth  at  y  pechod  o  wrthod  yr  Arglwydd  lesu  yn  Oeidwad, 
yn  wyneb  cynygiad  yr  efengyl  o  hcmo.  Y  mae  Sodom  yn 
eynwys  yr  hoU  ddinasoedd  a  ddinystriodd  Duw  am  eu  pech* 
odau  ffiaidd.  Nid  pechodau  bychain  oedd  pechodau  y  oinas- 
oedd  hyn,  canys  y  maent  yn  rhy  ffiaidd  ae  at^  i*w  henwi, 
ac  yn  rhy  £rwnt  iV  goddef  ar  y  ddaear ;  gorfti  i'r  Duw  mawr 


Digitized  by 


420        COSPEOIOAETHAU  TBTHION  6A.NI.TNIAD 

ddinystrlo  y  dinasoedd  â  thán  a  brwmstan  o'i  liolwp;.  Mae 
diiiasoí  ild  gwastadedd  yr  lorddonen,  sef  Goinornih,  Adma,  | 
Scboini,  yn  cael  eu  cynwys  oll  yn  yr  enw  Sodom;  y  rlmi 
hefyd  a  ddiuystriwyd  oll.    Yr  ydoedd  yn  wlad  ítVwythlon, 
íe,  y  ffrvvythlonaf  yn  y  gwlcdyd<l.  cyn  ei  dinystrit)  à  thàn  o'r 
nefoedd.   Yr  oedd  Capernauni  licfyd  yn  Ile  liyíVyd  a  ítVwyth-  ' 
Ion,  yn  ddeheu-o^ledd  i  Canaan,  ac  yu  cacl  vi  ;^alw  yn  ''ji^e 
Ilawenvdd."    Yr  oedd  v  Ueocdd  hvn  yn  barod  i  vmdori  o 
dan  ttrwythlondob  naturiol;  canys  yn  yr  ystyr  hyn  yr  oedd-  , 
yut  wedi  cael  eu  bendithio  y  tu  íxwuX  i'r  rban  fwyaf  o  wled- 
ydd.    Eto,  er  eu  bod  yn  fendií^edig  tnewn  natur,  yr  oeddynt 
yn  felldigedig  yn  ysbrydol.    Yr  oeddynt  yu  llwythog  o  fen- 
dithion  tymhorol,  ac  eto  yn  llwythog  o  fellditbion  tnff'  i 
wyddol  ar  yr  un  pryd.    ^fae  hi  yn  fynych  fel  hyn;  y  nw» 
dynion  yn  llwyddo  yn  y  byd,  ac  yn  ailwyddo  mewn  pethai 
ysbrydol  a  tbragywyddol.  Mae  Uawer  yn  gwneyd  eu  ffortim 
ar  drothwy  n£fem.    Tkere  are  many  making  iheir  fortwm  m 
Me  threêhold  of  heU. 

Y  mae  ein  lachawdwr  yn  y  testun  yn  cydnabod  fod  pech- 
odau  Sodom  yn  &wr  iawn,  ond  fod  pechodau  Ci^emaum  yn 
fnry.  Yr  oedd  pechodau  Sodom  yn  erbyn  goku  natur,  p 
rhy  ffiai<ld  eu  henwi ;  eithr  yr  oedd  pechodau  Capemaum  ya  | 
erbyn  goleu  yr  efengy  1 ;  yr  oedd  pechodau  Sodom  yn  beck-  | 
odau  anifeilaidd,  eithr  yr  oedd  pechodau  Capernaum  V» 
bechodiíu  ysbrydol ;  ac  y  niae  pechodau  ysbrydol  }ii  f«7  ' 
ofnadwy,  yn  gyffredin,  na  phechodau  anifeilaidd.  Yr  oedd 
Sodom  yn  pechu  yn  erbyn  deddíau  natur,  oiid  yr  oedd  Caper- 
naum yn  pechu  yn  erbyn  goleu  gweinidogaeth  yr  II>vn  "oedd 
yn  llefaru  o*r  nef,*'  ac  yn  erbyn  ei  weithredoedd  nerthol  ef, 
y  rhai  a  g}'flawnwyd  yn  y  ddinas  mor  aml.  Er  mwyii  deall 
yn  well,  fy  nt^hyfeillion,  beth  y\v  mawredd  y  pechod  o  wrthod 
yr  efeiigyl,  rhaid  i  ni  gydmaru  Sodom,  Tynis  a  Sidon,  a  Ca- 
pernaum, à'u  gilydd.  Y  mae  yr  Arglw^dd  lesu  yn  caniataTl 
fod  pechodau  Sodom  yn  fawr  iawa,  ie,  y  mwyaf  o  baganiaid 
y  byd;  ond  fod  pechodau  Capernaum  yn  fwy,  o  herwydd 
gwrthod  yr  efengyl.  Qwrthod  yr  efengyl,  gan  hyny,  yw  J 
pechod  mwyaf  yn  y  byd. 

"  Bydd  yn  esmwjrtnach  i  dir  Sodom  yn  nydd  y  fam,  nag  i 
chwi.*'  Nid  ydyw  yr  Arglwydd  yn  esgusodi  Sodom  wrtk 
ddy\s  e  lyd  felly ;  na,  pechodau  bryntion  oedd  yr  eiddo  Sodom. 
*'A  dynion  Sodoma  oeddynt  ddrygionua,  ac  yn  pechu  yn  erbyn 
yr  Arglwydd  yn  ddir&wr,"  Gen.  xiii.  13.  Ac  y  mae  yr  Aij^ 


Digitized  by  Google 


I  £86£UX«USIiLD  J£A:KI£ISI0N  MAWBION.        -  421 

wydd,  wrth  gcryddu  yr  Inddewon  am  ea  peobodau,  yn  dy- 
wedyd  eu  bod  oynddrwg  a  phecbodau  Sodom.  Ac  ar  bro- 
phwydi  Jerusalém  y  gwelais  beth  erchyll;  tori  príodas,  a 
rhodio  mewn  celwydd:  cpiorthwyant  hefyd  ddwylaw  y 
dr}'}^ionus,  fel  na  ddychwel  ueb  oddiwrth  ci  ddrygioni:  y 
mae  y  rhai  hyn  oU  i  mi  fel  Sodoma,  a'i  thrigolion  fel  Go- 
morrah/'  Jer.  xxiii.  14.  Mae  llywodrtiethwyr  drygionus 
Israel,  y  rhai  oeddynt  wedi  myned  yn  rhy  ddrwg  i'r  Argl- 
wyáá  eu  f^oddef  yn  hwy,  yn  cael  eu  galw  yn  Sodorniaid. 
'*Gwrande\vch  air  yr  Arglwydd,  tywysogion  Sodoma;  clywch 
gyfraith  ein  Duw  ni,  pobl  Gomorrab,"  Esay  i.  10. 

Gofidiodd  ddrygioui  y  Sodorniaid  enaid  cyfiawn  Lot;  yr 
oeddyiit  yn  ymhyfrydu  yn  y  pechodau  mwyaf  dainuiol ;  eu 
gogouiant  penaf  oedd  eu  pechodau  mwyaf  haerllug;  ac  yr 
oeddynt  yn  fwyaf^  Ilawen  pan  yr  oedd  Duw  Abraham  yn 
ftryaf  digofbs,  Yr  oedd  pob  pechod  mewn  arferiad  yn  eu 
plith,  ac  yn  cynyddu  yn  fawr.  Yr  oedd  balchder  yn  uchel 
ttwn  yn  Sodom,  yr  beu  bechod  ddarfu  Iwyddo  i  droi  angylioa 
y  gogoniant  yn  gythreuliaid.  Mewn  cysyUtiad  à  balchder, 
y  mae  diopi  a  Siffirwythder  yn  dyfod  i  mewn,  y  rhai  a^dd 
yn  arwain  i  bob  diy^Ioni  dan  y  nefoedd.  Pan  y  mae  dynion 
yn  rhy  fidch  i  weítiuo  nao  i  gardota,  y  mae  yn  rhaid  Ikdrata, 
nen  rywbetih  cyflTelyb.  Y  mae  bwn  yn  bechod  Uwjrddianua 
yn  Uaw  aatan  i  droi  dynion  yn  gythreuliaid  fel  ei  hunan. 

**  For  satan  finda  some  mischivf  stiU 
Foridlehandttodo/' 

Y  mae  y  pecbod  hwn  yn  tagu  pob  rhinwedd,  ao  yn  meíthrin 

pob  Uygredigaeth  yn  y  natur,  ac  yn  llunio  cymeriad  dyn  yn 
anaddas  i  bob  man  ou  d  i  uffern.  Mae  y  coedydd  yn  tyfu, 
•  r  ffrwythvdd  yn  addfedu  ar  wastadedd  Sodom:  eithr  y 
ayniou  yn  pydru,  ac  yn  criuo  i  dan  a  brvvuistan  ac  i  dâu 
uífem  byth.  Natur  oddiallan  yn  edrych  yn  dda,  a  r  dyiiion 
yn  duo  fel  y  gloyn,  ac  yn  addfedu  i  ddiuystr  tragywyddol.  Y 
mae  yn  warth  i  bechadur  gynieryd  ])eehodau  Sodoai  yn  ei 
eaau.  "O  ba  herwydd,  Duw  hei) d  n  u  rhoddes  hwy  i  fpiy 
yn  nhrachwantau  cu  calonau,  i  afleiídid,  i  aTimharchu  eu 
cyrph  eu  hun  yn  eu  })lith  eu  hunain :  y  rhai  a  newidiasaut 
wirionedd  Duw  yn  gclwydd.  Ac  megys  nad  oedd  yn  gynier- 
adwy  ganddynt  gadw  Duw  yn  eu  gw^bodaeth,  Duw  a'u 
rhoddes  i  fyny  i  feddwl  annghymeradwy,  i  wneuthur  y  pethau 
nid  oedd  weddaidd;  wedi  eu  Uenwi  â  phob  annghyíia¥mder, 
godineb,  cynen,  twyll,  drwg-anwydau,"  Bhuf.  i.  24 — ^29., 


Digitizeò  by  Google 


433       COSFSBXGAKHiLXr  T&TJCIOlf  TN  OAKLTKTÁl) 


Nid  oedd  j  Sodomiaid  yn  eeimo  cuddio  eu  pechodau  haer- 
llug;  o&d  yn  hytroch  yn  jmogoneddu  ya  eu  oywilydd,  ac  yn 
Uawenychu  yn  cu  haerllugrwydd.  Mae  rhyw  obaith  os  bydd 
cywilydd  o  herwydd  peohodau;  eíthr  un,waith  yr  elo  dynioii 
yn  ddigywilydd,  'íe,  yn  ymffirostgar  o  herwydd  eu  pechodau» 
y  mae  sefyllb  y  cyfryw  yn  yiaddaugos  yn  anobeithiol;  y 
maeut  M  pe  ba^  wedi  eu  aicrhau  yn  feddiant  i  ddiaíòL 
**Yr  anwir  ni  fedr  gywilyddio.**  *'A  ydoedd  arnynt  hwy 
gywilydd  pan  wnelent  ffieidd-dra?  Nid  ydoedd  arnynt  hwy 
ddim  cywilydd,  ac  ni  fedrant  wrido;  am  liyny  y  cwympant 
yn  mysg  y  rhai  a  gwyrapant;  yn  yr  amser  yr  yniwelwyf  â 
hwynt  y  cwympant,  luedd  yr  Arglwydd;"  Sepli.  iii.  4; 
Jer.  vi.  15.  Maent  yn  goríoleddu  yn  eu  pccliodau,  ac  yn 
cliwerthin  ara  ben  cu  tí^weithredoedd  mwyaf  cywilyddus, 
Y  pechadur  mwyaf  haerllug  ac  yuiíírost^ar  oedd  fwyaf  ei 
barch  mcwn  cymdeithas.  "  A  duU  eu  hwjTiebau  liwynt  a 
dystiolaetha  yn  eu  herb}Ti,  a'u  pechod  fel  Sodoma  a  fynegant, 
ac  ni  cbelaut:  gwae  eu  henaid,  canys  talasant  ddrwg  iddpt 
eu  hunain,"  Esay  iii.  9.  Nid  oes  dim  yn  digio  y  nefoedd 
gyinaint  a  gwneuthur  drygioni  a  goríoleddu  ynddo.  Mae 
y  dyn  yn  gosod  y  dref  ar  dàn,  ac  yn  chwerthin  am  ben  y 
dinyatr.  Fel  y  gwnaeth  Nero  pan  gosododd  Rhufain  ar  d 
yn  encilio  y  naiU  ochr,  ao  yn  chwerthin  wrtb  edrych  ar  y 
íBamiau.  Y  Duw  mawr,  gwared  feibion  gwragedd  rhag  bod 
mor  ofnadwy  o  ddrygionus  a  hyn !  Nid  oedd  neb  ond  cythr- 
euliaid  yn  nghrwyn  dynion,  neu  drigolion  Capernaum,  yr 
hon  a  ddyrchafwyd  hyd  y  nefoedd^  a  aUasaí  ddyfod  i  fyuj 
à'r  Sodomiaid  mewn  pecboídau. 

Mae  y  testun  yn  dywedydt  er  hoU  ddrygioni  Sodom  a  Go- 
iaorrab«  a  Tyros  a  Sidon,  fod  Capernaum,  yn  yr  uii  weithred 

0  wrthod  yr  efengyl,  yn  fwy  ei  beuogrwydd  na  bwynt  olL 
Mae  yn  anmhosibl  i  gyâawni  pecbod  mor  &wr  a  gwrthod 
Mab  l/uw,  a  ^^bamu  yn  aflan  iraed  y  cyfamod»  a  difienwi 
Ysbrvd  y  gras."  Mae  yn  wir  fod  bamau  ofhadwy  wedi 
dyfod  ar  Sodom  am  ei  plicchodau;  eithr  y  niac  barnau  trym- 
ach  i  ddyíbd  ar  Capernaum.  **Yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi  y 
bydd      esmwythaeh  ar  Tyrus  a  Sidon  yn  n}  dd  y  faru,  mi^ 

1  chwi."  Llosgwyd  Sodom  à  thân  a  brwmsian  o'r  nefoedíi, 
y  mae  yn  wir;  barn  diiycliryullyd  oedd  hon,  a  swn  dycliryn- 
llyd  ydyw  yn  ein  clustiau;  y  mae  yn  swnio  fel  tàu  uílorn,  ao 
yn  sawru  o  farwolaeth  dragy wyddol.  Yr  oedd  dinystr  Soduin 
yu  arwyddluuac  yn  bortreiad  u  dàu  uiiorn;  uiiern  ar  y  ddocur 


Digitized  by  Google 


t  XSOEULXrSIAB  HANXEISION  MAWBION.  423 


ydoedd.  T  nue  gan  Ddaw  fiimau  o  urabanol  natnr  Vw 
gweinyddu  ar  ddynian  drwg  yn  y  byd  hwn.  GaU  ddanfim 
byddin  o  lau»  nea  genllysg,  neu  lyflbmt  i^n  dinystrío,  os 
ewyllysia;  fel  y  gwnaeth  à  Pharaoh.  Tynodd  yr  hen  ^d 
trwy  y  dwfr  iV  oeri;  boddodd  y  cwbl,  ond  cymaint  ag  ocdd 
yn  yr  arch.  Tàn  a  brwmstan  y  mac  yn  ddefnyddio  at  Sodom; 
eithr  nid  ydyw  wedi  trculio  y  cwbl  eto;  canys  y  mae  cavvod 
drymacb  o  dàn  a  brwmstan  na  fu  erioed  yn  aros  i'w  thywallt 
ac  i  wlawio  byth  ar  ddirniygwyr  yr  efengyl. 

Daeth  y  farn  yn  annysgwyliadwy  ar  Sodom,  pan  nad  oeddynt 
yn  meddwl.  Nid  oeddjmt  yn  meddwl  ara  ddim  ond  diwrnod 
te«: ;  canys  nid  oedd  cymaint  a  chwmwl  du  er  arwyddo  gwlaw; 
eithr  yr  haul  yn  codi  yn  ddysglaer,  y  nefoedd  yn  ymddangos 
yn  deg;  a  hwythavi  yn  ymhyfrydu  yn  nghanol  eu  drygioni 
fel  aríer.  Nid  oeddynt  yn  dysgwyl  cawod  o  wlaw,  chwaith- 
ach  cawod  o  dàn  a  brwmstan.    O  Arglwydd,  j  mae  miloedd 

0  wxandawyr  jr  efengyl,  yr  wyf  yn  ofni,  yn  syrthio  i  dàn 
aifem  o  ganol  eu  pechodau,  pan  yn  hollol  ddifeddwl  o  berj^ 
"Canys  pan  ddywedant,  Tangnefedd  a  dyogelwch ;  yna  y 
mae  dinystr  disymwth  yn  dyfod  ar  eu  gwarthaf,  megys 
gwewyr  eegor  ar  un  a  fo  betoliiog,  ac  ni  ddiaj^anthwy  ddim/* 

1  Thes.  3.  Y  mae  barnan  Duw,  V^J  delont,  jn  anwrth- 
wynebdi;  nid  oes  modd  iV  gpnrrtiisefyu,  ac  y  mae  yn  rhy 
ddiweddar  i'w  hysgoi.  Pwy  allasni  wrtèsefyll  brwmstan 
Dosgedig  yn  dyfera  i  lawr  o'r  nefoedd  ar  Bodom?   Mae  tal* 

gallu  cysgodi  pan  y  mae  yn  gwlawio  dwfr,  ond  pan  j  mae 
yn  gwlawio  tàn  a  brwmstan,  y  maent  yn  myned  ar  dAn; 
y  mae  pob  noddfa  yn  Uosgi,  ond  y  Gwr  hwnw  yn  unig  sydd 
yn  *'  gysgod  rhag  y  gwynt,  a  rhag  y  gwlaw.**  Bendigedig, 
am  un  man  lie  y  gellir  ein  cuddio  byth.  Bydd  "noddfa  i'w 
blant  ef."  Dioleh.  Eithr  y  mae  dinystr  yr  annghredadyn 
yn  sicr  ac  yn  anocheladwy.  "Canys  pwy  a  saif  o'i  flaen  ef 
pan  enyno  ei  lid?'*  Daw  dinystr  yr  annuwiol  oddiwrth  yr 
Arglwydd  yn  llwyr  ao  am  byth. 

**  Hir  yr  erys  Duw  cyn  taro, 
Ond  liwyr  y  dial  pan  y  deio." 

Pan  y  darfu  i'r  Arglwydd  lesu  felldithío  y  ffigysbren  ddi- 
Ôrwyth,  yr  oedd  yn  felldith  Iwyr  a  hollol.  "A  phan  welodd 
efe  y  fíigysbren  ar  y  ffordd,  efe  a  ddaeth  ato,  ac  ni  chatbdd 
ddim  arno  ond  daíl  yn  unig:  ac  efe  a  ddjwedodd  wrtho«  Na 
thyfed  ffi-wyth  arnat  byth  mwj^ach.  Ac  yn  ebrw}'dd  y  crin- 
odd  y  ffigysbren/'  Mat.  zzi.  19.   Felly  pan  y  meUditkodd  yr 


Digitized  by  Google 


4t4       OOtFBDIOAETHAir  TBTXIOF  TN  OÁKLTKf  ÀD 


Arglwydd  wastadc  dd  yr  I<Mrddonen,  efe  a  losgodd  bob  cnawd 
yn  llw>T,  fel  ua  byddai  gweddiU  o'u  hiliogfiath  ar  y  ddaear. 
Yr  oeád  byddm  Pbaraob  yn  ddau  cant  a  haner  o  filoedd,  ond 
euddiwyd  nwy  nt  yn  Uwyr  3m  j  dyfroedd,  fel  na  adawyd  «n  o 
hoayut  i  ddyckwelyd  i  adrodd  yr  nanes.  O  ddinystr  o&adwy! 
Betb!  àxai  un  o'r  hóll  filoedd  yn  oael  ei  arb^  i  adrodd  yr 
haaesf  Na,  dim  un.  **Gaa  dy  geiydd  di,  O  Dduw  Jacob, 
y  rhoed  y  cerbyd  a'r  march  i  gysgu,"  SaL  Lund.  6.  EiilirTr 
ydoedd  dinystr  Sodom  yn  íwy  Uwyr  na  hyn;  eanys  yr  oedd 
Aiphtiaid  gartref  i  boblogi  y  wlad  eilwaith ;  ond  llwyr  ddi- 
wreiddiwyd  y  Sodomiaid  o'r  tir,  fel  nad  oedd  yr  un  o  honynt 
mwyach.  Dyfethwyd  yr  henwr,  a'r  gwr  ieuanc,  y  fam,  a'r 
plentyn  sugno  yn  llwyr  ac  ani  bytli  oddiar  y  ddaear.  "Er 
iiyn  oU  ni  louyddadd  ei  lid  ef^  eto  y  mae  ei  írúok  jn 
estynedig." 

Dvwcdir  fod  hinsawdd  Sodora  wedi  ei  melldithio,  a'r  ddaear 
wedi  myned  o  dan  y  íiitli  gyfnewidiad,  fel  y  mae  yn  dditfrwyth 
hyd  y  dydd  hwn.  Yr  lion  oedd  gynt  fel  «^ardd  yr  Arglwydd, 
yn  Ilawn  Itrwythlondeb,  sydd  yn  awr  yii  anrhaith  ac  yn 
dditfrwyth.  Y  nme  y  ddaear  i  gyd,  o  berwydd  pechod, 
dan  felldith ;  eto  mae  yn  dwyn  drain  a  mieri  o  honi  ei  hun,  a 


nid  wyf  wedi  darllen  ibd  Sodom  yn  dwyn  hyd  y  nod  drain  a 
mieri;  y  mae  bon  ddwywaith  yn  felldigedig,  ac  yn  llwyr  ddi- 
•  fflrwyth.  **Am  hyny  fel  mai  byw  fi,  medd  Arglwydd  y  lliif 
oedd,  Duw  Israel,  Fel  Sodoma  y  bydd  Moab,  a  meâbion  Am- 
mon fel  Oomorrah:  daoadl-dir  a  pbyllau  balen,  ac  aonghjf* 
aneddle  tragywyddoV*  Sepb.  ii.  9.  Mae  bem  Ninefek  a^ 
dderebog  o  dan  feUditb  beddy w  befyd  o  berwydd  pecbod,  «e 
yn  eael  ei  pbreswylio  gan  ddylluanod  a  dreigiau,  yn  lie  gan 
fiiwrion  y  byd.  ^^Ac  efe  a  estyn  ei  law  yn  erbyn  y  gogledd, 
ac  a  ddyfetha  Aasyria,  ao  a  wna  Ninefeb  yn  annghy^edd, 
ae  yn  sycb  fel  diflhetbwob.  A  deadellau  a  orweddant  yn  ei 
chanol  hi,  hoU  anifeiliaid  y  cenedloedd;  y  pelican  a'r  dylluan 
a  letyant  ar  ^ap  y  drws;  eu  llaiá  a  gâu  yn  y  tíeiíestri,  an- 
nghyfanedd-dra  a  tydd  yn  y  gorsingau ;  eanys  efe  a  ddynoetha 
y  cedr-waith.  Hon  yw  y  ddinas  hoyw  oedd  yn  trigo  yn  ddi- 
ofal,  yn  dywedyd  yn  ei  clialon,  Myfi  sydd,  ac  nid  oes  ond 
myti :  pa  fodd  yr  actli  yn  annghyfanedd,  yn  orweddíii  anifeil- 
iaid! Pawb  a'r  a  èl  heibio  iddi  a'i  hwtia,  ac  a  ysgwyd  ci  law 
firni.'*  Seph.  ii.  13 — 15.  Mac  Sodoiu  dan  fwy  o  felldith  na 
Ninefeh;  y  mae  hyd  y  nod  y  dylluan  a'r  dreigiau  yn  methu 


Digilizea  by  Googlt 


I  ESOEULUSIAD  MANTEISION  MAW&ION.  425 

« 

ppeswylio  yno.  Mae  Sodom  fel  halen  wedi  myned  yn  ddi- 
híillt,  o  ganlyniad  hcb  fod  yn  ''gymhwys  i  ddim,  nac  i'r  tir 
nac  i'r  domen;"  nid  yw  yn  gymliwys  i  fod  yn  llety  dreigiau, 
dylliianud,  a  bwy.sttiiud  };;\vylltion.  Mae  rhai  wedi  dweyd 
nas  gall  aderyn  fyw  ac  ehede«T  trwy  yr  awyv,  ná  physgodyn 
fyw  yn  y  dwtr,  ac  mai  ani  liyiiy  y  gelwir  Uyn  Sodom  "y  Môr 
Marw."  Mao  rhai  yn  ei  alw  yn  '*Tôr  y  diatbl,"  o  herwydd, 
nieddant  hwy,  ei  fod  yn  niygu  hyd  y  dydd  hwn.  Beth  bynag, 
dinystr  llwyr  iawn  oe^ld  diiiystr  y  ddinas  hon.  Yr  oedd  ei 
swyddwyr,  fel  y  worin,  yn  inio^j  o'r  holl  fiieidd-derau  oedd 
ynddi,  a  dinystriwyd  y  cwbl  gyíla*n  gilydd. 

Os  na  fydd  y  rhai  sydd  mewn  awdurdod  yn  dyfod  allan  yn 
erbyn  pechod,  fe  ddaw  Duw  ei  hunan  allan  yn  ei  famau  ofii- 
adwy;  a  pban  y  byddo  pawb  yn  methu  darostwng  pechod,  er 
ymegnio,  y  mae  Baruwr  y  byd  yn  medra.  Mae  pob  ereadur 
yn  barod  wrth  ei  ewyllys  i  weinyddu  ei  ddeddfau  cyfiawn,  ac  * 
i  dalu  y  pwyth  i'w  elynion.  Dini  ond  iddo  gyfeirio  à'i  fys, 
daew  dân  a  brwmstan  wrth  law  i  losgi  a  difii  ycwbl  o'i  âaen. 
Tr  oedd  y  Sodomiaid  er  ys  ychydig  3m  ol  yn  berwi  mewn  • 
nwydau;  dacw  hwynt  yn  awr  yn  berwi  mewn  tàn  a  brwmstan. 

Y  mae  yr  Arglwydd  yn  dife  eu  nwydau  trwy  dân  a  brwmstan. 
Mae  yn  cospi  nwydau  dyeithr  à  thân  dyeithr.  Gwlawiodd 
Duw  ar  Sodom  dân  a  brwmstan;  gwlawiodd  ar  yr  Aipht 
"genllysg,  ar  ddyn  ac  anifail,  ac  ar  holl  lysiuu  y  maes  o  fewn 

V  tir/'  Moses  a  estvnodd  ei  law  tua'r  nefoedd;  a'r  Ar* 
glwydd  a  roddodd  daranau  a  chenllys«r,  a'r  tàn  a  gerddodd 
ai  hyd  y  ddaoar;  a  chyfododd  yr  Arglwydd  gcnllysg  ar  dir 
yr  Áipht.  Fcdly  yr  ydocdd  cenllysg,  a  thàn  yn  ymgymeryd 
yn  nshanol  v  cenllvs<;,  yn  flin  iawn;  yr  hwu  ni  bu  ei  fath  yn 
holl  wlad  yr  Aipht,"  Exod.  ix.  22 — 24.  Tàn  a  clienllysg 
oedd  yn  yr  Aipht,  eithr  tân  a  brwmstan  yn  Sodom,  na  bu  ei 
fath  ar  yr  holl  ddacar,  oddiar  pan  y  mae  yn  ddaear.  "  Gwlaw- 
iodd vr  Ariihvvdd  o  fvnv."  Mae  vr  elíen  dan  i  fyny  fel  i 
lawr;  eithr  nid  oes  brwmstan  yn  yr  awyr.  Fe  aliai  i'r  nef- 
oedd fenthycio  brwmstan  gan  y  ddaear;  a  gorchymyn  i'r 
haid  ei  sug^o  i  fyny  i  ymgymyfigu  à  thàn  y  netbedd,  i  wneyd 
y  dose  yr  oedd  yn  myued  i  weinyddu  i  gleiíion  Sodom.  Neu 
os  ydoedd  yn  dewis,  gallaaai  droi  awyr  yn  írwmatan  yr  nn 
mor  hawdd  a  throi  dwfr  yn  win.  Yr  oedd  yr  un  mor  hawdd 
iddo  ef  orchymyn  i'r  nefoedd  wlawio  tàn  a  brwmstan  ag  oedd 
iddo  orchymyn  bydoedd  i  fod  o  ddim.  Mae  pob  peth  yn 
liawdd  i*r  HoUalluog.   ^^Canys  efe  a  ddywed  wrth  yr  eira, 

2i. 


Digitizeò  by  Google 


426        C08F£DIGA£IHAU  IBYMION  YN  GANI«TKIAD 


Bydd  ar  y  ddaear ;  ac  wrth  gawod  o  wlaw,  ac  wrtli  wlaw 
mawr  ei  ncrtli  ef,"  Job  xxxvi.  tí. 

Y  mae  Sodom  wedi  myned  ar  dân  bellach  er  ys  Uawer 
blwvddvn  ;  **er  hvii  oll  ni  lonvddodd  ei  lid  ef,  eto  y  mae  ei 
frairh  yn  estynediji;."  Mae  Ilid  Duw  }ti  eynwys  nid  yn  umg 
lâu  a  brwmstaii  i  ddifa  Sodom,  ond  liefyd  tân  tragyw^ddol 
yn  uffern;  y  mae  pecKod  yn  liaeddu  cosp  dragywyddol. 
Mae  tân  a  brwmstan  Sodom  yn  aro^^li  o  dân  a  hrwmstan  tra- 
gywyddol.  Mae  yn  oíhadwy  i  feddwl  am  y  larn  di-agywyddol; 
y  dydd  mawr  a  ddaw,  yr  hwn  fydd  yn  íil  mwy  olnadwy  i'r 
annuwiol  na  dim  tân  a  brwmstan  fu  ar  ein  daear  ni  eiio*  d 
**  Y  fam  a  fyddí"  y  fam  a  fydd!  O  Arglwydd,  y  mae  t^wn 
**y  dydd"  bron  yntori  íy  nghalon  lawer  diwniod.  Ond  *'pa 
le  yr  ymddengys  yr  annuwiol  a'r  pecliadiir?"  ^lae  y  truení 
yn  dyfod  yn  fwyfwy,  yn  drymach  drymach  o  hy d ;  y  mae  p 
fwy  ofiiadwy  yn  nydd  y  fam  nag  yn  ngbanol  ^  tân  yn  Sodom. 
Ni  bu  tân  a  brwmstan  Sodom  i*r  Sodomiaid  yn  ddim  at 
dân  a  brwmstan  y  dydd  diweddaf.  Nidoedd  y  Uosgi  yn 
Sodom  yn  ddim  at  y  Uosgi  byth  yn  y  tân  trag3rwyddoL 
Bydd  eu  truení  yn  gyfiawn  y  dydd  hwnw;  eu  damnedigaeth 
yn  llwj  r;  ^^cospedigaeth  dinystr  tragywyddol"  fydd  nwn. 
iifae  diwmod  yn  dyfod  y  bydd  ei  ganl3miadau  y  tu  hwnt  i 
bob  darluniad.  "  Och!  "dechreuad  gofidian  fydd  hyn  oU. 
Mae  y  gwaethaf  yn  ol;  mae  mwy  o  dân  a  brwmstan  eto  yn 
©1,  a  mwy  auiivoddeíbl  fvrddiynau  o  weithiaii.  O  bobl,  di- 
anji^fa,  diangfa  *'rhag  y  Ilid  a  fydd."  *'Caiiys  darparwyd 
Tophet  er  doe,  íe,  parotowyd  hi  i'r  breiíin:  efea'i  dyíuhao^^ 
hi,  ac  a'i  eanu:odd :  ei  cliyiieuad  sydd  dân  a  choed  lawer; 
anadl  yr  Arti^lwydd,  megys  afon  o  frwmstan,  sydd  }ii  ei  lionyn 
hi,"  Esay  xxx.  33.  Tân  tracrywyddol  ydyw,  yr  **liwua  bar- 
Otowvd  i  ddiafol,  ac  i'w  any-ylion,"  Mat.  xxv.  4. 

Y  mae  profedigaethau  y  saint  yn  y  byd  hwn  yn  emes  o 
orphwysfa  dragywyddol  yn  y  netoedd;  canys  y  rhai  sydd 
hau  mewn  dagrau  a  fcdaut  mewn  gorfoledd;  eithr  y  n^^^ 
goíidiau  a  tbrueni  yr  annuwiol  yn  rhagredegw>T,  ac  yn  flacn- 
brawf  tnioni  tragywyddol  yn  utiem;  arogl  tân  a  brwmstan 
tragywyddol  ydynt.  '^Gofidiau  lawer  fydd  i*r  annuwiol; 
ond  y  neb  a  ymddiriedo  y\\  yr  Arglwydd,  tnigaredda^  cylc|i- 
yna  ef,".  Sal.  xxxii.  10.  Rbyw  arwyddlun  gwan  oedd  y  tân 
a'r  brwmstan  yn  Sodom  o*r  tân  a*r  brwmstan  yn  ufFem;  yr 
hwn  fydd  yn  ymborthi  byth  ar  yr  annuwiol.  Nid  oedd  tân  a 
brwmstan  Sodom  yn  foddionrwydd  i  gyfiawnder  dwyfol;  aia 


Digitized  by  CoogI( 


I  ESGEULUSIAD  MANI£ISION  MAW&IOK, 


427 


oedd  diuystrio  eu  cyrph  oddiar  y  ddaear  yn  galhi  dyliuddo 
Ilid  V  Barnwr:  v  mae  yn  rhuid  iddyiit  fvw  byth  lut  wii  bvd 
arall,  i  dderbyii  mewii  corph  ac  enaid  ^ospedijj^aotli  draj^y- 
wyddol.  Yr  angylion  hefyd,  y  rhai  iii  chadwasant  eu 
dechrcuad,  eithr  a  adawsaiit  ou  tri»;fa  eu  bun,  a  gadwodd  efe 
mewii  cadwynau  tra«:çywyd(lol,  dan  dywyllwcb  i  farn  y  dydd 
mawr.**  "Ãlegys  y  mae  Sodoma  a  (iomorrah,  a'r  dinasoedd 
o'u  hamí^yleb,  mewn  cytielyb  íbdd  à  hwynt  wedi  puteinio  a 
myned  ar  ol  cnawd  arall,  wedi  eu  jj^osod  ya  siaiiipl,  gaa  ddy- 
oddeí' dialedd  tàn  tra<i;ywyddol; '  Judas  7. 

Y  mae  dynion  drwg  yn  dymuno  byw  byth  yn  y  byd  hwii, 
fel  ?  gallont  bechu  byth.  Ònd  chwi  gewch  ddyoddei'  byth 
yn  He  pecha  byth.  Mae  yn  p;yfia\vnder  Vr  rhai  oedd  yn 
pechu  yn.wastadol  yn  y  byd  hwn  ddyoddef  ya  wastadol  ya  y 
byd  a  ddaw.  Nid  ydyw  yr  Arglwydd  i  chwareu  ag  ef,  a*i 
irofocio;  nid  Duw  o  brcn  neu  faen  ydyw,  yn  annheindadwy 

0  anrhydedd ;  gall  ddyoddef  yn  hir,  eithr  efe  a  gyfyd  yn  y 
diwedd  mewn  hunan-amddiffyniad.  Yna  y  defiôod  yr  Ar- 
glwydd fel  un  o  gysgu,  fel  cadam  yn  bloeddio  wedi  gwin. 
Ac  efe  a  darawodd  ei  elynion  o*r  tn  ol;  rhoddes  iddynt 
warth  tragy  wyddol,"  Sal.  Ixxyiíi.  65,  66.  Dryiliodd  bwynt 
fel  nad  oe4d  meddyginiaeth  byth  niw3raeb.  Mae  eu  cyrph 
wedi  malurío  yn  y  llwch;  ond  fe  íías-rl  Duw  bob  rhan  at  eu 
gilydd  yn  yr  adjj^yfodiad  cyffredinol:  bydd  yn  ddigon  hawdd 
iddo  cí"  (Idyfod  o  hyd  i  bob  rhan,  pa  un  ai  yn  np^waelodion  y 
moroedd.  iieu  yn  y  m\Tiwentvd(l  y  bydduut :  a'u  codi  i  íVny 

1  fywyd  drachefu.  Mae  yn  haws  iddo  ef  j^odi  dyn  marw  o'i 
fedd  nap^  yw  i  chwi  godi  dyn  byw  o'i  wely.  Wedi  yr  ad<;y- 
fodir  hwynt  cant  eu  hanfarwoli:  caiff  y  *'niarwol  wÍ8'í;o  anfar- 
woldebf  fel  y  byddont  yn  allao<2;  i  lo8gi  bylli  mewn  tàn  a 
brwmstan  lieb  farw  mwy;  yn  deiniladwy  o'r  poen  dyehryn- 
llyd,  ac  eto  heb  ddiíbdiad;  Uosgfa  dragywyddol,  ac  cto  y 
sylvvedd  teindadwy  heb  ei  ddifa.  Diangfa,  diaiigfa  rha<ç  y 
Ilid  a  fydd,  cyn  y  darfyddo  dydd  gras.  Ffowch  i'r  uoddfa; 
mae  yr  ystorra  dragywyddol  ar  y  drws.  Nac  aroswch  ar  yr 
holl  wastodedd;  brysiwch,  diani^web  yno." 

Yn  awr.  fy  nghyfeillion,  er  holl  drueni  Sodom  a  Gomorrah, 
Tyrus  a  Sidon,  y  mae  barnedígaethau  Capomaumjrndrymacb 
byth.  "Yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  y  bydd  yn  esmwythaeh 
i  Tyrus  a  ^don  yn  nydd  y  £arn,  nag  i  chwi.  A  tíiithau 
Capernaum,  yr  hon  a  ddyrchafivyd  hyd  y  nef,  a  dynir  i  lawr 
hyd  yn  uífecD." 


Digitized  by  Google 


428 


C08F£DIOA£IHAU  XB.YMION  YN  GAl^LYNIAD 


Y  mae  yn  ofj  nol  i  ni  sylwi  yn  y  lie  cyntaf,  Ar  enojp-wydd 
a  chospedij^aethau  Caperiuiuiu.  Ac  yn  yr  ail  lo.  Fod  ein  ^ 
heuogrwydd  ni,  os  ydym  yn  gwrthod  yr  eíen<» yl,  yii  twy  na 
Capernauni.  Yr  oedd  Sodom  y  Uc  <»:waetliar  yn  y  byd 
paganaidd,  ond  y  mae  Capemaum  yn  waoth  na  Sixloni;  eitlir 
yr  ydych  chwi  yn  waeth  na'r  ddau.  Beth  fydd  diwedd  y 
rbai  nad  ydvnt  yn  credu  i  efení^vl  Dmv?" 

()i\d  sylwn  ychydig  mewn  perthynas  i  Capemaum.  Mae  y 
testun  yn  dywedyd,  ''Ei  bod  wedi  ei  dyrchafu  hyd  y  nef." 
Yr  oedd  Capernaum  yn  nes  o  lawer  i*r  nef  na  Sodom;  yr 
ydoedd  wedi  cael  llawer  o  ragorfreintiau  a  manteision  na 
chafodd  Sodom,  ac  na  wjddai  o'u  plegyd.  Yr  oedd  moddioa 
gwybodaeth  mewn  perthynas  i  Waredwrgan  Capernaum;  yr 
oedd  Críst  ei  hnn  yn  trigo  llawer  o*i  amser  ynddi,  ac  }ii 
pregethu  yr  efengyl  i'r  trigolion.  Yma  y  gwnaeth  y  rhan  fwyaf 
o'i  wyrthian  a'i  weithxedoedd  nerthol  o  flaen  eu  Uygaid;  yr 
oeddynt  yn  llygad^dystkxn  o'i  ryfeddodan.  Yr  oedd  Caper- 
naum wedi  ei  chodi  yn  annhraethol  uwcb  na  Tyrus  a  SiaoDt 
Sodom  a  Gominrah,  fel  y  mae  yn  briodol  dweyd,  Yr  hon 
a  ddyrchafwyd  hyd  y  neí"  Mae  yr  efengylwyr,  yn  eu  hef- 
engylau,  }'n  cofiou  yn  aml  iawn  am  ragorfreintiau  mawríon  | 
Capemaum  uwchlaw  y  rhan  fwyaf  o'r  dinasoedd  ngwlad  | 
Canaan.  Bu  ein  Harglwydd  yn  gwncyd  ei  gartref  ynddi. 
•'A  chan  ado  Nazareth,  efu  a  aetii  ac  a  arosodd  yn  Capernaum,  . 
yr  hon  sydd  wrth  y  mor,  yn  ngbyíiiniau  Zabulon  a  Naphtali: 
fel  y  y  cyilawnid  yr  liyn  a  ddywcdwyd  trwy  Esaias  y  proph- 
wyd,  gan  ddywedyd,  Tir  Zabulon,  a  tbir  Na})htali,  wrth 
ffordd  y  môr,  tu  hwnt  i'r  lorddoncn,  Galilea  v  Ccnedlocdd: 
y  bobl  oedd  yn  eistedd  mewn  tywyllwch,  a  welodd  oleuni 
mawr :  ac  i'r  rbai  a  eisteddc  nt  yn  mro  a  chysgod  angau,  V 
cyfododd  pfolouni  iddynt,*'  Mat.  iv.  18 — 10.  Yn  Capernaum  | 
yr  oedd  y  eaiiwriad  da  yn  byw;  ac  yno  yr  oedd  ei  waí*  pun  t 
yr  iachaodd  yr  lesu  ef.  "Ac  wedi  dyfod  yr  lesu  i  mewn  i  j 
Capemaum,  daeth  ato  ganwriad,  gan  ddeisyíu  amo,  a  dy- 
wedyd, Arglwydd,  y  mae  fy  ngwas  yn  gorwedd  gartref  yn 
glaf  o'r  parlys,  ac  mewn  poen  dirfawr.  A'r  lesu  a  ddywt^- 
odd  wrtbo.  Mi  a  ddeuaf  ac  al  iachaf  ef.  Al  waa  a  iachawyd 
o'r  awr  hono." 

Yn  y  ddinas  hon  yr  oedd  Pedr  hefyd,  He  y  bvddai  yr 
Arçlwydd  lesu  a'i  ddysgyblion  yn  ymgyrchu  yn  anu  i  gadw 
õoetêfy,  Yr  oedd  t^  Pedr  fel  nead  auàrtfrs  iddynt  yn  ninas 
Capemaum.   Gwnaeth  yr  Arglwydd  lesu  lawer  o  weithred- 


Digitized  by  Google 


I  ESGEULUSIAD  MÀXTEISIOK  MAWBION.  429 

oed<r  nerâiol  yn  y  Hwn.  pban  ddaeth  yr  lesa  i  d;^ 
Pedr,  efe  a  welodd  ei  cli'wegr  ef  yn  gorwedd  jn  glaf  o'r  cryd. 
Ao  efe  a  gyffyrddodd  à'i  Uaw  bi,  a'r  cryd  a'i  ^idawodd  hi: 
a  hi  a  gododd  ae  a  wasanaethodd  arnynt.   Ac  wedi  ei  hwyr- 

hau  hi,  liwy  a  ddygasant  ato  lawer  o  rai  cythreulig:  ae  efe 
a  fwriodd  allan  yr  ysbrydion  â'i  air,  ac  a  iachaodd  yr  lioll 
gleifion/*  Mat.  viii.  ò — 17.  Yn  Capernaum  yr  iachaodd  efe 
ycliií  o  r  parlys  hwiiw,  ara  yr  hya  y  cadwodd  yr  luddowon 
gymaiiit  o  ystNvr.  "Ac,  efe  a  aeth  drachefii  i  Capcniaura, 
wedi  rhai  dyddiau;  a  chlybuwyd  ei  fod  yn  y  ty.  Ac  yn  y 
man  Uawer  a  ymgasghisant  yu  nghyd,  liyd  na  anent  liyd  y 
nod  yn  y  Ileocdd  yii  ngliyleh  y  dnvs :  ac  efe  a  bret^jetluxld  y 
gair  iddynt  hwy.  A  duethant  ato  gau  ddwyn  un  elaf  o'r 
parlys,  yr  liwn  a  ddygid  gan  bedwar.  A  chan  na  allent 
ncsâu  ato  gau  y  dyrfa,  didoi  y  tò  a  wnaethant  lie  yr  oedd 
efe :  ac  wedi  iddynt  dori  trwodd,  hwy  a  ollyngaíuint  i  waered 
y  gwely  yn  yr  hwn.  y  gorweddai  y  claf  o'r  parlys.  A  plian 
welodd  yr  lesu  eu  ffydd  hwynt,  efe  a  ddywedodd  wrth  y  claf 
o*r  parl3rs,  Ila  íáh^  maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau.  Cyouer  i 
fykj  dy  wely,  a  dos  i'th  dy.  Ac  yn  y  man  y  cyfododd  efe, 
ac  y  cjrmerth  i  fyny  ei  wely,  ac  a  aeth  allan  yn  eu  gwydd 
hwynt  dl;  hyd  oni  aynodd  pawb;  a  gogoneddu  Duw,  gan 
ddyvedyd,  Ni  welsom  ni  erioed  fel  hyn,"  l^larc  ii. 

Ghrelodd  Capemamn  ef  yn  bwrw  allan  gythrenliaid,  yn 
iachan  clefydau,  ac  aneirif  o  betbau  eraill;  íe,  yma,  fel  y 
dywed  y  testtin,  y  gwnaethpwyd  y  **rhan  fwyaf  o'i  weitbred- 
oedd  nertbol  eV*  Yma  yr  oedd  pan  y  gorchymynodd  i  Pedr 
íwrw  bach  i*r  mor,  ac  y  daliwyd  y  pysgodyn  à  r  dam  arían 
ya  ei  safn,  i  gael  talu  y  dreth.  Ac  wedi  dyfod  o  honynt  i 
Capemaum,  y  rhai  oedd  }ti  derbyn  arian  y  deymged  a 
ddaethant  at  Pedr,  ac  a  ddywedtisant,  Onid  yw  eich  Athraw 
chwi  yn  talu  teyrnged?  Yntau  a  ddywedodd,  Ydyw."  Kr 
hyny  nid  oedd  gan  Grist  na  Pedr  d<ligon  i  dalu  rhyngddynt 
ill  dau  i  glirio  eu  ífordd;  buasent  yn  y  carchar  ill  dau»  oni 
buasai  fod  ein  Hiachawdwr  yn  Arglwydd  ar  fòr  a  thir.  "Er 
hyny,  rhag  i  ni  eu  rhwystro  hwy,  dos  i'r  niòr,  a  bwrw  fach, 
a  chymer  y  pysgodyn  a  ddaw  i  fyny  yn  ^yntaf,  ac  wedi  i  ti 
agoryd  ei  safn,  ti  a  gei  ddiírn  o  arian :  cymer  hwnw,  a  d\T0 
iddynt  drosof  íi  a  thithau,"  Mat.  xvii.  24.  Yn  Capemaum  y 
prcgethodd  y  bregeth  ryfeddol  yn  nghylch  bwyta  cnawd 
Mab  y  dyn,  ac  yfed  o'i  waed  ef ;  yr  hon  a  yrodd  gymaint  o 
ddynion  i  wrthgilio  oddiwrth  achoa  crefydd.    ''Ac  wedi 


Digitized  by  Google 


430         COSFEDIGAETHAU  TBYMION  YN  OANLTNIAD 


iddjDt  ddringo  i  long.  hwy  a  aethant  droe  y  mòr  i  Cape^ 
naum.  Pan  welodd  y  dyrfa  gftn  hyiiy  nad  oedd  yr  lesu  yno, 
iia*i  ddysgyblion.  hwythau  a  aethant  i  longau,  ac  addaethant 

i  Capernaum.  dan  ^eisio  yr  lesu."  Eithr  wedi  iddynt  wrando 
y  breíi:eth,  dyma  hwy  yn  rhedeg  i  chw  ilio  um  longau  i  ddy- 
chwelyd  mor  ^^ynted  ag  y  gallaseiit.  Yn  synagogau  yr  ludd- 
ewon  yn  Capernaum  y  pregethodd  fwyaf;  ac  yn  fynych  y 
clywir  fod  pobl  Capemaura  yn  synu  wrth  ei  athrawiaeth  e£ 
Yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  wedi%  anrhydeddu  Capernaum 
gymaint  â'i  bresenoldeb  a'i  wcithredoedd  gogoneddus,  fel, 
pan  y  daeth  i  Nazareth,  yr  oedd  y  bobl  hyny  am  iddo  anrhyd- 
eddu eu  dinas  hwytlinu  hefyd  yn  gyfírl\b.  "Y  pethau  a 
glywsom  ni  eu  gwneuthur  yn  Capernaum,  gwiui  yma  heíyd 
yn  dy  whid  dy  hun,"  Luc  iv.  23.  Eto,  wedi  yr  holl  bethau 
mawrion  a  wnaeth  lesu  Grist  jni  Capernaum,  ni  dderbyniodd 
ei  atbrawiaeth ;  eithr  gwrthododd  iachawdwriaeth  o'i  enau. 
**  Yna  yr  luddewon  a  rwgnachasant  yn  ei  erbyn  ef,  o  herwydd 
iddo  ddywedyd,  Myfi  yw  y  bara  a  ddaeth  i  wacred  oV  nef. 
A  hwy  a  ddywedasant,  Onid  hwn  yw  lesu  mab  Joseph,  tad 
a  mam  yr  hwn  a  adwaenom  ni  ?  pa  fodd  gan  hynj  y  mae  efe 
yn  dywedydf  0*r  nef  y  disgynais,"  loan  vi.  41 — 43.  Ni  chied- 
asant  ac  nid  ediíkrhasant,  er  yr  holl  fanteision  hyn;  dyma 
bríf  beehod,  a  phechod  mawr  y  ddinas  hon.  Yr  oedd  hyn 
yn  waeth  na  meddwdod,  godineb,  a  holl  aflendid  Sodom  t 
Gomorrah,  Tyrus  a  Sidon.  Y  petb  mwyaf  ofbadwy  ag  sydd 
yn  bosibl  i  ddynion  wneyd  bytb  yw  gwrtbod  ac  annghreda 
yr  efengyl.  Bydd  yn  esmwythach  i  Sodom  a  Gomorrah,  er 
eu  holl  aflendid,  yn  nydd  v  farn,  na":  i  cbwi.** 

Fe  aliai  eich  bod  cll^yi,  fy  n^-wrandawvr,  yn  dvwedvd  nad 
ydych  chwi  mor  euog  a  Capernaum;  eithr  yr  wyf  ti  yn  dy- 
wedyd,  ac  nid  yn  unig  myii,  ond  y  Bibi,  eich  bod  yn  /«y 
euog  na*r  ddinas  hon.  Ni  gawn  ymresymu  ycbydig  ar  J 
mater.  Yn  gyntaf,  mi  a  \yrandawaf  ar  eich  rhesymau  ehwi 
er  ])rofi  nad  ydych  mor  euog  a  Capernaum,  ac  yna  y  mae  yn 
rhaid  i  cliwithau  wrando  ar  fy  rhesymau  iuau,  er  dangos  eich 
bod  yn  íwy  cuoí;. 

Yr  ydych  chwi  yn  dywedyd,  "Nid  ydym  ni  fel  Capor- 
naum,  canys  darfu  i'r  bobl  hyny  weled  Crist  yn  y  cnawd,  a 
chly wsant  ei  athrawiaeth  o'i  enau  ei  hun ;  darfi  iddynt  weled 
ei  wyrthinu  â'u  Uygaid,  canys  eyflawnodd  ei  wcithredoedd 
rhyfedd  yn  eu  gwydd  hwynt  oll,  y  rbai  ni  ddarfu  i  ni  weled 
na  ohlywed  enoed.    lê,  pe  buasem  ni  wedi  cael  y  rhagor- 


Digitized  by  Googlt 


I  ESOEULUSIAD  MANTEISION  MAWBION.  481 

freintiau  mawrion  hyn^  buasem  yn.  edifioliaa  mewn  Uwch  a 
lludw."  Nid  yw  hyn  yn  rhesymu  teg;  yr  ydyoh  yn  y^^oi  y 
cwestiwn  yn  gyfiingwbl;  yr  ydych  feí  y  Phariseaid,  y  rhta 
oeddynt  yn  dywedyd,    Pe  buasem  ni  yn  nyddiaii  ein  tadau^ 

ni  buasein  yn  u^yfninogion  â  hwynt  yn  ng^Rraed  y  prophwydi." 
**  Ycllv  yr  vdvch  vn  tvstiolaethuíim dauoch  eich hunain eich  bod 
)Ti  blant  i'r  rhai  a  laddasant  y  prophwydi.  Cytiíiwiiwch  chwi- 
thau  hcíyd  íbsur  eich  tadau.  Oh  seirph,  hiliogacth  ^wiherod, 
pa  fodd  y  gellwch  ddianc  rha<ç  bani  uítern?'*  Tra  yr  oedd  )T 
luddewon  yn  dywedyd  y  pethau  b}Ti  am  eu  ta(hiu  a'r  propb- 
wydi,  yr  oedd  ou  cidonau  yn  Ilawn  o  falais  tuag  at  Grist  a'i 
apostolion;  yn  eu  herlid  o  fan  i  fan,  ae  yn  y  diwedd  trochi 
eu  dvvylaw  yn  eu  ^waed.  Yr  oeddynt  yn  waeth  o  hxwer  na'u 
tadau,  er  eu  bod  yn  protiesu,  po  buasent  fyw  yn  uyddiau  eu 
tadau,  y  buasent  yn  well  na  bwy.  Mae  Crist  yn  dywedyd, 
"  Chwi  gewch  brawf  o*cb  daioni,  a  chewcb  woled,  ac  fe  gaiff 
y  byd  weled,  pa  fwjraf  o  drugaredd  sydd  yuoeb  cbwi  neu  ya 
eicb  tadau.  Wele,  yr  ydwyf  yn  anfon  atoch  brophw^di,  a 
doetbion,  ac  ysgrifenyddion :  a  rhai  o  honynt  a  leddwch  ac  a 
groeahoeliwoh ;  a  rhai  o  honynt  a  ífrewyllwch  yn  eich  syna- 
g(^u,  ao  a  crlidiwch  o  dref  i  dref;  fel  y  delo  amoch  ehwi 
yr  holl  waed  eyfiawn  a'r  a  oUyngwyd  ar  y  ddaear,  o  waed  Abel 
gyfiawn  hyd  waed  Zecharías  mab  Barachias,  yr  hwn  a  ladd* 
asocli  rhwDg  y  deml  a'r  aUor.  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  daw 
hyn  oll  ar  y  genedlaeth  hon,"  Mat.  xziii.  30 — 36.  Rhea- 
ymau  tlodion  yw  y  rhai  hyn,  ao  y  mae  eisiau  rhyw  beth 
ery&eb  i  ddal  goleõni  y  fam  fawr,  onide  yr  ydych  ^-n  âcr  o 
fyned  yn  fud,  a  byddwch  mewn  cy wilydd  a  gwarth  yn  oea 
oesoedd. 

(1.)  Y  mae  yn  wir  nad  ydyw  lesu  Grist  ^yda  ni  yn  y 
enawd  yn  bresenol,  eithr  y  mae  genym  ei  alhrawiaetli,  yr 
hon  sydd  yn  cael  ei  phregethu  i'n  clywedigaeth  beunydd. 
Nid  preseriokleb  Crist  yn  y  cnavvd  oedd  yn  dwyn  dynion  i 
edifeirwch  gynt,  ond  ei  athrawiaeth;  ac  y  mae  houo  gyda 
ninau. 

(2.  )  Er  nad  ydym  yn  gweled  ei  w\Tthiau  íin  lly^aid,  eto 
y  maent  yn  ysgrifenedig  yn  yr  efenjíyl  «j^an  y  rliai  a'u  f^wel- 
Sant,  neu  a  ysgrifenasant  o  dan  gynhyrfiad  yr  Ysbryd  (jlàn; 
neu  yn  hytrach  bob  un  o'r  ddau.  Mae  ttydd  yn  sail  y  jKíthau 
nÍ8  gwelir.  Ni  chawsant  un  effaith  ddaionus  amynt  hwy,  er 
eu  gweled  à^u  Uygaid ;  ond  os  cewch  olwg  ar  y  pethau  hyn 
trwy  ffydi,  y  maent  yn  sicr  o  effeithio  yn  iachuAol  ar  y  galon. 


Digitizeò  by  Google 


432         COSPEDIGAETHAXJ  TBTMIOV  TN  OANLYNIAD 

(3.)  0*r  miloedd  luddewon  a  Chenedloedd  a  ddychwelwyd 
yn  yr  amfleroedd  gynt,  nid  oedd  ond  ychydig  wedí  gweled 
lesu  CrÍ8t  yn  y  ciiawd,  ac  yn  Uygad-dystioii  o  gyflawniad  ei 
wdtbredoedd  nerthol  ar  y  ddaear. 

(4 . )  0'r  holl  gaaoedd  a  miloedd  welodd  yr  Argl wy dd  leso, 
gl^^wodd  ei  bre^etliau  gogoneddus,  ac  a  mont  llygad-dystion 
o'i  wyrtliiau,  m  aehubwyd  un  o  gant  o  lionynt.  *^Ni  chred- 
asant  vnddo."  Dallineb,  caledwch  calon,  caríad  at  bechod, 
casincb  at  santeiddrwydd,  ^elyniaeth  at  wirionedd,  sydd  yr 
un  peth  yiioch  cliwi  yiiddynt  hwy,  ac  yn  ^alw  ani  yr  un 
cospedi<^aethau  yn  íxw  t  a'r  pryd  liwnw.  Miie  ein  lliachawd- 
wr  vil  cvhoeddi  yr  un  bariiediuracthau  uwch  ben  v  rhai  sydd 
yn  íj^wrthod  ci  nadwri  y  dysgyblion  aV  rhai  ddaríu  wrthod 
ei  ♦i.xiiíidwri  ef  ei  hun.  ''A  pbwy  bynag  ni'ch  derbynio  chwi, 
ac  ni  wrandawo  cieb  geiriaii,  pau  ymadawocb  o*r  ty  hvvuw% 
neu  o'r  ddinas  houo,  ysji^ydwch  y  llvvch  oddiwrtb  eicb  traed. 
Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Esmwvthach  fydd  i  dir  y  Sodoniiaid 
a'r  Goiuorxiaid  yn  nydd  y  íara  nag  i'r  ddinas  bono,"  Mat 
X.  14,  15. 

(5.)  Y  mae  g wrthod wyr  preaenol  yr  cfeng^yl  ya  £wy  anes* 
gusodol  na  Capemaum.  Mae  yn  wir  iddynt  hwy  yn  Capa> 
naum  weled  Crist  yn  y  cnawd^  eto  nis  <^alIa8eDt  weled  tr^ 
len  eu  dallbleidiacth  eu  himain.  Yr  oedd  ji^ou^oniant  Crist  o 
dan  leu  ei  ddynoliaeth,  yn  nghudd  o  dan  ei  dlodi  allanol:  y 
mae  yn  bawa  i  chwi  ei  adnabod  yn  awr  nag  oedd  iddynt  hwy 
yprydhwnw,  Mae  y  Uen  wedi  ei  rhwygo.  Gwekanthwy 
ef  yn  ei  ddarost^^giad ;  yr  ydym  ni  yn  ei  weled  yn  ei  ddyrdh 
afiad  gogoneddus  hefyd.  Gwelsaot  hw^  ef  yn  *^wr  gofidoi» 
a  ebynefin  à  dolur;''  yr  ydym  ni  yn  e&  weled  wedi  myned 
trwy  ei  gystuddiau  jr  oenr  draw,  **wedi  ei  gofoni  à  gogoa- 
iant  ae  aarhydedd." 

1.  Gwelsiuit  hwy  y  dyn,  eithr  nid  y  Messiidi;  ffydd  sydd 
yn  canfod  y  Messiah.  Hwn  y w  y  Crist,  lachawdwr  y  byd." 
Gwelodd  Ilawer  ydyii  Crist  lesu,  heb  weled  Duw  tra^^wyddol- 
deb,  a  lachawdwr  y  byd.  Mae  j^yda  chwi,  trwy  ddatguddiad 
yr  efengyl,  fwy  o  Ian  tais  i  gredu  yn  Nghrist  na'r  rhai  a'i 
gwelsant  ef  yn  y  ctiawd.  Nid  oedd  ei  weled  fel  dyn  yn  un 
help  i  gredu  ynddo  íei  Mmiah,  yn  enwedig  i'r  luddewoDt 
canys  yn — 

2.  Daeth  Crist  yn  groes  i'w  dysgwyliadau.  Yr  oedd  h}Ti 
yn  rhwyntr  niawr  iddynt  ei  dderbyn  fel  y  Messiah  addawedij:. 
Yr  oedd  setyll^  eu  meddyliau,  a'u  golygiadau  am  Grist,  ya 


Digitized  by  Google 


I  ESOEVLU8IAD  MAKI£I8I0N  MAW&ION.  433 


anfanteisiol  i'vv  dderbyniad,  canys  yr  oeddynt  yii  Ilawn  o  rag- 
farn  yn  ei  erb}Ti.  Yr  oeddynt  yn  dysu^wyl  tywysog  gyda 
gogoiiiant  a  hri  allanol.  i\v  gwaredu  o  dan  yr  iau  Rufeinig, 
a  seíydlu  y  Uywodraoth  yn  mysg  yr  luddewon  yn  fwy  gogon- 
eddus  nag  erioed.  Siomwyd  hwy  yn  eu  holl  ddysgwyliadau 
yn  nyíodiad  Ch-ist,  ac  yna  cablasant  cf,  a  gwrthodasant  ef, 
gaaddywedyd,  "Nifynvvn  ni  hwn  i  deyrnasu  amom  ni," 
Yr  oeddynt,  cbwi  welwch,  dan  fwy  o  anfantiiis  i  dderbyn 
Crist  nag  yr  ydych  chwi  sydd  wedi  eich  geni  a*ch  maffu  yn 
ngwlad  efengyl»  ac  wedi  eich  dwyn  i  íyny  yn  wrandawyr 
ygair. 

3.  Efe  a  brofodd  wiríonedd  ei  atlurawiaeth  drwy  wyrtbíau 
iddynt  hwy,  mae  }ti  wir;  ond  y  mae  wedi  selio  y  cwbl  u'i 
waed  i  ni.  "Ilwn  yw  fy  ngwaed  o'r  Tcstaiuent  Newydd;" 
yr  ^'iiwn  sydd  yn  dywedyd  pethau  gwcll  ua'r  eiddo  Abel." 

4.  Gallasai  Capernaum  ddy  wedyd,  "  Y  mae  yn  rhaid  bod» 
yn  wyliadwrus,  canys  y  mae  twyUwyr  wedi  twylio  y  syn- 
T«7rau  wrth  gyflawni  gwy^rthiau  gau.  Mae  Uawer  o  ddynion 
drwg,  cyírwysgall  wedi  twylio  pobi  oâaen  eu  Uygaid,  apherí 
iddjrnt  gredu  eu  bod  yn  cyí!awni  gwyrthiau  pan  nad  oedd 
dim  ond  ystranciau  melldigedig  a  dieâig.  Ac  y  mtte  rhai 
dyni(Hi  drwff  wedi  g^wneyd  rbyfeddodau  fel  swynwyr  yr 
Aipht;  am  hyny  y  mae  yn  rbaid  i  ni  fod  yn  wyliadwrus, 
riiag  i  neb  ein  twylio/'  Yr  oedd  byn  yn  eitbaf  rhesymol.  ^ 
Hefyd»  yr  oedd  Crist  yn  dywedyd  Uawer  o  bethau  wrtbynt 

lud  aUasai  dim  hroê.  eu  gwirionedd  ond  gweled  eu  eyflawn* 
isd.  Dywedodd  am  dSnystr  Jerusalém,  eithr  ycbydí^  o 
konynt  hwy  weloddhyny ;  dywedodd amlwyddiant  yr  efongyl 
trwy  yr  holl  fyd;  y  niae  hyn  wedi  cymeryd  lie  inewn  rlian; 
ond  nis  gvvtlsant  hwy  hyny;  eithr  yr  ydych  chwi  wedi 
gweled  cyfiawniad  o'r  pethau  hyn.  Gcllwcli  edrych  yn  ol  a 
dywedyd,  Y  mae  y  cwbl  yn  dyfod  i  beu  fel  y  dywedodd  yr 
Arglwydd  lesu."  Mae  genych  chwi  nid  yn  unig  y  gwyrth- 
iau fel  hwy;  eithr  yn  ychwanegiad  atynt  y  maegyda  chwi 
y  ^waed  a  hfodd  ar  y  grocs,  a'r  prijphwydoliiíetluiu  wedi  eu 
cyfiawni:  ac  os  ydym  yn  gwrthod  yr  cfengyl,  yr  ydym  yu  ei 
gwrthod  yn  wyneb  niwy  o  oleuni  a  sicrwydd  na  bwy,  am 
hyny  y  mae  ein  beuogrwydd  yn  fwy. 

5.  Yr  oedd  rbag&rn  o  blaid  ben  grefydd  yn  anfimteisiol 
iddynt  hwy,  yr  byn  nad  y  w  i  cbwi.  Gristionogaetb  oedd 
crefydd  y  wlad  y  ganwyd  cbwi  ynddi,  fel  nad  oedd  rbagfarn  yu 


Digiiizea  by  Google 


434        COSFEDIQAXTHAU  I&TMION  TN  GANLYNIAB 


mhlaid  hen  grefydd  yn  un  rhwystr  i  chwi  ddcibyn  yr  efengyl. 
Mae  dyn  yn  rhai^íarnll}  d  yn  rahlaid  crefydd  ci  rieni,  creíVdd 
ei  wlad,  crefydd  ei  gencdl,  íel  ag  y  mae  yn  haws  argyhoeddi 
luenyw  buteinllyd  nag  argyhoeddi  Pharisead  neu  Babvdd. 
Mae  mwy  o  obaith  am  aehubiaeth  dyn  hollol  ddigreíydd  na 
dyn  gau- grefydd ol.  Peth  cryf  iawn  y\v  liais  public  opinion; 
ao  yr  oedd  public  opiníon  yn  gryf  yn  erbyn  yr  Arglwydd 
lesu,  a  phwy  bynag  a  fuasai  yn  ei  ddylyn.  Yr  oedd  y  tyrfa- 
oedd  }Ti  codi  eu  llef  yn  uufryd  i  gondemnio  pawb,  a'u  hwtio 
allan  o  gynideithas,  a  berthynai  i'r  grefydd  hon.  Nid  yw 
hyn  ychwaith  }ti  eich  erbyn  chwi  i  dderbyn  yr  efens^yl;  er 
hjnj  ei  gwithod  yr  ydych.  Bydd  Capernaum  yn  codi  i  fyny 
yn  y  fam  yn  eich  erbyn  chwi.  Hefyd,  yr  oedd  eu  crefydd 
hwynt  yn  hen  sefydliad,  ac  yn  hen  sefydliad  dwyfol  hefyd; 
yr  hon  oedd  yr  iinig  grefydd  ddatguddiedig  ya  y  byd. 
Chwareu  tcg,  yr  oedd  jn  briodol  i  ddynion  feddwl,  a  meddwl 
yn  ddiítífol,  cyn  newid  hon  am  grefydd  newydd  ag  oedd 
wedi  gwneyd  ei  hymddangosiad  }  n  y  byd  mor  ddiweddar. 
Mae  y  pethan  hyn  yn  rhesymau  cryfion  o  blaid  Capernaum; 
canys  nid  oes  neb  yn  gweithredu  yn  gyson  a  phriodol  heb 
feddwl  yn  ddífrifol.  Eto,  fy  ngwrandawyr,  wrth^dyfod  ft 
verdiet  of  more  guilty  yn  eich  erbyn  chwi,  y  mae  yn  rhaid 
edrych  rhag  eu  gosod  hwy  yn  rhy  esgusodol.  Canys  iiid  diffyg 
yn  yr  hen  grefydd  dda  a  osodwyd  gan  Dduw  yn  eu  mys^ 
oedd  yr  achos  o  wrthodiad  y  Messiah.  Gwrthodasaiit  (irist 
am  eu  bod  wedi  gwyro  oddiwrth  egwyddorion  pur  creíyíld 
eu  tadau.  Mae  yn  wir  fod  athrawiaeth  newydd  yn  goAn 
profion  cryfion  i'w  sefydhi;  ond  yr  oedd  Capernaum  wedi 
cael  y  protion  hyn.  Mae  eisiau  amser  hefyd,  y  raae  yn  wir, 
iSvsrfydlu;  cawsant  liyn  hefyd.  Cawsant  '*oes"  nad  oes  dim 
posil)!  i  neb  ei  thrat  thii  byth  i'w  sofydhi.  Yr  ydyeh  chwi, 
fel  hwy,  wodi  gweled  yr  oes  hono,  ac  wedi  gweled  oesau 
eilwaith,  y  rhai  sydd  wedi  egluro  i  cliwi  ddwyfoldeb  crt  fydd 
yr  Arglwydd  lesu.  Mae  milosdd  o  ferthyTon  wedi  selio  ei 
gwinonedd  â'u  pfwaed;  y  mae  y  tân  a'r  ffagodau  wedi  methu 
ei  Uosgi  o'r  byd;  y  mae  y  dyfroeild  wedi  methu  ei  boddi;  y 
mae  anifeiliaid  gwylltion  wedi  methu  eu  dirdynu  oddiwrth  eu 
gilydd.  Y  raae  crefydd  Mab  Duw  wedi  bod  yn  mysg  Uewod 
ac  eirth,  eithr  y  mae  heb  ei  Uarpio;  y  mae  wedi  bod  yn  nhir 
y  gelyn,  ond  heb  ei  ^orchfygu;  wedi  bod  yn  Basan/a  dyfii- 
der  y  mòr,  eto  heb  drcngu.  Bendigedig,  y  mae  yr  lesa  f  n 
^rw  trwy  y  cwbL 


Digitized  by  Google 


I  fiSOSULUSIAD  lLàNX£ISIOJí  435 

Ao  am  fod  Ieso'n  tjw 

By  w  hefyd  íydd  y  saÍDt, 
Er  gorfod  <;iHÍ(li'f  pocn  a  bríw, 

Mawr  vw  eu  tuuint  : 
livdU  ineluâ  lanio  Uraw, 
V  'Nol  bod  o  don  i  doo, 

Ac  rai  *rof  ffarwel  maea  o  law 

l'r  ddurar  bon/* — UogonUmi. 

Yu  awr,  fy  nj^wrandawyr,  chwi  welwch  fod  crefydd  Mab 
Duw  wedi  ei  sefydlu  g\  du  inwy  o  sicrwydd  i  ehwi  iiai^  \ doedd 
i  dri^olion  Capernaum;  ac  yu  gymaiut  a  bod  y  «^oK  iuii  a  r 
eglurhad  yn  fwy,  y  mae  yr  euogrwydd  yn  fwy  o  lierwydd  ei 
hcsn^ouliiso.  Yr  ydycb  }ti  pochu  yn  crbyn  mwy  o  oleuui  na 
thri{i;oliuii  Capernaum.  Gaii  fod  geuyui  fwy  o  oleuni  na 
hwy,  y  mae  trymach  cospedigaethau  i'w  dysgwyl  ani  <;yf- 
lawniad  o'r  uii  pechodau;  cauys  nid  yn  ol  bryntni  ac  liat  r- 
Uujjrwydd  y  gweitbredoedd  yn  unig  yr  ystyrir  i)c  tliau,  oud 
hefyd  yu  ol  graddau  y  goleu  o  dau  ba  uu  y  c^iiawnwyd 
hwynt.  Nid  yd}^  yn  darllen  fod  Capernaum  yn  euog  o 
bechodau  oywilyddus  Sodom  a  Gomorran,  a  Tbyrus  a  Sidon; 
eto  yn  fwy  ei  heuogrwydd  am  eu  bod  yn  fwy  ei  goleu  a'i 
manteision.  Fe  aliai  fod  yma  lawer  yn  fy  ngwrando  heddyw 
l^eb  fod  yn  euog  o  betbau  bryntion  iawn  yn  ullanol;  megya 
tyngu,  meddwi,  godinebu,  a  phethau  cyffelyb,  eto  yn  fwy 
euog  na  Sodom  a  Gomorrab,  Tvrus  a  Sidon,  a  Capemauia 
yn  nghyd.  Buasai  yn  well  i  chwi  fyned  Vr  &m  o  Sodom 
nag  o  wlad  efengyl,  er  byw  yn  foesol  ynddi.  O  bobl,  peth 
dvdirynllyd  yw  gwrtbod  CriBt  yn  wyneb  goleuni  mor  eglur! 
Nis  gellwcb  ebwi  ddadleu  anwybodaetb  o  Waredwr  yn  nydd 

{'fcni  gydaV  paganiaid;  nac  o  orocbwyliaeth  d3rwyll  gyda*r 
uddewon;  nis  gellwcb  ddadleu  anwybodaetb  am  Dduw,  am 
CMid,  am  adji^yfodiad  y  meirw,  a  sefylHa  ddyfodol :  y  mae  y 
pethau  liyu  yn  fwy  eglur  i  chwi  nag  i'r  paganiaid,  nac  i'r 
luddewon  yeliwaith.  Y  mae  **  bywyd  ac  anllygredigacth*' 
mewn  goleuni  *'trwy  yr  efengyl."  Y  mae  paganiaid  jti 
pechu  yn  erbyn  goleou  natur,  yn  erbyn  deddlau  natur,  ya 
erbyn  goleu  cydwybod,  yn  erbyn  llylr  natur.  Mae  luddewon 
yn  pechu  yn  erbyn  datguddiad  eglurach  o*r  nefoedd;  yu 
erbyn  y  gyíVaiíh  ysgrifenedig,  yr  hon  a  roddwyd  ar  Sinai. 
Mae  y  ddeddf  íbesol  a'r  propliwydoliaethau  yn  goleuo  fel 
"canwyll  mewn  He  tywyU;*'  oud  yr  efengyl  sydd  lei ''baul 
cauol  dydd." 

Yn  y  greadigaetli  y  mae  dau  oleuad  mawr;  un  i  lywodr- 
«  ♦ 


Digiiizea  by  Google 


436         COSFEDIGAETHAU  TSYMION  YN  GANLYNIAB 

aethu  y  dydd,  a'r  Hall  i  lywodraethu  y  nos.  Yr  haul  y  dydd, 
a'r  lleuad  y  nos;  felly  yn  yr  eglwys  y  mae  dan  oleuad  mawr, 

uu  yn  Ilywodracthu  nos  yr  oruchwyuaeth  «;yf5<;odol,  a'r  Hall 
ddydd  yr  oruchwyliaeth  efengylaidd.  Y  ddeddf,  lleuad  yr 
luddewon,  i'w  «jjoleuo  yn  y  nos;  yr  efen<^yl,  haul  y  cristion- 
Oírion,  cauol  dvdd  iachawdwriaeth.  The  aun  in  ita  meriiiian. 
They  are  hlind  that  vannut  see  by  sunshine.  Y  mae  y  cyfryw 
vn  dflall  iiad  vdvnt  vn  j^wolcd  wrth  oleu  haul.  Gadewcli  i 
ba^aniaid  ddadleu  anwybodaeth,  gadewch  i  gristiono<^ion 
mewn  oesau  tywyll  ddadleu  anníi^hrediniaeth  o  herwydd  yr 
anisorocdd:  eithr  v  mae  o-thi-aul  liaiier  dvdd  vn  ein  plith  ni: 
ac  yn  ddijrvwilvdd  yn  chwai*eu  vn  nurhanol  tywyniad  ha\d 
efengyl.  Mae  ein  pechodau  ni  fel  i)eeliodau  Absaloni,  ger 
broa  hoU  Israel,  a  chcr  breu  yr  haul."  Y  mae  yu  ofiiadwy 
i  fyw  yn  annuwiol  yn  y  pan  nad  oes  neb  yn  gweled;  ond 
gailu  pecha  yn  ddiu^-wilydd  ger  bron  pawb  sydd  yn  arwydd 
o  haerlTugrwydd  a  chaledwch  dychrynllyd.  Er  fod  y  pagan* 
iaid  yn  pledio  anwybodaeth  a  thywyllwch,  eto  y  mae  yr 
apostei  Paul  yn  pnA  ea  bod  hwy  yn  ddie^ns.  **Canys  ei 
aawelcdig  bethaa  ef  er  creadigaetb  y  byd,  wrth  eu  hystyried 
yn  y  pethaa  a  wnaed,  a  welír  yn  amlwg;  sef  ei  dragywyddol 
allu  ef  a'i  Ddawdod;  hyd  onid  ydynt  yn  ddicsgus.  Oblegyd 
a  hwy  yn  adnabod  Duw,  nis  gogoneddasant  ef  megys  Duw,  ae 
na  baont  ddiolchgar  iddo;  eithr  ofer  ínontyn  ea  rhesymau, 
a'tt  calon  anneallas  hwy  a  dywyllwyd/'  Rhuf.  i.  20, 21. 

Y  mae  y  paganiaid  yn  ddiesgos  yn  wyneb  goleuni  nator; 
ac  os  oedd  goleu  natur  yn  ddigon  Tw  condemiiio  hwy,  beth 
oedd  íjan  yr  luddewon  i  ddweyd?  Dim;  \r  oedd  eu  "^euuu 
hwy  yn  cael  eu  cau  ar  unwaitli;  canys  yr  ocddynt  hwy  yn 
pcchu  nid  yn  unig  yn  erbyn  goleu  natur,  ond  heíyd  yn  erbyn 
goleu  datguddiad  dwyfol;  yn  erbyn  llcwyrch  tân  ni^niydd 
Sinai.  "  Ni  a  wyddoni  hefyd  ani  ba  belhau  bynag  mae  y  ddeddf 
yn  ei  ddywedyd,  mai  wrth  y  rhai  sydd  dan  y  ddeddf  y  mae 
iii  yn  ei  ddywedyd;  fel  y  eauer  pob  genau,  ac  y  byddo  yr 
hoU  fyd  dan  farn  Duw,*'  Khuf.  iii.  16.  Y  mae  genau  yr  ludd- 
cwon  a*;  oedd  yn  bvw  yn  nyddiau  y  Gwaredwr  wedi  eu  eau 
yn  llwyrach  na'u  tadau,  canys  hwy  a  glywsant  yr  efengyl,  ac 
a'i  gwrthodasant  hi.  *'Oni  bai  fy  nyfod  a  Ilefaru  wrtbyut, 
ni  buasai  amynt  bechod :  ond  yr  awr  hon  nid  oes  ganddynt 
esgus  am  eu  pecbod,''  loan  xv.  22.  Pwy  bynag  sydd  yn 
ceisio  ymesgusodi  am  bechu  sydd  yn  sicr  o  fod  }*n  aílwydd- 
ianus,  oblegyd  nid  oes  ganddynt  glogyn  i  goddio  eu  hunain. 


Digiiizea  by  Google 


I  JESGEULUSIAD  MAKIEISION  MAWBION.  437 

Y  mae  yr  efengyl  yn  djnoetlii  ac  yn  tynu  ymaith  bob  dogyn 
yii  llwyr  oddiami  danoch,  ac  yn  doli  gosod  ger  bron  cyfiawiio 
der  Duw  yn  fwy  noeth  nag  erioed.  Yr  ydycli  yn  myned  i 
afiem  o  oleuni  canol  dydd,  oa  ewch  yno  o  wlad  efengyl,  canya 
níd  ydyeh  mewn  angen  am  ddysgawdwr;  y  mae  yr  Arglwydd 
lesu  wedi  Ilefaru  wrthych  á*i  enau  ei  hun.  Mae  eich  pech- 
odatt  chwi  yn  haeddu  tarau  follt  dip^ofaint  Duw  yn  íil  rríwj 
naV  Hindwaid,  ac  iia'r  Tyrciaid  ychwaith.  Yr  ydych  yn 
sefVU  ar  drothwv  uffern  yn  awr,  yn  pwyso  drosodd,  yn  íjo- 
gwyddo  dros  y  dibyn  i'r  pwll  diwaelod,  yn  swn  ac  ^^n  ngoleii 
efengyl.  Yr  ydych  yn  bocliaduriaid  mwy  oíiuidwy  eich 
sefyllía  na  holl  bechaduriuid  y  byd.  Buasai  yn  well  genyf 
fil  o  weithiau  íbd  gyda'r  Sodomiaid  pan  aeth  y  dref  ar  dàn^ 
yn  Uosgi  yn  y  tân  a'r  brwmstan,  na  bod  yn  eich  ])litli  chwi 
o  wlad  efengyl  yn  nydd  y  Iam.  Bydd  yn  esmwythach  fod 
gyda  phobl  Sodoraa  a  Gomoi  rah,  Tyrus  a  Sidon,  na  chyda 
phobl  Mynwy  a  Morgan wg,  y  dydd  hwnw.  O  ddynion,  ddyn- 
ioQ,  peidiwch  à  gosod  y  rbaff  am  eich  gyddfau  eich  hunain, 
a  chyâawni  hunan-laddiad  tragywyddol  ar  eich  eneidiau. 
Paham  y  teflwch  eich  hnnam,  gyrph  ac  eneidiau,  yn  wir- 
foddol  i  uffern?  Yr  ydych  yn  cario  canwyll  yr  efengyl  yn 
eich  dwydaw  i  oleuo  eich  hunain  i  uffern.  Yr  ydych  yn  car- 
lamu  i  drueni  tragy\yyddol ;  yr  ydych  yn  rhedeg  at  y  crog- 
bren  dan  gario  eich  d&ath-warraní  yn  eich  mynwesau.  Y 
laae  y  Bibi  yn  eich  cof ;  y  mae  y  gair  a'ch  bam  yn  y  dydd 
diweddaf  yn  eich  níeddyliau;  y  mae  banes  Gwaredwr  yn 
&dQábyddn8  i  chwi;  ond  y  mae  wedi  ei  wrthod.  Ynddo  e£ 
yr  oedd  bjwyd,  a'r  bywyd  oedd  oleuni  dynion;  a*r  goleuni 
sydd  yn  llewjTchu  yn  y  tywyllwch;  a*r  tywyllwch  nid  oedd 
yn  ei  amgyfl&ed,"  loan  i.  4,  5.  Mae  yn  rhaid  y  bydd  uffern 
yn  boeth  ac  yn  dy  wyll  ofnadwy  i  chwi,  wedi  myned  yno  o*r 
fiith  wlad  lawn  o  oleuni.  O  gwymp  erchyll ;  cwymp  o  blith 
•er  y  goleuni  i  dy^^yllwch  du ;  i  ganol  y  fagddu  fawr.  ac 
ellyllon  y  nos.  Bobl,  diangfal  "O  Arglwydd,  acliub  yn 
*Wr;  par  yn  awr  Iwyddiant. 

Rhyw  wely  dychrynllyd  o  anesmwyth  fydd  wedi  ei  gy- 
"Weirio  yn  uffern  i'r  annuwiol ;  nid  gwely  o  down^  i  or})hwys 
a  chysgu,  eithr  o  dàn,  i  losi^i  a  chadw  ar  ddihun  mewn  pang- 
feydd  tragywyddol.  Mae  gwlad  efengyl,  fy  nghyfeillion,  yn 
wlad  ddrud  i  fyw  mewn  pechod;  chwi  gewch  dalu  yn  ddrud 
yn  uffern  am  eich  11c  yn  ngwlad  dawel  yr  efengyl.  Yr  ydych 
yn.  myned  yn  y  blaen  yn  hwylus  ac  yn  ddi&ter  hyd  yn  hyn;. 

2  J£ 


Digiiizea  by  Google 


438  COSPEDItf ABTHAXr  TBTXION  TN  GANI.TKIAI> 


QoA  y  mae  y  biU  heb  ddyfod  i  me wn  eto ;  daw  amser  talu  y 
hill  yn  y  mau,  a  byddwch  chwithau  heb  ddlinL  i'w  gyfarfod. 
Beth  ali  fod  wcdi  hyny  ond  carchar  tragywyddol?  Bjdd 
pechod  yn  ddrud  i  bawb,  ond  bydd  yn  ddrutach  i  chwi,  poU 
gwlad  eieng}!,  na  neb  arall.  Bydd  gwiando  prcgethau  daa 
gellwair  yn  dyfod  yn  gostus  ttta*r  diwedd.  Yr  ydych.  yn 
dysgii  darllen  y  gair,  >  r  ydych  yn  ei  drysori  yn  eich  oo£^  yr 
ydych  yn  ei  aorodd  yu  gyhoeddus,  ac  eto  yn  ei  annghredtt  ae 

21  anufuddhau  iddo.  Yr  ydych  yn  cario  y  Bibi  yn  eich  dwy- 
w  i  fflamian.  Yr  Arglwydd  a  drugarhao  wrth  yr  oes  hon. 
Ges  ofnadwy  y w  yr  un  yr  ydyiu  yn  by w  yuddi ;  dynion  yn 
codi  à  goleu  yn  eu  pcnau,  a'u  calonau  heb  eu  cylnewid!  An- 
tíVddwvr  íVdd  yn  llanw  y  wlad  \n  iucin,  08  na  chawn  dv- 
walhiad  o  r  Ysbryd  o'r  uclukkr.  Mae  goleu  a  gwrcs  gwlad 
efongyl  yn  magu  piyí'  yn  eich  mynwesau  na  íydd  marw  byth. 

Y  niae  anwybodaeth  yn  rhyw  fath  o  esgus  i  baganiaid,  ond 
nid  y\v  yn  es<»us  i  chvvi,  canys  y  mae  yn  anmhosibl  i  chwi 
fod  yii  anwy])()du.s  ond  o'ch  gwiribdd.  Yr  ydych  yn  gwrthod 
efeugyl :  ni  chaiodd  Sodom  gynyg  ar  hon ;  am  hyny  nis  con- 
demnir  hi  am  ei  gwrthod.  Os  ydych  yn  anwybodus,  o*ch 
gwirfodd  yr  ydych  fellv;  am  hyny  ni  fydd  yn  un  esírus 
ddydd  y  fain.  Os  troscddwch  gytreithiau  Lloegr,  nid  gwiw 
ichwi  ddadleu  anwybodaeth  gy  irai  th;  ni  wna  hyny  eich 
esgusodi  rhag  y  gosp  ddyledus,  canys  dylasech  fynu  gwybod 
cyn  gweithredu;  ac  yr  oedd  yn  ddigon  hawdd  i  chwi  gael 
gwybod,  pe  buasech  yn  ceisio.  Ond,  fy  ngwrandaw}^,  nid 
ydych  chwi  yu  anwybodus,  eithr  yr  ydych  yn  cau  allan  y 
goleu  rhag  dyfod  i  mewn;  yr  ydych  yn  gosod  y  shuiters  ar  y 
tfenestri  i  atai  y  goleu  i  dywynu  i  mewn  i'r  t^,  ac  yn  ean 
eich  llygaid,  rhag  gweled  o  honooh  y  goleuni.  "A  hon  ^ 
y  ddamnedigaeth :  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  a  charu  o  ddynion 
y  tywyllwch  yn  fwy  na*r  goleuni:  canys  yr  oedd  eu  gweilh- 
redoedd  hwy  ya  ddrwg.  O  herwydd  pob  una'r  sydd  ya 
gwneuthur  drwg  sydd  yn  casâu  y  goleuni,  ac  nid  yw  yn  dyfod 
i*r  goleuni,  fel  nad  argyhoedder  ei  weithredoedd  ef,"  loan 
iii.  19,  20.  Dywed  rhai  fod  dynion  yn  y  gwledydd  poethion 
yn  melldithio  yr  haul  am  ei  fod  yn  eu  llosgi ;  felly  yr  ydych 
chwithau  yn  melldithio  ac  yn  casâu  goleuni  yr  efengyl  ara  ci 
fod  yn  eich  aflouyddu  yn  eich  budrcddi  a'ch  aíleudid.  Darfu 
i*r  Sodomiaid  bechu  nicwn  tywyllwch;  nid  oedd  ganddynt 
un  uií  ddwl  am  Dduw  ])an  yn  cyfíawni  eu  pccbodau;  eithr  yr 
ydych  chwi  ^  n  pcciiu  yn  mhreseuoldeb  y  Barnwr,  ac  ya 


Digiiizea  by  Google 


I  £SaEX;X.TJSIAI)  KAXX£ISI0K  MAWBIOK.  489 


gorfod  teimlo  ei  bresenoldeb  yn  fynych  yn  n^hanol  eich 
rhwysg  a*cli  annuwioldeb,  eto  yn  penderfynu  tori  trwy  bob 
rhwystr,  a  pbccbu  yn  y  bliieií.  Yi  vdycb  yn  «rwrtbod  elV nuvl 
y  tangnelcdd.  O  Ai  i:;lwydd,  tywallt  dy  Ysbryd  yn  luan  ar 
ein  gwlad,  onide  bydtl  yn  crino  yu  gyfivTn  i  ddinystr  a  choll- 
edigaeth  dra«^'^^yddol  yn  swn  yr  efengyl. 

Edrv^cbwcb  ar  natiir  eich  pecbodau  chwi,  a  cbydmerwch 
hwynt  ag  eiddo  Tyrus  a  Sidon,  Sodoui  a  Gomorrah,  a  chwi 
"welwch  eu  bod  yn  waeth  o  lawer  na'r  eiddynt  hwy.  Mae  yn 
wir  fod  eu  pecbodau  hwy  yn  frwnt  iawn ;  eithr  pecbodau 
cnawdol  oeddynt;  ond  y  niac  ticb  pecbodau  chwi  yn 
gnawdol  ac  yn  ysbrydol  hcfyd.  Yr  y<lych  yn  euog  fel  hwytbau 
o  bechodau  cnawdol;  fe  aliai  nad  i  r  un  graddau;  ac  yn  íwy 
euog  o  bechodau  yr  ysbryd,  y  rhai  ydynt  y  pecbodau 
gwaetbaf  o  lawer.  Pecbodau  yn  taro  yn  nniongyrchol  yn 
erbyn  ''Tad  yr  ysbrydoedd,''  jw  y  pechodau  gwaethaf  0 
g^bl.  Pechodau  y  corph  oedd  yr  eiddo  Sodom  fwyaf ;  pech- 
odau yr  enaid  yw  eich  pechodau  mwyaf  chwi.  Pechod  enaid 
jw  enaid  pechod,  Yr  oedd  eu  pechodau  hwy  yn  eu  gwneyd 
fel  anifeiliaid;  y  mae  eich  pechodau  chwi  yn  eich  gwneyd 
fel  cythreuliaid.  Yr  oedd  eu  pechodau  hwy  yn  erbyn  yr  ail 
lech  o'r  gyíraith  yn  benaf;  y  mae  eich  pecliiodau  chwi  yn 
erbyn  y  llech  gyntof.  Yr  oedd  eu  pechodau  hwy  yn  fwy  yn 
eu  herbyn  eu  hunain,  yn  erbyn  eu  cyrph;  ond  y  mae  yr 
mddo  ni  yn  taro  yn  uniongyrchol  ya  erbyn  Duw,  Mae  mwy 
o  elyniaeth  yu  erbyn  Duw  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  ngwrthod- 
iad  yr  efengyl,  nag  oedd  eu  hoU  bechodau  ffiaidd  a  brwnt 
hwy.  Mae  annghrediniaeth  yn  drosedd  uniongyrchol  yn 
erbyn  yr  efengyl;  pueii  yn  wyneb  Mab  Duw  ydyw;  tynu 
blew  ei  gernau  oV  newydd  ydyw;  ail  groeshoelio  Arglwydd 
y  bywyd  ydyw;  barnu  yn  aHan  waed  y  cyfamod  ydyw;  di- 
ienwi  Ysbryd  y  gras  ydyw.  Bobl,  '  edifaihewch  a  chredwch 
yr  efengyl." 

Cofiwch,  wrtli  wrtbod  yr  efengyl  eich  bod  yn  pechu  yn 
erbyn  y  cynihelliadau  tyneraf  a  thacraf.  '*Atu  hyny  yr 
ydymni  yn  genadau  dros  Cirist,  mogys  ])e  byddai  Duw  yndoisyf 
arnoch  trwom  ni:  vi*  ydvm  yu  erfv"  dros  Giist,  Cymoder 
chwi  â  Duw."  Olv  deuwch  i'r  dyfroedd,  bob  un  y  mae  s^xhed 
arno;  íc,  yrhwn  nid  oes  arian  ganddo;  deuwch,  pryiiwch,  a 
bwytewch  ;  ie,  deuwc  h,  prynwch  win  a  Ilaeth,  heb  arian  ac 
heb  werth."  "  Deuwch  yr  awr  hon,  ac  ymresymwn,  niedd 
yr  Arglwydd:  pe  byddai  eich  pechodau  fel  ysgarlad,  ânt  cyn 


Uigiiized  by  Google 


440        COSFEDIGAEXHATJ  IBTKION  YK  GANLTNXAD 


wyned  a*r  eira ;  pe  cochent  fel  porphor,  byddant  fel  gwlan  ;** 
2  Cor.  V.  20 ;  Esiiy  Iv.  1 ;  i.  1 8.  Os  ydych  yn  penderfynu 
mvuiMl  i  \itfern,  v  raae  yn  rhaitl  i  ''chwi  fvned  dan  ddiy.stvru 
g<.)liid  ci  ddaioni'*  et',  a  dirniy<i^u  cyndielliadau  tyneraf  efengyl 
gras.  Mae  y  ])a«;aniaid  pi  cael  eu  cyíarch  yn  wyneb  deddlau 
natur,  luddewon  yn  wyneb  deddf  Sinai,  eithr  chwychwi  yn 
wyneb  gras  yr  eíengyl.  Yr  ydych  yn  cael  eich  jj^alw  i  edi- 
feirwch  â  llef  uwch  a  mwy  gryinus.  A  Duw,  wedi  esgeuluso 
anisi  roedd  yr  anwybodaeth  hon.  sydd  yr  awr  hon  yn  gorchy- 
myn  i  bob  dyn  yn  inhob  raan  ediíarhau.  O  herwydd  iddo 
osod  diwrnod,  yn  yr  hwn  y  bania  efe  y  byd  inewn  cyfiawn- 
der,  trwy  y  Gwr  a  ordeiniodd  efe,  gan  roddi  íiydd  i  bawb, 

0  herwydd  ddarfod  iddo  ei  gyfodi  ef  oddiwrth  y  meirw/'  Actau 
xvii.  30,  31.  Y  mae  yn  gaLw  ar  '^bob  dyn  yo  mhob  man;" 
y  mae  yn  galw  amat  ti,  pwy  bynag  ydwyt,  trwy  ei  weisiaiiy 

1  ediforhau  a  dychwelyd  oddiwrth  dy  ffyrdd  dry^^ontis,  a 
derbyn  maddeuant  pechodau  trwy  gredu  yn  Mab  I  )uw.  Pe 
bjrddai  brenin  daearol  yn  danfoD  ei  £Eib  i  gyfaríbd  â  ^wrth* 
ryfelwyr,  gan  ddymuno  amynt  roddi  harfau  i  lawr;  oni 
fyddai  efe  yn  ystyried  y  dirmyg  yn  fwy  i  wrthod  i'w  fiib  na 
gwrthod  i*w  weision?  Mae  y  dirmyg  yn  fàwr  i  wrthod  iV 
weision,  ond  y  mae  yn  fwy  i  wrthod  fwfiib.  '  Yr  ydych  chwi, 
wrth  wrthod  yr  efengyl,  yn  gwrthod  ymostwng  er  pawb,  v 
g:weÍ8Íon  aV  Mab  hefyd.  Mae  Duw  wedi  ^^llefera  wrthycn 
yn  ei  Fab;"  ae  y  mae  yr  efengyl  yn  gynygíad  parhaus  o'r 
Mab  i  chwi  trwy  y  gweision.  Yr  oedd  y  llafurwyr  h}Tiy,  y 
rhai  a  osodir  allan  yn  nameg  ein  Ilarglwydd,  yn  bechadur- 
iaid  inawrion  ani  aninharchu  y  weision  a  ddanfonwyd  atynt 
i  geisio  V  ífrwythau;  ond  trwy  auniharchu  a  lladd  y  mab, 
yr  oeddynt  wedi  eu  pt  iíteithio  mewn  drygioni.  "  A'r  llafur- 
wyr a  ddaliasant  ei  weision  ef,  ac  un  a  ^urasant,  ac  arall  a 
laddasant,  ac  arall  a  labyddiasant.  Draehefn  efe  a  ddaidon- 
odd  weision  eraill  mwy  na'r  rhai  eyntaf :  a  hwy  a  wnaethant 
iddynt  yr  un  modd.  Ac  }ai  ddiweddaf  oll,  efe  a  ddanfonodd 
atynt  ei  fab  ei  hun,  gan  ddywedyd,  Ilwy  a  barchant  fy 
mab  i.  A  phan  welodd  y  llafurwyr  y  mab,  hwy  a  ddywed- 
asant  yn  eu  plith  eu  hun,  Ilwn  yw  yr  etifedd;  deuwch, 
lladdwu  ef,  a  daliwn  ei  etifeddiaeth  ef.  Ac  wedi  iddynt  ei 
ddal,  hwy  a'i  bwriasant  ef  allan  o'r  winllan,  ac  a*i  Uaddasant. 
Am  hyny  pan  ddel  aiglwydd  y  winllan,  pa  beth  a  wna  efe  i'r 
llafurwyr  hyny?  Hwy  a  ddywedasant  wrtho.  Efe  a  ddyietha 
yn  llwyr  y  dynion  drwg  hyny,  ac  a  eayd  y  winllan  i  laávwyr 


Digitized  by  Google 


X  X80E1TI.1T8IA1>  MAXTEISION  MAWRIOX. 


441 


,  eraill,  y  rhai  a  dalant  iddo  y  ffrwythau  yn  eu  hamserau," 
Mat.  XXL.  35 — 40.  Mae  yr  Arglwydd  wedi  danfon  atoch  eí 
Fab  ei  hua;  a  dyma  fel  yr  yt^ych  yn  ei  drin— gwrthod  yr 
efengyl.  Beth  yr  ydych  chwi  yn  tybied  y  gwna  Arglwydd 
nef  a  daear  i'r  dynion  hyn  o*r  Ãwedd  ?  £Sfe  a  ddyfetha  yn 
llwyr  y  d^^on  árwg  hyu."  "Canys  os  bu  gadam  y  gair  a 
lefiurwyd  trwy  angylion,  ac  os  derbyniodd  pob  Vosedd  ac  an- 
ufadd-dod  gyfiawn  daledigaetli ;  pa  fodd  y  diangwn  ni,  os 
esgeuluswn  iacbawdwríaetli  gymaint,  yr  hon  wedi  decbreu  ei 
thraethu  trwy  yr  Arglwydd,  a  sicrhawyd  i  ni  gau  y  rhai  a'i 
clywsant  ef:  a  Duw  hefyd'pi  cyd-dystLulaethu  trwy  arwydd- 
ion  a  rhyíeddodau.  ac  aiuryw  nerthotMld,  a  doiiiau  yr  Ysbryd 
Glàn,  yn  ol  ei  cwyllys  ei  liun,"  llch.  ii.  2,  3. 

Hiijk  treasoa  yn  erbyn  y  nefoedd  yw  gwrthod  Mab  Duw 
yn  ngb}Tiygiad  yr  efengyl ;  yr  hyn  sydd  yn  galw  am  y  cosp- 
edigaethau  trymaf  i  dragywyddoldcb.  ^'EHrychwch  na  wníi- 
odoch  yr  \i\yxi  sydd  yn  llefani;  oblegyd  oni  ddi  íniçodd  y  rhai 
a  wrtbodasant  yr  hwu  oedd  yn  llefaru  ar  y  ddaear,  mwy  o 
lawer  nis  diangwn  ni,  y  rhai  ydym  yn  troi  yniaith  oddiwrth 
yr  hwn  sydd  yn  lU  íarn  o'r  nef:  llef  yr  hwn  y  piyd  huTiw  a 
ysgydwodd  j  ddaoar:  ac  yn  a^^T  a  addawodd,  gan  ddywcdyd, 
Eto  unwaith  yr  wyf  yn  f  ynhyrfu  nid  yn  unig  y  ddaear,  ond 
y  nef  heiyd,''  Hcb.  xii.  25.  26.  Mae  eich  bod  yn  parhau  yn 
eich.  pechodau,  yn  wyneb  rhybyddion  y  nefoodd,  yn  ddinnyg 
ar  fygythiadau  y  Bamwr;  fel  pe  byddai  yr  oU  j-n  gellwair  ac 
yn  wawd:  yr  ydych  yn  ymddangos  fel  pe  baech  yn  chwerthin 
am  ei  ben.  Yr  ydych  yn  rhoi  hcr  i  Dduw  tragy wyddoldob ; 
ac  fel  yn  dywedyd  yn  iaith  eich  pechodau,  '*Gwnaed  ei 
w^ethaf;  dyíyn  ein  pleserau  a  wnawn  ni.*'  Nid  ydyw  cy- 
hoeddi  anathema  maranatha  vn  eich  arswydo;  nid  yd^w 
bygwth  tàn  uffem,  y  ty wyllwch  eithaf,  yr  wylofain  a  rhincian 
danedd,  byth  yn  eich  cyffíoi  a'ch  dychrynu;  nid  yw  dywedyd 
fi)d  y  fam  fowr  wrth  y  drws,  ac  y  byddwcb  vyw  nemawr  o 
amser  yn  dyoddef  eospedigaeth  drag^wyddol  oddi  ger  bron 
yr  Arglwydd,  ac  oddiwrth  ogoniant  ei  santeiddrwydd  ef,  yn 
^eithto  dim  amoch.  Yr  ydych  yn  **troi  gras  Duw  i  di^th- 
yllwch,"  íe,  gwaeth  na  hyny,  yr  ydych  yn  dirmygu  gras 
Duw.  Mae  troi  gras  i  dr}  thyihvch  ddigon  di*wg,  ond 
y  mae  ei  ddirmygu  yn  waeth  cilwaith. 

Y  mae  dynion  yn  medru  d\  oddeí'  dirinyg  ar  ou  gnllu  yn 
well  nag  ar  eu  daioni,  eu  cyniwynasj^arwch,  a'u  hynawsedd, 
Mae  bod  dyn  yn  dirmygu  ei  gymydog  oddiwrth  yr  hwn  y 


Digiiizea  by  Google 


442 


C08PEDI6AEIHAU  TBYMION  YN  OANLYNIiLD 


mae  efe  wedi  derbyn  y  cymwyaasau  mwyaf,  yh  fwy  annyodd- 
efol  i'r  cymydog  hwnw  nag  un  dirmyg  a^l.    Un  o*r  pech- 

odau  gwaethaf  yw  anniolchpirwch,  canys  y  mae  yn  cynwys 
ynddo  dflirmy<r  o  ddaioni  a  cliyinwvnast;arwch,  yr  hyn  sydd 
fwyaf  auliawiid  t  i  taddeu  o  bob  peth.  Pa  fwyaf  o  druj^areddau 
mae  vr  Ai  iíLwvdd  vn  rhoddi  i  ddvuion,  mwyaf  yn  gvftiidin 
yw  yr  aiuiiolcliii^arwch :  ac  y  mae  yr  amiiolchfíarwch  mwviU 
yn  <2:alw  am  y  cospedií^aethau  tryniat'.    Mae  dii  niygri  y  dru- 
g^iedd  fwyat*  yn  galw  am  y  farn  diymaf.    Pan  y  byddwch 
yn  sefyll  o  flaen  y  frawdle  yn  y  dydd  diweddaf,  cliwi  ddy- 
munech  pe  baecli  yn  D\Tciaid,  neu       rhyw  baganiaid,  heb 
crioed  »i^lyweíl  yr  efcní^yl.    Y  bedd-argratf  oreu  i'r  cyfrj^w 
fyddai,  **0\vt  ll  íuasai  iddo  fod  heb  adnabod  ffordd  cyfiawn- 
dor.    Da  fuasai  i  r  àyn  hwn  pe  nas  ganesid  ef."  Bydd 
**trallod  ac  ing  ar  bob  enaid  dyn  sydd  yn  gwneuthur  drwg;" 
arnoch  chwi  yn  gyutaf,  ao  yna  ar  yr  luddew,*  ac  yn  olaf  ar 
y  pagan.    Chwychwi  gaiíF  y  lie  isaf  yn  uffem;  chwychwi 
gaiff  deimlo  drymaf  oddiwrth  farnedigaethan  Duw.  Mae 
hyn  yn  gyfiawn ;  gan  mai  chwi  sydd  wedi  gwrthod  y  mwyaf 
o'i  drugareddau  i  chwi  dderbyn  y  inw3raf  o*i  fiunedigaethiáiL 
The  siceefest  ivine  makes  the  akarpest  vinegar.    Mae  Cam- 
ddcfnyddiad  o  drugareddau  yn  troi  y  bame^gaethau  trymal^ 
a*r  tàn  poethaf.    Mae  y  bedd  dyfiiaf  yn  ufiem  yn  nghadw  i 
wrtbodwyr  yr  efengyl.    Hon  yw  y  ddamnedigaeth  waetliaf 
a  mwyaf  annyoddefol;  bydd  y  fPWm  i  chwi  yn  saith  boethadi 
ni^  iV  paganiaid.  Nid  oes  lid  mor  ofhadwy  a   llíd  yr  Oen/' 
Nid  oes  un  cwymp  i  u&m  mor  ercbyll  a  chwympodroa 
drothwy       yr  Arglwydd;  neu  gwympo  líro*  yr  Arglwydd 
lesu.    Thtre  is  no  fali  tnio  hell  bo  aivful  as  that  from  • 
stumhle  ai  Chrtst    Dyma  greadur  a  gurir  â  Ilawer  ffonod; 
dyma  un  a  gaiíf  yfcd  gwaddod  cwpan  eichyll  digofaint  Duw. 
**  Ond  wrth  bwy  y  digiodd  efe  ddeugain  nilynedd  ?  ouid  wrth 
y  rhai  a  bechaKint,  y  rhai  y  syrthiodd  cu  cyrph  yn  y  diffaeth- 
wch  y    Ac  wrth  bwy  y  tyni;odd  efe,  na  cíiaent  hwy  fyned  i 
mcwn  iw  orphwysfa  ef?    Onid  wrth  y  rhai  ni  chredasantr 
Ac  \  r  ydym  ni  yn  gwelcd  na  allent  hwy  fyned  i  mewn  o  ber- 
wydd  anui^dirediniacth,"  Heb.  iii.   17 — 19.    Mae  bod  Duw 
yn  tyngu  na  chaent  fyned  i  mewn  i'w  orphwysfa  yn  arwyddo 
ei  aníoddlonrwydd  mwyaf.    Y  niao  wedi  digio  cymaint  fel  y 
byiid  yn  chwerthin  yn  eich  ditiystr  cchrvslon.  "Min.ni 
hefyd  a  chw^arddaf  yn  eioh  dialcdd  chwi;  mi  a  wawdiaf  pari 
syrthiu  arnoch  yr  hyn  yr  ydyoh  yn  ei  ofoi;  pan  ddel  amoch 


Digiiizea  by  Google 


I  ESOEULUâlAD  MANTEISIOK  MAWBION.  443 


yr  hyn  yr  ydych  yn  ei  ofni  megj^s  dystryw,  ac  y  dei  cich 
dialctld  ainoeli  iiiep^ys  corwynt;  a  dyfod  ariioch  wasgfu  a 
chaledi :  yna  y  galwiint  arnaf,  ond  ni  wrandawaf :  yn  foreii 
y*m  ceisiaiit,  ond  ni'ni  cant.  Canys  cas  fu  gaiiddyiit  wybod- 
aeth,  ac  ofn  yr  Arglwydd  ni  ddewisasant.  Ni  chymcrent 
ddirn  o'm  cynglior  i ;  dirmygasant  fy  lioU  gcr^^dd.  Am  hynj 
hwy  a  <i;-dni  fwyta  íFrwyth  eu  ífordd  eu  hunaiu,  a'u  llenwi  â'u 
cynghorion  eu  hunain,'*  Diar.  i.  26 — 31. 

Y  niaent  yn  gondemniedig  yn  mhol)  Uys:  y  mae  Ilys  cyf- 
iawnder  wedi  eyhocddi  y  felldith  uwch  eu  penan  er  ys  llawer 
dydd.  "Melldigedig  yvv  pob  un  nid  y w  yn  aros  yn  yr  holl 
bethau  a  ysgrifenlr  yn  Uyfr  y  ddeddf  iV  gwneuthur  hwynt.'* 
Maent  yn  gondemniedig  hefyd  yn  Uys  yr  efengyl  fel  an- 
ngbredinwyr.  **Eithr  y  neb  ni  chredo  agondemnir."  Y 
maent  yn  gondemniedig  hefyd  yn  Uys  j  gydwybod.  Mae  y 
court  qf  conscience  wedi  eu  barnn  yn  euog;  ac  yma  y  mae 
jjweinyddiad  y  fem  i  ddechreu.  Mae  annghreainw^-r  yn 
euog  hefyd  yn  Ilys  trngaredd;  a  dyma  y  Uys  mwyaf  ofnadwy 
o^r  cwbl.  Nid  oes  jr  un  ddamnèdigaeth  mor  ofiiadwy  a'r 
boa  a  gyhoeddir  yn  Ilys  troçaredd.  Pan  y  mae  trugaredd 
yn  oondemnio,  y  mae  yn  rhaid  fod  y  trosedd  yn  arswydus ; 
am  byny  fe  fydd  y  fam  hefyd  yn  ddychrynllyd.  '*Ond 
08  dylynwch  ddrygioni,  ehwi  a'ch  brenin  a  ddyfethir/' 
1  Sam.  zn.  26. 

Nid  yn  unig  y  mae  anngbrediniaeth  yn  becbod  mawr,  íe, 

y  mwj^af ;  ond  hefyd  y  niac  yn  gwneyd  y  ddamnedigaeth  yn 
anoeheladwy ;  y  mae  yn  gwneyd  sefyllfa  dyn  yn  anobeithiol 
»c  yn  anfeddyginiaethol.  Mae  "gwaod  lesu  Grist  yn  glan- 
liau  oddiwrth  bob  pecliod;*'  eithr  os  gwrthodir  yr  unig 
feddyginiacth,  pa  beth  a  wneir  wedi  hywy  ?  Aíae  dinystr  yn 
anoeheladwy;  nid  oes  un  man  arall  i  droi  ein  bwynebau. 
Pan  y  mae  y  gyfraith  yn  condemnio,  yr  ydym  yn  gallu  apclio 
at  lys  yr  efengyl :  {)an  y  mae  cj^^awnder  yn  condemnio,  }T 
ydjTn  yn  galhi  apclio  at  lys  trugaredd,  fel  y  publiean,  yr  hwn 
oedd  yn  teimlo  ei  hun  yn  bechad  ir  condemniedig  yn  Uys  y 
gyft*aith.  eto  y  mae  yn  apclio  at  lys  trugaredd  am  fywyd. 
**0  Dduw,  bydd  drugarog  wrthyf  fi  bechadur."  Dyma  lys 
trugaredd  yn  cymeryd  at  yr  achos,  ac  yn  rever sw  sentence  court 
Sinai,  ac  yn  gollwng  y  pecbadur  yn  rhydd.  Gogoniant! 
Eithr  os  bydd  trugar^d  yn  condemnio,  i  ba  le  y  gellwch  apelio 
wedi  hyny?  Y  mae  y  paganiaid  yn  marw  o  eisiau  meddyg, 
ood  yr  ydych  chwi  yn  marw  pan  yn  dirmygu  y  meddyg,  a 


Digiiized  by  Google 


444        Ç09F£mG:à£THAir  TKYMION  YN  GANLYNiId 

gwrthod  y  feddyginiaetíi.  Yr  ydych  yn  poeri  y  cyflferi  aUn 
o*ch  genaa.  Yr  ydych  y n  mynu  marw ;  yr  ydych  trwy  an- 
nghrãu  yn  cyflawni  hanan-laiâdiad  ar  eich  cyrph  a'ch  eneid- 
iaa.  Yr  ydych  yn  din3ratrio  eieh  hunain  yn  wirfoddol,  *'ae 
yn  eich  Immu  eieh  hunain  yn  annheilwng  o  fywyd  tragy- 
wyddol."  Aet.  xiii.  46.  O  Arq^lwydd,  mae  y  bobl  yu  gwrthod 
eu  tni^aredd  eu  hunain;  y  m.u  iàt  uid  yn  unig  yn  haeddu.ovA 
hefyd  yn  selio  eu  danmedigaeth.  Y  mae  pob  pcchod  yn 
ddamniol  y  mae  yn  wir;  ond  y  mae  gwrthod  ac  aiinghredu 
yr  efeugyl  yn  asços  iawn  at  y  pechod  yn  erbyn  yr  Ysbryd 
Glàn,  yr  hwn  sydd  yn  anfaddeuol. 

Y  mae  auiighredu  y  gwirioiuHld,  a  thuedd  i  gredu  celwvdd, 
yn  nod  y  cyfryw  sydd  yn  wrthodedig  gan  Dduw,  neu  wedi 
eu  rhoddi  fyny  i  amryfuscdd  cadarn.'*  Mae  melldith  y 
ddeddf  foosol  yn  symudadwv  trwv  wnod  croes  Crist,  eilhr 
melldith  vr  eteiiiicvl,  auathema  maranatha  y  Testameut  >ew- 
ydd,  ni  symudir  byth ;  y  mae  y  ddedryd  yn  ansymudadwy. 
Nid  oes  iaehawdwriaeth  mwy  i*r  cyfryw  ddyn,  canys  y  mae 
wedi  gwrthod  yr  unig  iaehawdwriaeth  dan  y  nef.  Nid  oes 
iaehawdwriaeth  yn  nebarall."  Canys  os  o'n  gwirfodd  y 
pechwn,  ar  ol  derbyn  gwybodaeth  y  gwirionedd,  nid  oos 
aberth  dros  bechodau  wecu  ei  adael  mwyaeh;  eitbr  rhyw 
ddysgwyl  oínadwy  am  fiimedigaeth,  ac  angerdd  tân,  }t  Hwd 
a  ddifa  y  gwrthMrynebwyr.  Yr  un  a  ddirmygai  gyfraith  | 
Moses  a  fyddai  fiurw  heb  dmgaredd,  dan  ddau  neu  dri  o  dyst- 
ion:  pa  níint  mwy  cospedigaeth  (debygwch  chwi)  y  bemir 
haeddu  o*r  hwn  a  &tbrodd  Fab  Duw,  ac  a  &modd  yn  aiian 
waed  y  eyfamod,  trwy  yr  hwn  y  santeiddiwyd  ef»  ac  a  ddh 
fenwodd  Ysbryd  y  gras?  Canys  nyni  a  adwaenom  y  neb  s 
dd3rwedodd,  Myfi  biau  dial,  myn  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd," 
Heb.  X.  26 — 30.  Daeth  Mab  y  dyn  '*i  geisio  ac  i  gadw  jr 
hyn  a  gollasid;"  ac  y  mae  efe  wedi  cael  y  dryll  arían  agoB-  j 
wyd,  a*r  ddafad  a  gollwyd,  a'r  mab  alradlon  a  ^oUwyd;  áthr 
dirmygwyr  efeníjn^d  8ydd  yn  <i;olledig  byth  ;  y  mae  Mab  y  dja 
wedi  troi  ei  ^vín  ariiynt;  nid  yw  efe  yn  eu  ceisio  mwyaeh. 

Mae  efe  wedi  aufoa  allan  ei  weision,  im  ar  ol  y  Hall,  trwy  y 
blynyddau  i'eh  «í^alw,  ond  nid  ydych  wedi  dychwelyd  ato;  nid 
oes  ganddo  ddim  i W  wneyd  mwyaeh  ond  danfou  byddiu  arfog 
o  ann^ylion  i'eh  cyrchu  at  ei  orseddfainc,  ac  i'ch  rhwMUO 
draed  u  dwylaw,  a' eh  bwrw  i'r  tywyllwch  eithaf.  **A  ^^^^'^ 
glybu  y  breniu  efe  a  lidiodd;  ac  a  ddanfonodd  ei  luocdd.  af 
a  ddiuyfitriodd  y  Ueiddiaid  hyuy,  ac  a  losgodd  eu  dinas  hv\yut< 


Digitizeò  by  Google 


I  £SG£ULUSIAD  MANTEIâlON^  MAW.RION. 


445 


Tua  efe  a  ddywedodd  wiili  ei  weisioa,  Yn  wir  y  briodas  ajrdd 
baiod,  ond  y  rbai  a  walioddasid  nid  ooddynt  deilwng,"  Mat. 
xxii.  7, 8.  Nid  oes  dim  wedi  ei  adael  mwyuch  ond  ^^dysgwyl 
ofhadwy  am  farnedi^eth  ac  angerdd  tkn"  Bydd  marwolaeth 

dragywyddol  yn  cyuu  ryd  p^afael  yn  y  rhai  a  wrthodasant  ^y- 
meryd  gaíUel  yn  y  l)y  wyd  ti  agywyddol.  Bydd  yn  rhaid  iddynt 
wrando  byth  yn  uttern  y  petliau  y  «jj; wrthodasant  eu  crcdu  ar  y 
ddaear.  Bydd  y  rliai  sydd  yn  cysgu  dydd  gras  allan  yn  dihuno 
wedi  i  r  liaul  fyned  i  lawr  ara  bvth,  a  hwythau  i  fodoli  yn 
y  tywyllwch  eithaf  mwy.  Byddant  yn  diliuno  o'u  cvvsg 
coawdol  gyda  y  cwymp  erchyll  i  bydew  utfern,  ac  ni  cbysgant 
byth  mwyach.  Bydd  eu  llygaid  yn  cael  eu  dal  yn  ac^ored  i 
edrych  yn  wyneb  y  Bavnwr,  yr  hwn  sydd  yn  dyíbd  gyda 
"thàn  fílainllyd,  gan  roddi  dial  i'r  sawl  nid  adwaenant  Dduw, 
ac  nid  ydynt  yn  ufuddhau  i  efengyl  ein  Harglwydd  lesu 
Grist.  Y  rhai  a  ddyoddefant  yn  gospedigaeth  ddiaystr  tra» 
gywyddol  oddi  ger  bron  yr  Arglwydd,  ac  oddiwrtb  ogooiant 
ei  gadernid  ef;  pau  ddel  efe  i'w  ogoneddu  3^11  ei  saint,  ac  i 
fixl  yn  rhyfeddol  yn  y  rbai  oll  sydd  yn  credu,  yn  y  dydd 
hwnw,"  2  Tbes.  i.  8—10.  Daetb  lesu  Grist  i'n  byd  ni  fel 
goleuni  dysglaer,  fel  y  seren  foreu  eglur,  fel  haul  tyner  à 
meddyginiaieth  yn  ei  esgyll ;  goleuni  i  oleuo  y  Cenedloedd ; 
eitkr  gwrtbodwyd  ei  oleuni  a'i  wres;  ond  yn  y  diwedd  y  mae 
yndjffod  gyda  **thkn  fflamllyd,  i  róddi  dial/'  ac  i  losgi  ei 
ivrthwynebwyr  i  dragywyddoldeb.  Ymae  tri  phetb 
yn  y  testun 

1.  Rbagorfreintiaumawrion:  dvrchafiad  *^byd  y  nefoedd.'* 

2.  Diystyrwcb  mawr  ar  ragoinreintiau  mawrion:  **Efe  a 
MiEwiodd  Vr  dinasoedd,  yn  y  rbai  y  gwnaetbid  y  rban  fwyaf 
0*i  weithredoedd  nerthol  ef,  am  nad  edifarhasant.** 

3.  Cospedigaethau  mawrion:  '*Eithr  meddat'  i  chwi,  Es- 
mwythach  fydd  i  Tyrus  a  Sidon,  yn  nydd  y  farn.  na^  i  chwi." 
Bydil  utfern  y  Sodoiniaid  yn  fwy  cymodrol  na  ch  uíiern  chwi. 
Mae  nos  dywyll  digofaint  Duw  yn  canlyn  dydd  goleu  rhag- 
orfreintiau  yr  efen«^yl,  i'r  rliai  sydd  yn  annghredu.  Mae  y 
goleu  hyfryd  a  ddibrisiwyd  ac  a  ddiystyrwyd,  o'r  diwedd  yn 
ittyned  o"r  golwg  mewn  cwmwl  du  dychrjTillyd,  ac  yn  tori 
allauyn  ystorm  ddychrynllyd  ac  ofhadwy  o  ddigoíaint,  ac  yn 
syrthio  yn  <^awod  echryslon  o  dàn  a  brwmstan  byth.  "Ar 
yr  annuwiolion  y  gwiawia  efe  fa^^lau,  tân  a  brwmstan,  a 
phoeth-wynt  ystormus:  dymaran  euphiol  hwynt,"  Sal.  xi.  6. 
Cododd  yr  baol  yn  ddysglaer  ar  Sodom  lawer  boreu,  ond  o  r 


Digitized  by  Google 


44a 


COSPEDIGAKTHAU  TKYMION  YN  GANLYNIAD 


4iwedd  gwelwyd  ef  yn  endUo  o  dan  gwmwl,  a  dyna  y  gawod 
o  dàn  a  brwmBtan  yn  declireu  dylod  i  lawr,  ac  yn  lloegi  y 
ewbl  yn  nlw,  Mae  ein  Hiachawdwr  yn  dyíbd  y  tro  cyntaf  i 
gynyg  aobubiaetli  i  ehwi ;  yr  ail  waith  i  ddial  ar  y  rhai  aydd 

yn  gwrthod  oi   yiuwynasau.    Mae  ei  ail  ddyfodíad  yn  ddial 

ac  yn  gospedi«íaeth  ar  y  rhai  a  ddirmygasant  ei  ddyfodiad 
cyntaf.  ^lae  truí;arcdd  i'w  chael  yn  nydd  tru<íaredd;  ond 
nid  ocs  dim  yn  nydd  y  farn  ond  diak  dd  um  wrtliod  trugaredd 
yn  nydd  gras.  Yi*  wyf  yn  nieddwl  í'y  mod  yn  awr  yn  clywed 
telyiiorion  yn  cauu  ar  eu  telynau;  y  mae  swn  yr  angjdion 
yn  fy  n^j^hlustiau  y  fjTiyd  hon,  yn  bloeddio  canu  ar  ddydd 
genedi<;acth  Ceidwad  y  byd :  dyma  ei  ddyfodiad  cyntaf,  dyma 
ddydd  gras  ac  iachawdwriaeth.  Eitlir  cliwycbwi  ddirmyg- 
wyr  Mab  Diiw  yn  ei  ddyfodiad  cyntaf,  cewcli  <ijlyvvcd  cyn  hir 
nid  tclyiinrion  yn  canu  ar  cu  telynau,  ond  '*llef  yr  archangel, 
ac  udgorn  Duw;"  liei  yr  udgom  diweddaf  yn  galw  pawb  o 
flaen  y  íaiuc. 

**Gwelir  Tcsu*n  ogoneddus 

Yn  ei  ail  ddyfodiad  glàn ; 
Gwelir  milocdd  iddo'n  plygu. 

Na  phlygasant  iddo  crr  bla*n." 

Yr  oedd  seren  yn  nodi  allan  ei  ymddangosiad  cyntaf ;  eithr 
bydd  ser  y  nef  yn  syrthio  yn  ei  ail  ddyfodiad.  Fel  llcw  y  bydd 
ei  ymddangosiad  y  pryd  liwnw,  nid  fel  babau  Bethlebeni,  uuc 
fel  oen  diniwed  yn  cael  ei  arwain  i'r  lladdfa.  Ofnadwy  a 
dychrynllyd  y  bydd  yr  yinddangosiad  hya  i'r  aaauwioi; 
byddaÃit  yn  ddyoddefwyr  aunirnadwy. 

1.  Byddant  yn  ddyoddefWyr  oddiwrtb  eu  eydwybodan  eu 
hunain.  Bydd  bon  yn  twj  ofiiadwy  i'w  pherc&enog  ni^ 
oedd  Goliatb  o  Gatb  i  Israel,  ao  yn  fwy  grymus  na  Samaon. 
Yr  oedd  cofio  y  petbau  da,  a  ibrugareddau  y  by  wyd  bwn  m 
fwynbawyd,  yn  mwybau  dyodde&int  y  goludog  yn  uffem  ya 
annbraetbol.  *'Ao  efe  a  lefodd,  ao  a  ddywedodd,  O  dad 
Abraham,  ti  ugarha  wrthyf,  a  danfon  Lassarus  i  drocbi  pen  et 
fys  inewn  dwfr,  ac  i  oeri  fy  nhafod:  canys  fe*m  poenir  yn  y 
fflam  hon.  Ac  Abraham  a  ddywedodd,  Ila  faí),  cotfa  i  ti  ^ 
dderbyn  dy  wynfvd  yn  dy  fywyd."  Cofia  i  ti  loddesta,  ac 
yfed,  a  meddvvi,  ddydd  a  nos.  CoíFa  ara  yr  hoj\se  rares,  cotfa 
am  y  òalLs^  cotfa  ain  y  ^wvl  mabsantau,  a  ])hethuu  Uy^redi^ 
eraill.  Bydd  cof  am  wynfyd  y  ddacar  vn  tilam  yn  dy  fynwes 
byth  yn  uffern.  Ond  y  peth  fydd  yn  enyn  y  fflam  yn  fwy 
dycliryullyd  na  dim  iydd  coiio  dydd  gras,  coáo  cynygion  yr 


Digiiizea  by  Google 


I  ESGEULUSIAD  MANTETSION  MAWKION. 


447 


efengyl,  cofio  gwaed  y  groes  wrthodwyd  ac  a  gablwyd;  bjdi 
h}Ti  yn  enyn  y  fflamiau  yn  wyllt,  ac  yn  gwneyd  uflfem  jm 
aaith  poetlutch  nag  arIéroL  Bydd  cofio  unrhyw  ddaiom  a 
Ihrugaredd  yn  arawyduB,  eithr  cofio  oymhelliadáu  yr  efcngyl 
fydd  y  mwyaf  annyoddefol.  Thê  elêorer  the  light,  ike  hoít$r 
the  Jire.    Pa  uchaf  y  dyrchafiad,  dyfnaf  y  darostyngiad. 

2.  Bydd  y  drygioiius  yn  ddyoddefwyr  oddiwrth  anfoddlon- 
rwydd  yr  Arglwydd  lesu  aiii  \vi  thod  yr  efengyl.  Yr  eíengyl, 
o'r  hon  y  mac  miloedd  wedi  tynu  bywj^d  tragywyddol  yn 
nydd  ^as,  y  bydd  myrddiynau  yn  tynu  angau  tragywyddol  o 
lioni  yn  nydd  y  farn.  **Yna  y  dywed  efe  heíyd  wrth  y  rhai 
a  fyddant  ar  y  llaw  aswy,  Ewch  oddiwrthyf,  rai  uielldigedig, 
i'r  tàn  tragywyddol,  yr  hwn  a  barotowyd  i  ddiafol  ao  i'w 
angylion.  A'r  rhai  hyn  a  ânt  i  gospedigaeth  dragywyddol." 
Cristionogion  mevvn  enw  fydd  yn  cacl  eu  gyru  yn  gyntaf, 
luddewon  wedi  hyny,  a  phaganiaid  yn  olaf.  Chwycliwi,  heu 
wrandawyr  yr  efengyl,  fydd  yn  y  carchjar  nesaf  i  mewn. 

3.  Bydd  y  drygionus  yn  ddyoddeÍMryr  oddiwrth  ddiafol. 
Bydd  gelyn  dyn  yn  poenydio  ychwaneg  ar  y  rhai  a  ragor- 
fireintiwyd  uchaf  na  neb  arall.  Mae  y  cythreuliaid  yn  cad 
eu  d(  fnyddio  yn  wcinyddwyr  digofaint  Duw,  er  eu  bod  o  dan 
ei  ddigofaint  eu  hunain.  "A'i  Arglwydd  a  ddigiodd,  ac  ai 
rhoddodd  ef  i*r  poenwyr,  hyd  oni  thalai  yr  hyn  oll  oedd  ddy- 
ledns  iddo.  Ac  felly  y  gwna  fy  Nhad  nefol  i  chwithau,  oni 
&dd€nwoh  o'ch  calonau  bob  iV  firawd  eu  camweddau," 
Mat.  xnii.  34,  35. 

Gwrandawyr  yr  efengyl!  fe  fydd  mwy  o  dystion  yn  codi 

SB  eich  erbyn  chwi  yn  nydd  y  &m  na  neb  dynion  eraill. 
ydd  paganiaid  yn  codi  eu  dwylaw  ac  yn  arswydo  rhagoch. 
^Qm^  Ninefeh  a  gyfodant  yn  y  íhm  gyda'r  genedlaeth  hon, 
ac  a'i  condemniant  hi;  am  iddynthwy  edifarhau  wrth  bregetii 
Jonas;  ac  wele  fwy  na  Jonas  yma.  Brenines  y  deheu  a 
gyfyd  yn  y  farn  gyda'r  genedlaeth  hon,  ac  a'i  coiidemtiia  hi, 
am  iddi  hi  ddyfod  o  eithafoedd  y  ddaear  i  glywed  doethineb 
Solomon;  ac  wele  fwy  na  Solomon  yma,"  Mat.  xii.  41,  42. 
Bydd  paganiaid,  y  rhai  a  wnacthant  yn  well  â  goleu  natur 
nag  a  wnaethoch  chwi  â  goleu  efengyl,  jti  codi  i  fyny  i'ch 
conde mnio.  Byddwch  yn  gas  gan  bawb,  ac  yn  gas  genych 
eich  hunain  hefyd  yn  y  dydd  hwnw.  Bydd  Ilawer  yn  gweddio 
am  ras  a  thrugaredd  wedi  i  ddydd  gras  fyned  heibio.  Yy 
ngwrandawyr,  y  mae  eich  eneidiau  yn  agored  i  ddigofaint 
b|tli»  a  dyma  chwithau  heb  yr  un  cyBgod.    I*íid  yw  pech- 


Uigiiized  by  Google 


448 


COSFSDIOASTHAV  TBTMIOV. 


òdau  eieh  ieoenctyd  wedi  eu  maddeu;  y  mae  eich  lioll  bech- 
odau  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn;  ac  os  gwnewch  fetrw  feliy, 
byddioit  yn  gorwedd  ar  eich  esgyro  yn  y  l>edd;  ac  och! 
byddant  fél  mynyddaa  mawrion,  tiymion  ger  eich  bron  ys 
dragy  wydd;  byddant  yn  dduwch  ac  yn  dywyllwch  byth ;  yn 
gadwynau  i*ch  rhwymo  yn  y  carchar  yn  oes  oesoedd;  yn 
mamiau  tàn  i*ch  Uosgi  yn  ddidrugaredd. 

Byddwch  yn  cael  eich  hunain  yn  y  byd  mawr  yn  fban,  ff 
ngwi*andawyr,  ac  yr  wyf  yn  ofiii  flawer  o  honoch  yn  an- 
mharod,  pryd  y  byddwch  yn  dywedyd,  "  Dyma  dragywyddol- 
*  fyd  inawr  o  fy  lulaon  byth  mwyach ;  dyma  ddydd  yr  yiuwcliad, 
am  yr  hwn  y  clywsom  lawer  gwaith,  ond  yn  ddifater,  wedi 
dyfod.  O,  pa  beth  a  wiia>vn?  Cysiíod!  cysgod!"  Mae  yn 
rhy  ddiweddar!  Mae  dydd  gras  wedi  myned  heibio:  ni 
ddyehwel  byth  mwyach.  O  <ío1"  arswydns,  cofio  am  yr  holl 
gymhelliadau,  a  r  cwbl  wodi  cu  gwrthod!  O  bobl,  ãbwch  i 
gjTneryd  gatael  yn  "y  gobaith  a  osodwyd  o  ch  blaen.**  "Cy- 
merwch  afael  yn  y  bywyd  tragywyddol.*'  "Ofnwn  gan  hyny, 
gan  fod  addcwid  wodi  ci  arlaol  i  ni  i  fyned  i  mewn  i'w  or- 
phwysfiet  ef,  rhag  bod  ueb  o  houock  ya  debyg  o  fod  yn  oi." 


• 


Digiiizea  by  Google 


44d 


PREGETH  XVII. 

T  ILODION   YK  TB  Y»BRYD  YN  £TIF£DPIOK  Y  1>£YB1ÍAS. 

"  Qwyn  eu  byd  y  tlodion  yu  yr  ysbryd ;  eanys  ciddynt  yw  teyroas 

nefoedd/'Mat,T..3. 

HoN  yw  y  frawddeg  gyi^taf  o  brcgeth  ryfeddol  yr  Arglwydd 
lesu  Grist.  *'Ete  a  iiirorodd  ei  eiiuu:"  a'r  il.uv  cvntat'  a 
dílaeth  allan  oedd  gwynfydedigrwydd.  Dyaia  berl  o  enau 
Duw  raewn  cnawd;  y  mae  pob  gair  o'r  brcjj^eth  yn  berl.  ac 
yn  fwy  gwerthtawr  na  thir  a  môr.  ''Gwyn  eu  byd  y  tlodioii 
yn  yr  ysbryd;  canys  eiddynt  yw  teyrnas  neíbedd."  Y  cy- 
íoethogioa  a  fendithir  yn  gyftredin  yn  y  byd  livvn.  Gwya 
fycl  y  breninoedd,  gwyn  fyd  y  tywy8()i:;i()iu  gwyn  fyd  y  })obl 
gyíoethog,  y  rhai  nad  oes  arnynt  eisiau  plygu  i  ncb;  eithr  y 
mae  Crist  yn  myned  heibio  i'r  eyfbetho2:ioTi  ar  rhai  galluog, 
ac  yn  dechreu  gyda  chyhoeddi  gwyníydedigrwydd  i'r  tlodion 
yn  yr  ysbryd;  canys  eiddynt  yw  teyrnas  nefoedd/'  Chwy- 
Awf,  y  rhai  ydych  dlodion  yn  yr  ysbryd,  biau  y  deymas.  Y 
mae  Ilawer  wedi  myned  yn  faleh  wrth  fod  yn  bercheno^on 
ycbydi^  o'r  ddaear,  er  eu  bod  mewn  perygl  o  goUi  y  cwbl 
bob  moment,  Yr  ydycb  chwi  yn  berchenogion  nid  yn  uoig 
ar  y  ddaear,  ond  arTr  holl  neíbedd  ;  chwi  biau  y  cwbl,  ac 
heb  na  perygl  o  goUi  eicb  etifeddiaetb  bytb.  Gogoniant! 
Tlodi  yn  yr  ysbryd  yw  y  frawddeg  gyntaf  yn  mbregetb  ein 
Hiacbawdwr,  a  thlodi  yn  yr  ysbryd  yw  y  cam  cyntaf  i 
d^mas  nefoedd.    Mae  y  tlodi  ysbryd  hwn  yn  deilliaw— 

1.  O  olwg  ar  fawredd  Dnw.  Pan  yr  ydym  yn  gweled 
Duw  yn  fewr,  y r  ydym  yn  dyfod  i  weled  ein  nunain  ynYycbain 
ac  yn  waeL  Pan  yr  ydym  yu  gweled  Duw  yn  santaidd,  yr 
ydym  yn  gweled  ein  bunain  yn  balogedig:  pan  yr  ydym  yn 
ei  weled  ef  yn  bob  peth,  yr  ydym  yn  gweled  ein  hunaiii  yn 
ddim,  ac  yn  liai  na  dim.  Vr  ydym  yn  edrych  ar  fawredd 
Duw,  ac  yn  y^mostwng;  y'r  ydym  yn  edrych  ar  gyfiawnder 
Duw,  ac  yn  crynu;  yr  ydym  yn  edryeh  ar  santeiddrwydd 
Duw,  ac  yn  cywilyddio,  ac  yn  ein  ífieiddio  ein  bunain  mewn 
Uwch  a  lludw.  Y  mae  golwg  briodol  ar  Dduw,  fel  y  mae  yn 
datguddio  ei  hun  yn  ei  air,  yn  dyfod  à'r  enaid  mor  isel,  fel  y 
mae  mewn  teimlad  o  heddwch  a  thawelwch  tua<í  at  ei  lioll 
oruchwyliaethau.  Pwy  a  ali  ddatu:an  gwynfydiMli^^i  wydd  y 
dyn  sydd  yn  teimlo  felly?  Gwledd  wastadol  ydyw.  Mae 
Job  yn  dlawd  yn  yr  ysbryd  pan  y  mae  yn  dywedyd,  "Noetk 

2n 


450 


T  TLODIOK  TK  TB  TSBBtD 


y  daethum  o  groth  fy  mara,  a  noeth  y  dyckwelaf  yno.  Yr 
Arglwydd  a  roddodd,  a'r  Arglwydd  a  gymerodd  ymaltb; 
bendigedig  fyddo  euw  yr  Arglwydd."  •*  Y  mke  ya  ffiaidd 
genyf  genyf  fi  fy  hun." 

Y  gareg  gyntaf  yn  yr  adeilad  ysbrydol  yw  tlodi  yn  jt 
ysbryd;  ayma  y  cam  cyntaf  yn  ol  at  Dduw.  Mae  Cnat  yn 
dechreu  ei  bregeth  a'r  Ysbryd  Glàn  yn  decbreu  ei  waith  yn 
yr  un  man.  Y  firawddeg  gyntaf  yn  y  bregeth  y w  y  weitbred 
gjmtaf  yn  ngoruchwyliaeth  yr  Ysbryd  Glân.  Mae  y  peobadnr 
yn  oael  ei  doddí  yn  gyntaf  yn  ffwmea  argyboeddiad,  a'i  fiik 
yn  metin  ymostyngiad;  ao  ar  ol  ei  dd^Uio  yn  ddaniaii,y 
mae  yn  cael  ei  gyfansoddi  o*r  newydd.  Cychwynir  y  gwiith 
vnddo  Ml  iivfnder  tlodi  vr  ysbryd;  ac  wedi  dwyii  dMi  atoei 
liuu,  codir  et'  i  ogoniant  mewn  ^obuith  a  rhoddir  ernes  bywyd 
tragywyddol  yn  y  galon.  Gosodir  sail  dedwyddwch  yn  isel, 
yn  nyíiidcr  tlodi  y  pechadur.  Mae  liyn  yn  grocs  ac  uwcblaw 
syniadaii  y  byd;  mae  y  byd  }ai  anadnabyddus  o  wynfydedig- 
rwydd  mewn  tlodi,  a  gobaitb  íi^ogoniant  raewii  triieni.  Mae 
yn  rhaid  gweled  Diiw  i  ddyíbd  ag  enaid  i'r  agwedd  meddwl 
jTna;  ui  \vna  clywed  ain  dano  y  tro.  Mae  Ilawer  wedi  clyw-  , 
ed,  ac  eto  yn  aros  yn  lalch  a  phen-iichel;  ond  os  cewcli  ci  I 
weled,  yr  ydycli  yn  sicr  o  ddyíbd  i  lawr.  *'Myfi  a  glywais 
à'in  clustiau  sou  aiu  danut :  ond  yn  awr  fy  llygad  a' th  welodd 
di.  Ani.hyTiy  y  mae  yn  fíiaidd  genyf  fi  fy  hun;  ac  yr  ydwyf 
yn  edifarhau  mewn  llwch  a  Uudw,"  Job  xlii.  5,  6.  Diffyg 
gweled  ci  fawredd  ef  yw  yr  achos  eicb  bod  }ti  gweled  mawr- 
edd  ynoch  cicli  hunain.  Ond  i  chwi  ei  weled  ef  ar  ei  orsedd- 
fainc  oruchel,  bydd  yn  ddigon  hawdd  i  chwi  fyned  i'r  llwch 
a'r  liudw.  ''Yna  y  dywedais,  Qwae  fi;  canys  darfíi  am 
danaf :  o  herwydd  gwr  balogedig  o  wefusau  ydwyf  fi,  ac  yn 
mysg  pobl  balogediff^o  wefusau  yr  ydwyf  yn  trigo :  canys 
llygaid  a  welsant  y  Brenin,  Arglwydd  y  lluoedd,  Esay  vi.  6. 
fy  nghyfeillion,  tynweh  yn  nes  i  w  anfeidrol  Fawrhydi,  £d 
y*ch  todder  ac  y*cii  âTurfier  i'r  agwedd  ddymunol  hon. 

2.  Y  mae  teimlad  o  dlodi  yn  yr  ysbryd  yn  wír  angen- 
rheidiol.  Ni  byddai  gras  Duw  yn  wertk&wr  i^cb  teindadan 
heb  yn  gyntaf  deiralo  eich  tlodi  ysbrydol.  Teimlad  o  dlodi 
a  cboUedigaeth  sydd  yn  rhoddi  gwerth  ar  ras  Duw,  yr  hyn 
sydd  yn  eich  codi  i  íyny,  ac  yn  darpar  teyrnas  nefoedd  i  chwi 
gael  preswylio  ynddi  byth.  Y  teimlad  hwn  yn  unig  sydd  vn 
dysí^u  i  wertb.l'awio<;i  y  d.yrnas,  ac  yn  galluogi  i  roddi  y 
gogouiaut  i  Dduw  byth  am  y  ddarpariaeth.    Pe  byddai  Duw 


Digitized  by  Google 


4 


ETIFSBDIOK  T  BSYBlffAS.  /  461 

yn  rhoddi  maddeiiant  pechodau  heb  editeirwch  am  bechod, 
ni  byddai  y  maddeiiant  hwnw  yii  un  mwynhad  i*r  pochadur, 
ac  ni  chelai  yr  Arglwydd  ddim  gon;oniant  am  ei  wcinvddu. 
Felly  ni  byddai  yn  hyírydwch  i  ncb,  i'r  llhoddwr  na'r  der- 
byuiwr.  Mae  yn  rhaid  teimlo  y  tlodi  cyn  y  gwerthfawrogir 
byth  gyfoeth  yr  efengyl.  Os  na  theimlir  olwyfau  a  dolunau 
yr  enaid,  ni  werthfawrogir  y  Meddyg  a*r  balm  sydd  yn  Gilead* 
Mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  dyfod  â  dynion  i  deimlo  eu  hangen 
o'r  petbau  cyn  y  gweinyddir  hwynt,  fel  y  byddo  i'r  elaf  gan- 
mawl  y  Meddyg,  y  tlawd  ganmawl  y  oyfoeth,  a'r  adfydus  gan- 
mawl  y  cysur  a*r  tangnefedd  uwchlaw  pob  peth.  Peidiwch  à 
meddwl  íbd  yr  Arglwydd  yn  rboddi  y  bendithion  niawrion 
byn  i  ddynioQ,  beb  gael  ei  gydnabod  yn  ddiolobgar.  Nid 
ydycb  i  fod  fel  y  mocb,  y  rbai  sydd  yn  bwyta  y  mes  sydd  yn 
syrthio  oddiar  y  derw,  ae  beb  enoed  godi  eu  llygaid  i  fyny  i 
edrycb  o  bà  le  y  maent  yn  dyfod.  Na;  y  mae  yr  Arglwydd 
yn  dyfod  â  phecbadur  i  gyfyngderau  mawrion  yn  gyntaf,  fel 
y  byddo  agoriad  drws  o  obaitb  yn  yr  efengyl  yn  wertb  an- 
nbraetbol  yn  ei  olwg.  Y  mae  yn  dyfod  à  phechaduriaid  i 
deimlo  eu  trueni  mawr,  fel  y  byddo  i'w  enw  gael  gogoniant 
mawr*yn  eu  gwarcdi^-aeth. 

Lie  y  mae  Duw  yn  meddwl  rhoddi  gwyiifydcdigrwydd,  y 
mae  yn  dechreu  gyda  thlodi  yn  yr  ysbryd.  Mae  yn  gwneyd 
fel  physygwr  doeth,  yn  dyfod  â  dyn  i  deimlo  ei  glefyd  yn 
gyntaf,  a  «i^wneyd  yn  iaeli  wedi  liyny.  Mae  yn  rhaid  lladd 
cyn  bywhau,  dwyn  i  lawr  i'r  bedd  cyn  codi  i  fyny.  Mae  yn 
gwueyd  fel  y  Uawfeddyjj^  da;  yn  tori  yn  gyntaf,  ac  yna  yn 
cyinhwyso  y  fedílyginiaeth  i  iachau.  Mae  fel  adeiladydd 
doeth,  ^'n  cloddio  yn  gyntaf,  ae  wedi  hyiiy  yn  adeiliidu.  Y 
mae  efe  yn  dadvvnevd  dyn  i'r  dvben  o'i  wneyd  drachefn  yn 
vell;  y  mae  yn  ei  ddad-gymalu,  i*w  asio  o'r  newydd.  Mae 
yn  dad wneyd  Zaccbeus,  ac  yn  ei  waeyd  o'r  newydd,  cyn  iddo 
gael  amser  i  ddisgyn  oddiar  ben  y  pren.  Mae  efe  yn  myned 
i  fyny  i*r  sycamorwydden  yn  hen  bubliean,  ond  dyma  ef  yn 
dyfod  i  lawr  yn  sant.  Qiiuk  tvork,  fy  nghyfeillion,  onide? 
"A  phan  ddaeth  yr  lesu  i'r  lie,  efe  a  eclrycbòdd  i  fyny,  ac  a*i 
canéi  ef,  ac  a  ddj-wedodd  wrtbo,  Zaccheus,  disgyn  ar  frjrs; 
caxlys  rhaid  i  mi  beddy  w  aros  yn  dy  dy  di.  Ac  efe  a  ddis- 
gyoodd  ar  frys,  ac  a'i  derbyniodd  ef  yn  Ila^en.  A  Zaccbeus 
a  aafodd,  ac  a  ddy wedodd  wrtb  yr  Arglwydd,  Wele,  baner  fy 
na,  O  Arglwydd,  yr  ydwyf  yn  ei  rodm  i'r  tlodion;  ac  os 
dygais  dduQ  o*r  eiddo  neb  trwy  gam-acbwyn,  yr  ydwyf  yn  ei 


Digitized  by  Google 


4Ó2 


Y  TLODION  YN  YR  YSBRYD 


dalu  ar  ei  bedwerydd,"  Luc  xix.  5 — 8.    Dyroa  ddyn  wedi  ci  ' 

ddadwneyd  a'i  wneyd  o'r  iiowA^dd  ar  ben  y  sycamorw^ydden; 
y  uiiio  wedi  dyfod  yn  foddlou  i  ymadael  à'i  dda  cr  mwyn 
creíydd;  y  mae  pob  peth  ag  oedd  yn  anwyl  ^nddo  ct  ys 
ychydi<í  vn  ol  wedi  inyned  *'yn  dom  ac  yn  goUed,"  er  mwyn 
"ynill  Crist." 

Y  mae  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  ya  cael  ei  ddwyn  i  ryfeddu  ei  ' 
fod  yr  ochr  hyn  i  iiífcrn,  ac  i  synu  uwch  ben  y  gras  a'r  dm-  i 
garedd  sydd  wedi  ei  arbed  cyhyd.    A  phan  ddywedir  wrtho  ' 
fod  l)uw  yn  meddwl  rhoddi  teyrnas  nefoedd  iddo,  y  mae  yn 
syrthio  ar  ei  wyneb  i'r  Uwch,  gan  waeddi,        Arglwydd^y  | 
mae  yn  ormod  i  mi  ddysgwyl."    Dywedir  am  ryw  ddyn,  yn  | 
wyneb  fod  Alexander  Fawr  yn  dy wedyd  wrtho  y  rhoddai  iddo 
ddinas,  iddo  waeddi  allan,  "  Y  mae  yn  onnod.''    "Nid  ywyn  j 
ormod  i  mi  roddi,*'  ebe  Alexander.  Mae  y  pechadur,  y  tlawd 
yn  yr  ysbryd,  yn  wyneb  toimlad  o'i  annheilyngdod/yn  gwdeá. 
teyrnas  nefoedd  yn  ormod  iddo  ef  ddeibyn;  eithr  ymae  Duw  ' 
yn  dy^edyd,  ^'Cymer  y  deymas,  nid  yw  yn  ormod  i  mi  | 
roddi/'   Eiddot  ti  yw  teyrnas  nefoedd. 

8.  Y  mae  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  ya  cymeryd  plaid  yr  Arg^- 
wydd  yn  ei  erbyn  ei  hon.  Pan  y  mae  Duw  yn  ei  guro,  y 
mae  yntau  yn  ei  guro  ei  him  heíya:  y  mae  yn  barod  i  dafla 
y  gareg  gyntaf  ato  ei  h\m;  fel  y  gof  a*i  weithiwr;  y  mae 
y  gof  yn  taro  ergyd,  a*r  gweitmwr  yn  ei  ddylyn  a'i  ergyd 
yn  yr  nn  man;  felly  pan  y  mae  Duw  yn  taro  ergyd  ar  bechod, 
y  mae  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  yn  taro  ergyd  yn  yr  un  man. 
Pan  y  cerj-ddir  ef,  y  mae  yntau  yu  troi  arno  ei  hun,  ac  yn 
ci  geryddii  ci  hun,  ac  )ti  gwneyd  ei  oreu  i  ddryllio  ei  galon 
ei  hun.  Mae  yr  aniiuwiol  yn  taro  Duw  yn  ol  bob  ergyd,  yn 
ymladd  nes  y  mae  wedi  ei  ddinystrio;  ond  y  tlawd  yn  yr 
ysbryd  sydd  yn  curo  ci  hun,  ac  yn  cyfiawnhau  goruchwyl- 
iaethau  ei  Dad  iieíbl.  Mae  yr  Arglwydd  yn  dy  wedyd  wrtho, 
'*Yr  ydwyt  yn  bochadiir,  ac  mcwn  eithaf  trueni."  '*Gwir, 
Arglwydd,"  meddiU  y  tlawd  yn  yr  ysbryd;  "myfi  yw  y  penaf 
o  b(  chaduriaid."  '*Yr  ydwvt  vii  haeddu  bod  vn  uffern/* 
ebe  Duw.  **Gwir,  Arglwydd;  yr  wyf  yn  cydnabod  fy  iiiod 
yn  haeddu  bod  yno,  acyny  Ue  poethaf  yno  hefyd."  Y  mae 
yn  rhaid  i  ti  ddÍ8g3m  ar  fiys/*  ebe  Duw,  "  o*r  uchelderau 
melldigedig  yr  wyt  wedi  dringo  trwy  beehod."  "  0'r  goreu/* 
medd  y  pecluidnr;  "dyma  fi  yn  dyfod  gynta' gallwyf;"  ac, 
eb  efe  wrtho  ei  hun,  "Brvsia,  disgyna  ar  frys,  i  la^vr  â  thi;  i 
lawr,  i  lawr/'    "Mi  dy  aclmbaf  di  byth,"  medd  Duw*  "Yr 


Uigiiized  by  Google 


ydwyf  yn  annbcilwng,  O  Arglwydd,"  ebe  y  pechadur;  ''eto 
osgweli  di  yu  dda  i'm.  hacliub  o  dyras  anfeidrol,  ti  <çei  yclod 
yn  dragywyddol."  Mae  y  dyn  hwnwedi  dyíud  mor  ystwyth, 
fy  ngbyfeillion,  fel  ag  y  mae  yn  dywedyd,  Ainen,  yn  wyueb 
holl  orucbwyliaetb  y  Gurucbaf. 

4.  Goleu  Ysbryd  Duw  trwy  y  gair  saiiUiidd  sydd  yn  dyfod 
à  pbecliadur  i'r  tir  hwn.  Yn  nrj^cb  y  gair  y  niae  yn  gwclcd 
ei  hun  fel  y  mae  yn  gywir,  ao  yn  gwoled  yr  Anfeidrol  hefyd 
fel  y  mae;  ac  y  niae  byn  yn  darostwng  dyn  i'r  llwoli  yn 
wirfoddol  wrth  c  i  draed.  Yn  y  drych  liwn  y  mae  yn  gwcled 
y  'gwabaniactb  anfeidrol  rhwng  I)uw  ag  efeibun:  y  Cre- 
awdwr  mawr  a*r  creadur  bacb ;  íe,  mwy  o  wahaniaeth  na 
hyny  yn  aanbraetbol !  Y  gogon^ddus  mewn  sauteiddrwydd, 
a'r  telpyn  anfertb  o  balogedigaeth.  Mae  golwg  ar  ogoniant 
a  santeiddrwydd  natur  j  Bod  mawr,  jn  peri  i'r  pechadur 
gywilyddio,  arswydo,  a  Sjrrthio  i  lawr  ar  ei  wyneb,  a  gwaeddi 
tábua,  gyda  Pedr, Dos  ymaitb  oddiwrthyf;  canys  dyn  pech- 
adums  wyf  fi,  O  Arglwydd,"  Luc  v.  8.  Mae  efe  yn  lladd  i 
gael  bywhau  dracheâ»  yn  dad-gymalu  i  gael  ail-gysylltu  am 
byth.  Mae  yn  rbaid  gwagbau  o  lawn&r  anngbyfireitblon 
eyn.  Uanw  â  pliethan  da;  nid  oes  le  i  ddim  da  os  bydd  y  dyn 
yn  Uawn  eisoes  o  betbau  drwg.  Mae  yn  rbaid  i'r  dyn  sydd 
yn  tybio  ei  bun  yn  ddoetb  gael  ei  arllvrys  allan,  a'i  wneyd 
yn  ffol,  cyn  y  gellir  ei  wneyd  yn  gílU ;  rbaid  i  Dduw  gael  y 
sylfaen  yn  dda ;  nid  y w  efe  yn  meddwl  adeiladu  dim  ar  ben 
sylfaen  y  cytbraid.  *'Na  tbwylled  neb  ei  hunan;  od  oes  neb 
yn  eicli  nivsg  yn  tybied  ei  fod  yn  ddoi  th  yn  y  byd  kwn, 
bydded  áoí  fel  y  byddo  diloelh,"  1  Cor.  iil.  18. 

Y  mae  yn  rbaid  arllwys  y  dyn  allan  o'i  wag-orfoledd ;  y 
mae  yn  "  gorfoloddu  yn  ei  ymífrost.    Pob  cyfrysv  orfoledd 
drwg  ydy \v.''    Nid  oes  le  i  ddim  gorí'ok'(kl  jj^wiriuneddol  yma; 
y  mae  y  Uestr  yn  rby  lawn  o  grecliwcn  a  goríbledd  y  byd 
hwn,  a  gwynt  y  diafol;  rbaid  ei  arllwys  allan  i  gyd  cyn  y 
gellir  rboddi  y  gwir  orfoledd  yn  ci  le.    A  ydyw  y  pecbadur 
yn  ucbel  ?  Mae  yn  rbaid  ei  ddarostwng,  i'r  dyben  o'i  ddyrcb- 
afu  yn  wirioneddol.    Mae  Crist  yn  dywedyd  wrtb  cglwys 
liaodicea  ei  bod  yn  rby  gyfoetbog  i  fyned  i'r  nefoedd,  ac  yn 
ddigon  tlawd  i  fyned  i  uffern.     Oblegyd  dj  fod  yn  dywedyd, 
Goludog  wyf,  a  mi  a  gyfoetbogais,  ac  nid  oes  amaf  eisiau 
dim;  ac  ni  wyddost  dy  fod  yn  druan,  ac  yn  resynol,  ac  yn 
dlawd,  ac  yn  ddall,  ac  yn  noetb."    Yr  oedd  gan  yr  egl^S 
bon  bob  petb  yn  dybiol;  ond  nid  oedd  ganddi  ddim  yn  sjl* 


Digitized  by  Google 


Y  TLODION  YN  YB  Y8BBYD 


weddol.   Mae  Críst  yn  rhoddi  rteipe  at  y  dolur  iddi:  '*Tt 

wyf  yn  dy  «íjTighori  i  brynu  geuyf  fi  aur  wedi  ei  bino  drwy 
dún,  fel  y'th  gyfoctlioger.  Tafla  yr  hvn  aur  o'r  pwM  i*r 
domcn;  counterfeits'  yw  y  cwbl;  niil  yw  bank  y  nefyu  derbyn 
dim  o  hono;  a  lianw  dy  bwrs  ^iv  aur  a  burwyd  trwy  dàn  o 
Fctliloliem  i  Gaitaria."  Gojíoniant!  dyiua  v  ro/»  fiydd  vn 
•pasio  yií  rahob  gwlad.  ''Tafia  heíyd  yr  hen  ddillad  a  halog- 
wyd  %\m  y  cnawd  i'r  cwn,  a  thyred  yraa  i  mi  gacl  dy  wisgo 
â'r  dillad  gwynion,  fel  nad  jniddangoso  gwarth  dy  nocthder 
di.  A  dyma  eli  llygaid  i  ti;  cymer  hwu,  ac  ira  dy  lygaid 
ag  of,  lu^s  y  gwelych." 

Y  mar  vn  rhaid  i  chwi  ddeall  eich  sefvllfa  dlawd,  fy  iií^hví- 
cillioií.  onido  ni  ddewch  byth  yn  gyfoethog.  G%yaith  cantai 
yr  Ysbryd  Glàn  yw  dyfod  à  dynion  yn  gydnabyddus  ffu  tlodi 
ysbrydol ;  y  mae  yn  rhaid  cael  argyhoeddiad  cyn  cael  daros- 
tyugiad.    Yr  ydjTn  yn  gweled  hyn  yn  eglur  yn  Manasseh, 

Ípecbadur  ofnadwy  hwnw,  yr  nwn  a  wnaeth  i  heolydd 
erusalem  lifo  fel  afonydd  à  gwaed  y  saint.  Mae  yr  AÍrgl-  , 
wydd  yn  ei  ddanfon  yn  gyntaf  i  gaetbiwed  ao  i  garchar,  a  I 
chadwynau  digon  pwysig  am  dano  iV  gadw  rbag  gwingo 
Ilawer.  Ao  wedi  ei  ddarostwng  fel  byn,  ao  tlt  pechadur 
mawr  ddyfod  i  ymostwng  ger  broa  yr  Axglwydd,  y  mae  efe 
yn  ymweled  ag  ef  wedi  byny  à  maddeuant.  Yr  ydym  yn 
gweled  yr  un  oruchwyliaetn  tuag  at  Paul.  Edryehwch  am 
fynyd  ar  Saul  yn  myned  ar  gefn  y  ceffyl  yn  Jerusalém,  i 
áurohogaeth  ar  ffirwst  tua  Damaacus  i  ladd  pob  un  oedd  yn 
galw  ar  enw  yr  Arglwydd  lesu.  Mae  y  ceíiyi  yn  un  uchd 
iawn ;  presumptíon  y w  ei  enw — ^rhyfyg :  dac\v  et'  y-n  mowUio 
wrth  dy  yr  arch-offeiriad,  ar  ^ofu  y  ceífyl  peu-iicli  eU  yn  dodi 
yspardyiKui  o  eiddo  sei  ar  ei  sodlau,  yn  cymeryd  cliwij)  erledr 
igaeth  yu  ei  law,  ae  yn  gyru  fel  cythraul  yn  nghroeu  dyn,  yn 
Uawn  malais  a  chynddaredd  uíFemol  tua  Damaseus  i  içi^cl 
g>yneyd  hafog  a  dystryw  o'r  saint.  Ond  ar  y  ítbrdd  rhwng 
Jerusaloni  a  Damaseus,  dyma  ryw  un  ar  fareh  gwyn  yn  dyfod  j 
i  í^-yfaríud  ag  ef,  ac  yn  gollwng  saeth  oddiar  ei  fwa  i  galon  J 
general  o  Tarsis,  nes  ydoedd  yn  cwympo  oddiar  gefn  y  ceffyl 
i'r  Ilawr  yn  glwyfedig.  Gogoniant!  bendigedig  bythl  mae 
y  gwr  ar  y  mareh  gwyn  yn  fwy  na  digon  o  faich  i  r  cad- 
lywydd  o  Tarsis.  Yr  oedd  Saul  yn  dyfod  yu  nerth  holl  aw- 
durdod  yr  aieh-offeiriaid  a'r  henuriaid;  ond  y  mae  Gwr  ar  y 
mareh  gwyn  yn  dyfod  yn  holl  nertk  ac  awdurdod  yr  orsedd 
£ry,  wedi derbyn  pob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear/' 


Digitized  by  Google 


Diolch,  y  mae  ein  lesu  ni  wedi  llorio  y  cawr;  y  mae  yn 
gwaeddi  allan  ar  ei  hyd,  "Pwy  wyt  ti,  Ar«;lwycld?'  *'  Myfi 
yw  lesu/*  Gyda  hyii  d3mia  ef  yn  datod  yr  yspardynau 
oddiam  ci  dracd,  ac  yn  tafiii  y  chwl]>  o'i  Lnv;  y  mae  yn 
rhoddi  ei  hun  i  íyny,  ac  yn  cael  ei  gyiueryd  yn  brisoner  of 
toar ;  ac  yn  iuan  yr  ydyin  yn  clywed  ei  fod  yn  dechreu  edi- 
farhau  am  wrtliryfela  yn  erbyn  Immanuel.  ac  yn  «i^weddio  am 
drugaredd.  *'Wele,  y  mae  efe  yn  gweddio."  Dyma  bob 
gobaith  wedi  darfod  os  na  chymer  y  Gk)ruchaf  drugaredd. 
^""Saul,  pa  le  y  mac  y  ^fock  fawr  o  huiian-gyfiawBder  ag  oedd 
genyt  er  ys  meityn?''  *'Och,  mae  y  cwhl  wedi  myned; 
oollais  y  cwbl  o  hono  yn  yr  ymdrech  â'r  lesu."  Y  peth 
Cjmtaf  a  wnaeth  yr  Arglwydd  lesu  oedd  ei  dynu  i  lawr  oddiar 
gefo  ei  geffyl,  ac  wedi  hyny  ei  gadw  mewn  t3rwyllweh  am 
ychydig,  gan  ei  lanw  à  dycbryn  ac  à  syndod,  a'i  baner 
newynu;  canys  nid  yn  unig  yr  oedd  yn  d<íall,  ond  befyd  yr 
oedcL  beb  na  bwyta  nac  am  dri  diwmod.  Wedi  ei 
feistroli  fel  byn  yn  dda,  y  mae  yr  Arglwydd  yn  estyoi  trugar- 
edd  iddo,  ac  yn  ei  gysuro. 

Pan  edrycnwn  ar  daitb  Joseph  yr  ydym  yn  barod  i  ofjm  i'r 
Duw  ma\?r,  Llywodraethwr  nef  a  daear,  Beth  yr  yd  wyt  ar 
fedr  wncyd  aj^  ef  o'r  diwedd?  a  vdwyt  yn  meddwl  lladd  y 
llanc  tyner  trwy  ryw  res  o  «^reulondi  rau  fel  vna?  a  vdwyt  yn 
meddwl  suddo  y  bacht:^en  tlawdi  dir  ann^íliot  ir.i  w(  lir  eí'  byth 
mwv?"  "Na,  yr  ydwyf  yn  mcíldwl  ci  wneyd  am  byth:  vr 
ydwyf  yn  meddwl  ei  gadw  yn  fyw;  yr  ydwyf  yn  meddwl  ei 
godi  yn  Ilywydd  ar  holl  wlad  yr  Àipht."  ''le,  Arglwydd 
mawr,  ond  nid  dyna  y  ífbi  dd,  yr  ydwyt  yn  myned  y  fFordd 
chwith  i  weithio;  y  tfordd  i  ddystryw  yw  hona;  tro  yn  ol.  yr 
vdwyt  wedi  oamsvnied."  Na,  dyma  ffordd  y  nelbedd,  trwy 
y  pydew,  trwy  gaethiwed  yr  Ismaeliaid,  a  eharchar  yr  Aipht 
1  gymydogaeth  gorsedd  y  Gonichaf.'*  Wrth  ei  d(l;n\íbn  y 
ffordd  bon,  ni  bydd  ei  ben  yn  rby  ysgafn  i  ddal  anrhydedd 
wedi  y  caiff  ei  ddyrobafu  i  fyny.  Felly  y  gwelwTi  fod  y 
llwybr  i  ogoniant  ac  anrhydedd  yn  myned  trwy  ''lawero 
ortbrymderan."  Ilon  oedd  llwybr  Duw  gynt  tuag  at  Job,  yn 
ei  ddwyn  yn  gyntaf  drwy  gystuddiau  er  ei  gymhwyso  i  ddal 
yohwaneg  o  ddyrchafiad.  Canys  y  mae  Duw  yn  Uefaru  un- 
waiih,  ie,  ddwywaitb;  ond  ni  ddeall  dyn.  Efe  a  geryddir 
trwy  ofid  ar  ei  wely ;  a  Uuaws  ei  esgym  à  gofid  caled :  fel  y 
ffieiddio  ei  f}  n  y  d  ef  £ua,  a'i  enaid  fwyd  blasus.  Derfydd  ei 
gnawd  ef  alían  o  olwg :  saif  ei  esgjm  allan  y  rbai  ni  welid 


Digiiizea  by  Google 


456  y  ILODION  YK  Y&  YSBBYB 

.o'r  blaen.  Nesàu  y  mae  ei  enaid  i'r  bedd,  a'i  fywyd  i*r 
dinystrwyr."     Mae  pawb  yn  dywedyd  ei  fod  yn  cael  ei 

arwiiiu  i  angau,  ao  y  sudda  o'r  ^olwg  i'r  bcdd  yn  fuan  iawn. 
Eithr  y  ffordd  sydd  yn  angaii  yu  ngolwL?  dynion.  sydd  yn 
ffordd  bywyd  yn  ngolwg  Duw.  "Yna  eíe  a  drug<ulia  wTtho, 
ac  a  ddywcd,  GoUwng  ef.  rhag  disgyn  o  hono  i'r  clawdd; 
myíi  a  gefais  iawn.  Ireiddiach  fydd  ei  gnawd  na  bachgen; 
efe  a  ddychwel  at  ddyddiau  ei  ieuenctyd.  Efe  a  weddia  ar 
Dduw,  ac  }Titau  a  fydd  borldlawn  iddo:  ac  efe  a  edrych  yn  ei 
wjTieb  ef  me\yn  gorfoledd :  canys  efe  a  dal  i  dd^^l  ei  gyfiami- 
dei\"  Job  xxxiii.  Wedi  i'r  Arglwydd  ei  aredig  yn  dda, 
V  niae  wcdi  hyny  yn  hau  vr  had  nefol  yuddo.  Dyma  drefn 
natur,  a  dynia  drefn  gras  hefyd.  Mae  efe  yn  gweithredu 
tnag  at  boll  lestri  gogoniant  fel  mae  y  gof-arian  tuag  at  yr 
hen  lestri;  sef  eu  curo  i  fyuy,  eu  toddio^r  newydd,  a'u  rhedeg 
i  ifurfíau  gwabanol,  ac  yua  y  maent  yn  gymbwys  i  fwrdd  y 
brenin  eihyaith.  Mae  yr  Arglwydd,  fy  nghyfeillion,  yn  curo 
y  pechadur  i  fyny  yn  llaprau,  yn  ei  daflu  i*r  ffwmes,  yn  ei 
doddi,  ac  yn  ei Joldio  oV  newydd,  ac  yn  gosod  arwyddlun  o 
anrhydedd  amo,  sei  ei  ddelw  ei  hun ;  ac  y  mae  yn  gosod  y 
ddelw  hon  yn  ddwfii  aroo.  Dyma  yr  arwyddair  a'r  argraff 
Wrth  ba  un  yr  adnabyddir  ef  mwy  mewn  amser  ac  yn  nydd  y 
fam,  pan  y  bydd  3m  gwneyd  ei  dlysau  i  fyny. 

Mae  y  saint,  íy  nghyfeillioQ,  drwy  orucbwyliaetbau  yr 
Ysbryd  Glàn,,  wedi  eu  cymhwyso  a'u  g^^7leyd  yn  llestrí  tni- 
garedd,  ac  wedi  eu  darparu  i  ogoniant,  yn  addas  at  wasao- 
aetb  Brenin  y  breninoedd  yn  ei  lys  bendigedig;  yn  ei  balas 
ardderchog  fry,  y  tu  draw  i'r  byd  a*r  bedd.  Dyna  y  pryd  y 
bydd  delw  ae  argiiiíi"  Cesar  yn  eiddo  Cesar,  a  delw  ac  argratf 
I)uw  yn  eiddo  Duw.  Y  mae  dyn  wrth  natur  yn  anwybodus 
o'r  tir  hvvn,  sef  tlodi  yn  yr  ysbryd;  nid  yw  y  planhigyn  hwn 
yn  tyfu  yn  ngardd  natur;  y  mae  dynion  y  byd,  a'r  rhagrith- 
wyr  yn  eglwys  Dduw  hefyd,  yn  ddyeitkiiaid  i'r  teimlad  hwn. 
Nid  ydyw  liwn  i'w  gael  trwy  oleuni  natur,  trwy  reswm,  na 
thrwy  ddysgeidiaeth  ychwailh.  Nid  yw  y  goleuadau  hyn  yn 
goleuo  y  ffordd  i  fidyífryii  gostyngeiddi-wydd.  Nid  yn  v 
dytfryn  hwn  y  gauwyd  neb  dynion.  ''Yn  mha  le,  ynte,  y 
mae  dyn  wedi  ei  cni.^"    Ar  ben  mynydd-  balchder  a  rhyfyg. 

Wel,  os  ydyw  dyn  wedi  ei  eni  ar  ben  y  mynydd,  y  mae  yn 
ddedwydd  ac  mewn  sefyllfa  o  ddyogelwch,  ac  yn  haner  y 
ffordd  iV  nefoedd  yn  barod/*  Na,  na;  y  mae  pen  y  mynydd 
hwn  yn  mhell  o'r  nefoedd,  yn  sefyll  yn  agored  i'r  peryglon 


Digitized  by  Google 


TK  mireomonf  y  DSrBirA».  457 

mwyaf ;  y  mao  dyiiion  yn  a<j^()red  i  ystormydd  tragywyddol ; 
ac  os  na  chipier  hwy  ocldiyno  trwy  di'ugaredd  dwylòl,  bydd 
Y  "poethwynt  ystormus"  wedi  eu  gym  yn  fuan  dros  y  dibyn 
i*r  llyn.  Y  mae  milocdd  wedi  gwneyd  eu  trígfiuiftu  yn. 
mhlith  ser  y  nefoedd,  ar  ben  bryniau  balehder,  ac  wedi 
gwneyd  eu  gwelyau  wedi  hyny  yn  y  fflamiau.  Mae  yn  rbaid 
i  chwi  gofio,  fy  nghyfeillion,  mai  yr  ochr  hwnt  i'r  mynydd 
bwn  y  raae  dyffryn  dystryw  yn  gorwedd»  lie  mae  y  pydew 


digo&int  Duw  yn  ysgubo  rby w  dyríaoedd  bõb  Uwyddyn  i 
ddystryw.  Mae  dyfFryn  gost^Tigeiddrwydd  yr  ochr  hyn  Vt 
mynydd;  a  pbawb  na  ddygir  i'r  dyf&yn  bwn  tr^^  y  ras  y  Nef- 
oedd,  sydd  yn  aicr  ry w  ddiwmod  o  gael  eu  gyru  bendramwn- 
wgl  i  lawr  yr  ochr  draw,  a  thori  eu  g^^ddfiiu  wrtb  gwympo  i 
bydew  dinystr.  **Uchel  drem  d^  a  iselir,  ac  nchder  dynion 
aostyngir;  aV  Arglwydd  yn  unig  a  ddyrcbefir  yn  y  dydd 
Inviivv.  Canya  dydd  Arglwydd  y  lluoedd  fydd  ar  bob  balch 
ac  uchcd,  ae  Jir  bob  dyrcbaíedií^,  ac  cí'e  a  ostyngir.  A  dinystr 
y  troseddwyr  a'r  pechaduriaid  fydd  yn  nghyd;  a'r  rhai  a 
ymadawant  â'r  gyfraith  a  ddyfethir.  Canys  byddwch  fel 
derw^en  à'i  dail  yn  syrthio,  ac  fel  gardd  heb  ddwfr  iddi.  A'r 
cadaru  fel  carth,  a  i  weithydd  fel  gwreicbionen:  a  bwy  a 
los*çant  ill  dau  yn  ugbyd ;  ac  ni  bydd  a*u  diííbddo." 

Ni  a  welwn  íbd  dyn  wedi  ei  eni  a'i  faguar  ucbolder  balch- 
der  ;  bydd  yn  rhaid  ei  <;ael  i  lawr  ryw  ocbr  i'r  mynydd  ;  naill 
ai  ei  ddcnu  trwy  ras  i  ddy tfryn  ymostyngiad,  neu  ei  hyrddio  yr 
ochr  arall  gan  wynt  cryf  digofaínt  Duw  i  r  pydew  diwaelod. 
Mae  y  beilchion  i  ddvfod  i  lawr  ryw  oebr  neu  gilydd  i'r 
mjmydd,  a  hyny  cyn  bo  hir;  Duw  Iw^-ddo  yr  efengyl  i  gael 
pechaduriaid  i  lawr  yr  ochr  hjn,  Yr  ydyeh  chwi  sydd  yn 
rhy  faleh  i  osod  eicb  traed  ar  y  ddaear,  yn  sicr  o  ddyibd  ya 
ddigon  isel  yn  y  man ;  ond  y  pwnc  pwysig  yw»  pa  oobr  i'r 
mynydd  yr  ydyoh  yn  debyg  o  syrthio ;  pa  un  ai  yr  oebr  hyn 
i  freiohiau  trugaredd,  neu  yr  ocbr  bwnt  i  fflamiau  uffem? 
O  Arglwydd  Dduw,  danfon  dy  Ysbryd  i  ddarostwng  **uobel 
drem  dyn,"  ac  nid  pwysau  dy  ddigoâdnt  iV  wasgu  yn  ts  na'r 
bedd.  Fy  ngbyfeillion,  onid  ydyw  yn  mron  pryd  i  chwi 
ystyried  i  ba  ddyffrjTi  yr  ydych  yn  debyg  o  ddyferu ;  pa  un 
ai  dyfft-yn  gostyngeiddrwydd  yr  ochr  hyn,  neu  ynte  dyffiyn 
dystrvAv  yr  ochr  draw.  Ond  hyn  y  wyddom,  pa  ochr  bynag 
y  byíldwch  yn  cwympo,  y  bydd  y  Duw  anfoidrol  yii  eacl  ei 
*'  ddyrchafu  yn  y  dydd  hwuw."    Oa  disgyuwch  i  utfem,  bydd 


« 


Digiiized  by  Google 


4óS 


T  TLODIO»  TN  TB  T8BBTD 


yr  Arglwydd  yn  cael  ei  ddyrcliafu  yn  eich  damnedigaetli;  ac 
os  syrthiwch  i  lawr  i  ddyffryn  gostyngeiddrwydd,  caiff  ei  * 
ddyrchatu  byth  yn  cich  cadwedigaetíi. *  "Yr  Arglwydd ja 
unig  a  ddyrchefir  yn  y  dydd  hwnw."  ! 

Y  mae  **balclider  yn  myned  o  ílacn  cwymp,"  ebe  y  íjwr 
doeth.  Chwychwi  sydd  yn  preswylio  ar  ben  mynydd  balch-  j 
der,  a  chlogwyn  ymchwydd,  yr  ydych  mor  sicr  o  syrthio 
oddiyno  a*ch  bod  yn  preewylio  yno  heddyw.  Mae  baíchder 
y  wlad  yn  isêaaáwy  yn  y  dyddiau  hyn ;  mae  cwymp  gerllaw; 
hi  ddaw  yn  wasgfa  amoch  ar  ol  yr  holl  wastraíf'  ar  drugar- 
eddau  Duw  i  borthi  blys  a  balchder.  Ghwi  syrthiwch  jn 
ddiau;  a  '*lle  syrthio  y  pren,  jno  yr  crys  efe."  líidoes 
neb  ond  Duw  ei  hun,  fy  nghyfeillion,  a  ali  effeithio  y  cyíhew- 
idiad  mawr  hwn  mewn  dyn:  ei  droi,  dyfod  ag  ef  o  ben  y 
mynydd  i'r  pant,  d3rfod  ag  ef  o  fod  yn  nn  mawr  i  fod  yn  im 
bach;  o  feddwl  ei  n>d  yn  rhy  wbetb  i  feddwl  nad  yw  yn  ddxm* 
Mae  hwn  yn  orcbwyl  mawr,  yn  rby  finwr  i  neb  byth  ei  wneyd 
ond  yr  Hollalluog  Dduw.  Mae  y  Jehofab  bendigedig  yn 
eylchynu  y  balch  o  amgy Ich  à  chy&aith  danllyd  ei  ddehedaw, 
yn  cyfeirio  holl  fttgnelan  Sinai  ato,  ac  yn  eu  goUwng  fd  I 
taranau  at  ei  ben,  nes  gosod  ei  d^  ar  dân  gwyllt  o  amgy  Ich  ei 
ghistiau,  ac  yntau  yn  nghanol  j  mwg  a'r  pelenau  tanlíyd  jtl  1 
gwaeddi,  *"0  Arglwydd,  darfii  am  danai."  Mae  y  gaugysgod 
yn  yr  h>v7i  yr  ymgysgododd,  a'r  prop  ar  yr  hwn  y  pwysodd, 
wedi  eu  chwythu  i  lyny.  Gogoniant !  mae  y  casteíl  wedi  ei 
gymcryd.  y  mae  y  cadlywydd  satan  yn  ífoi  o  flaen  ergydion 
'  cyfraith  danllyd  deheulaw  Duw.  A  tvell  directed  volley  in- 
dffd.  Bendigedií>- !  dacw  dy wysog  y  fyddin  ddu  w*edi  codi  y 
gwareliae,  ac  yu  tioi  am  ei  fywyd,  a'r  pechadur  balch  yn 
syrthio  yn  ostyngedig  ar  ei  liniau,  ac  yn  gwaeddi  am  quarter^ 
ac  yn  oíhi  bob  moment  gawod  arall  o  fwledi  i'w  yru  yn  ben- 
dramwnwgl  i  ddystryw.  Eithr,  rhyfeddol  yw  adrodd,  wele 
y  Jehofah,  yn  lie  saethu  ergyd  arall  ato,  a*i  yru  i  uffem,  yn 
cyfeirio  ato  lewyroh  à'i  ras,  a'i  achub  o  ganol  y  mwg  a'r  tân. 
T)yma  y  **pentewyn  wedi  ei  achub."  Maeyn  awr  wedi  ei 
ddwyn  yn  isél,  a4  wneyd  yn  dlawd  yn  yr  ysbryd,  yn  foddlon 
i  dderbya  trugaredd  ar  ryw  delerau.  Mae  yn  íbddlon  i  adael  | 
nid  yn  unig  ei  bechodau  aflan,  ond  heíyd  ei  hunan-çyfiawn- 
derau;  'íe,  yn  foddlon  i  adael  pob  peth  er  mwyn  enill  Críst 
Mae  yn  fwy  anhawdd  cael  dyn  oddiwrth  ei  hunan-gyfiawn* 
der  na'i  bechodau  mwyaf  ysgeler;  eithr  imwaith  y  dygir 
ef  yn  dlawd  yn  yr  ysbryd,  y  mae  yn  edrych  ar  ei  ddylía- 


Digitized  by  Google 


TK  ETtVEBDIOir  T  DBTBKÂ8 


459 


swyddau  goreu  gyda  chywilydd.  Mae  yn  cyíhf  y  cwbl  yn 
•*  dom  ac  yn  golled,  er  mwyn  ardderchogrwydd  gwybodaeth 
Crist  lesu  yr  Arglwydd,"  ac  yn  dymunn  t  i  *^gael  ynddo  ef" 
heb  edafen  o'i  ''gyfiâwnder  ei  hua/'  Nid  oes  eisiaii  cdafen, 
fy  nghyfeillion,  i  wneyd  cyfiawnder  ein  Harglwydd  lesu  Griut 
yn  fwy  perffaith;  j  mae  yn  berffidth  a  digonol  byth  ynddo  ei 
nxui ;  yn  wyn  a  glan,  ac  yn  ddigonol  i  giiddio  y  saint  am  dra- 
gy wyddoldeb.    Gogoniant !  dyma  ddigon  byth. 

Y  mae  yr  Arglwydd  hefyd,  er  mwyn  darostwng  pecbadur, 
yn  ei  alw  ger  ei  fron,  ac  i  wyddfod  ei  Fawredd  anfeidrol,  ac 
yn  cynal  cymdeithas  neiUduol  rhyngddynt  ill  dau,  pryd  y 
mae  y  Bod  mawr  yn  egluro  ei  ogoniant  i'r  creadnr  tlawd;  ac 
y  niae  y  ^ojijoniaiit  a'r  dys*:^laerdeb  annhraethadwy  hyn  yn 
treiddio  i  mcwii  i  hoU  gelloedd  tywyll  yr  enaid.  Yiia  y  mae 
yr  enaid  yii  dechreu  cryuu  ger  brou  y  golygfeydd  hyu,  wedi 
hyny,  y  mae  y  Jehofah  ya  dechreu  ei  ddysjj^u  nad  yw  eíe 
ddim,  ie,  yn  liai  iia  diiu.  Mae  yn  dan«i;os  iddo  y  pelidt  r  an- 
feidrol sydd  rhyngddynt  ill  dau.  Mae  eíe  yn  dywedyd  wrth 
y  pechadur,  **Yr  ydwyt  ti  yn  bryfyn  j^wael;  yr  ydwyf  fi  yn 
Dduw  gogoneddus;  yr  ydwyt  ti  yn  «^roadur,  yr  ydwyf  fi  yn 
Greawdwr;  yr  wyf  fi  yn  y  iiefoedd,  yr  ydwyt  tithau  ar  y 
ddaear."  Yna  y  niae  ctc  yn  luvned  yn  y  blaen,  ac  yn  ei 
ddysgu  yn  mhellach,  nid  yn  unig  y  gwahaniaeth  naturiol  sydd 
rliyngddynt,  ond  hefyd  y  gwahaniaeth  moesol.  Y  mae  hwn 
yn  anfeidrol  fwy.  ''Bechadur,''  medd  Duw,  ''edrych  ar 
Dduw  santaidd,  cyfiawn,  a  phur,  nes  cywilyddio  o  honot,  a 
ffieiddio  dy  hun."  Pan  y  dygir  y  pechadur  i  weled  y  Duw 
noeth  fel  y  mae,  a'i  hunan  noeth  fel  y  mae  yn  Befyll  yn 
mbresenoldeb  y  Goruchaf,  y  mae  yr  olygfa  yn  peri  iddo 
gwympo  ar  ei  wyneb  yn  y  teimlad  o'i  noethder  a'i  warth,  a 

Siraeddi  allan  am  drc^aredd  fel  y  penaf  o  bechadnríaid. 
ae  yr  hunan  sydd  mewn  dyn  yn  toddi  yn  wyneb  tanbeid- 
rwydd  gogoniant  y  Bod  anfeidrol* 

Mi  glywaf  ryw  un  yn  dweyd,  "Yr  ydych  yn  dyrysu," 
Paham  y  dywêdwcb  hyny?  "Wel,  y  mae  eich  testnn  yn 
dywedyd  tíá  j  tíodion  yn  yr  ysbryd  yn  wynfydedig;  eitíir 
yr  ydwyf  fi  jn  dweyd  eu  bod  yn  felldigcdig ;  nid  wyf  yn 
ol  eich  desgrifiad  chwi  yn  gallu  gweled  dim  ond  trueni  a 
gwae  yn  eu  sefyllfa.  Mae  eicli  testun  yn  addaw  teyrnas 
nefoedd  iddyut,  ond  yr  vryí  fi  yn  tybicd  mai  utícrn  ar  y 
ddaear  yw  eu  sefyllfa.  Beth  ond  utfern  yw  i  ddyn  gael  ei 
ddal  i  edrych  ar  Dduw  noeth,  allan  o'i  Fab,  ac  edrych  ar 


Digiiizea  by  Google 


460 


T  TLODIO»  TN  TB  T8BBTD 


draeni  a  damnedigaeth  dragywyddol?"  Gw!)-.  Y  mae  ystoMtt 
ddjchrynllyd  yn  yr  ysbrydhyd  nesy  mae  wedi  ei  ddarostwi^ 
yn  Uwyr;  yna  y  mae  liindda  a  thawelwch  yn  dychwelyd,  ac 
mae  yr  enaid  helbulus  a  therfysglyd  yn  cael  gorpbwys  yn 
ghrist.  AfUr  a  storm  cometh  a  calm.  Mae  yr  Arglwydd 
yn  amlygu  ei  hun  i'r  pechadur  yn  ^yntaf  fel  Duw  noeth,  yn 
santaidd  a  chyfiawn,  yn  ^^lanach  ei  lygaid  nag  y  gall  edrydi 
ar  ddrwg,"  ac  yu  dyfod  ag  ef  i  weled  ei  drueni  yn  wfuêi 
hyn,  nes  myned  yn  ddim  yn  ei  wyddfod;  yna  y  mae  yn  am- 
lygu  ei  hun  yn  nghyfryngdod  yr  Arglwydd  lesu  fel  Duw 
iachawdwriaem.  Byddai  gohvg  ar  ogoniant  noeth  Duw  y  tu 
allan  i  Gyfryngwr  yn  sicr  o  suddo  y  creadur  i  uliciu  obry 
cynhir;  eithrnidywyu  cael  ci  dclal  o  ílaeu  y  drycb  hwu  yn 
h^y  nag  y  bydd  iddo  weled  ci  lun  a'i  agwedd  ei  hun  yn  bri- 
odol,  a  chael  ei  ddarostwng  i'r  llwch ;  ac  yiia  dvi^ir  ef  i 
edrycli  ar  ogoniaut  yr  Arjj^lwydd  niewn  dryeh  aralí  iies  ei 
gyfnewid  i'r  unrhyw  ddeiw  ''o  oguiiiaiit  i  oíi;oniant,  megví» 
gan  Ysbryd  yr  Arglwydd.**  Yn  wyncb  lesu  Grist  y  iiiac  Íii 
yn  gwella;  y  mae  yn  gwelcd  yma  bob  petli  ag  sydd  amo 
eisiau,  am  auiscr  ac  i  dragywyddoldeb.  Yma  y  mae  yn 
gwcled  syllaen  i'w  ;j^adw  rliag  suddo,  noddfa  i'w  gadw  rhag 
y  dialydd,  ílyiiou  i  vv  ddisychedu  yn  amser  sychder,  ac  iw 
olchi  yn  wyn  oddiwatli  ei  holl  aíleadid. 

Yn  wyiu^b  ei  fod  yn  gweled  y  pellder  anfeidrol  sydd 
rhyngddo  a  Duw  wrth  natur,  y  mae  yr  olwg  nesaf  yn  dyfod 
à  lesu  Grist  i'r  golwg,  Cyfryngwr  y  Testament  Newydd,  yn 
ddigon  yn  y  canoK  ac  yn  dyiòd  à'r  ddau  oedd  gynt  yn  mhêil 
oddiwrtk  eu  gilydd  yn  agosach  nag  erioed  trwy  ei  waed. 
Mae  y  pechadur  yn  gweled  lesu  yn  ^  Dduwdod  oyfuwch  a*r 
iichaf,  ac  fel  dyn  yn  is  na*r  iselaf ;  yn  Gyfryngwr  cymhwys 
•  i  uno  y  ddwy  blaid  ynddo  ei  hun.  Mae  yn  ei  weled  yn 
ddigon  i  Dduw,  ac  yu  gymhwys  i  ddyn;  yn  cynwys  y  ddwy 
blaid  ynddo  ei  hun  mewn  perâ&ith  dangnefedd.  Bendígedig 
am  un  cymhwys  i  ^^osod  ei  kw  amom  ein  dau."  Dioloh! 
fe  gaiff  y  Duw  santaidd  a  chyfiawn  a'r  pechadur  gwael  dri^ 
mwy  gyda'u  gilydd  yn  oes  oesoedd.  Gogoniaut !  Ch^ri 
welwch.  fy  nghyfeilliou,  fod  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  yn  wir 
wynfydedig;  ac  nad  ydyiu  wedi  cyíeiliorjii  na  dyrysu  luewn 
perthynas  iddo.  Mae  pob  peth  wedi  ei  wueyd  o*r  newydd; 
y  mae  wedi  ci  .syniud  o  gyfiwr  natur;  y  mae  ei  ddedwyddwch 
yn  gynwysedig  uiewn  pethau  gwahanol,  nad  oedd  yu  wrth- 
ddrychau  ei  bleser  mewu  cyflwr  natur,    Nid  yw  y  tlawd  yji 


Digiiizea  by  Google 


ê 

TN  ETIFEDDION  Y  DETRNAS.  461 

yr  ysbryd  y  peth  fu  gynt;  nid  yw  yn  byw  ar  yr  un  pethau,  . 
nid  y w  yn  cani  yr  un  gwrthddrychau  ag  ydoedd  yn  ei  g}'flwr 
natur.  Mae  ysbryd  dyn  wrth  natnr  yn  dywyllwch,  eithr  trwy 
ras  yn  oleimi  yn  yr  Arglwydd :  wrth  natur  y  mae  yn  uchel 
ac  yn  falch,  trwy  ras  y  mae  wedi  ei  ddarostwng  \r  llwch; 
wrth  natur  y  inae  yn  galed  a  cliyfan,  trwy  ras  y  mae  yn 
dodíledig  a  meddal;  wrth  natur  yn  mhell  oddiwrth  Dduw, 
trwy  ras  wedi  ei  ddwyn  yn  agos.  Folly  y  mae  y  tlawd  o 
ysbryd  wedi  ei  wneyd  y  peth  nad  oedd  wrth  natur.  Mae  y 
tlodi  ysbryd  hwa  yn  sefyil  yn  hoU  wrthwynebol  i  seíyllfa 
natur.  Mae  gan  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  lygaid  yn  ei  ben.  ond 
y  mae  dyn  wrth  natur  yn  ddall,  canys  y  mae  satan  yn  dal  ei 
law  favvr,  ddu  rhyngddo  a  gogoniant  pethau  dwyfol  ac  ys- 
brydol ;  ond  y  mae  y  tlawd  yn  yr  ysbrj^d  yn  gwek  d  i  raddau 
fel  y  mae  Duw  yn  gweled,  y  mao  llygaid  ei  feddwl  wedi  eu 
hagor  trwy  ras,  fel  y  mae  yn  gweled  mawredd  Duw,  gwerth 
enaid,  a  phwysigrwydd  aeòrllfa  dra^ywyddol.  Mae  y  tlawd 
yn  yr  y^ryd  wedi  ei  wneyd  yn  gydnabyddus  â'r  pethau 
canljTiol:— 

1 .  Y  mae  yn  gweled  ei  gyfeiliornadau  ei  hun* 

2.  Y  mae  yn  gweled  ei  sefyllfit  golledig. 

8.  Y  mae  yn  gweled  yr  angenrheidrwydd  am  ras  a  tkrn- 
garedd  er  ei  aehub  i  fywyd  tragywyddol. 

1.  Y  mae  yn  gweled  ei  gyfeiliornadau  ei  hun.  Mae  dyn 
yn  ddarostyugedig  i  gyfeiliornadau  dychrj  ullyd  wrth  natur. 
Mae  ganddo  teddyliau  ucbel  a  pharchus  am  dano  ei  hun; 
mae  yn  meddwl  ei  fod  yo  wr  boneddig,  ac  yntau  yn  dlawd; 
mae  yn  credu*ei  fod  yn  ddedwydd,  ac  yntau  yn  ytrueni 
mwyaf.  Mae  Solomon  yn  dywedyd  fod  ^'cenedlaeth  Ian  yn  ei 
golwg  ei  hun,  er  nas  glanhawyd  oddiwrth  ei  haftendíd," 
Diar.  XXX.  12.  Cyfeiliomad  ofbadwy!  Maent  yn  meddwl 
eu  bod  wedi  eu  gwaredu  allan  o*u  holl  drueni,  a  hwythau  ar 
yr  un  pryd  mewn  "bustl  chwerwder,  a  rhwymedi«,^;u'tli  an- 
wiredd."  Yr  oedd  Laodicea  fel  y  sylwasoin  o  r  blaeii,  yu  y 
cvfeiliornad  mwyaf  am  dani  ei  hun.  Mae  yr  apostol  Paul  yn 
8Íarad  yn  y  goleu ;  yr  oedd  yn  un  o'r  tlodion  yn  yr  ysbryd ; 
eithr  yr  oedd  Laodicea  yn  dlawd  ysbrj^dol,  ac  yn  «i^yíbethog 
yn  yr  ysbryd.  Yr  oedd  Paul  yn  rhagori  mcwii  <;ras  a  doniau 
ysbrydol  ar  y  rhan  fwyaf,  eto  yn  ei  deimlad  ei  hun  yn  liai 
naV  holl  saint,  ac  yn  fwy  na'r  holl  bechaduriaid.  Mae  peiíau 
a  clialonau  y  tlodion  yn  yr  ysbryd  wedi  eu  gwaghau  o'r  tyb- 
iau  gau  oeddyu  Uanw  ymenyddau  eglwys  Laodicea,  a'r  gen> 


uiyiii^uLi  Ly  Google 


462 


Y  XLODION  ¥N  YSBBTD 


edlaeib  y  mae  Solomoii  yn  son  am  dani,  ag  oedd  làn  yii  ei 
golwg  ei  hiin ;  ao  jrn  lie  y  rhai  hyny  y  mae  ganddynt  yr  «a- 
rhyw  feddyliau  cywir  am  bethau  ag  oedd  gan  yr  apostol 

Paul ;  fe  aliai  nid  i'r  un  graddau,  eithr  yn  houol  yr  un  nator. 

Mae  y  balch  yu  yr  ysbryd  yn  byw  yn  annibynol,  yn  byw 
arno  ei  hun;  niae  yn  caiu  bod  yn  independent  gentleman, 
living  OH  /lis  oirn  p/operti/;  y  mae  yn  rhy  foneddig  i  guro 
wrth  ddrws  trugaredd  fel  cardotyn.  Mae  y  balch  yn  yr 
ysbryd  yn  dywedyd  yu  ei  ymddygiadau,  '^Yr  oedd  fy  nhad 
yn  wr  boneddig  yn  Eden,  paham  na  allaf  finau  fod  yn  wr 
boneddig  hefyd?'*  Nid  wyt  yn  ystyried  i  dy  dad  dori  yn 
'  Eden,  a  luyned  yn  faukrupt,  a  raethu  talu  haner  coron  y  bunt; 
íe,  methu  talu  diin  y  bunt ;  ac  nid  oedd  ganddo  ddim  i'w 
adael  iddo  vi  hun  nac  i'w  hiliogaeth  ond  dyled,  a  gwarth,  a 
chvwilvdd  wynebau.  Buasai  dv  dad,  hen  wr  boneddijí  Eden, 
wedi  newyuu  byth  ei  hun,  oni  buasai  iddo  gael  trugaredd 
oddiwrth  y  Netbedd.  Mae  tlodi  yn  yr  ysbryd  yn  ras,  a  gras 
rhyfedd  ydyw  heiyd.  Mae  yn  dvBgu  dyn  yn  gyntaf  dim  ei 
fod  beb  ras,  heb  ddim  daioni  ynddo;  eithr  yn  Ilawn  o  bob 
diygioni,  balogedigaeth,  a  thrueni.  Felly  ni  a  welwn  fod  y 
tlawd  yn  yr  ysbryd  yn  ddyn  sydd  wedi  ei  "droi  o  dywyllwcli 
i  oleuui,  ac  o  feddiant  satan  at  Dduw/*  Mae  wedi  ei  '*droi 
o  p^jrfeiliomi  ei  ffordd;''  mae  y  niwl  a'r  pendro  wedi  eu  tynu 
o'i  ben;  y  mae  yn  ''eistedd  yfmk  draed  yr  lesu  yn  ei  ddiilad 
ac  yn  ei  lawn  bwyll." 

2.  Y  mae  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  yn  gweled  ei  sefyUfa  goll- 
edig.  Nid  yn  unig  y  mae  yn  gweled  ei  gyfeilioniad  wrth 
goleddu  y  £sith  dybiau  am  danoei  hun,  ond  nefyd  y  mae  wedi 
ayfod  i  edrych  amo  ei  hun  yn  wyneb  goleu  gair  Duw;  ac  y 
mae  yn  gweled  yn  eglur  yn  ngair  yr  Arglwydd  ei  fod  yn 
Bypyn  o  beohod  a  thrueni.  Y  mae  yn  barod  i  waeddi  allan, 
*'  Mi  dreuliais  lawer  o  flynyddoedd  yn  y  tywyllwch ;  ond  ben- 
digedig  fyddo  Duw  am  agor  fy  llygaid  cyn  iddi  fyned  yn  rhy 
ddiweddar;  yr  oedd  yu  drugaredd  na  adawyd  fi  i  g\'sgu  liim 
marvvolaeth,  ac  agoryd  fy  llygaid  yn  y  íflamiau,  Buníiai  Duw 
yn  g}^awn  byth  pe  buasai  yn  eu  gadael  heb  eu  hagoryd,  nes 
eu  hagor  yu  y  poenau  tragywyddol  gyda'r  goludog.  Diolch! 
nid  yn  unig  yr  wyf  wedi  gweled  pechod  yu  dra  phechadurus, 
eithr  W3  f  hefyd  wedi  gweled  y  'dystryw  sydd  yu  dyfod  o 
bell,'  ac  wedi  cuddio  fy  mhen  am  byth  yn  nghlwyíau  y  croet?- 
hoeliecbg  Oen,  tra  y  mae  inih)edd  o  fy  nghyfoedion  wedi 
dylyn  eu  ffyrdd  drygioaus,  ac  wedi  eu  damnio  byth." 


Digitízed  by  Coogle 


YK  EXIFEDDIOK  T 


40ê 


8.  Y  mae  j  ibmã  yn  yr  ysbryd  yii  gweled  ei  buii  yn  an- 
nheilwng  o  un  drugaredd.    Felly  y  mae  efe  yn  awr  yn  ddyn 

yn  y  goleu;  y  mae  ganddo  lygaid  i  weled,  ac  y  mae  ganddo 
glustíau  i  glywed  hetyd.  Mae  ei  glustiaii  wedi  eu  gwneyd 
yii  deiicu  i  wraudo  gorchymynion  ei  Dduw.  Os  vílyw  yr 
Arglwydd  yn  dy wedyd  ara  gadw  yn  sautaidd  y  dydd  Sabbath, 
nid  ydvw  yn  amheu  dira,  eithr  yii  iifuddhau  yn  uiiion,  gan 
ddvwedyd,  ''Nid  oos  *?enyt'  ddim  i  wneuthur  à*r  gytVaith  oud 
liíuddhau  iddi."  Nid  dyu  byddar  ydyw  mwy,  na  miid  chwaith ; 
mae  ganddo  glustiuu  tenau  i  glywed,  a  thafod  ystwytli  i  letaru 
dros  Dduw,  a  dywedyd  wrth  y  rhai  sydd  o'i  amgylch  beth  a 
wnaetli  i*\v  enaid.  Nid  dyn  Tuarvv  ond  byw  yw  y  tlawd  yn  ^ 
yr  ysbryd;  y  ni;ic  'j^anddo  galou  i  deimlo;  y  mae  ei  gydwybod 
yn  dyner,  yn  deiuiladwy  o'r  pechod  lleiaf.  Y  peth  nad  yw 
yn  eíieithio  dim  ar  yr  annuwiol,  a  dditeddiana  y  dyn  hwn  o*i 
gwsg.  Mae  yn  dyner  ac  yn  ostyngedig  yn  jrmdrechu  rhodio 
gyda  Duw.  Y  mae  ei  draed  yn  sefyll  ar  jr  im  tir  a'i  Ar- 
glwydd; y  mae  yn  eerdded  yn  ei  Iwybrau,  ac  yn  gorphwys 
in&  lacbawdwríaeth  yn  yr  nn  man  ag  y  mae  Efe  yn  gorphwys 
am  iawn  a  boddlonrwywL 

Y  mae  dyu  wrth  natur  yn  ucliel  ei  feddwl,  ac  yn  isel  ei 
sefyllfa;  a  phan  y  mae  yr  Ar'j;l\vydd  yn  myned  i'w  áchub, 
nid  yw  yn  oodi  ei  setyllía  i  íyny  at  ei  feddwl  uchel,  ond  yn 
darostwng  ei  feddwl  at  ei  sefyllfa  isel.  Pan  yr  oedd  y  pech* 
adur  yn  dlawd,  ac  heb  Uduw  yn  y  byd,  yr  oedd  yn  byw  yn  y 
gwynt,  ar  fryniau  uchel  balchder;  eitdr  yn  awr  y  mae  yn 
nylfryn  gostyngeiddrwydd,  yn  rhodio  gyda  Duw,  ac  yn  ei 
fwyuhau.  Nid  pechadur  hunan-ddi^onol  ydyw  mwyach, 
eithr  pechadur  teimladwy  a  gostyngedig,  yn  derbyn  trysorau 
gnu  yn  ddiolchgar.  Mae  gogoniant  Duw  a  dedwyddwch 
dyn  wedi  eu  huno  à'u  gilydd  yn  hyn;  y  mae  yr  Arglwydd 
yn  cael  gogoniant  am  ei  fod  yn  cael  lie  i  weinyddu  gras,  a'r 
pechadur  yn  ddedwydd  wrth  ei  dderbyn.  Mae  y  tlawd  hwn 
ai  wyneb  ar  Dduw,  a  Duw  à*i  wyneb  amo  yntau:  maent  yn 
edrych  ill  dau  ar  eu  gilydd,  ac  yn  ymhyfrydu  yn  eu  gilydd, 
Y  ãawd  yn  edrych  ar  gyfoeth  yr  Holl-gyfoethog,  ac  yn  ei 
íderbyn;  a'r  Holl-gyfoethog  yn  edrych  ar  dlodi  y  tlawd,  yn 
tofltuno  wrtho,  ac  yn  cyfi-anu  trugaredd  iddo.  Éendigediff ! 
njae  y  Jehofah  anfeidrol  yn  edrych  ar  hwn  gyda  hyfrydwch. 
"Erfod  yr  Arglwydd  yn  uchel,  eto  efe  a  edrych  ar  yr  isel." 
Gwnaeth  y  nefoedd  yn  orseddú  iddo  ei  huu ;  a'r  lie  nesaf  at 


Digitized  by  Google 


464  T  TLODIOir  TN  TB  T8BBTB 

y  nefoedd  yw  caloB  j  Uftwd  jn  yr  jshiyd;  dynut  ei  oraeddfii 
a'i  breswylibd  ar  y  ddaear. 

Yn  awr,  fy  nghyfeiUioii,  yr  wyf  am  i  chwi  dafiu  ail  olw| 
dro0  j  biegeth  aidderohog  hoa  o  eiddo  ein  Hiaebawdwr.  m 
bydd  yn  waeth  o  edrteh  droeti  eilwaith  ao  eiiwaith ;  hi  ddêil 
adolygíad  ae  ymchwiliad  y  bexniiaid  mwyaf;  mae  ei  chyfoedi 
a'i  ihryaorau  yn  anhysbyddadwy. 

Edryehwoli  ar  ddawmyddiaeui  y  bregeth  Kon:  y  mae  yn 
tafltt  hoU  pfailoiophi  y  byd  i  ddyryswcn  a  thy wyjiwch  tra* 
gywyddol.  Mae  philosophyddiueth  yn  methu  oyMf  pa  fodd 
y  mae  tlodi  yn  cynyrchu  cyfoeth,  yn  gymaint  ag  mai  pcth 
hollol  i^roes  i  cyfoeth  yw  tlodi;  dau  beth  ^wrthwynebol  iV 
^lydd.  Yma,  chwi  welwch,  y  mae  y  tlodion  yn  gytbcthog- 
lon;  ya  berchenogion  *'teynias.*'  **Eiddyutyw  teyrnas  nef- 
oedd.*' Mae  y  galarwyr  yn  byw  mewn  cysur:  **'IIwy  a 
ddyddenir.*'  Mae  dwfr  yn  aiier  diíiodd  y  fflamiau;  eithr 
yma  y  mae  dyfroedd  dagrau  yn  enyn  fflamiau  Ilawenydd.  Y 
mae  erledigaeth  yn  arfer  troi  gwynfydedigrwydd  di*os  y  drws; 
eithr  yma  y  mae  yn  cynyrchu  dedwyddwch.  **G\vyn  eu  byd 
y  rhai  a  irliclir.'*  Mae  athrawiaoth  yr  Ar^^lwydd  Icsu  a 
meddyliau  dyiiion  y  byd  hwn  yn  gwahaniaethu  yn  ddiríawr. 
Y  byd  sydd  yn  dywedyd,  "  Gwyn  eu  byd  y  rhai  sydd  yn  gyf- 
oethop:,  y  rhai  sydd  à  digon  o  aur  ae  arian,  tai  a  thiroedd 
ganddynt;**  ein  Hiaebawdwr  sydd  yn  dywedyd,  ''Gwynea 
byd  y  tlodion  yn  yr  ysbryd,"  Y  byd  sydd  yn  dywedyd, 
**Qwyn  eu  byd  y  rhai  sydd  ar  ben  y  pinaclau;"  ein  Hiach* 
awdwr,  **Owya  eu  byd  y  rhai  sydd  yn  y  dytiRryn."  .  Nid  yw 
y  byd  a  Christ  yn  cytuno  yn  nghylch  natur  gwir  çrefyad. 
Yn  y  bregeth  hon  tlodi  yn  yr  ysbryd**  sydd  yn  arwaui  blaen 
y  fyddin,  ao  erledigaeth  srad  yn  úyfoà  i  fyny  â'r  ol-fyddin. 
Poverfy  ieadã  tkê  van,  and  perêeeution  hnngs  vp  the  rear, 
Ettíéddion  y  groes  y  w  y  gwir  gristionogion ;  y  mae  Uawer  yn 
gwisgo  ooron  a  thlysau  vr  Arglwydd  lesu  yn  y  byd,  eitbr  yn 
ysgoi  y  groes.  Mae  líodi  yn  yr  ysbryd  ae  erledigaeth  o 
aehoa  eynawnder  yn  belenau  rhy  chwerw  iddynt  hwy  lyneu. 
You  muêt  take  the  ptll,  othertcise  you  cannot  be  cured.  Diin 
eroes  dim  coron,  yw  athrawiaeth  y  bregeth  hou.  Xo  cross 
no  crown,  Mae  cysylltiad  agos,  f}^  nghyfeillion,  rhwng  gras 
a  fío<^oniant.  Y  tlodion  yn  yr  ysbryd  sydd  i  gael  y  deynias, 
y  galarwyr  sydd  i  gael  dyddanwch;  y  rhai  sydd  yn  ncwynu 
ac  yn  syehedu  a  gânt  eu  diwallu;  y  pur  o  gaíon  a  gânt 
weíed  Uuw. 


Digitízed  by  Coogle 


TN  EIIFEDDION  Y  DETBNA8. 


466 


Ue  y  roae  im  gns  y  mae  pob  gras;  y  m/nent  oll  yn  djlyn 
eu  gilydd»  ac  yn  eydweithx«da.  He  y  mae  ilodi  yn  yr 
ysbryd  y  mae  ayched  yn  yr  ysbiyd^  a  newyn  yn  yr  ysbryd; 
alie  y  mae  aewyn  a  eychedyn  yr  ysbryd,  y  mae  pardeb  yn 
yf  ysbryd;  a  lie  y  mae  purdeb  yn  yr  ysbryd  y  mae  tni^r- 
edd  yn  yr  ysbryd;  y  mae  grasosau  yr  Yabryd  Glàn  wedi  ca 
hasio  oll  fel  hjn  vrth  en  gilydd  yn  ysbrydoedd  y  tlodion  yn 
yr  ysbryd.  Mae  y  tlawd  yn  yr  ysbryd  yn  alarwr ;  y  mae  y 
galarwr  yn  addfwyn ;  y  mae  yr  addíwyn  yn  bnr  o  galon ;  y 
mae  y  pur  o  galon  yn  drugarog :  y  mae  y  baban  newydd  eni 
liwn  yn  beríFaith  yn  ei  lioll  rauau,  er  nad  yw  yn  ei  p^yflawn 
íiaintioli.  Llc  3-  mae  yr  Arglwydd  yu  bwiiadu  gwynívdedi;^- 
rwydd,  y  niae  yn  dechreu  gyda  dyfod  â  dynion  i  gydnabud 
eu  trueni.  Mae  yn  gweithio  yr  enaid  i  edifeirwch,  yn  peri 
iddo  wylo  yn  chwcrw-dost,  ac  yna  yn  sychu  ei  ddagrau  trwy 
amlygu  trugaredd  a  maddeuant.  Mae  edifeirwch  yn  angen- 
rheidiol  nid  yn  \im^  yn  nochrcu  ein  crefydd,  orul  lieíVd  yn 
bai'haus  ar  viu  iiordd  tua  r  uefoedd;  oddieithr  i  iii  gael  hyn 
bydd\vn  yn  debyg  o  fyiied  i  deimlo  yn  hunan-ddigonol,  fel 
Laodicea.  Yn  awr,  Mcdi  i  Dduw  doddi  y  pechadur,  a'i 
wncyd  yn  ddim  yn  ei  deimladau,  y  mae  yn  ei  j^odi  i  f\  ny  o'r 
dyínderoedd  i'r  uchelderau,  ac  yu  rhoddi  haAvl  iddo  i  deymas 
uefoedd.  Efe  sydd  yn  codi  j  tíawd  o*r  llwch,  ac  yn  dyrch- 
afu  yr  angenua  o*r  domen;  i*w  oaod  gyda  phendeâgíon/íe, 
gyda  phendefigion  ei  bobl.  Yr  hwn  a  wna  i*r  anmhlantadwy 
gãdw  t^,  a  bod  yn  Ilawen-fam  plant,"  Sal.  cxiii.  7 — 9. 

Weái  y  dygir  pechadur  oddiar  ei  waelod  ei  hun,  a'i  wnev^ 
tíiur  yn  ddim  yn  ei  olwg  ei  hun»  yna  y  mae  y  Creawdwr  mawr 
yn  dyfod  aUan  Jk  chreadigaeth  newydd  o'r  dryblith  a'r  c^- 
ddimderhyn;  fely  gwqaethyny  greadigaetligyntaf.  Gogon- 
iant!  Dyma  **ne&edd  newyc^  a  damr  newydd  Ue  y  mae 
ayfiawnder  yn  cartareíu."  Athiawiaeth  y  eytbiauU  i  b«n  i 
ddynion  oedi  cymeryd  crefydd,  yw  dywedyd  fod  erefydd  yn 
annedwyddwch  a  gwae.  Mae  athrawlaeth  Críst  yn  y  bregeth 
hm  yn  hoUol  groes  i  dduwinyddiaetb  y  cythraiil.  Mae  ein 
Hiacnawdwr  .yn  deebreu  ei  bregeth  gyntaf  gyda  ehyhoeddiad' 
o  wynfydedigrwydd,  a'r  bregeth  olaf  gyda  dywedyd,  "Wele, 
yr  wyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd,"  Fe 
ddysgodd  yr  Arghvydd  lesu  y  wers  o  ddyoddef,  a  bod  yn 
dlawd  yn  yr  ysbryd,  yn  ymarferol  yn  gystal  ag  yn  athraw- 
iaethol.  Nid  yn  unig  fe  ddywedodd,  ond  íelly  heíyd  y  rhod- 
iodd.    Os  ydym  am  euill  pechaduriaid,  mae  yn  rhaid  i  ni  fy w 


Digiiizea  by  Google 


466  Y  TLODION  YN  YB  Y8BETD 

yr  efengyl  yn  gyst»!  a'i  pkregetíin;  mae  yn  rhaid  i*n  cyng- 
aoríon  gael  eu  gwlydra  yn  olew  oariad  a  chydymdeimlad. 
Mae  riiaid  fod  genym  y  erodiaa  aur  a*r  maana,  yn  g3rstal 
a  gwialen  Aaron;  yr  oedd  y  ddau  yn  yr  an^  gy^t,  ao  y  mae 
ynrliaid  iddynt  fSA  gycla'u  gilydd  yn  yr  efengyl  eto.  Mae 
yn  riiaid  riibddi  olew  yn  y  hmipau  yn  gystal  a  defnyddio  r 
ênuferê,  Bhaid  yw  bod  M  y  wenyn^,  yr  hxm  sydd  à  mã 
yn  gystal  a  cholyn ;  ae  fél  y  fitm  dda,  yr  hon  sydd  a  Uaeth  yn 
gystal  a  gwialen  i'r  plant.  Mae  eisiau  bod  yn  feibioo  dyddan- 
wch  yn  gystal  a  meibion  y  daran.  Yr  oedd  Iago  mab  Zebe- 
deus,  ac  loan  brawd  laí^o,  yn  feibion  y  daran,  Mare  iii.  17; 
yr  oedd  Joseph,  yr  hwn  a  gyfenwid  Barnabas  gan  yr  a])oa- 
tolion  yn  lUb  dyddaiiweh,  A.ct,  iv.  36.  Mae  y  cwbl  i  fod 
yn  yr  efengyl:  y  daran-foUt  gryf  a'r  "llef  ddystaw  fain." 
Mae  eisiau  canu  pibellau  weithiau  i  beri  dawnsio,  yn  gystal 
a  chanu  galamad  i  beri  cwynfan,  Mat.  xi.  1 7. 

Yn  olaf.  Sylwn  ar  ragorfreintiau  y  tlodion  yn  yr  ysbryd. 
•'Eiddynt  yw  teyrnas  nefoedd."  "Gwyn  eu  byd,"  canys  y 
mae  teyrnas  nelocdd  yn  eiddo  iddynt  yn  bresenol,  yn  y  byd 
hwn;  y  mae  eu  hawl  yn  berffaitli,  er  nad  ydyw  eu  mwynhad 
eto  ond  niewn  rhan.  a  rhan  fochan  hcfyd.  Mae  perffaith 
wynfydedigrwydd  yn  gydgyfarfyddiad  o  bob  rhagoriaeth,  ac 
yn  gytiawnder  didrai  i  gyfarlbd  â  holl  angenion  creadur,  er 
ei  ddiwallu  byth.  Mae  hyny  wedi  cymeryd  lie  mewn  rban 
yn  awr;  eithr  fe  fydd  yn  berffaith  yr  ocbr  draw  i  r  byd  a*r 
bedd.  Gogoniantl  '^Digonir  fipm  ddihnnwyf  à'th  ddelw 
di."  Nid  oes  neb  ond  Duw  yn  wynfydedig  ynddo  ei  hnn,  yr 
hwn  yn  unig  a  ali  fod  yn  ddedwydd  heb  neb  arall.  Mae  yn 
rbaid  i  ni  piel  cyâawnd^  y  Dnwdod  i*n  gwneyd  ni  yn  dded- 
wydd ;  ond  nid  oes  eirian  éám  ãg  sydd  ynom  ni  i'w  wneyd  ef 
yn  ddedwydd;  y  mae  efe  yn  Ffjnionell  ao  Awdwr  dedwydd* 
weh;  ac  y  mae  wedi  gweied  yn  dda  o'i  ras  i  wneyd  tkídioa 
yn  yr  ysbryd  ya  wribddrychan  dedwyddwdi.  Mae  dau  betb 
yn  ymddangos  yn  y  rhagorfraiat  anmbrisíadwy  ^dd  yn  ein 
teston. 

(1.)  Nator  yr  etiíbddiaeth:  ''Teyrnas  nefoedd." 
(2.)  Siorwydd  eu  hawl:  «'^Mío^yii/ yw  teyrnas  nefoedd.'' 
(1.)  Natur  yr  etífeddiaeth:  te^Tnas  nefoedd.  Mae  y  sant 
tlotaf  ar  y  ddaear  yn  frenin  y  tynyd  hon,  a  chanddo  deynias 
jmbresenol;  ond  yn  fuan  bydd  wedi  dyfod  i'w  oed,  a  cbaiíf 
deyrnasn  byth  k}^^'^^  Abmham,  Isaac,  a  Jacob,  íe,  gyda 
Chríst  ei  hun,  yn  nbeyrnas  nefoedd.    Coâwch,  rhaid  i  chwi 


Digiiizea  by  Google 


TN  ETIFSDDION  Y  BET&NAS. 


467 


tyneà  i  mewn  trwy  y  ''pjrúi  rrddinas;"  y  mae  amryw  o 
hyrik  i  tyneà  i  áeymtm  iMfoedd;  mae  y  tlodion  yn  yr  ysbtyd 
Wedi  m3med  drwy  rai  o  honynt.  Míaeiít  wedi  myned  trwy 
byrth  argyhoeddiad  ac  adenedigaeth ;  mae  yn  rhaid  myned 
trwy  byrth  angau  eto  cyn  y  ceir  ^olwg  glir  ar  y  deymas  yn 
ei  ^ogoniant.  Gelwid  un  o  byrth  y  deml  ''y  porth  prydferth.'* 
Os  ocdd  y  porth,  y  fynedfa  i  mewn,  mor  brydjTerth,  beth 
allasai  y  deral  ei  hun  íod '?  O  fewn  yr  oedd  y  cysegr  santaidd 
a'r  santeiddiolaf,  y  sanctum  sanctorum^  He  yr  oedd  y  Duw 
mawr  yn  dat^ddio  ei  ogoniant.  Os  yw  porth  adenedigaeth 
yn  y  byd  mor  brj-dferth,  lie  y  iriae  delw  Duw  yn  dysgleirio 
mor  Avanaidd,  beth  ali  fod  pyrth  y  ddinas  nefol,  íe,  y  ddinas 
ei  hun  ?  Os  yw  y  cyntedd  oddiallan  mor  og^oneddus,  beth 
am  y  nef  ci  hun,  lie  y  mae  mawredd  a  goti;oniant  y  Jehofah 
yn  dysgleirio  yn  ddilcn  ?  Uwchlaw  «^wybodaetli !  Yno  y 
cawn  weled  *'wyneb  yn  wyneb,  ae  adwaen  nieg\*s  y'n  had- 
waenir,''  a  bod  byth  yn  **gylfelyb  iddo."  Mae  ein  calonau 
yn  gorlifo  o  lawenydd  yn  fynyeh  wrth  ei  adwaen  a'i  weled 
mewn  rhan;  ei  weled  trwy  y  dellt;  ond  beth  fydd  y  Uawen- 
ydd,  y  gorfoledd,  a'r  dedwyddwch  tragywyddol,  o*i  weled 
fel  7  mae,  a  bod  yn  gyffelyb  iddo?"  Beth  fydd  y  mwynbad 
hwnw,  pan  y  cawn  yfed  bjrth  o'r  digonolrwydd  Ilawenydd 
sydd  ger  ei  fix)n?  Os  yw  cjrmydogaeth  y  ddinas  mor  ar- 
dierchog,  beth  ali  lod  y  ddinas  ei  hun,  a'r  palas  breninol 
Bjàá  o'i  menvn?  Mae  y  Jenisaleiíi  nefol  bono  uohod  yn  d» 
aidderehog«  y  tu  hwnt  i  mirbyw  ddeagxifiad;  mae  yn  **an* 
nhraethadwy  a  gogoneddna.'' 

Ghrelodd  loan  y  ddinas,  ae  y  mae  yn  gwneyd  ei  oren  i*w 
desgrifio  hi,  trwy  grynhoi  yn  nghyd  hM  betiiau  gverth&wr, 
prydibzih,  a  ^ogoneddus  y  byd  hwn^  a'n  definyddio  yn  gyd- 
maiiaethan ;  eitinr  wedi  yr  hoU  orehest^  mae  y  cwbl  yn  anfindrol 
rhy  fyr.  "Ac  efe  a'm  dyg  i  ymaith  yn  yr  ysbryd  i  fynydd 
mawr  ac  uchel,  ac  a  ddangosodd  i  mi  y  ddinas  fawr,  Jerusa- 
lém santaidd,  yn  dis<rvn  allan  o'r  nef  otldiwrth  Dduw,  a 
gogoniant  Duw  ganddi:  a'i  <ro\eu  hi  oedd  debyg  i  faen  o'r 
gwerthfawrocaf,  megys  macn  jaspivS,  yn  loyw  fel  grisial ;  ac 
iddi  fur  mawr  ac  uchel,  ac  iddi  ddcuddcg  porth,  ac  wrúi  y 
pyrth  ddeuddeg  atifj^cl.  Ac  yr  oedd  mur  y  ddinas  â  deuddeg 
sylfaen  iddo,  ac  ynddynt  enwau  douddeg  apostol  yr  Oen.  Ac 
adeilad  ei  mur  hi  sydd  o  faen  jaspis;  a'r  ddinas  ooddaur  pur, 
yn  debyg  i  wydr  gloyw.  A  seiliau  mur  y  ddinas  ovád  wedi 
eu  harddu  à  pbob  rbyw  iaen  gwertbiawr.    Y  saii  cyutaf 


Digitized  by  Google 


4Êè  T  UMim  TH  TB  TflBBTB 

oedd  o  ften  jaB)>Í8;  yr  «U,  saphir;  y  trjdydd  oídoedon ;  y 
pedwerjdd,  smaragdas;  y  bumed,  sardonyx;  y  cbweehed, 
saiditis;  y  seithfed,  crytolithus;  yrwythfed,beryl;  ynawfed, 
tapanon;  y  degfed,ery8opra8U0;  ymnfedarddeg^hvacmthiis; 
y  ddeudd^^fed,  ameãiystiifl.  À'r  deuddeg  porth^  deuddeg 
perl  oeddynt;  a  phob  un  o*r  pyith  oedd  o  un  perl;  a  beol  j 
ddinas  oedd  aur  pnr,  fel  g\>'ydi*  glo^npr.  A  tbeml  ni  weUai 
yoddi,  canys  yr  Arglwydd  Dduw  HoUalluog,  a*r  Oen,  y  w  a 
theml  bi/'  Dat.  xzi.  Dyma  le  byfryd  i  fyw  bytb,  fy  nghjí- 
eillion.  Gogoniant  I  y  mftc  gobaitb  d3rfod  yn  berfihitb  iach, 
oanys  nid  oes  neb  yn  glaf  yno :  y  mae  gobaitb  diwrnod  bir, 
heb  nos  dywvU  yn  canlvn:  "ni  bvdd  nos  yno."  Bendieedig! 
benff\  ch  y  boreu  y  c:if  fod  yn  luhlith  y  preswylwyr  yn  yr 
"aneddle  lonydd,  y  babcll  na  tbynir  i  lawr."  Pwy  na  ddy- 
muna  íbd  yn  dlawd  yu  yr  ysbryd  i  gael  mwynhau  y  gogon- 
iant hyn  ar  olmarvv?  Yn  bresenoí  ^wnaf  ycbydig  o  gasgl- 
iadau  oddiwrtli  yr  hyn  a  ddywedwvd. 

(1.)  Nac  ofnwch  galedwch  dylcdswyddau  crefydd.  Peiu- 
iwcb  er  dim  a  tliroi  oddiwrth  yr  ymdrech  sydd  yn  nfjlyn  à 
myned  i  mewn  i'r  bywyd ;  mae  y  gojíoniant  a  ddatguddir  i  ni 
yn  fwy  na  dii^on  o  dâl  am  yr  holl  lafur  yn  yr  anialwch. 
"Yr  wyf  yn  arswydo,"  medd  rhyw  un,  "y  meddwl  o  fod  yn 
grefyddol;  nis  gallaf  oddef  y  meddwl  o  gael  fy  nyosg  o'r 
cwbi,  fy  arllwys  allan  yn  hoUol,  a  fy  nhroi  fel  yn  wjTieb  i 
waered.  Mae  cymaint  o  ystafelloedd  ty  wyll  mewn  crefydd, 
am  byny  y  mae  yn  rbaid  i  mi  ffarwelio  â  hi.  Mae  ystafell  o 
alar  am  becbod,  mae  yn  rbaid  myned  trwy  hono."  Rhaid; 
ond  coíiwcb  yr  ystafell  nesaf;  ystafeU  dyddanweh.  Mae 
ystafell  galar  yn  borth  i  ystíifell  eysur«  ao  nid  oes  ond  nn 
portb  iddi.  "  Mae  ystafell  befyd — newyn  a  sycbed  y  gelvir 
bi;  ond  nid  wyfynoaru  myiied  drwy  bono."  Mae  ynwír^ 
fod  bon  yn  galed;  ond  mae  y  netaf  ati  yn  gyfo^bog, — yrta- 
fell  diwaUrwydd.  Gwtbiwcb  yn  y  bken  trwy  ystafâl  Bewya 
a  sycbed ;  y  mae  digon  i  gael  yn  y  roam  nesaf,  ao  fe  fyàà 
ekb  oylla  mewn  bwyl  i'w  gymeryd  erbyn  byny.  **Iêt€ad 

Lmae  cymaint  o  draffertb  gyda  y  sylftuni;  y  fatb  gloddioi 
wr,  a*r  fiitb  kfbrwaitb  caled,  fel  yr  wyf  yn  digaloni  cjftt 
deobren."  Owir,  y  mae  traffertb ;  ond  y  mae  tàl  yn  filmwy. 
Peidiwch  â  chwyno  am  y  tipyn  gwaith  cloddio,  fy  nghyfeiír 
ion,  nid  yw  hyuy  fawr  o  beth.  Cofiwcb  yr  luli  ler  sydd 
genycb  i  fyned  i  fyny;  mae  y  fath  uchder  anferth  i  fod 
yn  yr  adeilad  fel  y  mae  ya  rbaid  cael  sail  ddyogcl.    Ac  os 


» 


Digitized  by  Google 


TN  ETIFEDDION  Y  DE  Y  RN  AS.  469 

saif  0ÍOI1  adeiladaeth  i  dragywyddfllddt»,  wna  íwj  nag  ad- 
dalu  am  yr  boll  draâerth. 

Pa  ddyfnaf  yr  eloch  à'r  sylfiien,  uchaf  y  geliwok  fyned  à'r 
adeiladaeth.  Mae  y  ayl&en  *yn  isel  yu  y  testou — yn  nhlodi 
yr  ysbryd;  ond  mae  y  pen  yn  uchel;  mac  yn  y  neibedd, 
^^eiddyiá  yw  teymaa  nábedd.''  Yr  wyf  yn  cofio  elywed 
am  ddyn  yn  myned  haner  cant  o  filltiroedd  i  wrando  pregeth, 
trwy  y  rhew  a'r  eira,  a  thywydd  gurw  iawn;  buynagos  idi' 
fiurw  ar  y  ffordd  cyn  cyrbaedd  yno;  ond  yr  oedd  yn  adrodd 
mtíx  gyfsaiU  wedi  hyny,  ac  yn  dywedyd,  Cyn  íy  mod  wedi 
bod  pum  myuyd  yn  y  cwrdd,  yr  oedd  y  dralferth  yn  ddim, 
yr  oedd  yr  elw  yn  fwy  fil  o  weithiao.'' 

"  Ond  yn  y  nef  fe  fydd  yn  fwy." 
Yr  wyf  yu  dywedyd  wrthych,  íy  n«;hyfeillion,  y  bydd  un 
diwmod  mewn  gogoniaut  yu  fwy  na  tUal  am  holl  lafur  yr 
anialwch  o  benbwygilydd.  Bendigerlig! 

**  Beth  aui  yr  uwrcawn  fyn  d  i  r  mor!" 
(2.^  Cliwychwi  y  rhai  ydych  yn  dlodion  yn  yr  ysbryd, 
rhowch  ddiolch  i'r  Nefoedd  am  eich  codi  i  fyny  i'r  sefyilfa 
ddedwydd  a  gwynfydedig  hon.  Yr  oeddych  gynt  yn  ddim 
gwell  eieh  cymeriad  na  chythreuiiaid  yn  nghriryn  dynion ; 
yn  awr  yr  ydyoh  yn  aaint  ac  yn  deulu  Duw ;  yn  aelodau 
aEfurhydeddtis  yn  eglwyB  y  Duw  byw;  a  chewch  fod  yn  *'fren- 
inocdd  ac  yn  offeiriaid  byth  yn  y  nefoedd."  Gweithred 
lyiéddol  o  eiddo  Duw  oedd  codi  Joseph  o'r  pydew,  a'i  waredu 
orr  ca^biwed  Ismaelaidd,  a'i  ddwyn  dracheéi  oV  carchar,  ao 
yn  y  diwedd  ei  godí  i  gymydogaeth  gorsedd  yr  Aiplit. 
Gododd  Dafydd  hefyd  o  fod  yn  íu^úl  deftad  i  orsedd  Imel. 
Ajtth  Saul  i  clàwilk>  am  yr  aaynod,  a  ehafodd  deymas;  eithr 
nid  y  w  y  peúian  hyn  oll  gyda'u  gilydd  yn  ddim  mewn  cym- 
lianaeth  i'r  pethan  y  mae  efe  wedi  ei  wneyd  i  diwi,  os  ydych 
wedi  eieh  dwyn  yn  etifeddion  y  deymaa  hon.  .  Darfa  i  ti 
garo  wrth  ddrws  «ábm  dros  flynyddau  am  dderbyniad  i  mewn ; 
nid  yn  unig  ni  agorodd  efe  y  drws  i  ti,  eithr  boUtiodd  ef 
yn  dy  erbyn,  fel  yr  oedd  yn  anmhosibl  i  ti  íyned  i  mewn ; 
cipiodd  di  fel  '  pentewyn  o'r  gyneu  dàn;"  ac  wedi  dy  wneyd 
yn  blentyn  i  Dduw  yraa,  a  theyrnas  nefoedd  yn  dy  aros  mor 
gynted  ag  y  byddi  farw.  Yn  barod  i' w  datguddio."  Ileaven 
is  %n  reserve  for  your  perpetuai  inheritance.  **Fy  enaid,  ben- 
dithia  yr  Arglwydd,  a  chwbl  sydd  ynof  ei  enw  santaidd  ef.*' 
Am  ba  bcth?  **Am  iddo  w^aredu  fy  enaid  o  ddystryw;  am 
iddo  fy  nghoroni  à  thrugarcdd  ac  â  thosturi."  Mae  yr  Argl- 
wydd  maMrr  wedi  gwneyd  yr  un  peth  à  rluú  o  honoch  chwi 


Digiiizea  by  Google 


470 


T  TLOblOK  TK  TB  T8BSTD 


ag  y  gwnaeth  à  Dafydd»  am  hyny  ymunwcli  gyda  Dafydd  i'w 

Iblianu. 

(3.)  Qair  o  gysnr  i  alarwyr.  Galarwyr  Síon,  peidiwch  ag 
ofiu,  peidiwch  ã  digaloni,  peidiwch  à  uesineirío;  chwychwi 
Inau  y  deyrnas.  Qosodwch  hyn  gjferbjrn  â'ch  ewbf;  cyf- 
erbyn  à'ch  hoU  galedi,  eich  holl  draeni,  a'Qh  coUedion;  a 
chymerwch  ffjraur.  Mae  yn  wir  fy  mod  yn  dlawd  yn  y  byd 
hwn;  yn  vrpofasy  yn  gystnddiol,  ac  yn  wan-galon;  yn  cael 
fy  mwrw  i  ktwr  yn  aml,  ac  yn  cael  fy  nhafiu  gan  y  tonan  yn 
fynych ;  ond  mae  y  plencyn  hwn  o  dbstn  fy  nhraed  o  hyd  yti  fy 
ii<jjhadw  rhag  boddi,  "Eiddyntyw  teyrnas  nefoedd."  Caf  y 
deyrnas  er  gwacthaf  y  jGfwynt  a'r  dytroodd.  -  Diolch!  raiie 
yr  hawl  5^11  sicr,  mae  y  titl  yn  eithaf  goleu ;  ti  y\v  yr  etifedd 
iawn  i  deyrnas  nefoedd. 

Yr  wyí'  yn  cofio  darllen  am  ryw  frenin  ag  oed<i  â  hawl  i'r 
orsedd  bedair  tfordd: — Yn  g}TXtaf,  Trwy  enedigaeth.  Yn  ail, 
Trwy  roddiad  mewii  ewyllys.  Yn  drydydd,  Trwy  briodas. 
Yn  bedwerydd,  Trwy  goncwest. 

Y  mae  gan  y  saint  hawl  i  deyrnas  nefoedd  y  pedair  íFordd 
hon: — Yn  gyntaf,  Trwy  enedigaeth.  Maent  wedi  eu  geni 
oddiuchod;  mae  gwaed  breninol  y  nefoedd  yn  Ilifo  yn  eu 
gwythienau.  Yn  ail,  Mae  gan  y  saint  hawl  trwy  roddiad 
mewn  ewyllys.  ''Nac  ofna,  braidd  bychan,  canys  rhjTigodd 
bodd  i'r  Xad  roddi  i  chwi  y  deyrnas."  Y  Tad,  y  rhai  a 
roddaist  i  mi,  yr  wyf  yn  ewyllysio  lie  yr  wyf  fi,  fod^  honyat 
hw}'thau  hefyd  gyda  myfi,  fel  y  gwelont  fy  ngogoniant  a 
roddaist  i  mi;  oblegyd  ti  a'ni  ccraist  cyn  selliad  y  byd." 
Yn  drydydd,  Mae  gan  y  saint  hawl  trwy  briodas.  Maent 
wedi  priodi  yr  etifedd;  gan  hyuy  y  mae  pob  peth  yn  eiddo 
iddynt.  Maent  yn  ^'  etiMldion  i  Dduw,  ac  yn  gyd-etifeddion 
à  Christ"  Yn  bedwerydd,  Mae  ganddynt  hawl  trwy  gon- 
cwest.   ^' Y  rhai  sydd  yn  gorchfygu  a  etiíbddant  bob  peth/' 

Bydded  i  hyn,  fy  nghyíeillion,  eich  cynal  yn  wyneb  holl 
ymfifirost  yr  annuwiol.  Mae  teyrnas  nefoedd  yn  anfttdrol 
fwy  o  werth  naV  cwbl  ag  sydd  ganddo  ef.  Pan  danfonodd 
Charles  y  bumed,  ymerawdwr  Germani,  hèr  i  frenin  Ffrainc» 
gorcliyiuynodd  i'w  genad  gyhoeddi  à'i  holl  nerth  ei  holl  ditlao. 
Felly  yr  oodd  hwnw  yn  cyhoeddi,  Y  mae  Charles,  ymer- 
awdwr Germani,  brenin  y  He  a'r  He,  ac  yn  y  bhun.  yn 
herío  brenin  Ffrainc  i'r  maes.'*  Gorehynivnodd  brtnin 
Ftraiiic  o'r  tu  arall  gyhoeddi,  *•  lirenin  Fíraiuc,  brenin  FtVaiue, 
brenin  Fíiaiuc,  yu  anfon  anerch  i  Charles,  ymerawdwr  Ger- 


TN  ETIFEDDION  Y  DEYRXA8 


471 


mani,  ac  yn  dywedyd  fod  tcyrnas  Ffrainc  ei  bun  yn  an- 
ahraethol  fwy  o  werih  iia*r  holl  ditluu  gweigion  tfyáá  mewa 
eysylltiad  â*i  enw  ef."  Felly,  fy  nghyfeillion,  mae  teymas 
nefoedd  yn  fwy  o  werth.  na  holl  deyrnasoedd  y  byd  a*ugogoii« 
iaat,  a*r  holl  ditlan  gweigion  sydd  ;ynaddyi&t.  Pan  y  mae 
dynion  Jr  byd  yn  gwaeddi,  Arian,  arian,  arian;  trysomu  y 
byd  presenol,  ac  anrhydedd;"  gwaeddwôh  chwithau,  Nef- 
oedd,  nefoedd,  nefoedd;"  y  mae  hyn  yn  fvry  na  digon  i  gyf* 
arfod  à'r  cwbl.  Mae  dynion  y  byd,  yn  eu  balcbder  a'u 
rbyfyg,  ya  rbanu  yr  ysbaíl  rbyngddynt  o  bethau  y  ddaear; 
y  maent  yn  derbyn  eu  gwobr,  tia  mae  y  tlawd  yn  yr  ysbryd 
yn  meddiann  teyrnas  nefoedd  mewu  gostyngeiddrwydd  a 
âystawrwydd. 

(4.)  Gtair  wrtb  y  cyfryw  ag  sydd  mewn  gofidiau  mewn 
cysylltiad  â'r  byd  hwn.  Maeut  yn  dywedyd  m.ii  y  liordd 
creu  i  atai  y  trwyn  rhag  gwaedu  yw  taro  gwaed  mcwii  man 
arall.  Y  mae  Ilawer  yu  druenus  o  dlawd  gyda  golwg  ar 
bethau  y  bywyd  hwn ;  ac  y  mae  tristwch  y  byd  yn  gweithio 
angau.'  Beth  ali  waredu  y  tlawd  rhag  marw,  rhag  gwaedu 
i  farwolaeth?  Ei  latisio  mewn  man  arall;  try  hyn  Iwybr  y 
gwaed  flPordd  arall.  Y  mae  gwaedu  yr  ysbryd  yn  esinwythau 
dolur  y  corph ;  mae  y  bywyd  yn  ddyogel,  ond  cael  gwaed  o*r 
ysbryd.  Os  dygir  ef  i  weled  ei  dlodi  ysbrydol,  ac  i  deimlo 
yn  dlawd  yn  yr  ysbryd,  a  g weled  fod  teyrnas  nefoedd  >ti 
nglyn  â'r  agwedd  meddwl  hwn,  fod  gogoniant  yn  eiddo  iddo 
byth  y  tu  draw  i'r  byd  a*r  bedd,  bydd  hyn  yn  ei  gadw  yn 
mbob  amgylcbiad  rhag  suddo  yn  rky  isel,  ac  i  ''onnod 
tristwch." 

(6.)  Os  mynwch  fyncd  i*r  nefoedd  ar  ol  marw,  mae  yn 
rhaid  i  chwi  ddyfod  i'r  ysgol  bon  yn  gyntai  Hunan- 
ymwadiad  y w  y  wers  gyntar  y  cewch  ddysgu  yn  ysgol  Crist ; 
mae  yr  holl  rasuiau  eraill  yn  gwreiddio  yn  y  tír  hwn.  Yr 
ydych  i  godi  yn  uehel,  gan  byny  gwreiddiwcb  yn  isel.  Os 
ydych  yn  dysgwyl  cyfoeth  tragywvddol,  rhaid  i  chwi  fod  ya 
«Uodion  yu  yr  ysbryd  mewn  bywyd.  Rhaid  i  chwi  gael  tlodi 
yu  y r  ysbryd,  addfwynder  yn  yr  ysbryd,  purdeb  yn  yr  ysbryd, 
a  thangnefedd  yn  yr  ysbird,  ooide  ni  chewch  ogoniant  yn 
eicli  3r8brydoed)i  yn,  y  byd  a  ddaw.  Y  mae  tri  math  o  dlod» 
iim  yn  bod: — U  Tlodion  y  byd  hwn.  2.  Tlodicm  y  cythraaL 
3.  TlodionDuw. 

1 .  Tlodion  y  byd  hwn.  Mae  y  rhai  hyu  yn  ddau  fath. 
Mae  rhai  yn  cael  cu  geni  yn  dlodion;  ac  y  mae  yn  ddyled- 
swydd  ai'  ddyuiou  mewn  sefyllfaoedd  gvvell  eu  cynorthwyo. 


Digitized  by  Google 


472 


T  TLODION  YN  YR  YSBRYD. 


"Gwyn  ei  fyd  a  ystyria  wrth  y  tlawd;  yr  Arglwydd  a'i 
gwared  ef  yn  amser  adfyd.  Yr  Arglwydd  a'i  ceidw,  ac  a'i 
bywbft;  gwyníydedig  fydd  ar  y  ddaear :  na  ddod  dithau  ef 
wrth  ewyllys  ei  elynion.  Yr  Arglwydd  a'i  ncrtha  ef  ar  ei 
glaf-wely ;  cjrweiri  ei  holl  wely  ef  yn  ei  adtyd,"  Sal.  xli.  1 — 3. 
Mae  tlodion  yn  y  byd  hefyd  o  herwydd  afradlonrwydd ;  wedí 
treidio  y  cwbl  wrth  fyw  yn  annuwioL  Maent  yn  dweyd  y 
dylm  fod  gan  law-feddyg  ddwylaw  boneddiges,  a  cbaka 
gwryw;  ond  yr  wyf  yn  meddwl  y  dylai  fod  gan  ynadon  hedd- 
wch  galon  boneddiges,  a  d\vylaw  fel  palfiut  y  líew  i  gospi  f 
drwg-weitbredwyr  sydd  yn  dinyatrío  eu  hunain. 

2.  Tlodiou  y  cythraul.  Mae  y  rbai  byn  fe  aliai  mewn  cer- 
bydau,  palásau,  a  phwlpudau;  íc,  yn  yn  mbob  man.  TlodioB 
y  cythraul  y w  y  cybyddion  cyfoethog,  yr  hunan-gyfiawn,  J 
balch,  a'r  coel-grefyddol.  Mae  y  tlodion  cybyddlyd  bob 
araser  mewn  eisiau,  er  fod  p^anddynt  filoedd  o  buuau  }ti  y 
hank;  mae  v  cvtliraul  brou  a'u  nowviiu  hwyut.  Maent  fel 
ceffyl  y  melinydd,  yr  hwn  sydd  yn  cario  blawd  i  eraill,  ac  yii 
bwyta  ebran  ei  hunan.  Mae  tlodion  coel-grefyddol  hefyd  i^aii 
ddiafol.  y  rhai  y  mae  wedi  euperswadio  fod  ffurfiau  yn  ddigoii 
heb  lesu  Grist.  Mae  gan  y  rhai  hyn  grefydd,  ond  ún  Iwyd 
iawn  ydyw;  y  mac  satan  yn  eu  cadw  mewn  bywioliueth 
dlawd  yr  ochr  hyn,  a  thlodi  tragywyddol  sydd  yn  eu  haros  yr 
ochrdraw.  Tlodion  y  diafol  yw  y  monachod  Pabaidd.  y  rhai 
sydd  yn  suddo  bwrpâsoi  i  dlodi)  er  mwyn  gwncyd  iawn 
am  eu  pechodau. 

3.  Tlodion  í)uw.  Mae  gan  Dduw  ei  dlodion  hefyd:  y 
maent  )ti  mhob  sí  f^llfa  yn  y  byd,  ond  ^ti  dlodion  yn  >t 
ysbryd.  Mae  y  rhan  iwyaf  o  honynt  yn  dlodion  yn  y  byd 
hwn,  mewn  cystuddiau  a  gofidiau  mawrion ;  ac  y  maent  yn 
deiínladwy  o  hyny  hefyd,  ond  yn  goddcf  yn  amyneddgpr* 
Maent  yn  dysgwyl  gwynfydedigrwydd  am  byth  y  tu  draw  iV 
bedd.  Nid  yw  tlodion  y  byd,  fel  y  cyfiyw,  yn  tv^nfydedíg; 
canys  y  mae  Uawer  wedi  eu  darostwng  gan  dlodi  o  ran  en 
bamgylcbiadau,  eto  beb  eu  darostwng  o  ran  eu  meddyliau* 
Er  eu  bod  wedi  eu  darostwng,  nid  ydynt  yn  ostyngedig.  Mi« 
tlodion  y  diafol  yn  ucbelfirydig,  nid  ydynt  wedi  eu  darostwng 
yu  eu  Immgylobiadau,  nac  yu  ostyngedig  yn  eu  meddyliao. 
Tlodion  Duw  yn  unig  sydd  yn  wynfydedig,  y  tlodion  yn  }t 
ysbryd,  pa  un  ai  tlawd  ai  cyfoethog  ydynt  yn  y  byd  hwn. 
"Eiddynt  yw  teymas  nefoedd."  Rhodiwn  yn  y  cyfryw  foád, 
fy  nghyfeiilion,  fel  y  gallwn  ddysgwyl  gwyuíydedigrwydd  tf 
ol  marw.  Amen. 


Digiiizea  by  Google 


47d 

PREGETH  XVIIL 

DTDBANWCH  I  ALAUWTB  8I0X. 
**6wTii  eu  byd  y  rliai  sydd  yn  galaru ;  canys  hwy  a  ddyddenir,"  Mat.  t.  i, 

Y  MAE  y  gwirionedd  hyn,  fy  nghyfeilliou,  yn  teilyng^  eia 
sylw  raanylaf.  Y  mae  yn  rhan  o  bregeth  ogoneddus  ac  an- 
ngliydmarol  ein  Harglwydd  ar  y  mynydd.  Yr  oedd  y  cyfar- 
fod  yn  gyfarfod  mawr;  yr  oedd  tyr£BU)edd  mawrioii  yn 
gwrando ;  a  Phregethwr  y  pregethwyr  yn  pregetliu  gair  y 
bywyd  iddynt.  Mae  y  mater  a  drinir  yn  y  bregeth  hon  yn 
nefolaidd  a  gogoneddus;  ac  y  mae  hoU  drefti  y  bregeth  yn 
ber£feithrwydd.  Yn  y  bregeth  y  mae  genym  wyth  o  rísiau 
iVdringo  er  cyrhaedd  dedwyddwch  a  gwyníVdedigrwydd 
gwiríoneddol  a  sylweddol.  Gellir  eu  cydmaru  i  ysgol  Jacob, 
un  pen  ar  y  ddaear,  a'r  Uall  yn  }-  nefoedd..  Yr  ydym  wedi 
bodar  un  o'i  grisiau  er  ys  ychydig  yn  ol,  sef  '*tlddi  yn  yr 
ysbryd;''  yn  awr  gadewch  i  ni  gael  myned  at  yr  ail;  sef 
"Y  rhai  sydd  yn  galam," 

Y  mae  yu  rhaid  i  ni  fyned  trwv  Ivn  wvlofain  i  baradwys. 
noasai  yn  ann":hysurus  i  ni  diaetlm  a  setVU  uwcli  ben  yr 
yniadrodd  hwn,  rbai  sydd  yn  <^ulani,"  oni  bái  íod  gwyn- 
fydedigrwydd  yn  ceiddid  o'i  ílacMi,  u  dyddanwch  yn  rhudio 
oiol.  *'Gwyn  en  byd  y  rbai  svdd  vn  o:aLiru;"  dyna  wyn- 
lyd  yn  cerdded  o*r  blaen:  *'canvs  bwy  a  ddvddenir  dvna 
adyddanwch  yn  rhodio  ar  ol.  Mae  galar  yn  b^  w  yn  y  eanol, 
rhvvug  gwyntydedigrwjdd  a  dyddanwcb.  Os  bydd  arnocb 
oisiau  ('yíeirio  llytbyr  at  y  rbai  svdd  yn  «xalaru,  eyíciriwcb  (^f 
1  w  adacl  yu  vr  beol  rbwni^  jíwvníVdedi^rwvdd  a  dyddanwch, 
yr  hcol  a  ehvir  nniawn;  y  niacnt  yn  sicr  o'i  gael  gyda  brys. 
Mae  galaru  yn  y  testun  hwn  o'r  un  ystyr  ag  edifarbau  yn  y 
rhan  fwyaf  o  destnuau.  Tristwch  duwiol  ydyw;  a  thywallt 
dagrau  am  bechod,  Trístwch  yw  y  cwmwl,  a  dagrau  y w  y 
gwlaw  yn  dyferu  o'r  cwmwl.  Mae  y  testun  yn  cynwys  dau 
beth  cyffredinol, 

I.  Fod  galarwyr  y  testun  yn  wynfydedig:  Gwyn  eu  byd 
y  rhai  sydd  yn  gídaru/' 

II.  Natur  a  sicrwydd  eu  dedwyddwch:  "Hwyaddyddenír." 
I.  Fod  galarwyr  y  testun  yn  wynfydedig :  "  Gwyn  eu  byd." 

Y  mae  yn  wir  fod  daerau  y  saint  yn  fynycb  yn  rhai  heilltion ; 
er  hyny  y  maent  yn  adagrau  bendigedig.  "Gwyn  eu  byd  y 
rhai  sydd  yn  galaru."    **  A  ydycb  yn  meddwV'  medd  íhyw 


Digitizeò  by  Google 


474 


DTDDANWCU  I  ALABWYB  8I02Í 


\m,  "  y  ^wna  pob  inath  o  alar  roddi  liawl  i  wyníycledifijrwydd:" 
Na ;  y  inac  llawcv  math  o  uhir  nad  oes  na  ^wyiiíydedigrwydd 
lia  chysur  yn  mynod  bytli  o'i  íiaen  iiac  ar  ei  ol;  nid  oes  dafa 
o  ddyddanwch  yn  nu^lyn  ag  ef  byth. 

1.  Y  mae  galar  dicflijí.    Mae  h\vn  yn  ddeublyg. 

(1.)  Pan  y  bydd  dynion  yn  galaru  oblegyd  na  allant  fodd- 
bau  eu  nwydau  Uygredig.  Y  mae  byn  fel  y  diafol  ei  himaii, 
j)oen  mwyaf  yr  bwu  yw  na  ali  íbd  yn  fwy  drygionus,  a 
chwblliau  ei  amcanion  molldijj^edijji:  yn  fwy  cffcithiol.  Mae 
dynion  vn  í^alaru  yn  ddirfawr,  yn  wvlo  yn  cbwerw  dost,  íe, 
yn  myned  yn  glaf  am  na  allant  foddhau  yn  fwy  cyflawii  cu 
nwydau  pechaduinis  ac  aflan.  Nid  oes  gwell  enw  ar  hwn  na 
galar  dieâig.  "Ac  yr  oedd  mor  flin  ar  Ammon,  fel  y  claf- 
ychodd  efe  o  herwydd  Tamar  ei  chwaer,"  2  Sam.  xiii.  2.  Yr 
oedd  galar  Ahab  yn  fawr,  a*i  dy^^^Tld  yn  flin  a  thymhestlog 
iawn,  am  na  aliai  ddyibd  o  hyd  gaáiel  i  winllan  Nabotii. 
Yr  oedd  y.  creadur  oliiadwy  hwn  yn  methu  cy^u  y  nos  na 
gorph  wys  y  dydd,  o  awydd  boddhau  ei  dueddiadau  pechadmm 
^^Ac  Ahab  a  ddaeth  i*w  d^  vn  athrist  ac  yn  ddigalon,  o  her- 
wydd y  gair  a  le&rasai  Naboth  wrtho  ef ;  ean^a  ele  a  ddy- 
wedasai,  Ni  roddafi  ti  dreftadaeth  fy  hynafiaid.  Ac  efe  a 
orweddodd  ar  ei  wely,  ac  a  drodd  ei  wyneb  3^aiih,  ac  iú 
fwytãai  &ra,''  1  Bren.  xzi.  4.  Dyma  alar  nffemol;  nid  oea 
dyddanwch  yn  ei  ganlyn  byth:  eithr  galar  yu  cjTiyddu  ac  yn 
mwyhíiu  fydd  i  dragywyddoldeb.  Mae  hwn  yri  rhagredeg- 
ydd  yr  **wylofain  a'r  rhincian  danedd"  fydd  bytli  yn  y  p«^D 
diwaelod.  l)n\y  a'n  «jwaredo  rhag  hww  trwy  ddarostwng 
ein  tueddiadau  pecha duriis,  ac  a'n  santeiddio  a*n  golcho  yn 
ngwaed  y  groes  oddiwrlh  ein  pechodau.  i 

(2.)  Niíl  oes  dyddanwch  yii  ngl^n  â  pdar  o  herwydd  rliy^ 
ddaioui  a  wnawd  niewn  aniser  a  aeth  heibio.  Mae  y  líí^l^r 
hwn  yn  ddrwg;  ganhyny  nid  oes  cysur  mewn  cysylltiad  ii^d. 
Galiirodd  Phnraoh  iddo  oUwng  plant  Israel  aUan  o'r  .•^il)lít; 
ediíarliaodd  o  herwydd  y  weithred,  a  gwnaeth  b;)!)  yiiidr<ch 
i'w  uaiw  yn  ol  trwy  erlid  ar  eu  hol.    Yr  oedd  y  iraUir  ll^vn 

Snddi'vvg;  a  drwg  fu  y  canlyniad.  Mae  yu  ddiamhcu  Uni 
awer  o  wrthgilwyr  odíHwrth  grefydd  wedi  galaruac  edifnr- 
hau  yn  ddirfawr  iddynt  weddio  gymaint,  colli  cymaint  o 
amser  i  ddylyn  moddion  graa,  yn  nghyda  chyfranu  rliy^^' 
g3rmaiht  tuag  at  gynal  achos  crefydd.  Pe  bydoai  yn  bosibL 
tynent  y  ewbl  yn  ol  y  fory.  Maent  yn  addaw  yn  bresend 
helyd  i  gymexyd  gofid  na  wraodawant  ychwaneg  ô  br^tbaiii 


Digitized  by  Google 


BYDDAKWCU  I  ALAEWYJK  SION.  475 

na  gvnerd  un  gymwyaas  eto  i  achoe  creíydd  tva  fyddont 
byw.  mJÊne  dynioh  o'r  êtamp  hyn  yu  y  byd,  fy  n<çhyfeillion, 
ac  nid  ychydig  o'r  cyfryw  sydd  i*w  cael  ychwaith.  lUrn^  y 
fath  deimladau,  *'^\vuicd  ni,  Ar<íl\vvdd  duionus."  Maeiít  yu 
editailiau  uiii  eu  liediíeirwch  ^>  iit,  iuii  cu  «çweddiau,  ac  am 
eu  helusenau.  Os  vdycli  chwi  yn  ediíarhau  am  v  da  vr  ydvch 
wedi  ei  wueuthur,  ni  edilaiiia  Duw  aiu  y  drwg  a  ddygir 
amoch  yu  y  uiau. 

2.  Y  mae  j^alar  cnawdol  nad  ydyw  y  dyddauwch  hwu 
mewn  cysylltiad  a<;  ef.  Mae  y  cnawd  yu  wylo  yu  fyuycli 
am  ryw  grocsau  a  chollodiou  yu  y  bywyd  liwu.  ''Llef  a 
glybuwyd  yu  Raiua,  galar  ac  wyloíaiu  ac  ochaiu  luawr; 
Rahel  yu  wylo  am  ei  phlaut,  ac  ui  fyuai  ei  ehysuro,  am  nad 
oedd3mt/'  Mat.  ii.  18.  Nid  ydywyn  bechod^coiiwcli,  i  wylo 
ar  oi  cyfeillion  ymadawedig,  o  fewn  cylch  cymedroldeb;  ond 
y  trueni  yw  fod  ILawer  yn  raeddu  ar  aeimladau  tyuer  i  wylo 
Qwch  ben  plentyn  marw,  ac  heb  <'illu  wylo  uwch  beo  Gwar- 
edwr  yn  marw.  Pryaaro  eich  augladdau  y  mae  galar  cnawdol; 
canya  7  *^niae  tristwcli  7  byd  hwn  yn  gweithio  angau.' '  ^lae 
da^rau  7  dyn  natoriol  yn  cael  cu  gwasgu  allau  o  dan  wialea* 
odau  bamedigaethau  7  Jehofilh.  Anfoddloarw7dd  Duw 
cyfiawn  oedd  yn  peri  i  Gain  wylo  a  gwaeddi  allau  gyda 
phob  gwialenod,  ^^Mwy  yw  fy  mhechooaa  nag  y  gellir  eu 
maddeo."  Ei  ddyodde&int,  nid  ei  bechodau,  oedd  yn  ei 
boeni  waetkaf.  Pe  cawsai  lonydd  gan  euogrwydd  ei  gyd* 
wvbod  ei  hun,  ni  íuaaai  yn  prisio  gymaint  am  ei  becbodau. 
Mae  Ilawer  3m  galam  yn  cnwerw  rha«^  ofn  myned  i  uffem ; 
nid  ydynt  yn  «j^alaru  dim  oblegyd  eu  pechodau.  Mae  y  lleidr 
wedi  ei  ddal  mewa  gofid,  nid  o  herwydd  iddo  ladrata,  ond 
oblep^yd  y  carchar.  Mae  dagrau  y  drygi()uu.s  yu  cael  eu 
berwi  allau  drwy  rym  Uiu  euogrwydd  a  chystuddiau. 

3.  Y  uiae  galar  rhagrithiol.  Mae  hwn  yu  alar  crefyddol, 
ond  nid  o'r  iawu  ryw:  nid  yw  yu  bwysau  yu  ughloriau  y 
cysegr;  eto  y  niae  mor  debyg  i'r  peth  gwirioneddol  ag  sydd 
yn  bosibl  i  sat  iu  i'i  tíurfio.  Galar  allauol  ydyw,  yr  hwn  sydd 
yn  autfuríio  wyuebau,  uid  yu  rhwygo  calonau.  Ilefyd,  pau 
yuiprydioch,  na  lyddwch  fel  y  rhai^^rithwyr,  yn  wyueb-drÍ8t: 
eauys  autfuríio  eu  hwynebau  y  uiaent,  íel  yr  ymddaugosoiit  i 
ddynion  eu  bod  yn  ymprydio.  Yu  wir  mcddaf  i  chwi,  y 
maent  yn  derbyn  eu  gwobr.  Elthr  pau  ymprydiech  di,  eu- 
einia  dy  bea,  a  golch  dy  wyueb,  fel  nad  ymddangosech  i 
ddyrnon  dy  íàà  yn  7mpr7dio,  ond  i'tb  Dad  yr  hwn  aydd  yn  7 


> 

Digitized  by  Google 


476 


DYDDANWCH  I  ALABWY&  SION. 


dirgel:  a*th  Dad  aydd  yn  gweled  yn  y  dirgel,  a  dâl  i  ti  yn  yr 
amlwg,"  Mat.  tí.  16—18.  Rhagrithwyr,  medd  Crist,  yw  y 
rhai  hyn,  y  rhai  sydd  yn  gwneyd  ymddangosiad  áDanolo 

alar  yn  unig  cr  mwjTi  cael  eu  gweled  gan  ddynion.  Yn  wylo 
oddiallan,  nid  o  fewii:  ger  bron  dynion,  nid  ger  bron  Duw. 
Yr  oedd  eu  llygaid  yn  dyiier,  a'u  calonau  yn  gelyd  fel  •'niacn 
isaf  y  felin."  Rhwygudd  Ahab  ei  ddiiiad,  eithr  yr  oedd  ei 
galou  yn  ^\  ihu ;  isjj^odd  sacU-lian  am  ei  gnawd,  a  clierdd- 
odd  yn  arai,  ae  eto  lieb  y  galí\r  lleiaí  ani  bechod  yn  ei  galon: 
yinostyngudd  a  phlygodd  ei  ben  fel  brwynen,  ac  ar  \Tun  pryd 
ei  iralon  fel  adaniaiit.  Mae  llvuaid  Ilawer  fel  tfvnonau  vir 
llito  o  hyd,  a  u  calonau  fel  marmor  yn  ddigyífio  ac  yn  oer. 
Maent  fel  wrfpiínj  mnrhles,  yn  ddyfrllyd  ac  yn  gelyd.  '*Oiid 
yr  awr  hon,  nunld  yr  An^hvydd,  dychwelwch  ataf  fi  à'ch  holl 
galou,  ag  ympryd  liefyd,  ac  ag  wylofain,  ac  à  galar.  A 
rhwygwch  eicíx  calou,  ac  nid  eich  diílad;  ac  ymchwelwch  at 
yr  Ár«;lwydd  eich  Duw."  Joel  ii.  12,  13.  Mae  y  galon,  fy 
ngliytéillion,  yn  galed  ac  yn  dwyllodrus  iawn ;  gall  fradychu 
à  deigryn  yn  gystal  à  chusan.  Mae  Saul,  brenin  Israel,  yn 
ymddangos  un  amser  fel  galarwr,  y  mae  yn  mhlith  y  prophwydi 
ae  yn  mhlith  yr  edifeiriol  am  bechod.  "A  Saul  a  ddywed- 
odd  wrth  Samuel,  Fechais:  canys  troseddais  air  yr  Arglwydd, 
a'th  eiriau  dithau,  o  herwydd  i  mi  ofiii  y  bobl,  a  gwrando  ar 
eu  Uais  hwynt.  Ond  yn  awr,  maddeu,  atolwg,  fy  mhechod, 
a  dychwel  gyda  mi  fel  yr  addolwyf  yr  Arglwydd,"  1  Sam. 
XY.  24,  25.  Fechais dyma  gyffes  lagorol;  dyma  iaith 
yr  edifeiriol  yn  mhob  oes ;  eto  nid  ydy  w  SatQ  ond  chwai*eii  y 
rhagrithiwr  yn  mhob  peth.  Gwisgodd  glogyn  crefydd  yn 
állanol,  eithr  cybydd-dod  oedd  yn  Ilywodraethu  y  galon.  Gor* 
chymynodd  yr  Arglwydd  iddo  ddinystrio  Amalec  yn  llwyr  o 
herwydd  y  drwg  a  wnaeth  i  Israel  pau  y  daeth  i  fyny  o'r 
Aiplit;  eithr  efe  a  arbLtlodd  y  goreu  o'r  praidd  i  foddhau  ei 
galon  gybyddlyd  ei  huu;  a  gwnaeth  hyny  o  dan  glogyn  cref- 
ydd ;  canys  dywedodd  wrth  Samuel,  **Y  bobl  a  gymerth  o'r 
ysbail  ddefaid  a  gwartheg,  blaenion  y  ddifrodaeth,  i  aberthu 
i*r  Arglwydd  dy  Dduw  yn  Gilgal."  A  dywedodd  Saniutl, 
*'  O  herwydd  i  ti  fwrw  ymaith  air  yr  Aiglwydd,  yntau  a  th 
fwrw  dithau  ymaith  o  fod  yn  frenin."  *^Erbvn  hyn  y  mae 
Saul  yn  gwaeddi  allau,  "Peehais."  Dyma  ei  gyfaddefiad; 
ond  edryehwch  fel  y  mae  yn  ceisio  esgusodi  ei  beehod,  ac  yn 
ymdreehu  ei  wno} d  yn  Uai.  Mae  yn  ei  daflu  i  fesur  mawr 
ar  y  bobii  "O  beiVydd  i  mi  ofiú  y  bobl."  Nidywgwir 


Digiiizea  by  Google 


DYDDA.NWCH  I  SION 


.477 


alarwr  ara  becliod  yn  amcíiiui  esgusodi  ei  hun,  na  lleihau  ei 
bechodau  à  rhy w  íiug-esí^^uaodioii ;  ond  yn  y  gwrthwyneb,  yn 
ei  dynu  allan,  ac  yn  ei  ddanp^os  yn  cú  liw  mwyaf  haerllug  a 
gwaedlyd,  ac  yn  ei  íFuríiau  niwyaf  dinystriol,  ac  yn  yinostwng 
yn  isel  ger  bron  yv  Arglwydd  mewn  ediíeirwch  o'i  blriíyd. 
Mae  c}'lfes  Ezra  }ti  gymhwysiadol  iawn  at  y  mater  hwn. 
*' Ac  ar  yr  aberth  prj^dnawnol  mi  a  gyíbdais  o'm  cystudd:  ac 
wedi  i  mi  rwy<>;o  fy  nillad  a'm  gwisg,  mi  a  ostyngais  ar  fy 
nj^hliuiau,  ac  a  icdais  fy  nwylaw  at  yr  Arglwydd  fy  Nmv,  ac 
a  ddywedais,  O  fy  Nuw,  v  mae  arnaf  íjywilvdd  a  gorc^hwyledd 
godi  fy  wyneb  atat  ti,  fy  Nuw:  o  herwvdd  ein  hanwireddau 
ni  a  aethant  yn  aml  dros  beii,  a'n  camwedd  a  dyfodd  hyd  y 
neiocdd.  Er  dyddiau  ein  tadau  yr  ydym  ni  mewn  camwedd 
mawr  hyd  y  dydd  hwn ;  ac  am  ein  hanwireddau  y  rhoddwyd 
ni,  ein  brenínoedd,  a'n  hoffeiriaid,  i  law  penaethiaid  y  gwled- 
ydd,  i'r  cleddyf,  i  gacthiwed,  ac  i  anrhaith,  ac  i  warthrudd  • 
wyneb,  megys  heddyw,''  Ezra  ix.  5 — 7. 

Clnví  welwch,  fy  nghyieiUion,  fod  y  galarwr  gwirioneddíd 
ttn  bechod  yn  gwneyd  y  gwaethaf  o  bechod,  ao  nid  y  goreu; 
yn  edryoh  amo  fel  y  mae  mewn  gwiríonedd,  '*yn  dra  phech- 
adurus."  Mae  Satd  yn  llafurio  yn  galed  i  wneyd  y  goren  o'i 
beehodan,  trwy  en  gwneyd  yn  becbodau  bychain^  fel  nad 
ydjrw  yn  ddrwg  mawr  eu  coleddu  yn  y  galem.  Mae  yn 
dywedyd,  "Fechais"  á'i  dafod,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  cofleidio 
ei  bechod  yn  ei  galon.  Mae  yn  beth  posibl  i  ddyn  i  wylo  ei 
himan  i  dân  nffern;  yn  gwaeddi,  Fechais,*'  ac  yn  rhedeg  i 
fflamiau  ar  yr  un  pryd.  O  Arglwydd,  trugarha  wrthym,  a 
gwared  ni  rbag  i'n  calonau  ein  hunaiu  ein  twyllo  i  golledig- 
•eth!  Achub  ni  rhag  twyll  ein  cakmau  aniighrediniol. 
Gwared  ni,  O  ein  Duw,  rhag  wylo  ein  huoain  i  fflamiau,  ac 
yno  i  wylo  byth  ! 

Yr  ydych  yn  cofio  i  Agrippa  ddyfod  o  fewn  "ychydig  i 
fod  yn  2:ristion"  o  dan  weiíiidoi^aeth  Paul;  llanwyd  ef  á 
theimladau  angerddol,  ond  gadawyd  ef  heb  gyfriewidiad 
calon.  Yn  wyueb  fod  yr  apostol  yn  ''ymresymu  am  gyfiawu- 
der,  dirwest,  a'r  farn  a  fydd,  Felix  a  ddychrynodd  tywalU- 
odd  ddagrau,  fe  aliai ;  eitlir  <íwrthododd  yr  efeugyl  wedi  y 
cwbl.  ^íae  ein  líiachawdwr  hcfyd  yii  sou  am  ryw  ddyn  lu^b 
lOQ  yn  ''uihell  oddiwrth  deyrnas  Dduw,"  eto  yr  ydoedd  yn 
rhy  bell  i  fyned  i  mewn  iddi.  Mae  yn  boddi  byth  yn  ymyl 
yr  arch ;  y  mae  allan  yn  yr  ystorm  yn  ymyl  y  noddfa :  y  mae 
yn  cael  ei  ddal  gan  ddialydd  y  gwaed  wrth  ddrws  y  ddinas 


Digitized  by  Google 


478 


DYDDANWCH  I  ALABWTB  8I0W. 


gaerog;  y  mae  yn  newynn  yn  ymyl  bera  y  bywyd;  y  xnat 

SI  ti*enp:ii  o  syched  yn  yiiiyl  y  ffynon  sydd  yn  tsrdau  o  ystly» 
ab  y  dyn ;  y  mae  yn  syrthio  i  fflamiau  à  swn  efengj4  yn  á 
glustiau.  O  Arj^lwydd,  diangfa,  diang^fa  i'r  bobl  yma  ofl 
sydd  prer  dy  fi  ou.  Mae  yn  bi  tli  posibl  i  ddycbrynii  wrth  y 
piir  {t'l  Felix,  a  chael  eich  colli  byth,  a  bod  o  iewn  ychydio;! 
Í<mI  yn  <:;ristiono«;ion  g}'dag  Agrippa,  a  bod  g^yda  chythrciil- 
iaid  yn  y  di^ycdd;  a  bod  heb  fod  '*yn  mhell  oddiwrth  de}Tnafi 
nefoedd,"  a  syrthio  i  deyrnas  y  ty wyllwch  eitbaf  >ti  oes  ocs- 
oedd.  Nid  â  o  fcwn  ychydig  i  fod  yn  gristion  byth  i  deyrna« 
Ddiiw:  ni  wua  o  fcwn  ycbydig  y  tro;  mae  yn  rbaid  bod  yn 
gwl)l  oll.  Ni  chedwir  y  dyn,  cr  ei  fod  yn  agos  i  deynias 
Duw;  er  (»i  fod  heb  fod  yn  mhell.  y  mae  yn  rhy  bcll.  Mae 
yn  rliaid  myncd  '^trwodd  o  farwoiaeth  i  fywyd"  cyn  y  í^ellír 
myned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw.  Ni  chedwir  y  galarwr  allanol, 
y  dyn  á'r  llygaid  gwlybion,  a'r  wyneb  rhagrithiol;  os  ecíhvir 
ni,  rhaid  rhwygo  cin  calonau,  dryllio  y  giaig  nes  y  byddo 
dwÍT  yn  piatyilio  allan  o'r  gallestr  sydd  o'n  mewn.  Ai^lwydd 
daionus,  gwareá  ni  rhag  myned  yn  waredwyr  i  ni  ein  hunaiii* 
Pwy  bynag  sydd  yn  eymcryd  at  y  gorchwyl  o  waredu  eu 
hunain  a  gyírgollir  byth.  Y  mae  pwys  tragywyddol  yn  J 
mater  hwn,  fy  nghyfeillion.  Yr  Ai^lwydd  a'n  gwaredo  rhag 
gor])hwyH  ar  ychydig  o  ddagrau  o'n  Uygaid  am  aehubiacth 
ein  heneidiau,  a'r  galon  yn  aroB  yn  llonydd  heb  gyffwrdd  à 
hi.  O  Arglwydd,  taro  y  graig  bon  sydd  yn  y  fynwes,  fel  y 
piatyilio  dwír  allan,  ao  y  byddom  yn  alarwyr  tu  mewnol  • 
gwiríoneddol,  yn  gystal  ag  yn  allanol. 

4.  Y  mae  galar  anobeitbiol.  Hhywbetli  oV  galar  yma  oedd 
galar  Jndas;  fe  welodd  ei  bechod  ofiiiadwy,  ac  y  mae  yn  eí 
gyâbsn  hefyd ;  y  mae  yn  datgan  diniweidrwydd  yr  Arglwydd 
lesu,  ac  yn  ei  gyfiawnhan,  íic  yn  ymdrech  hyd  yr  eithtf  i 
ddadwneyd  yr  hyn  oll  a  wnaeth.  ond  yr  ydoedd  wedi  mMied 
yn  rliy  bell :  yr  ydoedd  wedi  celhvair  gomiod,  yr  oedd  wedi 
rhwymo  cadwyiiau  ulíeru  aiu  dano  ei  hun,  fel  yr  oedd  yn  an- 
mhoHibl  eu  dadrys.  Chvnaeth  Judas,  yr  hwn  sydd  yn  awr  va 
ufíern,  fwy  na  Ilawer  au'  sydd  yn  meddwl  myned  i'r  nefoedtt 
yn  ein  dyddiau  ni.  "Yna  pan  welodd  Judas,  yr  hwn  ai 
bradyehodd  ef,  ddarfod  ei  gondemnio  ef,  bu  edifar  ganddo,  ac 
a  ddyg  draclR  Ín  y  deg  nr  n<2:ain  arian  i'r  arch-olfeiriad  a  r 
henuriaid,  gan  ddywedyd,  IVcliais,  «ran  fradychu  gwaed 
gwirion.  Ac  wedi  iddo  daflu  yr  arian  yn  y  deml,  efe  a  ym- 
adawodd»  ac  a  aeth  ac  a  ^mgrogodd,"  Mati  xxvii.  3 — 5.  Y 


Digiiizea  by  Google 


479 


mae  Judas,  chwi  welwch,  yn  edifarhau,  ac  yn  ad-dalu  yr 
arian,  yn  gweddio,  ac  yn  rhedeg  i'r  crogbren  ac  i  uífern. 
Acth  Judas  y  tu  hwnt  i  lawer  mewn  crefydd;  eto  y  mae 
wedi  ei  golli.  Edifarhaodd,  nid  yn  dduwiol,  ond  yn  ano- 
beithiol;  fe  dybiodd  fod  ei  glwyf  yn  fwy  na  phlastr  Duw,  a 
boddodd  mewn  dagrau  am  ychydig,  ac  wedi  hyny  suddodd  i 
ddystryw  byth.  Nid  edifeirwch  i  fywyd  oedd  bwn,  fy  ngb\'f- 
eillion,  ond  yii  liytrach  i  farwolaeth.  Mae  uflPern  yn  Ilawn  o 
anobaith :  yn  Ilawn  o  wylo  a  thywallt  dagrau  anobeithiol.  Y 
mae  }tio  wylo,  rhincian  dancdd,  a  rhnhlu  y  Gonichaf  ar  yr 
vai  pryd.  Yr  hoU  le  sydd  yn  Ilawn  o  alarwyr  o  dan  gosp 
pechod ;  eithr  nid  oes  yno  yr  un  galarwr  am  bechod.  Nid 
ydynt  yn  casâu  y  pecbodau  o  herwydd  pa  rai  y  maent  yn  dy- 
oddef,  ond  yn  gruddíán  o  dan  bwys  y  eadw3mau  sydd  yn  ea 
dal  3m  y  fflamiau  tragywyddol.  Mae  llonaid  ufifem  o  gaLonaií 
celyd,  er  yr  hoU  dâu  a'r  brwmstan  sydd  yn  berwi  yn  gyson; 
nid  068  3rr  un  galon  dyner  o'i  mewn.  Mae  yn  wir  fod  yno 
wylo  parliaus;  ond  wylo  ydyw  beb  dynerweh  calon.  Maent 
wedi  eu  cau  i  fyny  mewn  anobaith  tragywyddol,  i  wylo  byth 
beb  waredigaeth.  O  Arglwydd,  gwimd  m  rhag  wylo  o'r 
nator  liyn;  gwared  ni  rbag  bod  yn  alarwyr  tragywyddoL 

Yr  ya3rm  wedi  bod  yn  eeisio  nodi  allan  beth  nad  y  w  galar 
ysbrydoí  a  gwirioneddol;  yn  bresenol  ymdrechwn  ddangos 
beth  yw  y  galar  sylweddoí  ao  efengylaidd,  ag  y  mae  dyddan- 
weh  a  gwynfydedigrwydd  yn  ngl Jn-ag  ef.  Sylwn  ar  ddau 
liefhmewn  p^rthynas  iddo:  yn-^ 

1.  Galar  am  beth  ydyw. 

2é  Ei  natur. 

1.  Galar  o  lierwydd  peth  ydyw.  Yr  ydym  i  wylo  am  eitt 
pechodau  eiu  hunain,  a  phechodau  eraill  hofyd. 

(1.)  Ein  pechodau  ein  hunain.  Mae  yu  rhaid  i  ni  wylo 
am  bechod,  íol  y  mae  yn  ddrwp^  niawr  yn  erbyn  Duw  da;  ac 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  alaru  am  dano  hefyd,  fel  y  mae  yu  ddi'wg 
yn  ein  erbyn  ein  hunain,  ac  yn  ein  dinystrio  byth.  Y  mae 
arwg  pechod  yn  fa\\'r  yn  mhob  ystyr,  fel  y  mae  yn  erbyn  Duw, 
ac  fel  y  mae  yn  erbyn  ein  himain  hefyd.  Edrychwch  ar 
bechod  trwy  y  tri  dryeh  oanl ynol :  ac  edrychwch,  fy  nghyf- 
f^iUion,  nes  y  byddo  eick  eneidiau  yn  toddi,  a'oh  Uygaid  yn 
dyferu  dagrau. 

Yn  gyntaf,  Edrychwch  ar  bocliod  yn  fawr,  fel  y  mae  yn 
taro  yn  uniongyrchol  yn  erbyn  Duw  cyíiawn  a  daionus.  Y 
i&Ae  yn  codi  i  fyny  yn  erbyn  uchafiaeth  y  Neibedd,  ao  yn 


DTDDJLKWCH  I  ALA.SWT&  SIOK* 


rhoi  hèr  i  Dduw  hollalluosj.  •  Y  mae  pob  pechod  yn  uchdr 
drosedd;  v  mae  yu  erbyn  Person  v  Ihcuin.    *'Pa  fodd,'*  ébe 

'     »  «  •  »  - 

Joseph,       jijwnaf  y  mawT-ddrw^  a  phechu  yn  erbyil 

I)uw?'^  *' Fechais,*'  ebe  yr  afradíon,  "yn  erbyu  y  nef,  ac  o'tli 
íltien  dithaii."  "Yn  dy  erbyn  di,  tydi  dy  hunan,  y  pechais, 
âc  y  p^wnaethiim  y  drwg  hwn  yn  dy  olwg,"  ebe  Daf)dd. 
*' Pechais  yu  erbyn  y  ddaear.*'  Naí]:e,  yn  erbyn  y  nef,  ac 
o*th  flaen  dithau.  Yr  wyf  wedi  gwrthyíela  yn  erbyn  y  Duw 
sydd  yn  y  nefoedd,  am  hyny  y  mae  yn  rhaid  fod  pechod  jn 
ddrwg  annhraethol.** 

Yn  ail,  Edryehwcb  ar  bechod  fel  v  mae  vn  farwol.  Mae 
rbni  peehodau  yn  fwy  na'u  trilvdd,  mae  yn  wir;  eitlir  y  mac 
pob  pechod  yn  farwol.  Mae  pechod  ''yn  esgor  ar  farwolaeth. 
Yr  ydych  yn  cymeryd  gwenwyn  marwol  i'ch  lladd  yii  dra- 
gywyddol,  wrtli  ''fwyta  pechod  fel  bara,  ac  yléd  anwiredd  fel 
dwâr."  Mae  ''uífem  a  marwoiaetk"  yn  dylyn  pechod.  Mae 
rhai  yn  edrych  ar  rat  pechodau  yn  fach ;  eitlir  os  canlynú* 
hwy  j^n  utfem  a  marwolaeth,  nis  gellir  edrych  arnynt  fel 
rhai  bychaini  iawn.  "Bethydoedd  i  Adda  gymeryd  un  aW 
oddiar  y  pren  yn  Eden?  '  medd  y  dyn.  "Betíi  oedd  cymaint 
a  h}iiy  ?  pa  ddrwg  mawr  oedd  mewn  bwyta  afel?*'  Ti  oscddp 
odd  orchymyn  Duw  wrth  hyny,  o  ganlyniad  yr  oedd  yn 
bechod  yn  erbyn  y  Nefoedd,  ac  yn  dwyn  canlyniadau  dyehryn- 
Ilyd.  CoUodd  ei  goron  ardderchog  o  herwydd  ei  anuftidd- 
dod,  a  chollodd  ei  holl  kíUogaeth  eu  ooronau  hefyd  g:ydag  ef 
ar  yr  un  pryd.  Cyflawnodd  g3rniaint  o  ddrwg  yn  yr  vn 
weithred  hon,  mewn  ychydig  amser,  nas  gall  ei  hou  hiliogacth 
ei  ddadwneyd  byth :  bydd  miiiynau  yn  teimlo  byth  oddiwith 
yr  un  weitmred  nono  a  gyflawnwyd  mewn  ychydig  eiliadaa; 
íe,  teimlir  y  canlyniadau  i  bob  tragywyddoldeb.  BuasM 
pawb  yn  teimlo  yn  utfern  byth  oni  buasai  «çras  pen-aro:lwvdd- 
ioethol  Duw.  Mae  peehotl  yn  fahwol.  Edrychwch  dr>vy 
yr  yspienddrych  hwn  arno  nes  dychr>mu  ac  wylo  o'i  ble«:yd. 
Bydd  y  pechod  lleiaf,  os  heb  edifeirwch,  yn  glo  a  bollt  i  ch 
cau  allan  o  deyrnas  nefoedd  yu  dragywydd.  Edrychwch.  fV 
nghyfeillion,  ar  bechod  trwy  y  drych  hwn  nes  y  byddo 
Uyi^aid  yn  dyferu  dagrau,  ac  y  byddoch  yn  wylo  ddydd  a  nos 
hyd  oni  ddewch  o  hyd  i  feddiyginiaeth  yn  ngliiwyíau  y 
croeshoeliedit^  Oen. 

Yn  ílrvdydd,  Edrychwch  ar  bechod  yn  nrych  coch  dyedd- 
ofaint  Crist.  Yma  yr  ymddenj^ys  pechod  yn  ddu,  yn  íliaiíldi 
yn  bwysig,  oc  yn  ddychrynedig.    Mae  yn  rhaid  caêi  ''gwaed 


Digitized  by  Google 


DTDDANWGH     ALARWTB  SIOJT. 


481* 


lesa  Grist  ei  Fab  ef "  cyn  y  gellár  dileu  y  pechod  lleiaf.  Ni» 
gdlwch  gymeryd  golwg  gywir  ar  bccliod  heb  fyned  i  Gol- 
gotha.  OwnaetlL  pecbod  Tr  Arglwydd  lesu  daáu  Uen  dros 
ei  ogoniant,  eoUi  ei  gysur,  eolH  ei  waed,  tywallt  ei  enaid  i 
&rwolaeth  yn  beeh-aberth  dros  y  pecbod  lleiaf  fel  y  pechod 
mwyaf.  Darllenvch  fawredd  eich  pechodau  yn  nyfnder  dwyf- 
au  Immanuel.  Edrychwch!  y  mae  pechod  wedi  gwneyd 
axgraif  ddwfn  yn  nghnawd  Mab  Duw!  Oadwed  yr  Aiglwydd 
ni  rhag  satan,  yr  bwn  sydcl  yn  taflu  y  feth  niwl  tew  cbos  ein 
Uygaid  fel  nad  ydym  yn  gweled  p jchod  yn  y  goleu  priodoL 
Bydded  i  ni  edrych,  fy  n^hyfeillion,  drwy  cldiych  dyoddef- 
aint  jrr  addhvyn  Oen;  t/ie  red  glass  of  InDuanacl' s  suj/erínys. 
Edrychwch  ar  eich  Ceidwad  yr  hwu  a  wanasoch,  galerwch 
**heíyd  am  d;uio  fel  un  yn  p;alani  am  ei  unig-anedig;  ac  yiu- 
ofidiwcli  aiu  (lano  ef  nie^^ys  un  yn  goíidio  am  ei  gyntaf-anedig." 
Coíiwch  fod  nentydd  bychain,  yi\  gystal  ag  afoiíydd  niawrion, 
yn  ymarllwys  i'r  mor  hallt;  felly  y  mae  pechodau  byChain, 
fel  rhai  raawrion,  yn  cario  dynion  i  lyn  marwolaeth. 

Yn  ixww  <yan  fod  pechod  yn  ddrwg  mor  fawr,  y  mae  o  gan- 
lyniad  yii  ^aiw  am  alar  ac  wylofain  mawr.  Mae  Duw,  yn 
erbyn  yr  hwu  y  mae  pechod  yn  taro  yn  uniongyrchol,  yu 
anchwiliadwy  mewn  mawredd,  am.  byny  dylai  galar  ac  edifeir- 
wch  am  bechod  yn  erbyn  Duw  mor  fawr  fod  yn  wh-  alar  a 
thristwcb;  a  bod  yn  ddwfa  iawn  heíyd.  Y  gy&aith  kefyd, 
ja  erbjm  yr  bon  y  mae  pecbod  yn^rosodd»  sydd  ''yn  dra 
eang;*'  am  hyny  y  mae  yn  canlyn  fod  drwg  y  pecbod  yn  dra 
eang  hefyd.  Mae  Duw  a4  gyfraitb  yr  un  petb,  y  naill  mor 
^ng  a'r  Hall :  ac  y  mae  pecbod  yn  taro  yn  erbyn  yr  oll  o 
Dduw.  Y  mae  yn  groes  i'w  natur,  ac  yn  groes  i'w  ewyllys. 
Pan  y  bydd  yr  Arglwydd  yn  dywedyd,  "Gwna  byn,"  y  mae 
y  pechadur  yn  dywedyd,  **  Na  wnaf."  Pan  y  mae  y  Gorucbaf 
yu  dywedyd^  "  Paid  gwneyd  y  petb  aflan  bwn  ag  y  mae  fy 
enaid  yn  meiddiof '  y  mae  y  pecbadur  yn  dywedyd  yn  baer- 
llug,  ''Mi  a'i  gwnaf.  Fel  byn  yr  ydym  wedi  myned  yn  y 
blaen  yn  erbyn  yr  Arglwydd:  onid  ydyw  bi  yn  Úawn  bryd 
iedifarbau? 

Y  mae  yn  anmhosibl  dweyd  y  filfed  ran  o  ddrwg  pechod; 
ymae  yn  (h'osedd  o  bob  iot  o'r  gyfraith  bur  a  sautaidd;  íe, 
y  mae  yn  i;abledd  ymarferol  ar  holl  enwau  y  Duw  goruchaf. 
Balchder  (íalon  dyn  sydd  yn  ei  ddianrhydeddu  yn  bwrpasol; 
yn  anicanu  ergydio  at  ei  orsedd  fawr,  ysbeilio  ei  goron 
aidderchog,  a*i  gosod  ar  ei  phcn  ei  kun.    Y  mae  balchder 


Digitized  by  Google 


482 


DYDDANWCH  I  AI^ASWY&  blON. 


yn  amcanu  at  foddaeth  y  Gonichaf;  ei  ladd,  cymeryd  yr 
ofsedd,  ac  eiatedd  anu  ei  hun.  Mae  pechod  yn  gwadu  hoU- 
wybodaeth  a  liollbxeseDoldebt  ac  yn  herio  hoUalIuogrwydd 
a  chyfiawnder  y  Bod  mawr.  lê,  y  mae  yn  anymddiríed  yn 
ei  ffyddlondeb,  yu  sathru  ar  ei  ddeddfiiu,  yn  durmygu  ei  gar- 
iad,  yn  goíidio  ei  Ysbryd,  yn  rhoddi  y  celwydd  i'w  wirionedd, 
iu  yii  cyfrif  xn  ddoethiiíeb  yn  ífolineb.  A  pha  betli  a  ali 
pechod  wneulhur  yn  rhagor  ua  suethu  yn  gyson  at  enw  da. 
gorsedd,  coron,  a  bodolaeth  y  Duw  anfcidrol?  O  .s\Tidod,  na 
baem  wedi  ein  dryllio  yn  chwilfriw  à'i  wialen  haiarn!  O 
amvnedd  y  Duw  anteidrol!  Diolcb  i  ti,  y  Duw  mawr,  am 
ein  harbed  hyd  yma,  na  fuasit  wedi  ein  tori  i  lawr  yn  ein 
peebodau  pan  yn  gwrtbryíela  yn  dy  erbyn.  Brysiwn  i  alam, 
i  dywallt  dagrau,  ac  i  ymoâtwng  mewn  iiwcii  a  Uudw  ger 
bron  yr  uchel  Dduw. 

Y  mae  pechod  nid  yn  unig  yn  ein  gwneyd  yn  annhebyg  í 
Dduw^  oud  hefyd  yn  wrthwyneb  iddo ;  a  rhaid  i  ni  alaru  yn 
ddwyB  oblegyd  pechod  fel  y  mae  yn  weithred  o  elyniaeth  yn 
erbyn  Duw.  Y  mae  pechaduriaid  yn  rhodio  yn  wrthwyneb 
iddo  eL  ^^Chwi  rai  gwar-galed  a  (Henwaededig  o  galon  ac  o 
glustiau,  yr  ydych  chwi  yn  wastad  yn  gwrtbwynebu  }t 
Ysbryd  Glàn;  megys  eich  tadau.  &lly  chwithau,"  Act.  viL  ôl. 
Mae  pechod  y»  wrthwyneb  i  bob  peuon  yn  yr  hanfod  ddwyf» 
ol.  Y  mae  yr  Arglwydd  lesa  yn  dy  wedyd  am  y  pechod  o 
gabledd  yn  erbyn  y  Tad^  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glàn.  Mae  jt 
hanfod  ddwyfol  o  un  meddwl;  y  mae  pechod  o  feddwl  andlt 
.  ac  yn  gwrthwynebu  nid  yn  unig  yr  Ysbryd  Glàn»  eithr  y  Tad 

a'r  Mab  hefyí  Mae  yn  anmhosíbl  i  bediod  wneyd  rhagor 
nag  y  mae  i  ddigio  a  gwrthwynebu,  dinuygu  ac  ymladd  ya 
erbyn  y  Bod  goruchaf.  Fy  nghyfeiUion,  yr  ydym  wedi 
gwrthryfela  yn  erbyn  y  nefoedd  ein  hoU  ddyddiau ;  y  mae  yn 
Ilawn  bryd  i  ni  alaru  ac  wylo  ger  bron  Duw  bellach.  Mae 
gwir  alarwr  am  bcehod  wedi  ei  ddwyu  i  rodio  yn  ^vrthvvylleb 
ibechod  a  satiin;  mae  wedi  troi  ei  gefn  ar  iUliatbl,  y  byd.  a 
phob  gwagedd,  a'i  wyneb  ar  Dduw  a  bywyd  tragywyddoL 
Mae  ei  wyneb  yn  awr  tua  gwlad  o  wyníyd,  a'i  gefn  ar  ddinas 
dvstrvw;  mae  yn  teitbio  tuar  nefoedd,  *'dau  gerdded  ao 
wylo?' 

Y  mae  pawb  sydd  wedi  adnabod  pechod  yn  galaru  o'i 
blegyd  am  ei  fod  yn  cynwys  yr  anniolchgarwch  mwyaf.  Y 
mae  yn  aiiuihosibl  i  ddyn  faddeu  iddo  ei  hua  am  ei  anniolch- 
garwch yu  wyneb  derbyn  cymuint  o  ddaioni  a  gwaredig- 


L;iyiii^oa  by  Google 


DTODjLNWCH  I  ALAAWYB  SION.  483 

aethau  oddiar  law  yr  Arglwydd.  Mae  pecliod  fel  y  plentyn, 
yn  taro  ae  yn  clwyfo  y  fron  y  mae  yn  sugno  «c  yn  dcrbyn 
CMialiaeth  o  lioni.  O  Arglwydd,  cyiiortliwya  fi  i  wylo  ain 
fy  aiiniolchgarwcli ;  y  mae  fy  uihechod  wedi  taro  a  chlwyfo 
bronau  t>Tier  trugaredd.  O  driigaredd  aníeidrol,  yn  danfon 
y  Mab  i'r  byd  i'n  prynu,  a'r  Ysbryd  Glâii  in  santeiddio  a'n 
dyddanu;  cithr  yr  ydym  wedi  pecbu  yn  erbyn  y  cwbl.  Yr 
ydyin  wedi  pecbu  yn  erbyn  gweddiaii  tyner  yr  Ar;j;lwydd 
lesu,  ac  yu  erbyn  dylanwadau  a  graslondeb  yr  Ysbryd  Glàn ; 
a  phaham  na  alarwn?  Yr  ydym  yn  cwyno  yn  ddiífawr 
oblegyd  anngharedigrwydd  dynion  tuag  atom  ni;  eithr  pa 
beth  yw  hpiy  at  ein  hanngbaredigrwydd  ni  tuag  at  y  Nef- 
oedd!  Derbyniodd  Cesar  ei  glwyfau  marwol  oddiwrth  ei 
gyfeiUíon.  Óni  ali  yr  Arglwydd  ddywedyd  wrthym  gan 
ddangos  ei  glwy&u,  **  Dyma  y  rbai  y*m  dwyfwyd  â  hwynt 
yn  nh]^  fy  ngharedigion?  Mor  fynych  yr  ^  dym  wedi  agor 
olwy&a  Mab  Duw  o'r  newydd,  ae  wedi  ei  ail  groeshoelio 
trwy  ein  oam-ymddygiadau  yn  y  byd!  Gadeweh  i  ni  syithio 
ar  ein  hwynebau  a  galam,  fy  nghyfeillion.  Yl*  ydveh  yn 
cofio  i  Israel  gymeryd  ei  dlysau  a*i  fodrwyau  i  wneyd  11o  aur; 
f^j  mae  y  peehadur  yn  cymeryd  tlysau  trugaredd  Duw  i 
wneyd  ceftyl  aur  i  redeg  ymaiih  oddiwrth  yr  Ar<;lwydd ;  ae 
ar  gefn  trugareddau  dwyfol  y  mae  y  croadur  haerllug  yn 
marchogaeth  dros  y  pertbi  a'r  cloddiaii,  i^au  satbru  deddfau 
Duw  a  gras  yr  efeugyl  dan  draed  ar  6i  íiordd  i  ufFem.  Mae 
anniolcbgarwch  yn  becbod  ag  sydd  wedi  ei  liwio  à  pborpbor 
ac  ysirarlad.  Y  mae  trosedd  yn  erb}ni  cariad  Duw  yn  am- 
lygedig  yn  yr  cfcngyl  yn  waeth  mewn  rhyw  j'st}T  na  pbech- 
odau  y  cytbreuliaid,  canys  ni  chawsant  gynygiad  o  ras  athru- 
garedd  wedi  iddynt  syrtbio.  Yn  awr,  os  ydym  yn  gabiru  yn 
wirioneddol  am  bechod,  yr  ydvni  vn  teiniloyn  fawr  o  berwy^dd 
em  hanniolcbííarwch  i  Dduw  yn  wyncb  ei  boll  ddaioni  a*i 
drugarcddau  i  ni  trwy  ein  hocs.  Y  mae  yr  enaid  yn  cw^yno 
am  byn  ger  bron  y  Nefoedd  bron  uwchlaw  dim  arall.  O  ein 
calonau  anniolcbgar,  dryllia  hwynt  yii  cliwilfriw  â*th  gariad, 
fel  y  byddo  i  afonydd  o  ddwâr  lifo  allan  o*n  Uygaid  am  i  ni 
bechu  êrioed  yn  erbyn  Duw  mor  dda. 

2.  Dyleni  alaru  ara  bechod  nid  yn  unig  am  ei  fod  yn  taro 
yn  erbyn  Duw,  ond  hefyd  am  ei  fod  yn  taro  yn  ein  herbyn 
eia  hunain.  Yr  ysgrythyr  sydd  yn  dywedyd,  ''Y  neb  a 
becho  }Ti  fy  erb>Ti,  sydd  yn  gwneyd  cam  â*i  enaid  ei  him»" 

Yr  enaid  a  beoho  a  fydd  marw,"    Cyfiog  pechod  yw  marw« 


Uigiiized  by  Google 


4S4  DTDDANWCH  I  ALABWYB  SION. 

daetb."  Dylem  wylo  íldydd  a  nos  uwch  bon  t  ia  scíVllfli 
ílclvcbn'ne(lií2:  <lrwv  bechod,  a  ífbi  i  "-ymeryd  gíiíael  luewn 
bywyd,  cyn  syrthio  i  lyu  marwolaetb  am  byth.  Y  mfie 
pechod  wedi  ciu  bysbeilio  o'ii  hoU  harddwcb :  wt  di  tyiiu 
oddiam  danoin  ciu  bardd\vis«í;  o  gyfiawndor,  wedi  ein  dyo^? 
o*n  robes  arddercbojíj,  ac  vvcdi  cin  gadacl  yn  noetblyiuun  i 
vmdrybacddu  vn  ein  ijwaed  mewn  ":wartli.  TaraAvodd  v 
gorou  oddiar  t  ia  penau  3'n  rabaradwys.  **  Syrthiodd  y  goron 
oddiar  ein  pen :  gwae  ni  yn  awr  bcchu  o  bonom."  Y  mae 
wedi  ein  bysbeilio  o  ddelw  brydfertb  a  gogoneddus  Du\t.  yr 
hon  oedd  yn  gynwysedig  mewn  gwybodaeth,  santeiddrwydd, 
a  chyfiawnder.  '*Gwae  ni  becbu  o  bonom.*'  Y  mae  wedi 
ein  bysbeilio  o  gyraundeb  a  ebynideitbas  ein  hanwyl  Argl- 
wydd;  wedi  dinystrio  pob  heddwch  a  thangnefedd  rhwog 
ein  heneidiau  ag  ef ;  wedi  ein  gwneyd  yn  noetli,  a  Ilycbwino 
ein  gogoniant.  Y  mae  pechod  wedi  gfwneyd  t;^  Dduw  yn 
**ogof  lladron;**  íe,  nid  yn  nnig  wedi  ysbeilio  y  ty  nr  y 
ddaear  o*i  holl  gysuron  lawer  gwaith,  eithr  y  mae  hefyd 
wedi  torí  i  Viewn  i'r  palas  tragy  wyddol  uebod,  prcswylfo  y 
g>yynfydedig;  ac  ysbeilio  hyd  y  nod  yr  angylion  eu  hunaiii 
o*u  boU  ogoniant.yn  mbresenoldeb  Duw  ei  bun.  Dyma  leidr 
eon ;  cpuerwcb  ofal  rbagddo,  becbaduriaid«  Yr  ang}  lion,  y 
rbai  sydd  wedi  eu  bysbâlio  o*u  gogoniant,  sydd  yn  dyibd  yn 
gytbreuliaid  duon,  ac  yn  ellyllon  melldigedig ;  y  niaent  wedi 
cymeryd  ])laid  pecliod,  wedi  dyíbd  yn  Burtners  aiid  Co.  yn  yr 
un  fasnacb  utlernol.  Yn  awr  y  mae  pecbod  a  ehyllireuliaid 
wedi  cycliwyn  y  fasnacli  o  ysbeilio  yn  nihob  man:  y  maent 

•  *         •  •  •  • 

yn  lladron  pi-n  íibrdd  íUwr.  C  iiwi  glywsocdi  ani  /ilíjhu  uynien; 
hiqhway  dcvils  yw  y  rbai  byn  yn  lladrata  c•^  ri^h  ac  eneidiau,  1 
a'u  gadael  yii  íar\y  bytb.  Dyma  y  lladi*on  pvii-bcolydd  svda 
yn  mbob  rbau  o'r  liytl  yn  ííwneyd  baíbi^  a  dinystr  ar.sw\iius 
yn  ndilitli  plant  dynion  oddiar  y  dechreu.  Y  maent  wedi  ^ 
cymeryd  miloedd  o  cnridiau  yn  ysgiyiíietk,  ac  wedi  rbauu  yr 
ysbail  yn  y  pwU  diwiifdod. 

Nid  yn  nniir  y  maent  yn  ysbeilio  y  byd,  ond  befyd  y  maent 
yn  tori  i  mesvn  i'r  eglwys,  yn  ysbeilio  y  saint  o'u  cysiiroa  a  u  j 
detnyddioldeb,  ac  yn  niyned  â  Iluaws  o  ragritbwyr  yn  eu  oôl  1 
i'r  tHauiiau.  Y  r  ydym  yn  daiiien  jíi  Dat.  xii.  «i,  am  satan, 
ddraig  gocb  £Eiwr,  à  saith  pen  iddi,  a  deg  com :  ac  ar  ei 
pbenau  saitb  goron.  A'i  cbjiiífoa  lú  a  dynodd  draian  scrT 
nef,  ao  a'u  bwriodd  bwynt  i'r  ddaear.''  Wrtb  y  nefoedd 
yma,  yr  ydym  i  ddeall  yr  ^Iwys  ar  y  ddaear;  y  ser  yw 


Digitized  by  Google 


DTDD1.NWCH  I  ALAHWYB  SION.  485 

ffweinidogion  yr  eglwys,  a  blaraionaid  Dduw.  Mae  y 
ddraig  goch  yn  tynu  traian  ser  y  nef,  a'i  bwrw  i'r  ddaear; 
hyny  y     y  mae  satan  yn  llwyddo  i  gwympo  iin  rhaa  o  dair 

0  Bwyddogion  yr  ^Iwys,  a*u  bwrw  alian  i'r  byd  yn  ddiwerth, 
yn  warthos,  ao  yn  ddirmygcdig.  Pan  y  mae  Kweimdo<^ioa 
yr  efengyl  a  blaenoriaid  yr  Arglwydd  yn  caeT  eu  cwympo 
gan  ddiafol,  y  mae  yn  barod  i  waeddi  allan,  ^^Dyma  ysglyfaetb 
ragorol  o'r  diwedd;  dyma  ser  y  nef  yn  debyg  o  syrthio  i 

X  iiffem!"    Os  dygwydd  i  ddyn  syrthio  oddiar  uehelderau  Ston 

1  bechodau  gwarthus,  gorchwyl  mawr  yw  diingo  i  fyuy  i*r 
uehelderau  eilwaith  o'u  crafangau  uffernol  hwynt.  Cymer- 
wcli  oíal,  fy  n<i^hyí"cillion,  rha<^  y  lladroii  liyii,  pari  yr  ydycli 
yn  dyfod  adret"  o  foddion  gras,  caiiys  y  mae  yr  lesu  yn  dy- 
wedyd  fod  yr  un  drwg,  sef  diafol,  yn  rhodio  o  amgjdch,  ac  yn 
rhedeg  ymaith  à'r  gair  a  hauwyd  yn  y  gulon.  Mae  y  cythr- 
aul  weithiau  mor  gyírwys,  fel  y  mae  yn  ysbeilio  y  gair  cyn 
ei  hau;  y  mae  yn  ei  ladrata  o'r  liad-lestr,  ao  yn  rhedeg 
ymaith  à'r  bregeth  oddiar  y  pregethwr,  ne8  y  mae  y  mcddwl 
yn  wag,  heb  ddim  ^niddo  ond  hadau  aflan  yr  un  drw  g,  ac 
felly  y  mae  heb  ddim  i  hau.  Ond  fe  aliai  mai  y  llwybr 
mw\'at' cytfredin  yw  ei  gipio  allan  o  <i;al()nau  y  gwrandawyr. 
G>\'y  liweh  rhag  y  lladron  hyn ;  gAveddiweh  am  dflyíhder 
daear  i'r  had,  fel  y  byddo  iddo  dyíu  i  íywyd  tragywyddol  er 
gwaethaf  satan.  Bydded  i'r  gair  syrthio  mor  ddwiu  fel  na 
alio  y  gehni  ddyfod  o  hyd  iddo.  Gwyliwcb,  fy  nghyfeillion, 
rbag  y  lladron  dynion  hyn,  y  marsíandwyr  utfernol  yma 
mewn  caeth-fasnach  yebrydol.  Hwy  a' eh  ysbeiliant  o*cb 
fioeidiau.  ac  a* eh  dygant  gyda  hwynt  i  bydew  uffem,  oddi- 
eithr  eich  galluogi  i  ddianc  o  dan  amddiáyn  yr  Arglwydd 
lesa.  Y  mae  yn  Ilawn  bryd  i  ni  godi  g>vaedd  gyffi  edinol  yn 
erbyn  y  lladron  hyn,  a  galam  gyda  Mair  o  herwydd  dwyn  ein 

Harglwydd  ymaith Yr  ydym  wedi  colli  mwy  na'r  Ildaear ; 
yr  ydym  wedi  colli  ein  Duw;  y  maent  wedi  dwjn  ein  Har- 
glwydd oddiamom.  Y  mae  pechod  a  satan  wedi  ein  diiedd- 
lanu  o  bresenoldeb  grasol  a  melus  y  Nefoedd  lawer  gwaith. 
Pwy  na  alata  ag  sydd  wedicael  ei  ysbeilio  oberl  gwertbfawr? 
Ond  pa  le  y  mae  perl  sydd  y  filfed  ran  o  werth  presenoldeb 
hyfryd  ein  Harglw}  dd?  ac  a  beidiwn  â  galaru  pan  wedi  colli 
j  gymdeiúias  aamhrisiadwy  hyn?  liae  pechod  wedi  aehosi 
i  Haiil  oyfiawnder  beidio  â  Uew^htt  amom.  O,  y  golled 
fiiwr!    Nid  ydym  yn  galaru  cymamt  ar  ol  y  byd  hwn ;  eithr 

Khif.  y.  2  a 


Digitized  by  Google 


486  BYDDAinrcH  x  ▲x.utwn  sioir. 

yr  yãym  yn  wylo  yn  dost  am  fod  ein  Haiglwyàd  wedi  cilio 
odíliwrthym. 

"  Mae  y  lladron  h}Ti,  pccLod  a  satan,  yn  dkwareu  y  cadnaw 
â  ni ;  y  mae  dichell  a  th wyll  ynddynt ;  y  maent  yn  ein  hudo 
heb  yn  wybod  i  ni.  Beth  a  wnawn?"  Gweddiwcb  g^da'r 
eglwys  yn  y  Caniadau,    Deliwcb  i  ni  y  llw]rnogod  bycliain, 

Íf  rbai  a  ddifwynant  y  gwinllanoedd;  caiiys  y  mae  i'n  gwin- 
lanoedd  egin  grawnwin,"  Can.  ii«  18.    áiaid  i  ni  lefiun  ya 
erby n  pecbod,  a  gwylio  rbagddo  fel  y  Ueidr  penaf.  Galarweb 
a  gweddiwcb  gyda  Jehoeapbat:        ein  Duw,  oni  feniiâi 
bwynt?  canys  nid  oes  genym  ni  nertb  i  sefyll  o  fiaen  y  dyr& 
hMT  hon  sydd  yn  dyfod  i'n  berbyn,  ac  ni  wyddom  ni  beãi  a 
wnawn :  ond  arnat  ti  y  mae  ein  llygaid,'*  2  Cron.  zz.  12. 
Wylwcb  am  eicb  pecbodau»  a  ffowcb  at  Dduw,  onide  Mà 
yn  sicr  o'cb Iladdyn  farw.    Y  mae  yn  eich  canlyn  â  cbleddyf 
ttoeth  yn  ei  law;  efe  a'cb  trj^wana  yn  ddidrugaredd ;  y  mae 
yn  anicanu  taro  y  p;yllell  trwy  eich  calouau.    Y  mae  pechod, 
fel  ceidwad  y  carchar,  wedi  tyiui  ei  gledd^^f  i  hiád  y  pech- 
adur  ei  hun.   Mae  y  pechadur  wedi  ei  ddifecldiauu  o  i  rCiSwm, 
fel  y  mae  yn  debyg  i'r  dyn  yn  yr  efengyl  ag  oedd  wedi  ei 
fcddiauu  gan  ddiafol,  yr  hwn  oedd  a*i  drigían  yii  mlilith  y 
beddau,  ac  yn  ei  dori  ei  hun  â  cheryg;  "ac  ni  aliai  neb.  ic. â 
chadwyiiaxi,  ei  rwyrao  ef.    O.  hei^wydd  ei  rwymo  ef  yn  f^iiych 
à  llyftetheiriau,  ac  â  chadwynau;  a  darnio  o  hono  y  cad- 
wynau,  a  dryllio  y  Uyífetheiriau :  ac  ni  aliai  neb  ei  ddoíi  ef. 
Ac  vn  wastad  nos  a  dydd  yr  oedd  efe  yn  llofain  yn  y  myn- 
yddoedd,  ac  yn  nihlilh  y  beddau,  ac  yi\  ei  dori  ei  hun  a 
cheryg,"  Mat.  v.  8 — 5.    Tori  y  cnau  d  à  cherjg  oedd  h\*'n; 
eithr  mae  y  pechadur,  wrth  bcchu  yn  erbyn  Duw,  yn  lluchio 
cer\^g  at  ei  enaid  gwei*thfawr  iV  ladd  bytb.    Mae  pob 
pechod  yn  gareg  yn  cael  ei  lluchio  at  galon  yx  enaid»  g>dag 
amcan  Tw  loiruddio.   Yr  ydych  yn  llabyddio  eicheneidiau  à 
meini  i  farwolaetb;  a  pha  fwyaf  o  bechodau  a  gyflawnir, 
mwyaf  o  glwyfau  a  roddir  iddo.    Yr  ydych  yn  tori  eich 
eneidiau  i  lawr  niegys  à  bwyell  ^vrth  g}'flawni  eich  pechodaa; 
ac  y  mae  pob  pechod  yn  ergyd  amo,  ac  yn  dyfod  ag  ef  yn 
nes  i  dân  ufiem.    Ymateliwch  rhag  taro  Ilawer  o  crg}'dioB 
eto,  canys  y  mae  yn  gogwyddo  yn.  drwm  eisoes  i'r  fflamiau: 
ergyd  nen  ddau  eto  ddaw  ag  ef  *i  lawr  i  ganol  cythreiíliaid. 
Os  oes  cymaint  o  ddrwg  mewn  pechod  a  hyn,  oa  oes  calos 
mor  chwenfv'  gan  y  ffirwyth  gwanardde^  hwn,  oni  ddylen 
alam?   Oni  ddylu  ein  calonau  fod  yn  i^nonan^  a'n  Uygai' 


Digitized  by  Google 


DYDDANWCH  I  ALAKWYR  SION 


487 


SI  ffirjdiau,     wjlo  ddydd  a  nos?   Dylai  afonydd  o  ddagrau 
b  0*11  Uygaid  o  nerw^dd  pecha  o  honom  yn  erbyn  Duw,  ao 
yn  eia  erbyn  eia  hunain. 

Y  mae  pechod,  fy  nghyfetUion^  nid  yn  unig  wedi  eín  liys- 
beilio  o*n  hardd-wisg,  a*n  gwneyd  yn  noe^h,  ond  heíyd  wedi 
ein  gwneycl  yn  aflan.  Nid  yn  unig  y  mae  wedi  cymeryd 
oddiwrthym  y  wisg  auraidd,  ond  hefyd  wedi  rhoi  am  danom 
y  wisg  aflan.  Gwnaeth  yr  Aiglwydd  ni  ar  ci  ddelw  ei  hun; 
eithr  trwy  bechod  yr  ydym  **fel  yr  aniíV  iliaid  a  ddyíetliir.'* 
Yr  ydym  wedi  ein  gwneyd  yn  anifeilaidd  yn  ein  teiínladau. 
Nid  yii  unig  yr  ydym  drwy  bechod  wedi  ein  gwneyd  yn 
aniteiliaid,  ond  iieíyd  yn  ddiefiig;  y  mae  pechod  wedi  tynu 
Uuii  y  cythraul  yn  n^halon  dyn.  Dywedodd  Crist  wrth  yr 
ysgriíenyddion  a'r  Phiiiseaid,  •''0'ch  tad  diafol  yr  ydych 
chwi,  a  thrachwantau  eich  tad  a  fynwch  chwi  eu  gwneuthur. 
Llciddiad  dyu  oedd  efe  o'r  dechreuad;  ac  iii  saíodd  yn  y 
gwirionedd,  obk^gyd  nid  oes  gwirionedd  ynddo  ef.  Pan  y\v 
yn  dywedyd  celwydd,  o'r  eiddo  ei  hun  y  mae  yn  dywedyd : 
canys  y  mae  yn  ^^elwyddoí^,  ac  yn  dad  iddo,"  loan  viii.  41. 
Y  mae  Crist  yn  dywedyd  wrth  ci  ddysgyblion,  "Oni  ddewis- 
ais  i  chwychwi  y  deudde^,  ac  o  honoch  y  mae  un  yn  ddiafol?" 
Yr  oedd  enaid  dyn  unwaith  yn  ddysgleirdeb  angylaidd ;  ond 
y  mae  pechod  wedi  ei  wneuthur  cyn  ddued  ag  uffem  ei 
hunan.  Mae  dyn,  o  herwydd  pechod,  klaw  y  Uyifaint  a*r 
ieiíph ;  nid  ocs  gan  sarpb  ddim  gwenwyn  ond  yr  hyn  mae  y 
Creawdwr  wedi  ei  roddi  ynddi;  ac  j  mae  gwenwyn  y  sarpn 
yn  íeddyginiaeth :  ond  gwenwyn  y  cythraul  yw  pechod,  ac 
hcb  ddim  ynddo  ond  marwolaeth  dragywyddoL  Cofiwch 
beth  a  ddywed  Pedr  wrtii  Ananias:  ^^raham  y  llanwodd 
aatan  dy  galon  di  i  ddywedyd  celwydd  wrth  yr  Ysbxyd  Glân, 
«e  i  ddarn-gnddio  peth  o  werth  y  tirf*  Act.  v.  3. 

Y  fath  wedd-newidiad  d}-eithr  y  mae  jiechod  wedi  ei 
wneyd  ar  ddyn!  Y  &th  anghenfil  aruthrol  y  mae  wedi 
dyfod  drwy  bechod !  lé,  yn  waeth  mig  anghenfil ;  yn  gythr- 
aulafiau  yn  nghroendyn.  Maehadau  y  pechod  anfaadeuol 
yn  nghalonau  pawb  o  honom ;  le,  y  mae  hadan  pob  pechod 
yaom  o  herwydd  pa  rai  mae  y  damnedigion  yn  dyoddef  yn 
affem  y  mynydau  presenol.  Pwy  na  alara  am  bcphod?  Yr 
hwn  sydd  yn  gallu  peidio  wylo  sydd  wedi  colli  ei  reswm ; 
dylai  gael  ei  rwymo  â  Uyífetheiriau  ac  à  chadwynau.  Y  mae 
halogcdigaeth  pechod  yn  bla  yn  yr  enaid  ;  ac  a  wnewch  ch>vi 
ddim  ymdrecku  ei  olcbi  ymaith  à'cU  dagrau?    Mae  halog- 


Digitizeò  by  Google 


488 


DTDDANWCH  I  ALASWYB  SlOlf^ 


edigaeth  pecbod  yn  gywilydd  ac  yn  warth  i  ni ;  am  Hyny 
dylai  yr  aflendid  hyn  eich  g^TU  at  ddjfroedd  edifeirwch,  ac 
vna  fe      edifeirwch  chwi  at  Waed  lean  Grist  ei  Fab  e£ 

V  mae  cuo<írwydd  pechod  yn  galw  amam  i  alaru  yn  ddwys, 

0  horWyíM  y  mae  yn  eiii  rlnvymo  drosodd  i  ddi^ofaint  byth.  Yr 
ydym  yn  tiiog  ^er  brou  Duw,  yr  yclym  yn  rhwyni  i  «^osped- 
liraeth  drayrvwvddol;  mae  yn  rhaid  ein  dinystrio  yn  oes  oes- 
òedd,  oddieithr  i  ni  editarhau  a  chael  maddcnant  yn  nydd 
jjjras.  Ai  ni  wna  dyn  euog.  yr  hwn  sydd  Avedi  ei  rwymo 
drosodd  i*r  sesiwn,  wvlo?  Bydd  yn  rhaid  i  ni  yn  fuan  iawn 
sefyll  o  flaen  y  Barnwr,  ac  ''ymddanjj^os  ger  bron  brawdle 
Crist/*  Mae  pob  un  o  honom  yn  myned  i  sefyll  ei  brawf  am 
ei  íywyd,  a  bydd  y  pechadnr  anedifeiriol  yn  sier  o  golli  y 
trial;  ac  yna  bwrir  ef  am  byth  Tr  pydew  di^vaelod,  i  atael  yr 
ail  farwolai'th.  Och !  Yr  Ar^^lwydd  a  dosturio  wrth  ddynion. 
Ceisiwch  iachawdwriacth  trwy  ddagi-au  ac  ymbil,  eyn  y  bydd 
yn  rhy  ddiweddar.  Dywedwch,  **Iesu  anwyl,  cymer  fy 
mhlaid;  pledia  fy  achos  o  flaen  y  Tad;  bydd  i  mi  yn  £ir* 
iolwr,  yn  Ddadleuwr  ger  bron  y  frawdíe."  Yn  awr,  fy 
nghyfeUlion,  gwnawn  ychydig  83iwadau  mewn  ffordd  o 
gymhwysiad.  Yn 

1.  Y  mae  yn  rhaid  i  bechodau  gael  dagran.  Tça  yr  ydym 
yn  cario  tân  pechod  yn  ein  mynwesau,  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
nefyd  gario  dyfroedd  edifeirwch  i  daflu  amo.  Nid  oes  neb 
yn  wynfydedig  ag  sydd  yn  galam  am  gospedigaeth  pechod  ; 
y  galar W3rr  am  becbod  yn  ei  aflendid  a'i  euogrwydd  yn  unig 

g^dd  yn  wynfydedig.    Tcb  cynortbwyo  i  alaru,  gwnewcb  í&í 
afydd,  gosodwcb  eicb  pecbodau  *^yn  wastad  ger  eicbbron/* 
ac  edrycbwcb  amynt  yn  gyson ;  bydd  h}Ti  yn  sier  o'cb  cadw 

1  alam  dros  eicb  dyddiau  o*u  plegyd..  Mae  y  Uyguid  yn  sier 
o  ddyfem  dagrau  ond  eu  cadw  i  ^rycb  ar  becbod.  Nid  wyf 
yn  gwybod  pa  enw  i  ddodi  ar  becbod  sjrdd  yn  ddigon  drwg ; 
beth  bynag,  oedwcb  o  flaen  eicb  llygaid  blentyn  y  diafol 
hwn;  edrychwch  ar  eilun  uffernol,  ac  yna  yr  wyf  yn  mcddwl 
y  gwehvch  ddigon  o  achos  wylo  uwch  ei  bcn  tra  lyddoch  ar 
y  ddaoar. 

2.  Gakrwch  bob  dydd  yn  pr^^son;  canys  fel  y  dywed  Paul, 
**Yr  wyf  beunydd  yn  niarwf  dylai  y  cristion  hefyd  ddy- 
wedyd,  Yr  wyf  beunydd  }ti  wylo  ac  yn  galara.  Mae  rhai 
wedi  bod  yn  tj^wallt  dagrau  yn  y  boreu,  a  ch^Ti  y  pr>'dnawii 
yr  oeddynt  wedi  sychu  yn  Uw^t.  Gwelsom  lawer  vn  \\  \\o 
yn  hidl  wrth  wrando  yr  efengyl  y  boreu,  a  chyn  cuuoi  dydd 


Digitizeò  by  Google 


I  JLLÂRWYB,  8IOK* 


489 


y  dagrau  wedi  sychu  yn  llwyr.  Yr  oedd  llwyddiant  y  byd 
wedi  oeri  a  rhewi  y  grefydd..  Fy  nghyíeilliou,  cedwch  ffyn- 
onell  o  dristwcb.  duwiol  yn  ap^orod  yn  wastadol,  a  pheidiwch 
gadael  y  if\^lon  i  atai  tywallt  dyíroedd  allan  liyd  angau. 
Maent  yn  dwedyd  fod  vnuli-oclii  niewu  dwfr  hallt  vn  ledd- 

4  b  « 

ygíniaetliol  i  lawer  o  ddoluriau;  yr  \^Tf  yn  gwybod  In  u.  fy 
nghyteilliou,  fod  ymolcli  hoh  dydd  yn  nyfrocdd  hcilitiou 
edifeiriol  yn  feddyginiaeth  rhag  y  rhan  fwyaf  o  ddoluii  .u 
ysbrydol.  Edifarhewch;  dyma  y  peth.  sydd  yn  gwella  }r 
epilepsf/,  cleíyd  y  syrthio  a'r  gwrtligilio.  Mae  pethaii  yn  y 
cristion  goreu  sydd  yn  wrthwyneb  i*r  Arglwydd,  pethau 
8ydd  yn  haeddu  uâem;  am  hyny  dylai  wylo  a  galam  am  ei 
bechodau  yn  gyson,  nes  y  mae  wedi  ei  lanhau  yn  Uwyr  oddi- 
withynt  oll.  .  Os  bydd  llong  yn  cymeryd  dwfr  i  mewn.  mae 
yn  sicr  o  suddo  oddieithr  iddynt  ei  bnmjno  allan;  os  na  ali  yr 
enaid,  yr  hwn  sydd  yn  wastad  yn  Uakio  drwy  bechod,  humpio 
dyfroedd  allan  trwy  y  Uygaid,  y  mae  yn  sicr  o  suddo  ryw 
ddydd  i'r  dyínder  mawr.  Mae  yn  rhaid  i  ni  bumpw  yn 
gyson  wrth  y  leak,  trwy  edifeirwch,  igadw  y  llong  rhag 
suddo.  Ni  wna  yehydig  o  ddagrau  dan  y  bregeth  y  tro;  y 
mae  y  riiai  hyn  yn  sychu  i  fyny  yn  fuan.  Maent  yn  dywedyd 
fod  y  gair  Hebraeg  am  lygaid  yn  arwyddo  hefyd  ffynonau,  i 
ddangos  £òd  yn  ríuàd  i*r  llygaid,  fel  íiynonan,  lifo  yn  gyson. 
Nid  yw  flynonau  y  Uygaid  i  ymatal  eyn  eu  cau  yn  yr  angau; 
eithr  maent  i  dy^n^t  allan  ddyfroedd  o  hyd.  Yn  angau,  pan 
ein  rhyddheir  ni  oddiwrth  bechod,  y  bydd  llweh  y  bedd  yn 
Uanw  ein  Uygaid,  ao  yn  sychu  y  ffynonau;  yna  y  sychir 
ymaith  ein  hoU  ddagrau  am  byth.  Y  piyd  hwnw,  a  dim 
cyn  y  pryd  hwnw,  y  bydd  galaru  drosodd.  Ben(li>;i'(lig ! 
Henffych  y  boreu  y  bydd  'galar  a  cliystudd  wedi  ffoi 
ymaith." 

3.  Dylai  yr  olwg  yr  ydym  wedi  ei  chymeryd  ar  bechod 
ein  gwneyd  yn  aLu  wyr  ysbrydol  a  ij^wirioneddol.  Fe  aliai 
fod  rhai  o  hoiioch  wedi  bod  yn  ccisio  *i;alaru,  ac  yn  meUni; 
yn  debyg  i  ddyn  ag  sydd  wedi  eloddio  eynifer  o  latheni  o 
dd}^nder  am  ddwfr,  ac  yn  methu  ei  gyrliaedd;  eithr  nid 
ydvw  yn  gadael  a  rhoi  i  fvTiy,  ond  yn  eloddio  yn  ddyfnach, 
ac  o'r  diwedd  y  mae  yi\  myned  mor  ddwfii  nes  y  mae  yn  taro 
wrth  darddiad.  Felly  y  mae  rhai  o  honocli  wedi  bod  yn 
eloddio  am  ddyfroedd  edifeirwch,  ac  wedi  methu  cael  f^afacl 
amynt;  yn  methu  wylo,  yu  methu  galaru,  yn  methu  ediíar- 
bauy  yn  methu  pob  peth;  y  mae  M  pe  bydjdai  yu  amuhosibl 


Digiiizea  by  Google 


490 


c.nel  deigryn  o'r  llvíxaid,  nac  uchenaid  o'r  galon;  y  cwbl  wedi 
ei  i  fyny.  Pwyswch,  fy  nj?hyfeillion,  jt  hyn  oll  a  ddy- 
wedwyd:  edrychwch  yn  deg  a  difrifol  dros  y  cwbl.  a  goFod- 
wch  eich  calonaii  i  weithio  eto;  peidiwch  rhoi  fyny;  clodd- 
iwch  yn  ddvfnnch,  írwcitliiwch  vn  y  blaen,  yn  y  evfarfodydd 
pveddi,  a'r  cyíarfodydd  progothu,  ío,  yn  holl  foddion  gras; 
fel  y  dyn  yn  yr  efengyl,  yn  cloddio  a  pheidio  rhoi  fyny 
cloddio  "nes  myned  yn  ddwfn  iawn,  a  chael  gafacl  ar  y 
graig."  Trwy  gloddio  galcd,  a  pheidio  rhoi  fyny,  fe 
ddacth  i  afaelV  sylfaen,  ac  adeiladodd  d^  and  am  bob  tragy- 
wyddoldeb.  Bendigedig !  y  mae  y  graig  i  gael,  ac  y  mae 
gerllaw.  Felly  y  dy wcdaf,  Cloddiwch  yn  ddyfaach :  cewch 
y  plesor  o  ddy^edyd  fel  gweision  Isaac  cyn  hir,  "  Cawsom 
ddwfr;**  y  mae  eincalonau  yn  dechreu  tori  oblegyd  pochod, 
ac  yn  toddi  i  ddagrau  santaidd:  y  mae  dyfroedd  edifeirwch  yn 
dechreu  cael  eu  gwasgu  allan  o'r  graig  sydd  o  fewn,  ac  p 
Uifo  allan  yn  ddagrau  trwy  y  llygaid.  Bendigedig  fjddo 
Duw  byth  am  fodd  i  wylo  am  ein  pechodau;  y  mae  yn  iechyd 
i  ni  ar  y  ddaear ;  yr  ydyra  yn  teimlo  ysgafnbad  oddiwrth  ein 
beichiau  trymion;  ac  y  mae  yn  olew  ar  ein  holwynion. 

Yn  olaf.  Gair  o  gysur  i'r  galarwyr:  **Hwy  a  ddyddenir.** 
Lie  y  mae  dyíi^oedd  edifeirwch  wedi  dechreu  rhedeg,  y  mae 
gwaed  lesu  Orist  yn  wastad  yn  rhedeg  tuag  ato  i  íanbau 
oddi wrth  bob  pechod.  Mae  rhy w  undeb  agos  rh wng  y  d  wfr  a'r 
gwaed  o'r  dechreu.  Yr  oedd  dwfr  a  gwaed  yn  aml  o  dan  yr 
hen  oruchwj-liaeth :  yr  oeddynt  íV  1  pc  buascnt  yn  ymbriodi 
â'u  gilydd  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  Moses  yn  cymervd 
"gwaed  lloi  a  <]^oifr,  ^yda  dwfr,  i  daenellu  y  llyfr.  a'r  bobl 
oll.**  P^drycliweh  i  beii  Calfaria:  O  bendigedig!  dacw  y 
dwfr  a'r  íjwaed  yn  dyfod  allan  o  ysth  s  yr  Immanuel  íívda'ii 
gilydd.  Diolcli.  *'Ond  un  o'r  niilwyr  a  wanodd  ci  ystlys  ef 
â  gvvaywífon:  ac  yn  y  fan  daeth  allan  waed  a  dwfr,"  loan 
xix.  34.  Gogoniant  am  waed  a  dwfr  ystlys  lesu,  i  redeg  ac 
ynifrymysgu  â  dwfr  edifeirwch  yn  nghanol  pechadur.  Os 
vd\  rh  vn  cael  dwír  yn  eich  calonau,  y  mae  dwfr  a  írwacfl  V 
groes  yn  sicr  o  dd\  fod  ato.    Mae  dwfr  a  p^waed  yn  Ilifo  allan 

0  Grist  byth,  nid  y w  y  ífynon  i  ymatal  mwy.  Y  mae  yr 
Arglwydd  lesu  yn  awr  ar  ddeheulaw  y  Tad,  wedi  ei  ddyrchaifift 

1  *'roíldi  edifeirwch  i  laraeU  a  maddeuant  pechodau  a  lie  y 
mae  edifeirwch  vn  Uifo  y  mae  maddeuant  yn  gorlifo.  Diolch ! 
os  y  w  ffynon  edifeirwch  wedi  ei  hagor  yn  dy  enaid,  ti  yw  y 
dyn  sydd  à  chroesaw  at  y  ffynon  a  agorwyd  yn  ystlys  yr 


Digiiizea  by  Google 


BTDrAHWCH  I  ÂZ.ÁBWTB  tlOV. 


Arglwydd  lesn  ar  y  pron.    Tyred  yn  y  blaon  ;  at  dy  wasan- 
aeth  di  yr  agorAvyd  y  ílynon  hon ;  i  bechod  ac  i  nflendíd  y 
inae  wedi  ei  threfnu.    "Pwy  bynag  a  ddol,  nis  bwrir  et  alLin 
ddim."    Go<^oniant!    Ffynon  i  olchi  ymaith  bí^chodau  y 
pechadur  edifeiriol  ydyw;  ac  wedi  golchi  y  pechodau,  yn 
golchi  y  dagrau  befyd,  nes  y  byddo  y  ewbl  yn  bur  ac  yn  lân, 
o  fewn  ac  oddiallan.      Efe  a  Iwnc  angau  mcwn  buddngol- 
iaeth."    A'r  Arglwydd  Dduw  a  sych  ymaith  dda^p-au  oddiar 
bob  wjTicb;  "ac  efe  a  dyn  ymaith  warthnidd  ei  bobl  oddiar 
yr  hoíl  ddáear:  eanys  yr  Arglwydd  a'i  Ilefarodd."  '*A'r 
dydd  bwnw  y  dywedir,  Wcle,  dyma  ein  Duw  ni :  gobeitb- 
iasom  ynddo,  ac  efe  a'n  ceidw;  dyma  yr  Arglwydd;  gobeith* 
uuom  yiiddo,  gorfoleddwn  a  Uawenychwn  yn  ei  iachawdwr* 
iaeth  ef.'*    Bendigedig,  y  mae  yn  gweUa  tua'r  diwedd ;  y 
ínae  y  gwlaw  yn  pasio,  y  mae  cyHgodau  yr  hwyr  yn  cilio,  y 
mae  dydd  tragywyddoldeb  yn  ymestyn  allan;  ni  gawn  haf 
bj^h  yn  y  man.  "Gwaredigion  yr  Arglwydd  a  ddycbwelant, 
ac  a  ddeuant  i  Ston  à  cbamadan,  ac  à  Ilawenydd  tragy wyddol 
ttr  eu  pen:  goddiweddant  lawenydd  a  byfrydwob,  a  cbygtudd 
a  galiur  a  ffy  ymaitb."   Qwared  da  ar  eu  boi.    Os  ydych 
wedi  myned  trwy  y  môr  híillt  o  edifeirwch  wrth  ddyfod  i 
o'r  Aipht,  yr  ydych  yn  dechrtu  luyned  i  mcwn  i'r  môr 
COCh, — ewaed  Icsu,  yr  hwu  svdd  yn  srolchi  viuaith  eicli  lioll 
oechodaii,    Gogoniant !    Fy  ni^liyfeillion,  y  niac  s^obaith  y 
Waredií^aeth  draj^y wyddol  bron  yn  bcr^Yi  fy  enaid  i  tyny  o  fv 
lig:norph  y  fynyd  lion.    Dyddenwch  cich  «íilvdd  ar  y  daith 
otidus  a'r  ymatboddiím  hyn.  **Hwy  a  ddyddcnir."  Dyddonir 
nw}Tit  yn  eu  holl  helhulon  a'u  cystuddiau  yn  y  byd,  canys  y 
mae  colyn  gwenwynig  pechod  wedi  ei  dynu;  yr  euogrwydd 
wedi  ei  symud  o'r  i^ydwybod^  y  mae  damnio  wedi  myned 
heihio;  dim  damnio  muy. 

Wel,  fy  nghyteilliou,  y  mae  cysur  cryf  yn  n<^Uanol  gor- 
thrymderau  a  chystuddiau  clnvcrwon  y  bydhwn;  y  mae  y 
pwaothaf  wrdi  myned  heibio;  v  mae  y  «joreu  yn  eich  aros. 

s  ydych  yn  cael  gorthrymder  yn  y  byd,  cymcrwch  gysur 
X<^hri8t,  yr  bwn  sydd  wedi  ;*gorchfygu  ybyd."  Mae 
gwaed  lesu  Gríst  wedi  cymer}'d  ymaitb  yr  euogrwydd,  ao  yn 
Ilefaru  heddwcb  ti*agywyddol  yn  yr  cnaid,  nes  y  mae  yn 
Ilawenbau  mcwn  gorthrymderau.  *' Y  mae  pob  pcth  yn  cyd- 
wcitbio  er  daioni  i'r  rbâi  sydd  yn  caru  Duw."  Yn  mlaen  à 
chm  yn  galonog  tuag  at  hen  aíbn  yr  lorddoncn;  y  mae  pob 
drwg  wediei  symud  oddiyno  befyd.   £r  y  byddynrbaid' 


Uigiiized  by  Google 


492  JDTJDDAinrOH  I  ▲jjl&wyb  tiov. 

cyfarfod  ag  an^au,  eto  cewch  ei  gjrfarfod  heb  un  cohn. 
Chwi  gewch  g}^arfo(l  ag  angau  heb  golyn,  a  chyfarfod  íVr 
ddeddf  heb  ddim  iiK  lldith,  a  chyfarfod  â  Duw  heb  ddini  llid- 
iogrwydd  ynddo,  a  chyfarfod  a  nefoedd  a'i  Uonaid  o  dded- 
wyddwch  yii  oes  oesoedd.  Bendigedig!  Dynia  ddigon  o 
syehii  dagraii  y  galarwyr  am  di*agywyddoldeb.  Yii  awr  y 
maent  yn  ymdi*ochi  mewn  dagrau,  ond  yno  cânt  yiudrochi 
yn  nigonolrwydd  Ilawenydd  ger  ei  fron,  a  noHo  mewii  digrif- 
wch  vn  drairvwvdd  ar  ei  ddeheulaw.  "Y  rhai  sydd  vn  hau 
mewn  dagrau  a  fedaiit  mewn  goi*foledd.  Yr  hwii  sydd  yn 
myued  rhagddo,  ao  yn  wylo,  gan  dd>\'yn  had  gwerthfawr, 
gan  ddyfod  a  ddaw  mewn  goifoledd,  dan  gludo  ei  ysgubau," 
Sal.  cxxvi.  6.  Chwi  gewi^  synbauaf  toreithiog  yn  y  nef- 
oedd, ar  ol  hau  yr  had  mewn  aagrau  ar  y  ddaear.  Wylwoh 
am  eich  peebooau;  wylwcb  yn  eich  gweddiau;  ewch  yny 
blaen  **daâi  gerdded  ao  wylo."  Trwsiwch  v  tir  â  dagrau; 
fe  dâl  yn  dda,  fe  dyf  i  dragywyddoldeb.  Cewch  ddigon  i 
fyw  pan  fyddo  yr  ben  fyd  yma  wedi  Uwydo.  Yr  Arglwydd 
beQdltbio.  Àmeo. 


Digitized  by  Google 


493 


PREGETH  XIX. 

aWAOTEB  T  BTWTD  HWK,  ▲  STLWEOB  TJl  HWN  A  DDAW. 

Dyn  sydd  debyg  i  wagedd ;  ei  ddyddiau  sydd  fel  cysgod  yn 
myned  heibio/'  M.  oxIít.  i. 

Y  MAE  niarwolacth  yn  enill  tir  arnom  bob  awr  o*n  bywyd: 
yr  oriuu  sydd  wedi  myned  heibio  sydd  yn  awr  yn  feirw  i  ui ; 
ni  chawii  byth  cu  byw  hwynt  drosoddeto:  y  maent  wedi 
m\Tied  heibio  am  byth.  Mae  v  dvíodol  yn  ausicr ;  ni  w>  ddom 
ddilu  beth  fydd  cyn  nos  heno;  uid  ydym  yn  byw  ond  y 
foment  bresenol,  ac  mae  y  íbment  bresenol  yn  marw  yn  awr; 
feily  nid  ydym  yn  byw  ond  haner  moment.  Haner  moment 
yw  y  cwbl  o*ii  bodolaetJi  yma;  y  foment  wedi  ei  rhanu  yn 
ddau  rhwng  bywyd  a  marwolaetJi.  Felly  dyn  yn  rhodio 
snewn  cysgod;''  gwagedd  ydyw  ar  y  goreu;  cysgod  marwol- 
aeth  yw  y  bywyd  presenol;  y  mae  angau  yn  dyfod  amom  yn 
annysgwyliadwy  dan  gy^god  bjrwyd.  Pob  cam  ag  y  mae 
T  corph  yn  symud  yn  y  bíaen,  mae  y  cysgod  yn  symud  yn  y 
blaen  hefyd;  felly  pob  cam  ag  y  mae  bywyd  yn  roddi  yn  y 
blaen  y  mae  marwolaeth  yn  camu  yn  y  blaen  hefyd.^  Y  mae 
eyflyindia  amser  yn  gyflymdra  marwolaeth.  Mae  ein  tragy* 
wyddoldeb  yn  dechreu  yn  wastad;  y  mae  un  baner  o  honom 
fel  yn  dybenu  yn  gyson,  a'r haner  arall  yn  decbreu;  yr  ydym 
yn  ffiurwelio  à  diwedd  y  foment  ddiwêddaf,  ac  yn  cydáo  yn 
neclurea  y  foment  ddyfodol  o  hyd ;  yr  ydym  fel  Uong  o  don  i 
don,  nn  haner  iddi  ar  un,  a'r  llall  yn  myned  i  mewn  i'r  nesaf. 
Mae  ein  by  wydau  yn  angan  gwastadol.  Mae  hyd  y  nod  y 
bj^wyd  ei  hun  yn  wagedd.  Pe  byddem  fyw  fil  o  íiynyddau 
ni  fyddai  genym  ond  un  foment,  am  na  fyddai  sierwydd  am  y 
nesaf ;  yr  ydym  yn  byw  yn  y  bhien  mewn  tywyllwch,  ac  heb 
wybod  hyd  pa  bryd.  "  i*ob  cuawd  sydd  wellt,  a'i  hoU  odidog- 
rwydd  fel  blodeuyn  y  maes.  Gwy  wa  y  gwelltyn,  syrtli  y  blod- 
euyn  :  canys  ysbryd  yr  Arglwydd  a  chwythodd  arno:  gwellt 
yn  ddiau  y w  y  bobl.  Canys  megj^s  blodeuyn  y  diflana  efe ; 
canys  cyfododd  yr  haul  gyda  gwres,  gwywodd  y  glaswelltyn, 
a*i  àodeuyn  a  gsvympodd,  a  thegwch  ei  bryd  ef  a  gollodd  ;** 
Esay  xl.  6,  7;  Iago  i.  10.  11.  Yn  mb  a  Ic  y  mae  y  wynebryd 
hardd  yr  awr  hon?  yn  mha  le  y  mae  urddas  y  corph,  yn  mba 
un  fel  uie\yn  dilledyn  hardd  y  dilladwyd  yr  enaid  anfarwol? 
Och  !  cwympodd  y  lili  hardd,  trodd  porphor-liw  y  violei  yn 
las-wyn. 


Digitized  by  Google 


# 


494  OWAOTSB  T  BTWTD  HWK, 

Pa  ddyogelwch  a  ellwch  ddysgwvl  mewn  llong  dyllog? 
a  pha  sicrwydd  a  ellwch  ddvsgwyí  oddiwrth  bethau  atisicr  j 
byd  hwa?  Mor  ífol  y  mae  dynion;  er  eu  bod  yn  gweled  fod 
by  wyd  yn  fyr,  eto  eu  prif  ymdrech  y w  ceisio  by w  yn  hir,  ae 
nid  by w  yn  dda;  er  ei  fod  yn  bosibl  byw  yn  dda,  ac  yn  an- 
mhosibl  i  íyw  yn  hir.  Mae  pob  peth  amaer  yn  rhyw  fath  o 
farwolaeth  ;  ac  yn  y  diwcdd  y  mae  amscr  ei  hun  yn  marw. 
Pob  eyfnewidiad  sydd  yn  fath  o  farwolaeth;  y  mae  defyd yn 
angauiechyd,  y  mae  gofid  yn  angau  Uawenydd,  y  mae  ieu- 
enetyd  yn  angau  mcbyd,  canol  oed  yn  an»;au  ieuenctyd,  hen 
oedian  yn  angau  canol  ocd,  a  cholli  yr  anadl  y w  angau  y  cwbL 
Pob  cyfuewidíad  mewn  bywyd  sydd  yn  fath  o  farwolaeth,  t 
marwolaeth  ei  hun  yn  gymewidiad  llwyr  ar  bob  peth  y  bywyd 
hwn.  Bhaid  i  bob  peth  sydd  yn  perthyn  i  amser  wywo  a 
marw,  ac  yna  bydd  yn  rhaid  i  amser  ei  hun  &rw  o*r  diwedi  - 
Mae  y  blodau  tecaf  yn  gwy wo  o  honynt  eu  hunain,  ac 
marw;  ond  weithiaa  cyn  eu  bod  yn  cael  amser  i  wywo,  a 
marw  yn  deg,  y  maent  yn  cael  eu  chwythu  ymaith  gan  ryw 
wynt  cryf,  ac  yn  s^Tthio  i  ddinvstr  yn  annhymhoraidd.  Ma0 
T  palasau  cadamaf  a  gwychaf  yn  adfeilio  ac  yn  cwjmpo  o 
honynt  eu  hunain;  ond  yn  fynych  cyn  eu  bod  yn  cad  amser 
i  adfeilio  a  syrthio  i  lawr  o  henaint,  dinystrir  hwynt  gan  yr 
elfen  dàu,  ucu  ddaeaigryu,  neu  xyw  anf&wd  arall.  Mae  pob 
peth  yn  myned  trwy  ryw  lawer  o  gyfnewidiadau  a  marwol- 
aethau.  Canys  efe  a  wel  fod  y  doethion  yn  meirw ;  yr  m 
ffunud  y  derfydd  am  y  ffol  ac  ynfyd ;  gadawant  eu  ^olud  i 
erailL  Eu  meddwl  yw  y  peri  eu  tai  yn  dragywvdd,  a'u  trig- 
fevdd  liyd  i^i  nedlaeth  a  chenedlaoth ;  enwaut  cu  tiroedd  ar  eu 
henwau  cm  iiunaiu.  Er  livnv  dyu  inc  wn  anrhvdedd  nid  eivs; 
tehvií  vw  i  anifeiliaid  a  dilvícthir:  eu  líbrdd  ynia  yw  ou  uva- 
fydi  wydd;  eto  eu  hilio^íaeth  ydyiit  íbddlon  iw  hyuiadrodcL 
Fel  deíaid  y  gosodir  hwynt  yn  ulíern;  angau  a  yinboitfl 
aruynt,  a'r  rhai  cyfiawn  a  lywodraetha  arnynt  y  bort  u;  a'u 
tegwcli  a  dderíydd  yny  bedd;  o  u  cartref,"  Sal.  xlix.  10 — 15. 

Nid  oes  diiu  yn  y  bywyd  hwn  yn  auughyíuowidiol ;  ac  y  luae 
dyn  ei  hun  yn  fwy  cyfnev.  idiol  na  phob  peth  arall.  Y  mae 
cyfiiewidiadau  un  dydd,  íe,  uuawr  yu  dybenu  Uawer  o  gyfocíh 
yn  fynych;  pau  y  uiae  dyn  yn  niyned  o  dan  ryw  gyíiiewidiad 
mawr,  y  mae  Ilawer  o  bethau  er4iill  yn  cyíuewid  hefyd  sydd 
mewn  cysylltiad  ag  ef.  Gall  y  dyn  ocdd  gyfoethocaí'  yn  J 
gyiuydogaeth  y  ddoe,  fod  lieddyw  y  dyn  tlotaf.  Yr  ydym  yn 
daillen  am  uu  o  freuiuoedd  Itali  yu  cael  ei  )tu  oddiur  ei 


Digitized  by  Google 


A  SYLWEDD  YR  HWX  A  DDAW.  "  495 


oneddfainc  i  gadw  ysgol  yn  Corinth.  "Gwagedd  yw  dyn* 
pan  fyddo  ar  y  goreu;'',  ni  wyr  "  beth  fydd  y  fory."  Yr  ydym 
yn  darllen  am  lawer  o  freninoedd  yn  y  wlad  hon,  a  gwledydd 
eraiU  hefyd,  yn  cael  eu  gyru  yn  ddÍBymwth  gan  eu  deiliaid  i 
garchar  ac  i  angau.  Yn  eistedd  mewn  rliwysg  heddy w  ar  yr 
oneddfidnc,  ac  y  fory  yn  poeni  mewn  eell  dywyll  yn  y  Twr. 
Yr  ydym  yn  darllen  am  y  brenin  Adronicos,  yr  hwn  oedd  yn 
Uywodraetha  tiriogaethau  eang,  ac  yn  cael  ei  addoli  gan  ei 
ddeiliaid;  yr  oedd  y  goron  barddaf  ar  ei  ben,  a*r  de^Tnwialen 
fwyaf  ardaercliog  yn  ei  law;  yr  oedd  ei  esffidiau  yn  rhy 
ogoneddus  i' w  gcood  ar  y  Uawr ;  ac  yr  oedd  ei  adwyfron  we£ 
eu  cuddio  à  gemau;  ond  er  byn  i  gyd  taflasant  et  oddiar  ei 
onedd&inc,  Sabyddiasant  ef  á  meini  ac  à  Uaid  y  ddinas,  wedi 
kyny  crogasant  ef  rbwng  dwy  gof-adail,  a  gadawsant  ef  yno 
i  drengu.  Yr  ydym  yn  darllen  haaesíon  inrSelyb  am  lawer  o 
freninoedd,  a  gwaeth  hefyd,  os  oea  Ue.  wie  petban  fel  hyn, 
fy  nghyfeillion,  yn  ddigon  i  beri  i  ni  ddibrísio  pob  mwynbad  o 
bethau  amser,  a  cbyfrif  pob  dedwyddwcb  djmol  yn  wa<i,edd, 
y  rhai  sydd  mor  fynych  yn  dybenu  mewn  gofid  a  gwarth. 
Y  pethau  ag  sydd  yn  ddarostyngedig  i  gyniaint  o  gyfnewid- 
iadau  nid  vdynt  yn  tcilvimu  ryw  sercli  achariad  niawr.  Mae 
pob  Tiiawredd  dynol  yn  jTiíydrwydd  am  lod  yn  rhaid  iddo 
ddaiíod  yn  y  llweh.  Peidiwch  jTnddiried  mewn  anrliydedd 
aii^icT,  a  golud  anwadal;  nitl  yw  eoroiíau  a  gorseddfeinciau 
yn  un  dyogelweh  rhag  cyfnewidiadau,  trueni,  a  gwartb. 
Gallwn  ym(Ííliried  i'r  gwynt,  neu  lythyrenau  wedi  eu  hysgrif- 
enu  mewn  dwfr  yn  Ilawn  cymaint  ag  i  Iwyddiaiit  y  b}  d  hwn. 

** Gwagedd."  Mi  a  wn,  nid  yn  imig  fod  tlodi,  ond  pob 
xnawredd  dynol  yn  wagedd ;  um  byny  paliam  y  gofidiaf  yn 
nghylch  petban  nad  ydynt*ddim?  Y  pethau.  fy  nghyf- 
eiUion,  nad  ydynt  yn  werth  eich  cariad  pan  yr  ydych  yn  eu 
meddianu,  nid  ydynt  yn  werth  i  chwi  wylo  pan  yr  ydych  yn 
eu  coUi.  Beth  yw  gorsedd?  Gwagedd.  Beth  yw  coron? 
Gwagedd.  Beth  yw  teyruwialen?  Gwagedd.  Gwagedd 
yw  y  rwbl."  Pe  gallem  glywed  meddyliau  y  dorf  annedwydd 
sydd  wedi  myiu  d  o'r  ddaear  i  uffem,  yn  nghylch  y  byd  hwn 
a'i  ogoniant,  caem  yn  ddiamhcu  eu  elywed  }ti  dywedyd, 
"Gwagedd  yw  y  coionau,  gwagedd  y  dawnsiau,  gwagedd  y 
ffeiriau,  gwagedd  y  Ilawenydd  cnawdol,  gwagedd  yw  poo 
peth  dan  haul;  sylwedd  yw  pob  peth  tu  draw  i'r  haul,  tu 
draw  i'r  bedd."  Breuddwyd  yw  eich  byw^-dau,  cysgod  yw 
eioh  byd,  dim  yw  eich  amser;  tragywyddoldeb»  tragywydd- 


Digitized  by  Google 


496 


GWAOTE&  Y  BYTTYD  HWK, 


oldeh      eicli  cwbl!"  Pa  le  ymae  saitli  rhyfeddod  y  byd  yn 
ftwr?    Nid  ydynt.    Ta  Ic  j  mac  Kabilon  fiiwr,  y  ddiínt 
fwyaf  a  harddaf  yn  ei  dydd?    Ak !  nid  ydy w  mwyach ;  mae 
ei  mawredd  a'i  gogoniant  wedi  myned  heibio.    Pa  fwyaf  y 
byddo  petban  y  byd  hwn  mewn  mawredd  a  gwychder,  mwyaf 
ou  mewn  gwagedd  hefyd.  Pwy  yn  fwy  mewn  gogoniantnag 
Tmerawdwyr  Rbufidnr  eto  cyn  bod  yr  boll  jrmerodiaeúi 
braidd  yn  bysbys  o  goroniad  rbyw  nn,  yr  oedd  wedi  ei  ladd; 
fel  hvii  y  bu  gyda  pbedwar  ar  bymtheg  o  honynt.    Y  mat 
y  rbài  vyúá  yn  cael  eu  oodi  i'r  anrbydedd  ucbaf  yn  syrthio 
i'r  tnieni  dyfuaf.   Dywedodd  nn  wrth  son  am  annedwyddwch 
bywyd  breninol,    Y  maent  fel  troeeddwyr  oondemniedig  yn 
aros  dydd  y  dienyddiad  bob  mynyd  o*u  by  wy dau."  goron," 
medd  y  brenin  Antigonus,  ^'yrydwji:  yn  Ilawer  mwy  ar- 
dderobog  nadedwydd;  pe  byddEddynion  ddim  ond  yn  gwybod 
mor  Ila¥n[i  3rdwTt  o  oMon  a  pberyglon,  ni'th  godent  i  fynj 
oddiar  yr  heoL'    Dywedodd  Cystenyn  Fawr  wedi  iddo  gael 
ei  ddyrebafti  i'r  anrnydedd  penaf,  fod  ei  fy wyd  yn  ychydig 
anrhydeddnsach  na  bywyd  bngail;  ond  yn  llawer  mwy  gofalr 
ns,  pcryglus,  a  gofidus.    Nid  oes  yr  un  anrbydedd  tjTnhorol 
nad  yw  yn  dw\Ti  beichiau  trjmiion  o  drueni  ^ydag  ef.    Nid  i 
oes  un  áyn  vn  mwvnhau  llwyddiaut  mor  ueht  l  nad  ydvw  vn 
ddarostynií^edi<x  i  ^:iel  ei  ddwyn  yn  isel  trwy  aflwyddiant. 
Pan  mae  y  cyst^od  yn  Lwyaf  ymae  agosaf  ivv  deriva:  pa 
ueaaf  y'cli  codir,  a<]^osaf  ydych  at  ddarostyngiad.    Bu  Adda 
fywnaw  cant  a  deg  ar  ugain  o  flynyddau;  ond  y  diwedd  oedd, 
'*Efe  a  fu  farw;"  a  dyma  yr  hanes  diweddaf  am  ei  hoU  blant.  ^ 
•*Hn^  \  a  fiiant  feirw.  '    Yr  vsbrvd  wedi  mvned  ''at  Dduw, 
yr  \\\\  n  a'i  rhoes  etV  a'r  corph  wedi  dycliwelyd  i'r  pridd; 
"y  pridd  i'r  ])ridd,  y  llwch  i'r  Hwch,  a'r  lludw  i*r  lludw." 
•  Y  mae  y  dwtr  yn  rbedeg  i  lawr  am  íod  y  tarddiad  i  lawr; 
mae  y  cor])h  yn  myned  i  lawr  am  fod  ei  darddiad  i  lawr,  a*r  ' 
enaid  yn  myned  i  lyny  am  fod  ei  darddiad  i  fyny;  **at  Dduw 
yr  hwn  a'i  rhoes  ef.'*    Y  mae  yn  eglur  i'r  lioll  fyd  fod  y 
oristion  o  Dduw,  canvs  at  Dduw  v  mae  yn  myned:  y  mae  vn 
codi  i  f3'ny  o  bob  dyfn<lor  at  ei  darddiad.    Dyma  y  casirliad  I 
sydd  yn  rhaid  i  ni  wncyd  wrth  edryeh  ar  ymarweddiad  v  I 
duwiol;  "canys  ein  hymarweddiad  ni  8ydd  yn  y  nefoedd;^' 
am  hyny  o'r  nefoedd  yr  ydym  wedi  ein  geni.    Beth  sydd 
wedi  pr^neyd  y  cyfnewidiad?    Y  Bibi.    Y'  mae  ''cvfraittí  vr 
Arglwydd  yn  berffaith,  )ti  tioi  yr  enaid.'*    Yr  aclios  o'r 
cyíhewidiad  y  w  y  Bibi,  a  gellwcJx  ddarllen  yr  achos  yn  yi 


Digitized  by  Google 


A  STLWEDD  YB.  HWN  ▲  DDAW.  497 

effeitliiaii.  Y  mao  yr  effeitliiau  yn  gwoitlirorlu  tua^at  Ddiiw; 
y  niao  vr  enaid  vn  caol  ei  droi  ato:  am  livnv  v  mae  vn  rhaifl 
mai  o  Dduw  v  mac  vr  aclios.    Yr  achos  ^  w  v  aui  liyiiy 

y  mao  y  Bibi  o  Dduw.  Yn  ymarweddiad  saiitaidd  eristioií- 
o^iou  y  iiiae  y  byd  yn  darllen  dwyíoldeb  y  Bibi.  Dy  ma 
broíion  dynion  anuiiwiol.  Cofiwch,  brofíVswyr,  niai  rich 
5'marwcdíiiad  cbwi  vw  Bibi  y  bvd.  Mae  dynion  y  b\  (l  vn 
darllen  ac  yn  astudio  y  Bibi  yn  aml  ac  yn  fanol  yn  eich  yni- 
arweddiad  elnvi.  Os  bvdd  eicb  bucboddau  cbwi  vn  isel,  vn 
vsjí^ath,  vn  dditatrr,  ac  vn  ddibwys,  bydd  y  liyd  yn  tvnu  v 
casj^Uad  canlynol  oddiwiih  hvny: — "Nid  oes  dini  jna\vredd 
jni  Xuw  a«jj  sydd  eisiau  arnom  ni  oíni;  nid  y\v  yr  enaid  yn 
agored  i  gymaint  o  bery<ijlon  a  chospedigaeth  dia{^y>v^ddol 
mewn  tân  a  brwmstan  :  nid  y\v  ei  werth  yn  gymaint  ag  sydd 
yn  <ral\v  aitt  y  draíferth  leiaf;  nid  ocs  drwg  mawr  mewn 
pecbod,  nid  oes  niwed  yn  nglyn  cysgod  angau,  am  byny  nid 
oes  eisiau  araom  ystyricd  y  divvedd.  A  pha  eisiau  sydd  i  ni 
ymdrafFertbu  yn  ní^bylch  y  byd  y  tu  draw  i'r  llen,  a'r  ochr 
draw  i'r  bedd?  Nid  oes  yx  un  aní^enrlieidrwvdd  i  ni  ufndd- 
nau  1  gyfreithiau  Duw,  a  ehredu  efengyl  lesu  Grist.*'  Pe 
bawn  yn  gofyn  un  ewestiwn  i'r  annuwiol,  ^^Paham  nad  oes 
eisiau  amat  wneyd  sylw  o'r  pethau  byn  ?  yr  wyt  yn  cam- 
synied:  y  mae  yr  Arglwydd  }n  uchcl,  ti  ddylit  ymostwng 
iddo;  y  uiae  pechod  yn  fawr,  ti  ddylit  grynu;  y  mae  niwed 
jíx  angau,  ti  ddylit  o!hi ;  y  mae  perygl  yn  y  byd  tu  draw 
bedd,  ti  ddylit  arswydo;  y  mae  awdurdod  yn  y  <»:yfraith,  y 
mae  yiL  ddyled  arnat  i  ufuddhau;  y  mae  gras  a  by>vyd  )  n  yr 
efengvl,  y  mae  angen  ei  ehredu  cyn  y  gellir  bod  }  n  gadw- 
edig.*'  "Na,"  medd  yr  annuwiol,  "nid  oes  dim  yn  uíFem 
sydd  ^-n  eisiau  i  mi  ofni,  na  dim  yn  y  nefoedd  ag  sydd  yn 
werth  i  mi  obeithio  am  dano.  T  mae  yn  wir  eich  bod  chwi 
ya  dywedyd  fod  Duw  yn  fawr,  pechod  yn  ddrwg,  uifem  yn 
ofbadwy,  a*r  nefoedd  yn  ogoneddus;  eithr  yr  ydym  ni  yn 
darllen  yn  wahanol  iawn  yn  ein  Bibi  ni,  yr  hwn  yw  ymar- 
weddiad proffeswyr.  Yr  ydych  yn  dywedyd  un  ffordd,  ac 
gwneyd  ffordd  arall.  Y  pethau  yr  ydych  chwi  yn  wneyd^ 
SC  nid  y  pethau  yr  ydych  yn  dywedyd^  yr  ydym  ni  yn  eu 
darllen  ac  yn  astudio.  Nid  ydycb  chwi  yn  cydnabud  fod 
I^w  yn  fawr  yn  eich  dull  o  fy  w,  na  pbecliod  yn  ddrwg, 
Oftc  angau  yn  beryglus,  na  thraiiywyddoldeb  yn  bwysig.  Yr 
ydym  ni  yn  darllen  y  gwcithieduedd  ac  nid  y  geiíian;  y 
Oiae  y  trued  yu  Uefaru  yu  uwch  na'r  tafod.'*    Felly  chwi 

2  & 


Digitized  by  Google 


498 


OWAGTEB  Y  BTWYD  HWN, 


welwch  fod  3rinarweddiad  drwg  proffeewyr  erefydd  yn 
gw  neyd  mwy  o  ddrwg  i  deymas  y  Cyfr}  ngwr  na  holl  allu- 
oedd  ufon  o'r  bron.  Mae  y  byd  annuwiol  yn  myned  yn 
ddigQfn  cyfiym  tiia*r  fflamiau,  heb  i  chwi  a  núnau  ei  yru  yn 
gytl^mach  trwy  ein  cnawdolrwydd  a'n  liannnwioldeb.  Yn 
awr,  yr  wyf  yn  troi  fy  wyneb  tua'r  pafed,  ac  yn  troi  y 
bregeth  yn  weddL  O  Arglwydd  Douw,  tywallt  arnom 
ychwaneg  o  balen  gras:  fel  yr  baUUmi,  lie  bynag  y  byddom; 
ac  fel  y  byddo  ein  barogl  ya  nefolaidd  yn  mbob  man,  yn  y 
byd  drewedig  a  ffiaidd  hwn.  Goleua,  O  Dduw,  lygaid  ein 
nicddyliau,  trwy  dy  Ysbryd,  fel  y  gwelora  bwys  aruthiol  J 
byd  trajrywvddol:  a  tçwua  ni  yn  oleuadau  yn  y  byd,  yu  bur 
a  dysi;l:it'r  yn  mhob  lie;  ac  fel  diuiià  ai-  íi'yu,  yr  boa  nil 
geliu  c  i  chuddio. 

Broffeswyr,  peidiwcb  a  chuddio  eicb  canwyllau  o  dan  lestr, 
çitbr  gosodwcli  hwynt  ar  ganwyll))renau,  fel  y  byddo  i  chwi 
'*oleuo  pawb  ao;  sydd  yn  y  ty."  Y  niae  y  dyii  duwiol  p 
cpistol  byw,  ''yr  hwn  a  ddarUenir  gan  boh  dyn:''  ac  y  mae 
y  casgliad  a  dynir  oddiwrth  ei  ymarwcddiad  ef  yii  hollol 
wahanol  i'r  casgliad  a  dynir  oddiwrth  ymarweddiad  dynion 
diliwys  a  chellweirus  gyda  chrefydd.  Y  petb  yw  dyn  yn 
n^hyíVif  Duw  ydyw  mcwn  gwirionedd.  Dy  ma  gymaint  o 
sylwedd  sydd  yn  ein  byd  ni,  í'y  nghyfeillioii,  cyniaint  o  ^lef- 
ydd  ag  sydd  rhyngoch  â  Duw.  Israeliaetb  yn  wir.  Mae  y 
byd  yn  wagedd;  ydyw;  ac  y  mae  erefydd  yn  wagedd  hclVíi, 
ond  yr  un  wirioneddol.  Temlau  hardd.  t\Tau  ucbel,  clychau 
pres,  s\\^'ddau  aiirhydeddus,  gwisi^ot  dd  oíieiriadol,  seremouiau 
llwydion.  llestri  aur  ac  arian,  pob  otfer  cerdd;  dyledswyddau 
meirwon;  *'gwageddyw  y  cwbl."  Chwi  fyddwch  ynngbanol 
iiífern  o  ganol  yr  holl  bethau  hyny.  Yr  Arglwydd  a  drugar- 
bao  Avrth  grefyddwyr  ein  hoes.  D^ti  sydd  yn  ihodio  mewn 
gwagedd.''  Y  peth  yw  dyn  yn  nghyfrif  Duw  yn  naturíol, 
ydyw  mewn  gwirionedd.  Nid  yw  ei  fod  wedi  ei  eni  mewn 
paias  yn  ei  wneyd  yn  ddim  mwy  na  pbe  buasai  wedi  ei  eni 
ar  y  aomen.  Er  Ibd  Uawer  yn  canu  y  gloch  yn  uchel 
uwch  ben  eu  hachau,  a'u  disg}'niad  o  deuluoedd  anrbydeddus» 
a  gwaed  uchel;  eto  "hyn  beíyd  sydd  wagedd."  Mae  Ilawer 
o  bobl  yn  cadw  ystwr  anferth  yn  ngbylch  eu  geuedigaeth 
gyntaf,  trwy  yr  bon  y  maent  yn  dyfod  yn  bechaduriaid  ac 
yn  etifeddion  traeni;  ao  yn  ddioíal  yn  ngbylch  yr  ail  enedig- 
aetb,  trwy  yr  bon  y  gwneir  hwynt  yn  etifeddion  bywyd 
tragy  wyddol.    Os  dariuDafydd  fellãithio  m^myddoedd  Gilbô* 


Digitized  by  GoogI< 


X  8YLW£DD  YB  HWN  A  DDAW 


499 


am  i  Saul  a  Jonathaa  finrw  yno,  y  mae  genym  ni  lawer  mwy 
o  reswm  i  felldithio  mynyddoedd  anrhydedd,  a  balclider  y 
byd,  canys  y  mae  miloedd  wedi  ea  colli  yno. 

Trugaredd  oedd  rhoddiad  golud  i  ddynion  gan  y  Nefoedd; 
ond  y  mae  dyn  pechadurus  wedi  ei  wncyd  yn  felldith.  Mewn 
cymaint  o  draffei  th  y  mae  y  pechadur  yii  íynych  cyn  y  inae 
yn  gallu  dyfod  o  byd  i'w  daniaid  melus:  ac  wedi  dyfod  o  hyd 
iddo  y  mae  yn  gwneyd  mwy  o  boen  nag  o  bicser:  iiid  yw  yn 
treulio  yn  dda  yn  y  cylla  fel  y  buasai  *'yn  felus  bod  hobddo.". 
Y  mae  pechod  yn  troi  yn  chwerwder,  nid  yw  yn  treulio  yn  y 
gydwybod;  y  mae  tamaidmelus  yn  niyned  yn  rhy  ddiud  yn  y 
fynyd.  Mae  doluriau  dychrynllyd  yn  y  byd  hwn  yn  canlyn 
rhai  peehodau;  pleser  ara  foment  yn  cael  ei  ganlyn  gan  boenau 
mewn  corph  am  oes.  Mae  yn  rhy  ddrud  telly  o  lawer.' 
Ond  och  !  y  niae  yn  waeth  eto ;  y  mae  tragy wyddoldeb  o 
gosp  yn  ei  ganlyn  ar  ol  darfod  á'r  fnchedd  hon.  Pan  y 
byddocli  yn  edrych  ar  ddarlun  dyn  cyfocthog  a  darlun  dyn 
tlawd  yn  ei  ymyl,  ])eidiwch  cenfit^cnu  y  cytbethog,  a  pheid- 
iwch  diystyrii  y  tlawd ;  canys  nid  y w  y  níiill  na'r  Hall  ond 
cysgod.  Cysgod  yn  diíianu  yw  cyfoeth,  a  chysgod  yn  cilio 
y w  tlodi ;  y  mae  dyn,  yn  mha  gylch  bynag  y  mae  yn  troi,. 
**yn  rhodio  mewn  cysgod."  Pe  baech  yn  y  lleuad,  yr  hon 
sydd  lawer  tu  yma  Tr  nefoedd,  ymddangoaai  y  byd  hwn  oddi- 
yno  heb  fod  mwy  na  troedfedd  o  dryfesur.  Fy  nghyfeillion, 
pe  byddai  ein  liyraarweddiad  yn  y  neibedd,  ymddangosai  y 
byd  hwn  a*r  cwbl  sydd  ynddo  ond  megys  dim  i  ni ;  te,  a  liai 
na  dim,  os  gwyddoch  beth  yw  hyny.  Gwagedd  fyddai;  ac-y 
mac  gwagedd  yn  liai  na  dim. 

Pethau  y  byd  hwn  ydynt  fel  teganau  plant ;  yn  rhyw  debyg 
i'r  tai  bychain  maent  yn  eu  gwneyd  à  chiai  ac  â  thy  wod.  Bydd 
dynion  mewn  oed  yn  ehwerthin  am  eu  ffolineb  plentyn- 
aidd.  Pan  y  byddo  eu  rhieni  y  n  cael  allan  eu  bod  yn  ei^uluso 
eu  gwersi  gan  ormod  o  awydd  at  cbwareu,  ac  yn  myned  ar 
eu  boi  bwynt  i  edrych ;  y  mae  y  plant  pan  yn  eu  gweled  yn 
dyfod  yn  tynu  eu  dwylaw  am  draws  y  t^  bychan,  ac  yn  ei 
ddrylHo  mcMm  moment,  rhag  ofn  y  peth  oedd  wedi  costio 
cymaint  iddynt.  Y  mae  yr  Arglwydd  yn  fynych  yn  gwneyd 
i'r  rbai  sydd  yn  esgeuluso  ei  wasanaeth,  ac  yn  ymroddi  i 
gasglu  cyfoeth,  ac  adeiladu  palasau*  fel  y  mae  y  plant  yn 
gwneyd  à'r  tai  bychain.  Mae  efe  yn  tynu  ei  law  dros  yr  hoU 
adeiladau,  a  djrna  bwynt  yn  dyfod  i  lawr  mor  hawdd  a  thai 
y  plant,  y  rhai  a  adeiladwyd  o  glaiatbywod.    Y  rhaiag 


Digitized  by  Google 


900  GWAOTXB  T  BTWT]>  HWK, 

iydd  yn  gosorl  ou  calonau  ar  j  byd  byr  hwn,  a*r  bywyd  brau 
presenol,  sydd  yn  íwy  plentytiaidd  o  lawer  na  phumt,  y  rhai 
aydd  yn  cbwareu  tai  bychain  â  chiai  a  tby wod.  Rbyw  chwar» 
eudy  mawr  yw  eia  byd  ni,  a  miloedd  o  cbwareuwyr  yn  actio 
yr  uh  pryd.  Mae  im  yn  actio  Alexander  Fawr,  a'r  Hall  yn 
actio  rnyw  gardotyn  tlawd;  ond  unwaith  y  mae  y  pl(f  t/  drae- 
odd,  y  mae  Alexander  a'r  cardotyn  ar  yr  nn  tir.  Fell>%  pa 
xan  bynag  y  byddwn  yn  actio  yma,  byddwn  yn  gydradd  yn 
y  bedd.  Bydd  kmbell  un  wedi  actio  y  brenin,  un  eurall  y  pfif 
weinidog,  un  arall  y  marsiandwr,  a'r  Hall  y  gweitbiwr;  eto 
fe  f}'dd  pawb  yn  gydwastad  eu  penau  yn  y  bedd  ar  ddiwedd 
y  c&wareu.  Cewch  orwedd,  a  goi  pbwy  s,  a  huno,  gyda  bren- 
inoedd  a  cbyngborwyr  y  ddaear,  y  rbai  a  adeiladasant  iddynt 
eu  hunain  íanau  anngbyfanedd;  neu  gyda  thywyso^ioo  flf 
aur  ganddynt,  y  rbai  a  lanwasant  eu  tai  ag  arian.  Yno  yr 
annuwiolion  a  beidiant  à'u  cyffiro;  ac  yno  y  gorpbwys  y  rlni 
Uuddedig,"  Job  iii.  13 — 17.  Bydd  y  plai/  drosodd  yn  ííiiui 
bellach,  íy  ngliyfeillion,  ac  yna  bydd  meistriaid  a  gweiâoa 
yn  yr  un  box;  bydd  y  platform  2^t  gaUery  wedi  eu  taflu  yn 
un.  O  wagedd  í  gwagedd  yw  y  cwbl  yn  y  byd  bwn,  a  d)Ti 
yn  iliodio  yn  ei  ganol. 

Fel  y  dywedais  wrthyeh  o'r  blaeu,  j)eidiwch  gwneyd  cyfrif 
o*r  enediu;ac'lh  anrhydeddus,  ond  yr  enedi«»'aeth  newydd,  y 
geni  o  ddwli-  a'r  Vsbryd.  Pe  bai  rhyw  gaeth\N  as  yu  dywedyd 
ei  fod  yn  nwch  o  ran  genedigaeth  na  niab  y  brenin,  byddech 
yn  edrych  arno  tel  dyn  ynfyd,  ac  yu  tosturio  wrth  ei  ííolineb. 
YAo  ni  byddai  liyny  haner  cyn  Ifblcd  ag  ymffVostio  mcwu 
genedigaetli  anrhytkddus,  ac  esgeuluso  yr  enedigaeth  oddi- 
uchod.  trwy  yr  hyn  y'n  gw-neir  yn  íeibion  ac  yn  ferchcd  i'r 
Duw  gorucliaf,  Arghvydd  nef  a  daear.  Dyn  yn  yniífrostio 
yn  ei  gyíbeth  a  i  anrhydc*dd,  ac  yn  esgeuluso  y  i^wir  «^yíoeth 
ac  anrhydedd  anllygretiig;  yn  ymtfrostio  mcwn  pctbau  daear, 
ac  yn  esj^euluso  pethau  neícd  a  thragy wyddol ;  yu  cymeiyd 
gofal  mawr  ani  y  corpli,  yr  liwn  sydd  yn  rhaid  niarw.  ac  )T1 
esgeulnso  yr  cnaid,  yr  bwn  sydd  yn  rhaid  byw  byth,  a'i 
ddLamnio  1)}  th  helyd  oddieithr  ei  gyíiicwid  trwy  ras ;  dyiua 
y  dyn  mwy at  yntyd  o  bawb.  Mae  Uestr  pridd  mor  firau,  y 
mae  perygí  iddo  gael  ei  ddryllio  gyda'r  symudiad  Ueiaf.  Un 
^wan  yw  corph  noeth  anartbg ;  yr  hwn  befyd  sydd  yn  agored 
1  lawer  o  beryglon.  Mae  byd  y  nod  bwyd,  yr  bwn  sydd  wedi 
ei  amcanu  yu  gynaliaeth  y  corph,  wedi  troi  yn  angau  iddo* 
lawer  Xxo\  j  mae  mewn  peryglon  oddiwrth  bethau  sydd  jn 


Digitized  by  Google 


A  9TT.WEDD  tR  HWN  A  DDAW.  501 

« 

kanfodol  i'w  gynaliaetli.  Mae  dyn  ar  y  goreu  yn  llygredig- 
aeth ;  y  mae  yn  aiiiíaii  yn  ei  en^gaeth  ao  yn  ei  fywyd ;  ae 
yn  ei  farwolaeth  y  mae  yn  ymborth  i  bryfed  mân  y  llwch. 
Mae  llysían  3m  dwyn  blodau,  a  fErwythau,  a  baUatn  ;  ond  dyu 
sydd  yn  cynyrchu  pryfed  a  llygredigaeth.    Mae  dyn  mewn 

•  ienenctyd,  y  tyrnhor  goren  amo,  yn  gwbl  wagedd;  ac  fel  y 
mae  yn  heneiddio  y  mac  yn  gwaeíu  bob  dydd.  Mewn  ben- 
aint  y  mae  y  ^don  yn  myned  yn  drymudd,  y  pen  yn  stgledig, 
y  wjmeb  yu  grybychlyd,  y  llygaid  yn  tywyllu,  y  «;\vallt  yn 
gwynu  ac  yn  colli,  a'r  duBtiau  yn  myned  i  glywed  yn  drwm. 
Mae  diwedd  dyn  yn  dorcalonna  iawn;  betb  sydd  yn  fwy 
atgas  na  eborph  marw  ?  Yr  hwn  a  fii  jçynt  yn  ymbortbi  ar 
foethan  sydd  yn  awr  yn  ymborth  i  bryfed.  Pahâni  yr  ydwyt 
yn  Mcb,  tydi  Iwcb  a  llndw?  yv  hwn  a  j?enodI\vyd  inou  u 
anwiredd,  ac  a  anwyd  i  drueni:  vr  hwn  y  iiuu  áy  t\  wvd  vn 
boen,  a  th  anjj^au  yn  sicr.  Peidiwcli  bod  yu  rliy  ofalus  pa 
fodd  V  mae  eieh  evri)h  wedi  ou  dilladu,  v  rhai  fydd  vn  fwyd 
i  brytVd  yn  y  man.  Gotalwch  yn  hytrach.  fy  iií;liyl*eiili(j)i, 
i  ddilludu  eieh  eneidiau  mewn  dilhid  pjwi  ildus  ^or  bron 
Duw.  Ymwis<]^weh  yn  n^hyfiawnder  y  Messiah,  yu  ro(/(il 
robes  y  drydedd  uei",  fel  *'nad  ymddau^oso  ^warth  eieh 
noethder  yn  y  dydd  hwnw."    Nid  oes  ueh  ond  vr  ííwn  svdd 

•  heb  ddechreu  na  diwedd  nad  vw  vn  ddarostvnLrediu-  i  •ivtiu  w- 
idiadau  a  llyp'ediji^aeth.  O  Arj^lwydd.  byddcd  vr  Ar«;'b.vvdd 
lesu  yn  etiteddiaeth  i  mi;  Crist,  a  Clirist  yu  uuij;,  heb  ddun 
o'm  heiddo  fy  hun.  Mi  p^anaf  wrth  ^olH  y  ddaear  ryw 
ddydd,  ond  cael  Crist  lesu  fy  Arji;lwy(bl  yn  fy  mreichiau. 
Diolch !  Bendijçedij;  am  "drysor  ^well  yn  y  nefoedd,  ac  un 
parhaus.**    "Mi  <^anaf  tra  fwyí'  byw." 

Ond  V  mae  vn  rhaid  i  ni  ddyehwi'lv(b  V  mae  piM-liod 
hefvd  vu  llv^n  ii  vr  cnaid,  ae  yn  ei  wnevd  o  ííuulyuiad  \n  1\\  y 
lly^redig  na'r  corph,  fel  y  mae  y  cwbl  a^:;  sydd  yn  mryd  j 
galon  yn  oferedd  a  gwagedd.  Yr  enaid,  yr  hwn  sydd  yn 
iarw  mewn  pechodau  marwol,  yn  fwy  aflan  yn  ngolwg  Duw 
a*r  angylion  santaidd,  na'r  corph  sydd  wedi  marw  er  ys  wyth 
niwniod.    Os  ydyw  y  corph  hwnw  yn  Ilawn  pryled,  y  mac 

Sr  enaid  yn  Ilawn  o  mi  sydd  y n  lil  mwy  ffiaidd  na  holl  bryfed  y 
wch.  Pe  bai  dyn  yn  gweled  ei  hun  ya  ngoleu  gair  Duw, 
crynai  yn  fwy  o  lawer  o  herwydd  ei  enaid  na^  o  herwydd  ei 
gorph.  Mae  dynion  yn  cael  eu  cydmaru  i  anifeiliaid  y  maes ; 
y  mae  yn  fil  mwy  dychrynedig  bod  fel  yr  anifeiliaid,  na  bod 
yn  anifeiliaid;  canys  nid  oes  dim  bai  ar  yr  anifail  am  ei  fod 


Digitized  by  Google 


502 


yn  anrliesymol ;  felly  y  fi^wnawd  ef ;  ond  bod  creadur  rbes- 
ymol  yn  darostwng  ei  íiuu  nes  y  raae  fel  yr  aniíail  aiirhesyinol 
8ydd  weithred  o'i  ewyliys  ei  hun,  ac  yn  warth  a  ckywil- 
ydd  iddo. 

Y  fath  amrvwiaeth  o  farnau  a  marwolaethau  v  mao  oferedd 
dyn  wcíli  eu  cynyrchu  !  Mac  dros  bu  up  cant  o  ffyrdd  wedi» 
caei  allau  i  weinyddu  gvvenwyn  yn  ddirgclaidd,  y  rhai  sydd. 
wedi  eu  detuvddio  oll  i  dílinvstrio  v  bvwvd  dynol.  Mac  vn 
anhawdd  gwybod  yn  mha  le  y  mae  dyogelwcli  i  ha«;  inalais 
dvTiion.  Arglwydd  daionus,  gwared  ui  rhag  dynion  ib-wg,  ac 
ysbrydion  drwg,  a  drwg  ein  calonau  eia  hunain.  Mae  rhai 
wedicyfarfod  â  u  hangaumewn  arwyddion  cymod  a  heddwch; 
wrth  ysgwyd  dwylaw  i  arwyddo  cymod  a  heddwch  y  mae 
xh&i  wedi  cael  eu  lladd;  eawsant  eu  gwenwynò  wrth  ysgwyd 
Ilaw.  Mae  dyniou  wedi  defnyddio  holl  synwyrau  y  oorph 
fel  cynifer  o  byrth  i  ddimfon  angau  yn  ddirgclaidd  i  mewn  i 
g\  rph  eu  cyd-ddynion.  Mae  plant  y  diafoi  wedi  cael  allaa 
ifordd  i  ddantbn  angau  mewTi  llythyr,  asaethu  y  galou  trwyy 
Uygad.  Yr  wyf  wedi  darllea  fod  Napoleou  Bonaparte  yn 
cadw  dyn  i  agor  ei  lythyrau  rhag  iddo  gyfarfod  a'i  angau 
wrth  eu  hagor.  Mae  angau  yu  dyfod  i  mewn  bob  fPordd; 
yr  ydvm  mewn  perygl  yn  mhob  mau,  a  chyda  phob  peth. 
^^Tarth  yw  yr  emioes;  cwbl  wa^edd  yw  dyn  ar  y  goreu." 
Yn  nghanol  bywyd  y  mae  yn  rhodio  mewn  gwagedd;  o  ganoL 
cyfoeth,  anrhydedd,  bri,  Uwyddiant,  iechyd,  a  wyuebau  sinol, 
y  mae  yn  disgyn  mewn  moment  i'r  bedd.  ''Qwagedd  yw  t 
cwbl" 

Y  mae  tymherau  drwg  y  dyn  ei  hun  yn  ei  wneyd  yn  an* 
nedwydd  ac  ^rn  druenus  yn  nghanol  cysuron  penaf  y  by w^^d 
hivn,  ie,  yn  ei  ladd  a'i  yru  yn  annuwiol  i  blith  cytlmuliaid. 
-Gwelir  y  dyn  balch  yn  y  trueni  mwyaf  yn  fynych,  ac  yn  ym- 
dreulio  ytnaith  yn  raddol  o  hçrwydd  gweled  dyn  arall  yn  ei 
yuiyl  yn  byw  yn  gysurus.  Y  mae  y  cenfigenllyd  yn  marw 
wrth  weled  ei  gymydog  yn  gallu  byw.  Mae  y  cybydd  yn 
coUi  ei  gysgu  rhag  ofii  coUi  ci  arian;  y  tynilií^rog  a'r  nwyd-' 
wyllt  yn  dinvstrio  ci  hun  oblcíívd  rhyw  beth  nad  ycU  w  vn 
"werth  dim.  Y  mae  y  ceucdlocdd  yn  ymddiffy":io  ani  wir 
'\va'i-odd,  Ilab.  ii.  13.  Dyn  sydd  yn  yniboeni  ac  yn  vm- 
drculio,  a  chvn  ei  fod  wedi  cyrliacdd  ci  amcan,  y  niac  wedi 
ei  gladdu,  ac  yn  pydru  yn  y  bedd.  "Ilyn  helyd  sydd  wag- 
edd."  Mae  yn  ynigodi  ani  dipyn  mewn  balchder,  ac  yn  fuan 
yu  cael  ei  wasgaiu  fel  llwcli,  neu  yn  cílio  o'r  goiwg  fel 


Oigitized  by  Coogle 


A  STLWEDD  YB  HWN  Jl  DDÀW. 


503 


cysgod;  yn  llosgi  am  ychydig  fel  fflam  dm,  ac  mewn  tnraw- 
iad  yn  dybenu  mewn  mwg.  Y  mae  yn  ymledu  ei  hun  fel 
cwmwl,  ond  yn  íiian  yn  ymgiy^nlioi,  ac  yn  s^nrthio  i'r  Ilawr 
fel.dcfn^^n  bychan.  Mae  yn  treulio  eí  amser  i  gasgin  ciai  a 
phridd  tew,  mewn  goíid  a  thraíFertli  blin^  holl  ddyddiau  ei 
fy  w^'d  ofer  ar  y  ddaear,  ac  nis  gwyr  pw^'  íydd  yn  eu  mwyn- 
hau.    "Dyiiiíi  wagedd  hetyd." 

Gellid  medclwl,  wrth  ei  wrkd  yn  twrio  yn  y  ddaear,  ei  fod 
am  wneyd  twll  trwyddi  i  utferii  mor  líviíted  apr  a  íVddai  vn 
bosibl.  O  mor  Ilawn  yw  yr  enaid  o  fcddyliau  ofer!  Yr 
ydvm  vn  ''rhodio  vn  oferedd  v  meddwl."  Y  galou  s\  dd  "\ti 
Ilawn  myfyrdod  pn  fodd  i  gael  gatael  ar  yr  hyn  y  niae  yn  ei 
ddyinuno:  yaa  pa  fodd  i  gadw  hyny,  a  pha  fodd  i'w  gy- 
nyddu,  a  pha  fodd  i'\v  fwpihau;  ac  yn  mhen  ychydig,  ar  ol 
yr  holl  drafftfrth,  y  mae  y  cwbl  yn  dybenu  mewn  llwch  a 
lludw.  Y  mae  angau  yn  dyfod  yn  y  blaen,  ac  yn  se  fio  y 
cwestiwn  yn  fyr.  Mewn  bywyd  chwant  ymgyfocthogi  ac 
ofn  myned  yn  dlawd  oedd  yn  terfysgu  y  meddwl;  yr  oedd 
chwant  cvfoethoíji  ac  ofn  myned  yn  dlawd  yn  dra<^vwyddol 
yn  bethau  dyeitlir.  Gwelwch  y  fath  drafferth  y  mae  y  piyf 
copyn  yn  ei  gymeryd  i  wneyd  y  wê  acw;  y  mae  yn  ei  wau 
o'*i  ymysgaroedd  ei  hun ;  y  mae  yn  treulio  ac  yn  ymdreulio, 
chwi  welweh,  wrth  wneyd  cynifer  o  deithiau  yn  ol  ac  yn 
mlaen ;  a  phan  y  mae  wedi  gorphen  yr  holl  rwydwaith, 
byddai  y  cyfFyrddiad  lleiaf  ag  ef  yn  ei  ddryllio  yn  chwilfriw. 
Y  mae  dynion  yn  treulio  Ilawer  o  amser,  Ilawer  o  flynydd* 
oedd,  ie,  yn  cymeryd  traiierth  fawr  i  gasglu  cyfoeth,  ao  mewn 
un  awr  y  mae  yn  cymeryd  adenydd,  ao  yn  ehedeg  ymaith. 

Y  mae  d^-n  yn  ddyledwr  i  angan,  ac  y  mae  yn  rhaid  iddo 
daln  y  ddyled  hono  }*n  fuan.  Nid  yw  ei  fywyd  yn  freehold^ 
nac  yn  leasehold  ychwaith;  tenayít  at-will  ydyw;  gellir  ei 
droi  allan  y  pryd  y  mynir.  Fe  aliai  y  bydd  yn  rhaid  i  ti 
fianv  heddyw.  Dyma  sefyllfa  dyn,  fy  nghyieillion,  yr  ydwyf 
wedi  ei  ystyried  mewn  dagrau  lawer  gwaith.  Beth  ydyw? 
Frídd  y  ddaear^  o  ran  eigoxph,  ao  i  ddychwelyd  yno  yn  fuan; 
ysbryd  (ragy  wyddol  o  ran  ei  enaid,  yr  hwn  sydd  i  fyned  at 
Dduw  ar  ei  ymadawiad  à'r  oorph;  ao  ymunânt  á'u  gilydd 
eilwaith  yn  yr  adgyfodiad,  i  fodoli  byth  yn  y  nefoedd  neu  yn 
nffem.  Os  byd  o  wagedd  yw  hwn,  byd  o  sylwedd  yw  y 
neeaf.  Yr  wyf  yn  edrych  ar  hwn,  ac  yn  gwaeddi  nweh  ei 
.ben,  O  wagedd !  yr  wyf  yn  edrych  ar  y  nesaf,  ac  y  n  gorfod 
gwaeddi  mewn  syndod  a  braw,  O  sylwedd! 


Digitized  by  Google 


O  draeni  y  natur  ddynol!  Yr  ydym  yn  ddarostyngedi*^  i 
anned\\yddwch  ac  anjj^ím  ya  mhob  man,  a  chyda  phob  peth; 
íc,  oddiwrth  y  pethau  lleiaf  yn  y  byd,  Fflam  fechan  ar  bcn 
canwyll  sydd  yn  ddigon  i  ddinystrio  diiias  fawr  Llundain, 
gyda^i  chanoedd  o  filoedd  o  drigolion.  Paid  ymogoneddu  yn 
dy  nerth,  fy  nghylaill,  canys  gwagedd  ydwyt.  Yr  ydym  p 
darllen  am  rai  yn  tagu  wrth  fnyta  grawnwin,  a  rbai  yn  cael 
eu  Uadd  à  dant  fechan  y  sarph;  a  gwraig,  pwy  ddydd  ynn* 
a  laddwyd  gan  goiana  main  cacynen.  Lladdwyd  Fabius,  y 
seneddwr  Rhufeinig,  wrth  yfed  dracht  o  laetb.  Beth  ydjw 
eich  einioes  chwi?  canys  tarth  ydyw,  jr  hwn  sydd  ibw 
ychydig  yn  ymdcbngos,  ac  ^di  byny  yn  dliflanu,"  Iago  iv.  14. 
Nid  yw  eich  einioes,  mewn  cymhariaeth  i  oes  y  byd,  aid 
megys  moment;  ac  nid  yw  oes  j  byd,  mewn  cymhariaeth  i 
dni^ywyddoldeb,  ond  megys  dim.  Y  mae  bywyd  dyn  M 
gwydr;  nid  mewn  dysgleirdeb,  ond  mewn  breuoldeb.  Yr 
oedd  Dafydd  yn  deall  hyn  yn  dda ;  er  ei  fod  y  galluocaf  o*r 
holl  dvwvsoíjion  Hebrcaidd,  yr  oedd  er  liynv  vn  vst\TÍedfod  d 
fawrcdd  i  cl(lvl)onu  vn  fuan.  Yr  yd  oedd  mi  edrych  RT  « 
doyrnas,  ci  drvsorau,  ei  fuddiíí^oliaethau,  a  r  cwhl  a  fedciai, 
yn  *'gwbl  wagedd."  ''Arghvydd,  píxr  i  mi  wybod  ly  niwcda, 
a  pbeth  y w  mesiir  fy  nyddiau ;  fel  y  gwypwyf  o  ba  oedran  V 
byddaf  fi.  AVele,  gwnaethost  fy  nyddiau  fel  dyrnfedd,  a'm 
lieinioes  sydd  megys  dyddim  yu  dy  olvvg  di :  diau  mai  cwbl 
wagedd  yw  pob  dyn  pau  fo  ar  y  goreií.  I)}-n  yn  ddiau  sydd 
yn  rbodio  mewn  cj-sgod,  ac  yn  ymíhaííertbu  yn  ofer:  efe  a 
d>)ra  olud,  ac  nis  gwyr  pwy  a'i  casgl,"  Sal.  xxxix.  4 — 6. 

Y  mae  pob  moment  yn  rhedeg  ymaith  â  rhan  o'n  bywydau. 
Y  petb  yr  ydym  yn  gw'neyd,  yn  siarad,  neu  yu  gwraudo  yr 
awr  hon,  sydd  yn  rhedeg  ymaith  â  rhan  o'n  bywydau. 
Manif  years  in  this  vain  ivorld  are  a  grmt  nothing.  **Onid 
ychvdiu:  yw  fy  nyddiau?'*  medd  Job.  ''Fy  nyddiau  a  aetli 
heibio,  fy  amcanion  a  dynwyd  ymaith,  sef  meddylian  íy 
nghalon."  Bu  Job  fyw  dau  cant  a  deugain  o  flynyddoedd; 
ac  os  oedd  hyny  yn  fyr  ac  yn  ddyddim,  pa  mor  fyr  y  rhaid 
bod  ein  heinioes  ni?  canys  yr  oedd  yn  dri  chymaint  a'n  hein- 
ioes  ni.  Yr  oedd  dyddiau  Methusidem  yn  dair  gwaith  ar  dHp<r 
cymaint  a'n  dyddian  ni;  er  hyny  nid  yd  oedd  ond  gwagedd  a 
dyddim.  O  ^glwydd,  nid  ydym  ond  braidd  agor  ein  lly^j^ 
yn  V  byd  hwn  cyn  gorfod  eu  cau  yvL  yr  fUigan.  GydSsi 
bod  yn  dechreu  gweled  yr  haul  yr  ydynn  yn  ^frthio  i  dyvndl- 
wch  y  bedd.    Grwagedd!    Peidiwch  dymimo  bedd  costui, 


biyiiized  by  Google 


▲  3YX«W£J>P  YB,  HWN  A  DDAW. 


$0õ 


ardi  yMmjdàt  a  obololii  axdderohog;  canys  *'g>vagedd  yw 
hyn  nefyd.  P^diweh  rhoi  pwys  ar  ba  le  y*ch  cleddir«  os 
piía  aogladd  a  gewoh;  gwaa  angladd  cyfl^reduL  y  tro  yn  bur- 
um,  ao  y  mae  hyny  yn  íwy  nag  y  mae  dyn  euog  a  gwag  jn 
baedda.  Byddwcb  yn  fwy  pryderus  yn  ugbylcb  eicb  eneid- 
lau  nag  yn  nghylch  eicb  c^^ph,  meddyliwob  yn  fwy  am  le 
yn  y  netbcdd  na<^  am  le  ar  y  ddtiear,  a  gweddiwch  gyda 
Stephan  am  i'r  Ar»i;lwydd  lesu,  ar  ddydd  eich  marwolaeth, 
"ddtírbyn  eich  ysbryd to  j^aiff  y  coiph  gymaint  o  ddaear 
ag  fydd  eisiau  amo.  Gweddiwch  ain  i  chwi  gael  cerbydii\\ 
Uinllyd,  sef  ''miloedd  o  ang^dion/*  i  diosglwyddu  c  ic  h  oneid- 
iau  i  lynwes  xVbraham,  a  gadewcli  rhwng  y  byd  a  chwilio  am 
hearers  i*r  eurph.  Y  mae  dyn  yn  myned  allan  o'r  byd  hwTi 
yn  llwyr,  ac  nid  oes  dim  yn  ei  gnnlyn  i  dragywyddoldeb  ond 
ei  writhredoedd.  "Ku  gweithredoedd  sydd  yn  eu  canlyn 
hwynt.'*  Gobeithio,  fy  ngliyfeillion,  y  bydd  genych  stock 
£awr  o  weithredoedd  da  i'cii  eanlyn  i'r  drj^dedd  nef. 

Pe  byddai  yn  busibl  i  dclyii  wybod  cyn  ei  eni  pa  faínt  y 
byddai  yn  rhaid  iddo  ddyoddef  }ti  y  byw}(l  truenus  Invn, 
byddai  yn  anewyllysn:ar  i  <z;ael  ei  eni.  Gotynwyd  i  Silenus 
beth  oeíld  y  dedwyddweh  penaf  ag  oedd  yw  bosibl  i  ddyn 
fwynhau ;  atebodd,  Peidio  cael  ei  eni,  neu  ynte  i  fan;\'  yn 
fuan  wedi  hyny."  '*Felly  mi  a  ddywedais,  ac  a  edryobais 
ar  yr  hoU  orthrymderau  sydd  dan  yr  baul;  ac  wele,  dagrau 
y  rbai  gorthrymedig  heb  neb  i'w  cysuro;  ao  ar  law  eu  treia- 
wyr  yr  oedd  gallu,  a  hwythan  heb  neb  iV  c3r8iiro.  A  mi  a 
ganmolaia  y  meirw  y  rbai  sydd  yn  barod  wedi  marw,  yn  fsrj 
na'r  byw  y  rbai  sydd  yn  fyw  eto.  Gweil  na'r  ddau  yw  y 
neb  na  bu  eríoed,  yr  hwn  ni  welodd  y  gwaith  blin  dan  baul. 
A  mi  a  welais  ibd  pob  Uafur  a  pbob  uniondeb  gwaith  d^-n, 
ynperi  iddo.genfigen  gau  ei  g\*mydog.  Hyn  befyd  sydd 
wagedd  a  gortbrymder  ysbryd,  Preg.  iv.  2— é.  O  Ar- 
glwydd  Dduw,  y  mae  y  cwU  yn  wagedd;  yr  ydym  yn  rbodio 
yn  ngbanol  gwagedd  a  gortbrymder^  ysbryd  bob  dydd.  Bu- 
aawn  wedi  ymddyrysu  a  myned  yn  breswylydd  rbyw  wall- 
gofdy  er  ys  Uawer  dydd«  oni  bai  gobaith  yr  efengyl.  Mae 
)  byd  bwn  mor  g3rfnewidiol,  y  mae  bron  yn  dyrysu  fy  medd* 
yliau ;  y  mae  troíon  rbagluníaetb  mor  dy  wyll,  fel  yr  ydwyf 
yn  metbu  gweled  trwy  y  cymylau  a'r  ty  wyUweb  sydd  o  am- 


diwmod  fod  y  byd  yn  troi  o  obwith«  a  bod  y  nefoedd  a'r  cwbl 
wedi  dyrysu,  ac  }'n  barod  i  waeddi  allan  gyda  Job,  **Dar* 


Digitized  by  Coogle 


ÒÓÚ  QWAOI£JdI  y  bvwyd  hwn,  ' 

?dded  am  y  dydd  ganed  ynddo,  a'r  nos  y  dywedwyd, 
niUwyd  gwryw.  Bydded  y  dydd  hwnw  yn  dywyUwi»,  • 
Daw  oddinchod  beb  ei  ystyried ;  ac  na  thywyned  Uewyreli 
amo.  Tywyllw«h  a  chysgod  marwolaeth  a*i  halogo,  ac  arosed 
cwmwl  arno;  dued  y  diwrnod  a'i  dychryno.  Y  nos  hono,  ty- 
w}'ll\vch  a*i  cymero;  na  chydier  hi  à  dyddiau  y  flwyddyn,  ac 
na  (lílcued  i  rifedi  v  misoedd.  liydded  y  noswiiith  hono  vn  uni», 
ac  na  fyddod  t;uríblcdd  ynddi.  A  bydded  ser  ei  ehyf-ddyad 
hi  yn  {iywyll;  dysgwylied  am  oleuni,  ac  na  fydded  iddi;  ac 
na  chaífcd  weled  y  wawr-ddydd.  Ani  na  chauodd  ddiysau 
croth  fy  niani,  ac  na  chuddiodd  ofid  oddiwrth  fy  llyjraid. 
Paham  na  bum  farw  o*r  bru?  na  thren<j;ais  pau  ddaethum 
allan  o*r  groth?  Paliam  y  derbyuiodd  gliniau  fyfi?  a  phaham 
y  cefais  íronau  i  suguo:"  Job  iii.  3 — 12. 

Dywedodd  Democritus  fod  "byw}''d  dyn  }ti  druenns  iawn, 
canys  c  r  cliwilio  am  ddaioni  fod  yn  anmhosibl  ei  gael,  ond 
fod  drwg  yn  dyfod  o  hono  ei  hun,  heb  chwilio  am  dano." 
Yr  ydym  yn  ai;oied  i  gyniíer  o  «j^lefydau  dychrynllyd :  ac  y 
niae  llwybr  nieddyginiaeth  yn  tyiiych  mor  arswydus  a'r  dolur 
ei  hun.  Llwybr  meddyginiaeth  rhai  doluríau  yw  serio  â 
haiarn  poeth;  weithiau  trwy  lifio  aelod  ymaith,  a  phrydian 
eraill  trwy  gymeryd  asgwm  allan  o*r  pen,  neu  rjrw^ran  a  rali 
o'r  corph.  Mae  rhai  wedi  gwella  wrth  agor  y  corph,  a  chy- 
merjxl  yr  ymysgaroedd  allan,  fel  ymae  llwybr  gwellhadt  chwi 
weiwch,  yn  fynych  mor  ddychrynllyd  a'r  dolur  ei  hun.  Yr 
wyf  yn  cofio  darllen  ara  frenin,  yr  unig  feddyginiaeth  i*w 
ddolur  ef  oedd  anufudd-dod  i'w  hoU  orchymynion.  Beth 
byni^  yn  y  byd  yr  ydoedd  jn  ei  orchymyn,  yr  oedd  pawb  i 
anufUddhau,  i'r  dyben  i  groesi  ei  hoU  ddymaniadau;  fetty  J  I 
gp^ellhawyd  e£.  Yr  oedd  y  eyffeiriau  hyn  yn  rhai  obwerwoii  | 
1  frenin,  y  mae  yn  ddigon  BÍor.  Y  fath  ddiwedd  tnienusf 
cyftirfyddodd  Herod  ag  ef !  Edrychwcb  arno  yn  dyfbd  itUan 
mewn  rhwyag*  a*r  bobl  yn  ei  addoli  fel  rbyw  fod  uwchlaw 
dynd;  ond  oyn  pen  awr  y  mae  yn  rby  ffiaidd  i  neb  fyned  yn 
agoa  ato;  ^^a  chan  bryfed  yn  ei  ysu,  eíé  a  drengodd." 
•*Qwagedd  yw  pob  dyn  pan  fo  ar  y  goreu."  Arglwydci,  dyí« 
ni  ^'i  gyfrif  ein  dyddiau,  fel  y  dygir  ein  calon  i  ddoethineb. ' 
Nid  yw  gallu-bieninol,  y  çallu  cryfaf  ar  y  ddaear,  yn  ddigon 
i  ddyogelu  rhag  y  cystaddiau  mwyaf.  Mae  y  trueni  sydd  ar 
ddyn  yn  fiiwr  iawn.  ao  ofer  yw  dysgwyl  Uawer  o  gysor  i 
dedwyddwch  yn  y  bywyd  hwn. 


Digitized  by  Google 


A  8TLWXDD  TB  HWN  A  PDAW.  ÒOf 

TJn  o  ofidiau  mawrion  y  byd  hwn  yw  yr  anmhoeiblrwydd  i 
íòddloni  neb.  Gwnewch  fel  y  mynoch,  a  chymerwcb  y  llwybr 
a  fy  noch,  yr  ydych  yn  sicr  o  anibddloni  bron  pawb ;  o  leiaf 
byddant  yn  deoyg  iawn  o  feio.  Yr  oedd  yr  Atheniaid  yn 
beio  Simonidus  am  sifirad  yn  rhy  uchel ;  yr  oedd  11a wer  yn 
ehwerthin  am  ben  Ceaar  am  beidio  gwisgo  ei  bnn  fel  y  dy- 
lasai.  Qwnewcb  fel  y  mynoch,  y  mae  y  byd  yn  sicr  o  feio. 
Wrth  geiaio  myned  ^-n  y  blaen,  fel  na  byddai  neb  yn  y  byd 
yn  ei  feio  y  coUodd  yr  hen  wr  ei  aayn,  ac  yn  y  diwedd  heb 
tod  yn  ddim  nes  i  gyrbaedd  ei  amcan.  Nid  oes  neb  yn  galla 
eerdded  mor  gywir  fel  na  alio  oeníigen  a  malaia  ffein^o  rhy 
fid.  Mae  gofidiau  by  wyd  yn  rhy  aml  i'w  cyfinf.  Bydd  rnai 
yn  c3rMf  angau  y  tnieni  mwyaif,  ac  eraill  yn  meddwl  mai 
bywyd  ydyw  y  tmeni  mwyaf,  ac  yn  edrych  ar  angau  fel 
physygwr  mawr  sydd  yn  gwella  dyn  oddi^nrth  hoU  drueni  y 
bywyd  bwn.  Fe  aliai  mai  y  defyd  gwaetbaf  yw  marw,  eto 
y  mae  yn  gwella  yn  Ilwyr  oddiwrth  bob  defyd  arall  yn  y 
bywyd  bwn.  Gallwn  edrycb  ar  angau  fel  drw«  gobaith,  a 
llwyr  waredigaeth  oddiwrth  hoU  wagedd  a  thrucni  y  bywyd 
presenol.  Rto  nid  yw  yn  fantais  i  gael  gwaredigaeth  oddi- 
wrth y  bywyd  bwn,  os  nad  oes  rhyw  fywyd  gwell  yn  ein 
haros.  Byddai  yn  well  i'r  annuwiol  aros  yma  byth,  serch 
bod  yn  y  trueni  mwyaf  sydd  yn  perthyn  i'r  bywyd  hym,  na'u 
trosglwyddo  i  fyd  o  farwolaeth  dragywyddol.  Ond  y  mae 
gan  y  saint  ol^ith  diangfa  oddiwrth  holl  ofidiau  y  bywyd 
bwn,  a  gobaith  gogoniant  tragywyddol  yn  y  byd  a  ddaw,  y 
tu  draw  i'r  byd  a'r  bedd.  Bendigedig !  buascm  wodi  lles- 
meirio  er  ys  Ilawer  dydd  oni  bai  ei  bod  yn  goleuo  o'r  chwarter 
hyn.  *'Canys  ein  byr  ysgafn  gystudd  ni  sydd  yn  odidog 
ragorol,  yn  gweithredu  traiíywyddol  bwys  gogoniant  i  ni. 
Tra  na  byddom  yn  edrych  ar  y  pethau  a  wclir,  ond  ar  y 
pethau  ni  welir:  canys  y  pethau  a  welir  sydd  di*os  amser, 
ond  y  pethau  ni  welir  sydd  dragywyddol,"  2  Cor.  iv.  18,  19. 
Mae  fy  mhen  yn  troi,  yr  wyf  yn  dotio,  wrth  edrych  ar  y 
pethau  a  welir;  yr  wyf  yn  mron  dyrysu;  ond  pan  gaffwyf 
ohvg  ar  y  pethau  sydd  yn  dragywyddol,  y  pethau  sefydlog,  y 
pethau  dyogel,  y  mae  y  ddot  yn  gwella :  yr  wyf  yn  gweled 
y  c^^udd  maith  yn  fyr,  y  cystudd  trwra  yn  ysgafn,  y  cystudd 
truenus  yn  odidog,  y  cystudd  blin  yn  rhagorol;  y  cystudd 
aydd  bron  yn  fy  llethu  a  fy  Uadd,  yn  gweithredu  tragy- 
wyddol bwys  gogoniant.*'  Diolohl 


Digitized  by  Google 


I 


608  OWAGIER  T  BTWYD  HWN, 

**  Dvpgwyliflf  o'r  mynyddoeâá  ànWf 

Lie  daw  ini'  help  '>v)llysenr  ; 
Tr  Ai^lwydtl  rydd  ini*  gynihoith  .irref, 

Tr  hwn  wnaeth  iitf  a  daear," — Jieutiigedig! 

Edrychwch,  fy  nghyfeiUion»  ar  y  bryniau  yr  ochr  draw  i'r 
dwfr;  j  mae  hi  yn  goleuo  yn  hyfiryd  aow;  y  mae  biyn 
gwella  am  byth.  Gogoniant !  Nid  yw  ein  holl  ^^gyatuddiau 
pre«6iicd  yn  haeddtt  eu  cyífelybu  i'r  gogouiant  a  ddatgnddir 
1  ni  jrn  nyfodiad  ein  Harglwydd  lesa  Grist."  Pan  yr  ydym 
yn  cael  golwg  ar  lesu  Griat,  y  mae  yn  ein  gwneyd  yn  dded< 
wydd  hyd  y  nod  yn  nghanol  y  bywyd  terfysglyd  hwn;  ac  yn 
gwneyd  afon  angau  yn  ddyogeL  A  safe  pawage  io  glory. 
Mae  efe  yn.  gweini  cysnr  cryf  yn  nghanol  bywyd  goíidi»; 
nerth  yn  afon  angau,  a  gwobr  ddiddiwedd  yn  y  nef.  ' 
Achwyniad  ffol  o  eiddo  Theophrastua  ar  Dduw,  oedd  ei  fod 
yn  rboddi  mwy  o  oes  i  lawer  o  adar  ae  anifeiliaid  y  maes  nag 
i  ddyn.  Buasai  ganddo  reswm  dros  achwyn  pe  byddai  em 
bywydau  yn  Uai  tnienus  na*r  eiddynt  hwy.  Eithr  yn 
gymaint  a  bod  ein  bywydau  yn  Uawer  mwy  helbulus,  goreil 
i  gjyd  iddyiit  ddybonu  yii  fuan.  Gan  íod  yii  iliaid  myned 
trwy  ortlirymderau  bywyd,  peidiwch  meddwl  cymaint  am 
hapusrwydd  ynddo;  yu  iiilaeu  a  chwi  nes  cyrhaedd  hapus- 
r\\  ydd  yn  y  byd  a  ddaw.  Os  cewch  fordaith  arw,  peidiwch 
cwyno  dim;  y  mae  yr  hafan  ddymunol  yn  sicr;  ie,  y  mae 
yn  tynu  yn  agos;  y  mae  y  fordaith  yu  niron  ar  ben.  A  rough 
passage,  biit  a  beantijid  hdrbojtr.  ■  Peidiwch  beio  yr  Arghvvdd 
am  wneyd  eich  blynyddoedd  yn  ychydig  yn  y  byd;  cithr 
beiweh  eich  hunain  ain  eu  gwneyd  yn  bechadurus  ac  yn  dru- 
enus.  Gwnaeth  Duw  v  blynyddoedd  yn  vchycb;^:  fel  y  o;allom 
gario  ein  beichiau  yn  haws,  a  chyrhaedd  gogoniant  yn  ííynt, 
A  quick  a/id  (i  short  (me  mahes  it  more  plrdmnt.  Dymunwch 
anfarwold(^b  yn  y  ncfoc^dd,  y  bvwyd  aiç  sydd  yn  Ilawn  o  ble^er 
a  dedwyddwch;  ac  nid  marwoldeb  ar  y  ddaear,  neu  neíooau  | 
farwol  yma.  Mae  dynioii  yn  drnenus  wrth  chwilio  am  neí- 
oedd  yn  y  ddaear.  Codwch  eich  penau  i  fyny  ac  edryclnvcli 
am  iachawdwriaeth  yr  Arglwydd.  Byddwch  fyw  yn  lyr  Jic 
yn  dda,  nid  yn  íaith  ac  yn  dcíi*wg.  Cedwch  y  ddaear  o  r  tu 
ol,  a'r  nefoedd  o'r  tu  blaen;  cyrchwch  at  y  nod  am  '  gaiup 
uchel  alwedigaeth  Duw  yn  Nghríst  lesu."  Chwi  goliwch  i 
y  ddaear  yn  íUan,  pa  un  a  fydd  gyda  chwi  nefoedd  ai  peidiò.  I 

Y  mae  pethau  y  ddaear  yn  dcbyg  i  ddelw  &wr  Nebocbo*  ^ 
donosor;  yr  hon  oedd  yn  ddelw  fawr  iawn,  ei  d}  sgleirdeb  yn 


Digitized  by  Google 


A  STLWEBD  T|t  HWJT  A  BDAW.  509. 

rbagoraL    Yr  oedd  ei  "pben  o  aur,  a'i  dwyfron  a*i  brcichiam 
o  anaiif  ei  boi  a'i  morddwydydd  o  brcs,  ci  chocsaii  o  haiam, 
a'i  tbxaed,  peth  o  haiam  a  pheth  o  bridd.''  Yr  oedd  ei  sylfaea 
yn  fiau,  £eí  jr  gwelwch;  a  chareg  fecban  yn  ymdreiglo  o'r 
mynydd  am  ei  tkraws  ddrylliodd  y  owbl  yn  chwilfriw.  Mae 
sylâiea  boll  gyfoeth,  anriiydedd,  a  mawiredd  y  byd  hwn  yn 
y  pridd.   Mae  y  pen  a'r  canol  hefyd  yn  aur,  ao  yn  dlyaao,  a 
pberlau  gwerÚi£Eiwr;  eithr  y  mae  y  traed  beth  o  honynt  ya 
bridd;  a  char^  fedian  yn  treíglo,  'ie,  cilionen  fecban  yn 
^edeg,  sydd  yn  dyfod  a'r  mawredd  oU  i  lawr  yn  fynyck 
mewn  eiluid.   Mae  y  cwbl  yn  ymddibynu  ar  fywyd;  ac  y 
mae  bwn  yn  firau  ac  yn  llithrig,  yn  ddaroatyngedig  i  &rwoi- 
aetb  iinrhvw  fynyd  trwy  y  pethan  Ueiaf.    Mae  ofn  angau  yn 
peri  fod  aynion  yn  ffoi  ao  yn  gadael  y  petbau  goreu  yn  y 
byd,  a'r  petbau  y  maent  yn  eu  carufwyaf.    '*Pob  petb  a 
fydd  dyn  am  ei  einioea*''    Mae  plaau  wedi  peri  i  ddynion 
noi  a  gadael  eu  teuluoedd;  gw^r  wedi  gadael  eu  gwragedd, 
a  gwragedd  wedi  gadael  eu  plant ;  pawb  yn  ffoi  am  ei  einioes 
ei  hun,  ac  yn  gadael  y  perthynasiiu  agosaf  i  drengu  wrthynt 
eu  huiiiiin;  íe,  y  mue  rhai  yn  y  cyfryw  anii^ylchiadau  yn 
trengu  o  new>'n  yn  nghanol  Uawnder,  am  nad  oedd  neb  i'w 
weinyddu  iddyiit;   a  phan  yn  cael  gafael  ar  friwsionyu,  gan 
gymaint  y  poenau,  yn  trengu  ar  bara  yn  eu  geuau.  Mae 
rkai,  mewn  rhyw  fath  o  blâau,  wedi  marw  marwolaeth  ddau- 
blyg;  marw  o  gystudd  ac  o  newyn.    Mae  hefyd  ddinasocdd  a 
gwledydd  cyfain  wedi  cu  dinystrio  gan  y  pia  oíiiadw  y ;  mae 
wedi  bod  mor  drwm  mewn  rhai  gwledydd,  gallesit  meddwl 
fod  yr  Arglwydd  yn  penderfynu  i  ddifa  yn  llwyr  yr  hoU 
dd}Tioliaeth  oddiar  y  ddaear.    Nid  yw  newyn  yn  liai  bai*nol 
na'r  pia,  nac  yn  Uai  truenus  ychwaith.    Och,  y  trueni  sydd 
yu  nglyn  â  newyn  mewn  gwlad !    Mae  Ilawer  o  wledydd 
wedi  gorfod  dyoddef  glendid  danedd,  a'u  cr^\'y^l  yn  duo  gan 
newjTi  cyn  hyn.    Maent  wedi  gorfod  bwyta  ceífylau,  cwn, 
eathod,  liygod,  a  Ilawer  o  bethau  craill  lawn  cynddrwg.  Ac 
yn  wyneb  metliu  cael  y  petbau  hyn  jn  bwyta  y  naill  y  Uall. 
Nid  oedd  y  tad  yn  arbcd  y  mab,  na'r  fam  y  ferch.    "  Dwylaw 
gwragedd  tosturiol  a  ferwasant  eu  plant  eu  hun ;  eu  hymborth 
oeddynt  yn  ninystr  mcrch  fy  mhobl,"  Galar.  iv.  10.  Nid 
Uai  dinystriol  hefyd  yw  byddin  o  filwyr  yn  sathru  gwlad  i 
lawr.    Y  fath  olygfa  ofhadwy  sydd  arnynt,  yn  dinystrio  a 
thori  i  lawr  bawb  o'r  bron ;  maent  yn  fwy  tebyg  i  ysbrydion 
jâúrwg  nag  i  ddynion*  O  drueni  ofhadwy !  Mae  by  wyd  dyn  yg 


Digitized  by  Google 


610  GWAOTEB  Y  BTWtD  UMíIff 

ddarost^^gedig  i  fwy  o  ofidian  nag  y  nue  yn  tMMÍblitni 
tafod  byth  ddesgrifio,  nac  un  galon  ddychymygu.  Y  mae 
rbyfeloedd  yn  fwy  tnienas  iia'r  ewbl ;  y  maent  y n  dyfod  à'r 
hm  res  o  bechodau  yn  ngl^n  à  bwynt,  a'r  pediodau  hynj  y 
mwyaf  erebyll. 

Wedi  7  cwbl,  nid  y  tnieni  mwyaf  yw  plâau,  newyn,  a  rliy* 
feloedd;  eitbr  nwydau  anllywodraethus  y  galou  ddynoL 
Dy  ma  y  pia  gwaethaf,  y  byddinoedd  mwyaf  arswydus,  a*r 
newyn  mwyaf  dinystriol.  Dyoddefodd  Dafydd  newyn  a 
rhyfel  oddiwrth  falais  Saul;  coUodd  Naboth  ei  fywyd  o 
berwycld  tiachwant  Ahab.  Nwydau  aflywodraetlius  sydd 
yn  cynyrchii  holl  drueni  y  byd;  dyiiia  y  gwreiddyn  sydd  yn 
dwyn  y  itrwyth  ehvverw;  dinystriwch  hwn,  a  dyna  y  byd 
wedi  ei  wc  Ua.  Pa  blamor  ddychrynllyd  a  chreulonder  Hcrod, 
yr  hwn  a  ddinystriodd  gynifer  o  filoedd  o  fabanod  diniwed? 
Pa  bla  mor  arswy  dus  a  chreulonder  Bonner  a  Mari  waedlyd,  y 
rhai  a  ferthyrasant  ganoedd  o  gristionop^ion  i  foddhau  eu  gwall- 
gofrwydd  dieflig  ?  Pa  sicrwydd  sydd  genym  o'n  bywydau, 
yn  gymaint  a  bod  y  ddaear,  yr  liou  yw  ein  mam  ni  oll,  wedi 
digio  vrrth  ei  phlant,  ac  wedi  penderfynu  yn  mhob  rhyw  fodd 
eu  Uadd  ?  Mae  hi  yn.  taflu  marwolaeth  i  fyny  o*i  hymysgar- 
oedd,  ac  yu  llosgi  dinasoedd  yn  ulw ;  y  mae  hi  yn  agor  ei 
safn  ac  yn  llyncu  eraill  yn  fyw  i  uffem.  Mae  hi  lei  pe  bai 
wedi  pendtnlynu  lladd  ei  phlant  i  g^d.  Mae  weithiau  yn 
chwythu  y  tàn,  a  phrydiau  eraill  yn  crynu  ac  yn  ysgwyd,  nes 
y  mae  seiíiau  y  dinasoedd  a*r  caerau  eedyrn  yn  s\Tthio.  Am 
ba  beth  y  gallwn  obeithio  ar  y  ddaear,  os  y  w  y  ddaear  ei  hun 
yn  beryglus  ?  Os  ydyw  sylfeini  y  ddaear  yn  siglo,  beth  a  aU 
eefyll  ?  Os  ydyw  y  ddaear,  yr  hon  a  wnawd  yn  ddiysgog,  yn 
symud,  yn  mha  le  y  gallwn  gael  noddfa  ?    Pe  byddai  i)cn  y 

yn  siglo,  gallem  gael  noddfa  mewn  rhyw  le  arall;  eithr  os 
ydyw  y  ddaear  oU  yn  myned  i  grynu  ac  jnnysgwyd,  i  ba  le 
▼  dianffwn  ?  Pan  fyddo  pia  mewn  dinas,  gallwn  newid  ein 
Ueoedd,  a  symud  ymaith ;  ond  pan  y  byddo  yr  holl  ddaear 
yn  suddo,  i  ba  le  y  gallwn  ÍSoi?  Yr  ydym  yn  agored  i  íonr- 
olaeth  yn  mhob  man. 

Y  mae  bwyd  a  diod,  trwy  ba  rai  y  mae  dyn  yn  byw,  ya 
fynycb  yn  ei  ddifeddianu  o'i  fywyd.  Gan  ein  bod  yn  rhwym 
jo  farw,  nid  yw  o  bwys  mawr  pa  ddull  y  byddwn  feirw;  pt 
nn  ai  yn  gydym  neu  yn  araf;  yn  natoriol  neu  yn  annataríol| 
pa  nn  ai  trwy  ein  taro  â  chareg  fechan,  neu  drwy  ein  ciiddio 
o  dan  fynyddoedd  mawrion.    Ond  y  pwnc  mawr  ydyw 


Digitized  by  Google 


▲  STLW£DD  TB  HWN  A  DDAW.  511 

i  ni  gâel  eÍQ  bywydau  ysbxydol  a  thragp^yddol  wedí  eu  cuddio 
gyda  Christ  .yn  Nuw.  5íae  dy  fywyd  naturiol  yn  ymgrogi 
wrth  beth  mor  £acK  ag  edafen  sidaa;  fel  y  dywedais  o'r 
blaen»  nid  oes  yr  un  drws  yn  gallu  canad  jn  erbyn  angau; 
fe  ddaw  mewn  er  i  bawb  wneyd  eu  goreu  i'w  gadw  auan; 
fe  â  i  mewn  Ue  nad  yw  y  gwyut  yn  gallu  myned.  -Mae 
sercbiadau  enaid  a  thueddiadau  y  corph  wedi  dyfod  yn 
bríf<%rdd  i  angau  i  yru  ei  gcrbyd  marwol  ar  hyd-ddynt, 
Bu  mrw  Homer  o  alar,  bu  ww  Sophocles  o  lawenydd;  mae 
Uawer  yn  marw  o  oín,  o  gasineb,  o  genfigeu,  ac  o  garíad. 
Pan  gly wodd  Dionysius  am  frwydr  a  enUlodd  ei  fyddin,  efe  a 
fu  íÍGurw  o  lawenydd.  Mae  rbai  wedi  marw  yn  y  baÚ  wrâi 
ddawnsio»  eraill  gyda'r  btlltardsy  eraill  yn  y  puteindy  yn 
nghanol  eu  godineb ;  fel  y  gwr  o  Israel  a'r  Mídianees,  y  rhai 
a  laddodd  Phinees  yn  nghyflawniad  eu  pechodau.  Num. 
XXV.  8 ;  rhai  yn  y  tafarn  yn  meddwi,  ac  eraill  yn  gwledda  a 
gloddesta.  Mae  gofid  disymwth,  ncu  lawenydd  disymwth. 
yn  fynych  yn  gwysio  i  mcwii  aiiíz^au  disymwth.  Mae  yn 
rhyíedd  na  bai  ychwancg  o  farw  disymwth,  pan  ystyriwn 
mor  annuwiol  ac  aíiy\\  odi  aethus  y  mae  dj^nion  yn  hyw.  Nid 
ydych  wedi  eich  gwneyd  o  haiarn  neu  bres,  ond  cnawd  tyner 
a  brau.  Mae  yr  awrfiiis  yn  trculio  allan  o'r  diwedd,  er  ei 
wneyd  o'r  defnyddiau  cclyd  hyn ;  a  phan  y  mae  un  olwyn  yn 
tori,  y  mae  yr  holl  beiriant  yn  ymatal.  Y  peirianwaith  sydd 
jn  nghorph  dyn  sydd  yn  fwy  cywraint,  ac  y  mae  y  defnydd- 
iau yn  dynerach,  ac  yn  liaw  s  eu  dr3llio.  Nid  yw  y  giau 
wedi  eu  gwneyd  o  ddur,  na'r  ^wythienau  o  bres,  na'r  yrays- 
garoedd  o  haiarn.  Gall  y  galou  neidio  o'i  lie  mewn  moment, 
neu  fe  ali  wythien  dori  mewn  eiliad,  a  dyna  yr  holl  beiriant 
yn  ymatal,  a'r  dyn  yn  marw  mewn  tarawiad  amrant.  Y 
mae  yn  syiidod  nad  yw  y  peiriant  hwn  wedi  ei  ddryllio  yn 
chwiltriw  er  ys  Ilawer  dydd.  Pe  baem  yn  gallu  gweled  i 
mewn  i  ni  ein  hunain,  a  deall  y  peirianwaith,  fe  aliai  y 
gwelem  rywbeth  bach  o'i  le,  er  ein  bod  yn  teimlo  yn  weddol 
iacb,  sydd  yn  ddigon  i  ddryllio  yr  holl  gyfansoddiad  cyn  y 
fory.  Bydded  i  ni  grynu  yn  ein  Ue,  canys  ni  wyddom  beth 
ali  ddygwydd  oyn  pen  awr.  O  Arglwydd,  cymer  drugaredd 
amom,  a  dysg  ni  i  ^^gyfrif  ein  dyddiau.'' 

Y  mae  yr  awyr  yn  yr  bon  yr  jáym  yn  eael  ein  hanadl  yn 
angau;  yr  ydym  yn  sugno  marwolaeth  wrth  anadlu.  Y 
gwyut  ystormus  hefyd  sydd  yn  Uadd  miloedd  ar  dir  a  mòr 
wrãi  garo  amynt  yn  allanol.    Y  tàn  befyd,  yr  hwn  sydd  mor 


Digitized  by  Google 


I 


512  OWAGTEE  T  BT  WTD  HWK, 

ddefiiyddiol,  sydd  yn  Uadd  miloedd  o  breswylwyr  y  ddaear 
hon.  Y  dwfr  hefyd,  jr  elfen  aimlurugarog  hono,  y  fiiib 
ddystryw  y  mae  wedi  ei  wnerd  ar  fy wyd  dynol.  Mae  boH 
elfenau  y  greadigaeth  yn  dmnystr  iV  thrigolion;  y  mae 
angau  yn  mhob  peth.  Mae  y  ddaear  yn  ddig  wrth  ei  phlant, 
ac  yu  i)oiidcrfvnu  eu  llvncu  hwynt  iddi  ei  hun.  Troweh  eich 
golwg  i  Lisbon,  a  Ilawor  o  Icoedd  eraill,  a  chewch  weled  y 
ddaeargryn  yn.  11}ticu  yn  fy  w ;  troweh  eich  golwg  i  Waterloo, 
a  gwelwch  y  cleddyf  dinystriol  }ti  goch  gan  waed.  Och! 
y  mae  trueni  dyn  yn  íawr;  y  mae  yn  rhodio  mewn  gwagcdd; 
tarth  yw"  yr  einiocs ;  y  mae  ei  "  ddyddiau  fel  cysgod  yn  mjucd 
hcibio.**  Ond  os  ydyw  y  byd  yn  gwgu  arnaf,  os  yw  yn  rhaid 
i  mi  gj-farfod  â  chroesau  a  gw^rthi^^^-nebiadau,  os  caf  fj 
chwythu  yma  a  thraw  gan  y  gwyntoedd,  os  curaut  fi  yn 
erbyn  y  creigiau,  nid  oes  dim  gwahaniaeth.  Gadewch  i  r 
bya  gael  ei  Iwybr,  gadewch  i'r  môr  mawr  ymchwyddo, 
gadewch  i'w  donau  cynddeiriog  ruo;  yr  wyf  yn  foddlon. 
Ewyllys  yr  Arglwydd  a  wneler.  Gadewch  i  wjntoedd 
geirwon  eystuddiau  ch^vythu,  a  dyfroedd  gorthrj-mderau  i 
guro  ar  fy  cnaid  gwan ;  gadewch  i  dj^wy^llwch  a  thrueni  fy 
amgylchu,  er  hyny  nid  ofnaf.  Gogoniant!  "  Yr  wyt  ti 
gyda  mi,  dy  wialeii  a' th  íFon  a'm  cysurant."  Bendigedig 
fyddo  ei  enw  yn  oes  oesoedd;  ar  oi  ben  y  byddo  y  goron  byth. 
*' Nid  ofnaf.'*  Fe  ai  ff  yr  ystonnydd  hyn  heibio  cyn  h  ir,  fe 
aiff  y  tonau  cynddeiriog  hyn  yn  dawel  yn  y  man ;  gwasgcrir 
y  cymylau  duon  yma  yn  fuan ;  ni  phery  y  trueni  presenol  p 
faith  iawn.  Nid  oes  tragywyddoldeb  o  faiar had  mewn  dim  ag 
yr  ydwyf  yn  ei  ddyoddef  yma;  rhydd  angaa  derfjn  ar  hoU 
ofidiau  y  bywyd  hwn.    Diolch  ! 

'JRwy'ii  canil  wrth  gofio*r  brava 

welir  ari)u'i  glwy*,'* 
Llafuriwch,  fy  ngliyfeiliion,  yn  fwy  am  fywyd  tragj^wyddol 
♦  yn  y  nefoedd  nag  am  fywyd  amscrol  ar  y  ddaear:  cofiwch 
oesau  tragy  wyddoldeb ;  gw^mi  hyn  eich  beichiau  yn  y  byd 
hwn  yn  ysgafn  ac  yn  hawdd.  Peidiwch  ymboeni  gonnod 
tua'r  byd  hwn;  "trysorwch  eich  trysorau  yn  y  nef."  Ní* 
ddymunwch  yn  eich  by^yyd  ogoniant  ac  anrhydedd  oddiwrth 
y  byd  hwn  wedi  i  chwi  farw,  trwy  gael  eich  enwau  yn  gcrf- 
iedig  ar  ryw  gofadail  arddcrchog;  canys  ni  wna  \ni\y  ddim 
ond  gwneyd  enw  yr  annuwiol  yn  fwy  cywilyddus;  gadi  wch 
iddo  bydru,  a  pheidiwoh  dy weyd  celwyddau  uwchben  ei  íedd. 
Ac  am  y  duwiol,  y  mae  ei  enw  ef  yn  ysgrifenedig  yu  y  ncf- 
oeddy  mewu  mau  mwy  dyc^ei  nag  ar  geryg  Uwydion  ac 


Digitized  by  Google 


▲  8TLWEDD  TB  HWV  ▲  BDAW.  613 

adfeiliedig  y  ddaear  hon.  Peidiwch  chwenychu  cysylltu 
eich  henwau  â'r  ddaear  hon  yn  fy w  uac  yn  farw.  Gwagedd 
yw  hyn  hefyd."  Argretfwcli  eich  enwau  mewn  anfarwoldeb, 
cysylltwch.hwynt  â  phethau  a  fydd  byth  mewn  harddwch  a 
gogoniant.  Paham  yr  ymdrafferthwch  i  ymgysylltu  â'r  byd 
presenol?  nid  ydyw  hyny  ond  ychwanegu  gloes  y  datod; 
canys  y  mae  yn  rhaid  ymadael.  Fe  aliai  ei  fod  yn  addaw 
liawer,  ond  fe'th  edy  rhyw  ddydd  heb  dalu  ei  addewidion. 
Mae  y  byd  fel  mui  Absalom,  yn  gadacl  ei  fsircliogydd  i  ym- 
grogi  rhwTig  nefocdd  a  daear,  wedi  ei  wrthod  gan  y  ddau; 
ac  }Tia  y  mae  yn  ysglyfaetli  gan  dywysog  llywodraeth  yr 
awyr.  O  Arglwydd,  gwared  íi  rhag  ymgysylltu  à  dim,  nac 
ymogoneddtt  mewn  dim  y  tu  yma  i'r  nefoedd. 

Taith  ydyw  y  byd  hwn ;  ac  y  mae  perygl  rhag  i*r  teithwyr 
gael  eu  cymeryd  i  fyny  â'r  blodau  arhydy  fibrdd,neB  y  maeiít 
yn  annghofío  y  diwedd.  Mae  hi  yn  myned  yn  nos  ar  lawer 
heb  yn  vybod  iddynt,  wrth  ymddifpru  gyd  a'r  blodau  sydd  yn 
tyfu  o  gwmpas  y  llwybr,  ac  yna  y  mae  yn  ddyryswch  tragy- 
wyddoL  Mae  ffoidd  by wyd  yn  wahanol  i  ffordd  y  teithiwx 
yn  hyn ;  nid  ydy\r  yn  ffordd  o  ddewisiad,  ond  o  oifod.  Mae 

gdebyg  i  ífordd  y  condemniedig  yn  cael  ei  arwain  i'r 
inyddle.  Rh3rw  ffordd  ydyw  sydd  yn  debyg  i'r  ffordd  o'r 
carehar  i'r  crogbren.  Yr  wyt  wedi  dy  gondemnio  i  âffw,  ac 
yr  wyt  ar  y  ffordd  o'r  carehar  i'r  dienyddle.  Paham  yr  wyt 
yn  meddwi,  yn  tyngu,  yn  cellwairt  ac  yn  chwerthin  wrth 
gael  dy  arwain  i'r  crogbren?  Mae  dyn  condemniedig  o  dan 
iprfraith  y  tir  3m  llswn  arswyd  wrth  gael  ei  arwain  ar  hyd  ▼ 
nordd  o'r  carehar  hyd  y  cortyn;  y  mao  yn  Uesmeirio  wrth 
esgyn  i  fyny  y  grisiau  at  y  pren :  y  mae  ei  wyneb  yn  welw, 
a'i  wefttsau  yn  crynu,  4i*i  liniau  yn  rhy  wan  i*w  gynal  pan 
yn  seiyll  ar  y  drop.  Mae  y  meddwl  wedi  ei  lanw  à  braw,  y 
mae  ofii  angau  wedi  syrtmo  amo;  nid  ydyw  yn  meddwl  yn 
faresenol  am  ddim  yn  y  byd  ond  marwolaeth.  Bobl,  yr  ydych 
wedi  eich  condemnio  i  fairw,  yr  ydych  yn  sefyll  ar  y  drop  y 
fyuyá  hon;  pa  fodd  y  gellwch  fod  yn  anystyiiol?  Mae  mii- 
oedd  yn  Nghymru  yn  awr  yn  tyngu,  yn  cablu,  yn  chwerthin, 
yn  meddwl,  íe,  yn  yfed  iechydda  ar^  drop;  byddant  wedi 
ajrfcm  i  dragy  wyddoldéb  o  gandl  eu  rhialtwch.  O  bediadur- 
iaid,  diangfa,  diangfa.  Y  Duwanfeidrol,  tywallt  dy  Ysbryd 
ar  y  wlad;  "achub  yn  awr,  par  yn  awr  Iwyddiant,"  onide  hi 
fydd  yn  rhy  ddiweddar  i  £loedd.    Maent  yn  sefyll  ar  y  drop 


Digitized  by  Google 


I 


514  OWAOTBR  T%TWTI>  HWIT, 

yr  nwY  bon,  a'r  cortyn  yn  barod  am  ygwddf.  Bechaduriaid, 
ci;^  iiwrh  ;  y8tyri\veh  eich  diwedd. 

Y  mao  aii«i^au  yii  cacl  ei  «j^ydmaini  i  leidr,  yr  hwn  a'n  hys- 
beilia  nid  yn  uni^r  o'n  meddiaiiau,  ond  hefyd  ein  bywydau.  ^ 
Pa  farsiandwr  fyddai  mor  íFol  a  llwytho  ei  long  â  tlilysau 
gwertbfa\vr,  os  byddai  yn  gwybod  mai  soddi  a  wnai  cyn 
cyrbaedd  j  porthladd?    Yr  wyt  ti  i  suddo  yn  angau,  a'r  cwbl 
a  feddot;  y  mae  hyn  yn  ddigon  aicr  wrth  gycbwyn,  am  hyny 
paid  llwytbo  dy  hun  à  thlysau  y  byd  hwn.    Mae  ycbydig  o 
gery<ii;  a  pbethaii  cyffiredin  yn  falUut  yo  burion;  ond  paid 
gorlwytbo  dy  hun  â  gormod  o  â^nach  a  gormod  o  ofalon; 
ehwant  enill,  ac  ofiii  colli ;  pcthau  nad  ydynt  angenrheidiol, 
ond  yn  hytrach  yn  ddinystriol.    Ymofynwch  ryw  beth  na 
chollir  yn  nglyn  maxwolaeth.    Yr  wy f  yn  cofio,  pan  yr  oeddv^n 
yn  eistedd  mewn     yn  ddiweddar,  i  fechgen  gwirion  ddyfiod 
beibio,  a  throdd  i  ddrws  y  t^,  a  gwaeddodd  allan  yn  sydyft 
fel  y  canlyn: — ^"'Y  mae  Uyn  gyda  ni  yn  Llangors;  ymae 
Ilawer  wedi  myned  yn  llongddrylliad  yno  eríoed;  ond  am 
danaf  fi,  nid  âf  yn  llongddrylliad  bytb ;  nid  oes  genyf  ddim  i 
goUi.'*   Y  mae  Uyn,  fy  n^byfeillion,  rbyngom  a  thragywydd- 
<Meb  y  mae  miloedd  wedi  myned  yn  ddrylliaa,  ac  wedi  colli 
-j  cwbl;  ond  am  danaf  fi,  ni  cnoUaf  ddim;  nid  oes  genyf  ddim 
iV  golÚ.    Bendigedig !  mae  y  trysor  fry ,  y  by  wyd  wedi  ei 
gud£o  "  gyda  Christ  yn  Nuw."    Elw  mawr  fydd  colli  y  cwU 
ar  y  ddaear;  ond  y  mae  yr  annuwiol  yn  colli  pob  petb,  ac  yn 
dybenn  â  pbob  cysnr  am  byfh.  O  aefylUá  ofnadwy !   Yr  bwa 
mewn  bywyd  oedd  yn  rby  fawr  i  droi  yn  ei  balas,  sydd  yn 
awr  yn  eael  ei  gynwys  yn  dawel  mewn  cbwech  neu  saith  | 
troedfedd  o  dir ;  jr  bwn  oedd  yn  arfer  gorwedd  ar  y  gwely  plyf 
goreu,  sydd  yn  awr  yn  gorwedd  yn  y  pridd  yn  fwyd  i  bryfed, 
ac  esgyrn  y  meirw  oedd  yno  o*i  flaon  yn  obenydd  iddo.  Yf 
bwn  gynt  fii  yn  ymogoneddu  yn  ei  arfau,  ei  wroldcb,  a'l 
bleserau  cnawdol,  sydd  yn  awr  yn  gorwedd  yn  y  bedd  oer  a  i 
dystaw,  a'i  draed  a  i  ddwylaw  yn  llonydd,  beb  allu  eu  cyffro. 
Yr  bwn  gynt  yn  malchder  ei  galon  oedd  yn  aníoddlon  heb 
allu  satbru  pawb  o  danei  draed,  sydd  yn  awr  yn  cael  ei 
satbi-u  dan  draed  pawb.    Pe  byddi  eh  yn  cael  golwg  ar  y  dyn 
balcb  oedd  yn  ymwisgo  mewn  porphor  a  llian  main,  neu  ferch 
dyner  a  moetlius  oedd  yn  gwisgo  sidanau,  ac  yn  rby  uchel  i  i 
roi  ei  throed  ar  y  ddaear,  yn  mben  wytb  diwrnod  we(b  ei  | 
rhoi  yn  jr  bedd ;  byddai  yr  olwj;-  arnynt  yn  ddigon  i  bcri  i 
bawb  gilio  rbagddynt.    Ocb,  pwy  lyddai  mor  Ifol  a  bod  yji  j 


Digitized  by  Google 


▲  SYLWEDD  TB  J3^N  A  DDAW.  ÒIÓ 

6Icb  byth  mwy?  O  Arglwydd,  "tro  heibio  fy  llygad  ibag 
ed^ch  ar  wagedd." 

Y  mae  yr  ãwg  draenus  ar  dd3ni  marw  yn  ddigon  i  beri  1 
m  Aeíddio  yr  olwg  ar  degwcb  y  byw.    Gwagedd  yw  coronati, 
gfwagedd  yw  gorseddfeinciau,  gwagedd  yw  palasau,  gwagedd 
yw  aur  ac  arian,  gwagedd  yw  gwisgoedd  gwychion,  gwagedd 
yw  tegwch,  íe,  ''gwagedd  ywycwbl."    Osywtegwch  bywyd 
yn  demtasiwu  i  dy  teddwl,  eerdd  â  dy  íeddwl  i'r  bedd  at  y 
meirw  iV  wella.    Bu  y  llwch  a'r  lludw  sydd  yno  y  peth  wyt 
ti  yn  awr;  a  bydd  y  peth  wyt  ti  yn  awr  yn  llwch  a  lludw  yn 
fuan.    Yr  wyf  wedi  darllen  am  rai  yn  agor  eu  beddau  o  flaen 
eu  tai,  a*u  cadw  yn  agored  yn  wastadol,  i'r  dyben  o'u  dysgu 
pa  fodd  i  fy w.    Y  mae  myfyrio  ar  angau  yn  ddoethineb ;  cof- 
iwch  o  h3'd  eich  bod  i  farw.    Mae  angau  yn  sicr;  mor  sicr  a 
bod  byd  arall.    Ni  wnaeth  yr  Arglwydd  g^^fraith  erioed  yn 
fwy  sicr  a  chyda  liai  o  eithriadau,  na'r  gosodiad  i  "ddynion 
farw  unwaith»  ac  wedi  hyuy  bod  barn."    Pa  le  y  mae  Meth- 
usalem  heddyw?  pa  le  mae  y  patriarchiaid?  pa  le  y  mae 
Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  Moses  a'r  prophwydi?  Ah,  y  maent 
oll  wedi  marw,  ac  wedi  myned  ffbrdd  yr  hoU  ddaear.  Hwy 
fuont  unwaith.  eithr  nid  vdvnt  inwvach.    Hwy  a  fuont  fcirw. 
*'Bu  farw"  fydd  yr  ysgrifen  ar  dy  areh.       I3u  farw"  fydd  yr 
ysgrif  ar  gareg  dy  fedd.    Fe  ddaw  yr  amser  pan  y  bydd  y 
llygaid  hyn  sydd  yn  cdrych  anioch  heddyw  wedi  suddo  i'w 
tyllau,  a  cholli  ou  gwelediad :  y  dwylaw  hyn  ag  yd  wyf  }ti 
awr  yn  eu  codi  i  fy  ny ,  wedi  goUwng  eu  gafael  ar  bob  petíi ; 
wedi  gwywo  yn  y  bedd,  a  phob  teimlad  wedi  m3med  i  golH. 
T  ^nau  hyn  sydd  3m  síarad  à  chwi  heddyw,  yn  fuan  a  dar- 
ewir  yn  íud  gan  ddymod  angau;  y  corph  hwn  sydd  yn  fyw 
yn  bresenol,  fydd  yn  fuan  heb  anadl  ynddo ;  y  cnawd,  yr  hwn 
yr  ydwyf  yn  awr  yn  ei  feithrin,  ei  ragu,  a*i  borthi,  fydd  yn 
fban  yn  ymbortb  i  bryfed  y  llwch. 

O  ynf)  drwydd  !  O  ffoKneb,  imi  erioed  i  roddi  mryd 

Ar  un  tpgan,  ar  un  plcser  welaÍB  eto  yn  y  byd ; 

Y  inae'r  byd  yr\  myned  heil)io,  n'!  dt>;çanau  o  bob  rhyw, 

Tan  y  uef  ni  tháL  ei  garu  wrLhddrych  arall  ond  Nuw," 

Fy  ngbyfeillion,  yr  ydycb  yn  bresenol  yn  mhlith  y  bjrw, 
ond  ebwi  fyddwch  yn  mhen  ycbydig  wedi  eich  cymf  yn 
mhlith  y  meirw.  Mae  yr  amser  gerllaw  pan  y  bydd  y  corph 
hwn  yn  anmharchns  ao  yn  ddrewedig,  yn  pydru  yn  y  pentwr. 
Daw  yr  amser  pan  y  byddwch  wedi  eich  annghono  gan  y  byd, 
ac  fe  fydd  dyniou  yn  cerdded  ar  eich  beddau  yn  anwybodns 


Digitized  by  Google 


Ô16 


QWAOI£&  X  BYWXD  HWK, 


o*ch  enwau,  íe,  heb  glywed  erioed  eich  bod  wcdi  rlioâio  y 
ddaear.  Ystyriwcli  hyn  yn  awr.  Pe  buasai  yr  Arglwydd 
wedi  dweyd  nad  oedd  ond  un  dyn  i  farw,  byddai  yn  ddyled- 
swydd  ar  bawb  i  ystyricd  i  ha^  mai  efe  yw  yr  un  dyn  hwnw; 
ond  gan  vi  tbd  wedi  dweyd  fod  pob  dyn  i  larw,  ac  fe  aliai  tydi 
yn  un  o'r  cyiitaf,  pa  fodd  y  gelli  fod  mor  ddifraw,  fel  pe  bait 
i  fyw  bytb  yn  j  byd?  Gan  mai  myfi  yw  yr  bwn  sydd  i  farw, 
ac  fe  aliai  i  farw  yn  fuan,  ac  y  byddaf  yn  11  web  ac  yn  lludw 
yn  y  man ;  pa  betb  sydd  a  wnelwyf  à'r  byd  bwn,  ond  yn  unig 
gwneyd  fy  nyleds\%:}^dd  5^lddo?  Y  byd  arall  sydd  wedi  ei 
wneyd  i  mi,  a  minau  iddo  yntau ;  nid  wyf  ond  pererin  ac 
ymdeithydd  yma;  y  tragywyddoldeb  mawr  yw  fy  ngbartref 
bytb.  Mae  yn  rbaid  i  mi  yn  fuan  golli  fy  mywyd,  ac  nis 
gwn  trwy  ba  ry w  foddion ;  pa  un  ai  trwy  daran-follt  o'r  nef- 
oedd  ucbod,  ncu  ysgydwad  o'r  ddaear  isod,  neu  ryw  Iwybr 
arall.  Ai-glwydd,  nid  oes  gwabaniactb  am  y  modd ;  ond  yn 
unig  caniata,  pan  y  byddwyf  yn  cael  fy  ysgwyd  o  freicbiau  y 
byd,  i  mi  syrthio  i  fynwes  Abraham.  Pan  y  byddwyf  yn 
cau  fy  lly^aid  ar  y  ddaear,  caniata,  O  Arglwydd,  i  mi  gael  cn 
hagor  yn  y  nef.  Pan  y  byddwyf  yn  colli  fy  r»*z:olwg  ar  y 
byd,  caniata  i  mi  gael  eu  bagor  gan  edr}  cli  yn  dy  wyneb 
mewn  cyfiawnder."  Gan  ein  bod  yn  wastad  mewn  perygl 
oddiwrth  farwolaeth,  gadewch  i  ni  gael  bod  yn  wastad  yn 
barod  i'w  g>^arfod,  trwy  gael  ran  yn  Nghrist,  yr  hwn  yw  yr 
adgyfodiad  a'r  bywyd.''  Peidiwcb  yniddiried  mewn  cyfoetht 
ieuenctyd,  na  iecbyd;  a  phaid  adàaw  y  fory  i  tidyhiiii; 
oanys  y  mae  yn  bosibl  i  angau  dy  arrestio  di  heno  çyn  myned 
i'r  gpirãy.  Am  na  wyddoch  pa  bryd  y  byddwcb  feirw,  medd- 
yliwch  am  byny  bob  dydd.  Nid  oes  yr  im  dyn  me^n  cyf- 
lawn  arfogaetb  i  gyfarfod  marwolaeth,  ond  yr  nwn  sydd  yn 
ei  dysgwyl  bob  dydd,  ac  felly  yn  wastad  yn  barod  iV  chyf- 
arfod.  Arglwydd  daionnSy  cymhwyaa  ni  i'w  chyfEurfod  a^i 
gorcbfygu. 

Y  mae  y  Creawdwr  wedi  creu  synwyraa  ein  <^rph  yn 
ddwbl;  fel,  os  collwn  nn,  y  mae  gen3rm  un  arall;  md  ydym 
yn  oolÚ  y  cwbl  ar  unwaith  wrtb  golli  llygad  neu  glun.  Ond 
.un  marw  sydd;  ac  os  na  fyddwn  &rw  yn  dda  yr  unwaidi 
hono,  y  mae  y  cwbl  drosodd  am  byth;  ni  fydd  dim  Tw 
wneyd  ond  marw  byth  yn  nga£Eiel  yr  ail  &rwolaet]i.  Pe 
baech  3m  meddwl  am  ddyn  anwybodus,  yr  hwn  n|k  arferodd 
erioed  â*r  dryll,  yn  cael  gorehymyn  i  saethu  at  nod  yr  hwa 
aydd  wedi  ei  osod  mewn  cryn  bdUder,  ac  os  byddai  iddo  ei 


Digitized  by  Google 


▲  SYLWEDD  YB  HWW  A  DDAW 


617 


-daro  j  derbymaí  wohr  íkwr,  onide  byddai  iddo  gael  ei  losgi 
Tn  Qrvr;  pwy  aliai  dde8<rrifio  pryder  meddwl  y  dyn  trnenuB 
nwnw  ?  Nid  wyf  yn  gwybod  pà  fodd  y  gall  y  pecfaadnr  fod 
mor  ddigrifol  a  Uawen;  canys  y  mae  heb  farw,  ac  nid  ydyw 
i  farw  ond  unwaith ;  ac  y  mae  tragy  wyddoldeb  o  ddrwg  neu 
dda  yn  ngl^n  à'r  marw  unwaith  hyny.  Os  na  elli  daro  y 
nod,  cei  dy  losgi  yn  fyvv  am  dragywydíioldeb.  O  Arglwydd, 
cynorthwya  ni  wrth  farw  i  daro  y  nod;  canys  ni  chawn  byth 
gynyg  eilwaith  i  farw  yn  well. 

Arferwch  eich  hunain,  fy  nghyfeillion.  i  drin  y  bwa  saeth 
hyií.  yn  dda,  fel  pan  ddelo  angau  y  byddocb  yn  gwybod  y 
ffordd  i  farw,  ao  y  byddoch  yn  sicr  o  daro  y  nod.  Y  mae 
mil\Vyr  yn  dysgu  ac  yn  arfer  saethu,  er  mwyn  dyfod  yn  gyf- 
arwydd  erbyn  dydd  y  frwydr:  y  máent  yn  arfer  sham  fiyhts 
i'r  dyben  o  ymbarotoi  erbyn  y  real  Ji(jhts;  ac  os  dygwydd  i 
ymladdfa  wirioneddol  ddyfod,  y  maent  yn  gyfarwydd,  ac 
mewn  Ilawn  arfau  yn  ddarparedig  i'r  frwydr.  Dysged  yr 
Arglwydd  ni  i  farw  beunydd,  fel  pan  ddelo  marw  y  byddom 
yn  sicr  o  farw  yn  dda.  Pan  y  collir  yn  mbethau  y  byd  mewn 
un  petb.  y  mae  rhyw  beth  arall  yn  dyfod  i'w  giiddio;  neu 
pan  y  collir  un  flwyddyn,  y  mae  blwyddyn  arall  yn  dyfod  i 
lanw  y  bwlch  i  fyny;  eithr  os  coUwn  y  nod  yn  angau,  os 
methwn  farw  unwaith  yn  dda,  djmaV  cwbl  wedi  ei  goUi  am 
di-ag\^yddoldeb.  Yr  wyf  yn  cofio  darllen  am  gadben  yn 
galw  milwr  yn  mlaou  am  ry w  diosedd ;  ond  yn  wyneb  fod  y 
milwr  yn  crefu  maddeuant,  ac  yn  addaw  na  wnai  droseddu 
byth  mwyach,  dywedodd  y  oadben,  "  O  ddyn,  nid  oes  y  fath 
beth  a  throseddu  ddwywaith  mewnrhyfel."  O  ddymon,  nid 
oes  methi^  oad  unwaith  yn  angaa;  ob  oyfeiliomir  unwaith 
wrth  farw,  nid  oes  maddeuant  yn  dragywydd.  Marw  drwg 
Hnwnith  fydd  yn  trosglwyddo  i  afael  y  drwg  byth.  Mae 
marw  unwaith  yn  ddrwg  yn  ddamnedigaeth  dragjrwyddol :  yr 
hyn  a  wnawd  yn  ddrwg  wrth  £Eirw  sydd  yn  aninhosibl  ei 
ddadwneyd  byth.  Mae  bywyd  yn  gadael  dyn  fel  yr  ydoedd; 
ao  fel  y  mae  bywyd  yn  ei  adael  y  mae  marwokteth  yn  ei  gael, 
ac  fel  y  mae  marwoíaeth  yn  ei  gael  y  mae  y  fiim  yn  ei  dder- 
byil,  M  y  niae  y  f^m  yn  ei  dderbyn  y  mae  tragywyddoldeb. 
yn  ymagov  a*i  lynou  i  fyny  i  mii^edwyddwoh  neu  ddedwydd- 
wcn  tragywyddol.  Lie  y  mae  y  pren  yn  gogwyddo,  yno  y 
mae  yn  dçbyg  o  syrthio;  a  Ue  y  syrth  yr  erys. 

onid  gwagedd  y  w  pob  llafur  a  thva£forth  a  gymerir 
dan  haul  yn  nghylch  bjny  ychydig  amseç  yn  y  byd  bwu?  Yr 


Digitized  by  Google 


I 


518  OWJLGTRB  T  BTWTD  HWV,  < 

ydych  yn  rhodio  mewn  cysgod;  nid  ydych  yn  gweled  dim 
o'ch  biaen.  Mae  angau  yn  eich  ymyl  pan  yr  ydych  ya 
ysmala,  ac  yn  tybio  eich  bod  yn  nghanol  bywyd  a  dyogelwch. 
Khyw  naid  dditrifol  iawn  yw  y  naíd  o  ganol  bywyd  i  firo 
Buurwolaeth!  Beth  ddaw  o'r  byd  annuwiol?  O  Dduw, 
^^aohubvn  awr;  par  yn  awr  Iwyddiant."  Fy  nghyfeillion, 
gan  ein  bod  yn  deall  pwj^sigrwydd  y  naid  hon,  dylem  gy- 
meiyd  rhedfao  bell:  let  us  take  a  good  run.  Dylem  ddechrea 
gyda  chychwyniad  ein  bywydan  yn  y  byd.  "Mae  yn  gy- 
mlydd,''  ebe  im  philosophydd,  "i  ddjTi  rhesymol  ddywed^d 
gywr  ynfyd,  'Nis  gwn'  am  bob  peth.''  Dylech  wybod;  y 
Biae  yn  hawdd  i  chwi  wybod,  ond  ystyried.  Beth  dàl  dy- 
wedyd  wedi  iddi  fyned  yn  thj  ddiweddar,  '«Nid  oeddym  yn 
l^wybod  fod  oymaint  o  wabaniaeth  rhwng  y  cyfíawn  a'r  diyg- 
lonns,  nid  oeddym  yn  gwybod  fod  bywyd  mor  fyr  a  thragy- 
wyddoldeb  mot  fidth,  nid  oeddym  yn  gwybod  fod  bywyd  foi 
cysgod,  a  thragywyddoldeb  yji  jr  ymyl."  Mae  miloedd  yn 
awr  yn  uffem  a  wastraffiuant  eu  myuydau,  le,  eu  bly uyddoedd 
gwerthfowr  gyda  gwegi,  a  fyddent  yn  foddion  i  cbreulio  mil*- 
oedd  o  flynyddoedd  yno,  ond  cad  addewid  o  un  fynyd  ar  v 
ddaear  i  ymdrech  am  adforiad  trwy  gredu  yn  Nghrist.  \t 
wyt  ti,  fy  enaid,  nid  jn  unig  yn  gwastraffii  mynydau,  eithr 
gríau,  dyddiau,  a  blynyddau,  heb  wneuthur  dim  ond  caaglu 
tanwydd  i  dy  losgi  byth  mewn  traeni.  O  Dduw,  cymer 
drugaredd  ar  y  bobl  yma ;  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  hon3mt  trwv 
y  blynyddau  yn  casglu  aefnydd  tân  anniffoddadwy.  \t 
ydych  yn  casglu  defoydd  eich  trueni  wrth  rodio  mewn  gwag* 
edd;  eithr  fe  fydd  eich  uffern  yn  sylweddol. 

Arswyda,  bcchadur,  rhag  i  ti  fyned  trwy  ddydd  gras  heb 
ran  yn  lesu  Grist.  O  ynfydrw}'dd,  O  íFolincb,  O  wagedd, 
yw  gweled  dynion  yn  treulio  amser  gwerthíuwr  i  gasglu  tcg- 
anau,  ac  yn  esgeuluso  perlau  a  thlysau  tragywj^ddoldeb !  Nid 
yw  yr  amser  i  gasglu  ond  byr,  a'r  hyn  a  gesglir  ond  gwiig- 
edd ;  ac  yn  darfod  mewn  tarth  a  mwp^.  Trysorwch  )ti  eich 
amser  byr  drysorau  a  bery  i  dragy w)  ddoldeb.  Mae  dyn  yn 
•'rhodio  mewn  gwagedd  pan  fo  ar  y  goreu;"  nid  yn  unig  me>Mi 
babandod,  ieuenctyd,  a  henaint,  ond  hefyd  mewn  canol  oed, 
y  tymhor  goreu  arno ;  pan  y  mae  ei  wybodaeth  a'i  brofiad 
mewn  Uawn  addfedrwydd.  Gwagedd  ydyw ;  nid  yn  unig  pan 
y  mae  yn  glaf,  ond  hefyd  yn  nerth  ei  iechyd;  nid  y\\  unig  pau 
fyddo  yn  dlawd,  ond  pan  fyddo  yn  gyíbethog  heíyd ;  nid  pan 
fydd  mewu  jgalar,  ond  fm  fyddo      nghauol  y  Uawenydd 


Digitized  by  Google 


▲  SYLWEDD  YB  HWK  A  DDAW 


519 


mwyaf;  nid  pan  fyddo  mewn  gwarth,  eithr  yn  nghanol  }  r 
anrhydedd  peuaf,  ar  ben  pinacl  bri  a  gogoniant;  nid  pan 
fyddo  yn  inarw,  eitlir  yn  ní^hanol  bvwyd.  Mae  \ti  rhodio 
mewii  gsvagedd  yn  ci  fauuu  goreu;  a  ^wagedd  yw  y  cwbl 
sydd  yn  perthyn  iddo»  ond  cymaiut  o  laíur  a  gj  merodd  yn 
nghylch  trag^-wyddoldeb. 

Dewch  yn  awr  gyda  mi,  ac  edrychwch  ar  y  foment  ddi- 
weddaf.  Y  foment  ddiwcddaf!  O,  y  foment  ofnadwy!  Y 
foment  sydd  yn  ddiwedd  amser,  ac  yn  ddechreu  tragy\yydd- 
oldeb.  O  fymryn  i'w  oftii  fwyaf!  Pa  gynifer  o  bethau 
pwysig  sydd  i'w  pendei tynu  ynot  ti?  Y  pryd  hwnw  y  bydd 
yn  rhaid  i  mi  roddi  cyfrif  o'm  gomcbwyliaeth,  a  sefyll  yn 
unigol  o  flaeu  fy  Marn>yr.  O  foment  ddifrifol,  mor  ofnadwy 
yw  meddwl  am  danat!  Tydi  yw  porth  tragj^wyddoldeb; 
porth  byd  o  ddyeitbrwch  ac  o  arswyd  yn  fynych  i  fy  enaid 
gwan;  portb  sydd  yn  peri  i  mi  lesmeirio  wrth  feddwl  myned 
trwyddo;  porth  yn  yr  hwn  y  byddaf  jti  cyfarfod  ri'm  Barnwr. 
Bechadur  anedifoiriol,  dyma  y  portb  y  byddi  dithau  yn  cyf- 
arfod â*th  Faniwr  heíyd,  y  pryd  y  gesyd  efe  holl  becbodau 
dy  oes  ger  bron  dy  wyneb  yn  eu  holl  ysgelerder  dychrj'nllyd. 
Pa  beth  a  wnewcb  yn  nydd  yr  ymweliad?  Dyma  y  foment 
fydd  )Ti  rhoddi  cychwyn  ar  drueni  tragywyddol  neu  dded- 
wyddwch  tragywyddol  pob  dyn.  Y  fatb  gyfnod  bychan  sydd 
yn  y  canol  rhwng  amser  a  thragywyddoldeb,  yn  yr  hwn  y 
penderfynir  aneirif  o  bethau  pwysig  mewn  cysylltiad  â  chwi 
a  minau.  A  bydd  yr  oll  a  benderfynir  yn  deifynol ;  nid  oes 
yr  un  Ilys  i  apelio  ato.  Thia  is  ihe  last  couri  of  appeaL  O 
foment  i'r  hon  y  mae  pob  moment  arall  yn  rhedeg !  O  fo- 
ment, yr  hon  nad  ydyw  amser  na  thragwyddoídeb  ond 
rhyw  link  sydd  yn  cysylltu  y  ddau  à'tt  gilydd!  O  foment 
gyíyng,  O  biorth  cnl!  eto  y  foment  eangaf  ei  harwyddocad. 
Dyma  y  foment  y  mae  nefoedd  a  daear  yn  ffoi  am  byth  oddi- 
^h  filoedd ;  ac  os  fiy  nefoedd  a  daear  oddiwrthych,  beth 
gyda  chwi  wedi  hyny  ?  Pa  faint  a  roddai  y  pechadur  y 
foment  hono  am  un  foment  arall,  i  gael  anfon  im  deisyfiad  i'r 
^dedd  nef  ?  O  mor  ofiiaâwy,  dychrjmllyd,  a  thorcalonns  y 
liydd  amat,  bechadnr,  y  foment  y  bydd  y  nefoedd  aV  ddaear 
dy  adael  wrthyt  dy  hnn,  a  dy  wrthod  am  byth!  Byddi 
}n  eael  dy  wrthod  gan  bob  peth  y  ddaear,  dy  mthod  hefyd 
yr  angylion,  dy  wrthod  gan  y  Gwaredwr,  dy  wrthod  gan 
^dwad  y  byd;  íe,  y  mae  yr  iachawdwriaeth  a  wrthod wyd 
ynawryn  dy  wrthod  dithau.   "Wel,  os  ydyw  pawb  yn  ei 


520  OWAOTER  I  BYWYD  UWIÍ, 

wrthod,  beth  ddaw  o  boao  mwyaeh?"  Na;  mi  wdaf  tm  p 
eí  dderbyn.  Y  mae  satan  yn  dyfod  3rii  y  blaen,  ac  yn  cy- 
meryd  meddiant  llwyr  a  thragywyddol  yn  yr  adya  trueaoB; 
Tn  cydio  vnddo,  yn  ei  rwygo,  rhwygiad  ar  rwygiad,  ac  yn  d 
ayrddio  i  r  fflamiau  tragy  wyddoli  a  dyna  fwg  ei  boenedigaetli 
yn  dyrchafu  i  f>^y  yn  oes  oesoedd.  Fy  enaid,  am  na  wydd* 
Ott  pa  bryd  y  b^  dd  y  foment  olaf,  paid  oedi  nn  Ibníent 
yn  h^^» 

O,  y  foment  ddedwydd  i'r  cyfiawnl  Caiff  lyddbad  o 
garehaõr,  a  gorphwysfin  mgyw^-ddol  yn  y  nefoedd  oddimrtk 
ei  holl  boenau.  Hen^ch  y  foment!  ni  gawn  fynedfit  i  mewB 

i  dragywyddol  de3nrna8  yr  Arglwydd;  ni  gawn  dderbyucm 
gwobr,  a  gorpliwys  oddiwrth  ein  llaíur  yn  yr  aneddauUanydd. 
Ansicr  ydyw  pa  bryd  y  daw,  ond  y  mae  yn  ddigon  sicr  ot 
íydd  moment  byth  mwyach;  am  hyny  edrychwch  ar  bob 

moment  fel  ]>e  byddai  y  foment  hono. 

Y  mae  tii  phetli  ofiiadwy  yn  cyd-p^yfarfod  yn  y  foment 
hon,  y  rliui  a  wiiant  i'r  pechadur  [^lyiiu  a  Uesmeirio.  1.  Tyn- 
iud  yx  enaid  allan  o'r  corph.  2.  Ei  osod  i  seíVll  yu  unigol  o 
âaen  BarnwT  hoUwybodol.  3.  Cyhoeddiad  y  ddediyd  farwol 
uwch  ei  ben.  Mor  ddycliryncdig,  gan  hyny,  y  rhaid  fod  y  i 
foment  hon,  pan  y  bydd  pethau  mor  aruthrol  bwysig  a  hp 
yn  eymeryd  lie  ynddi.  Gosod  dy  hmi  yn  y  foment  liou  yu 
fynych  yn  ysbaid  dy  holl  fywyd,  ao  ediych  o  lioni  ftl  o  (Uvr 
uchel,  ar  y  ddau  fyd.  Cymer  olwg  o  honi  yu  ol  ar  iyd  o  ■■ 
amser  a  byd  o  wagedd,  ac  yn  y  blaen  ar  fyd  o  dragywyddoldcb 
a  byd  o  sylwedd.  Oddiyma  ystyria  yn  ddifriíbl  dy  seíylllii 
yn  y  byd  hwn,  a  pha  fodd  y  bydd  yn  debyg  o  droi  allan  yn 
nhragywyddoldeb.  Saf  >ti  y  foment  hon,  ac  oddiyma  ym-  ' 
ddengys  mil  o  flynyddoedd  o  bleserau  pechadurus  ond  megys 
awr;  ac  fe  ymddengys  awr  o  losgi  mewn  tân  a  brwmstan 
mc^ys  mil  o  flynyddoedd.  Edrychwch  yn  ol  eto  ar  amser 
o'r  tVvr  hwn,  a  phwyswch  ei  holl  draíferthion  a'i  wagedd  yn 
nghlorianau  ac  wrth  bwysau  tragy wyddoldeb ;  a  mesurwch 
ef  â  Uinyn  y  byd  diddiwedd;  ac  fe  ymddengys  yn  w>Tita 
g wagedd,  yn  fyr  ac  yn  ddyddim.  O  foment  yr  hon  wyl  p  | 
tori  edau  amser,  ac  yn  dechreu  gwau  gweoedd  tragywydd- 
oldeb !  Bydded  i  mi  gael  fy  narparu  i  gyíarfiod  â'r  foment 
hon»  y  pryd  y  byddaf  yn  gorphen  amser,  ac  yn  cychwjTi  ar 
dragywyddoldeb.  Yr  ocdd  y  philoBophyddion  paganaidd  yn 
dywedyd  fod  marwolaeth  yn  beth  arswydus  o  herwydd  ei  tod 
yn  rhoddi  terfyn  ar  y  bywyd  dyn(d;  ond  beth  pe  buaseat  ya 


Digitized  by  Google 


A  8YLWEDD  YB  HWN  A  DDXW 


521 


^wybod  61  fod  nid  yn  unig  yn  dybenu  bywyd,  ond  hefyd  yn 
ieehreu  tragywyddoldeb?  pa  beth  y  buasent  yn  dyweyd  yn 
wyneb  hyny  r 

Os  ydy w  angau  mor  ofnadwy  o  herwydd  ei  fod  yn.  rboddi 
terfyn  ar  amser,  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  Ilawer  mwy  ofii- 

adwy  111  L  I  íod  yn  agor  byd  tragywyddol  o*n  blaen.  Mae 
cyfrif  aui  y  gweithredoedd  a  wnawd  mewn  amser  yn  dechreu; 
mae  augau  yn  gosod  y  byd  i  sefyll  y  tu  draw  i'r  Uen  o  flacn  y 
Bamwr  cyíiawu.  Nid  yw  ymadael  à'r  byd  ddim  y  filfed  ran 
mor  ddychryuUyd  a  goríbd  seíyll  o  íiaeu  y  Duw  a  wnaeth  y 
y  byd,  i  gael  eia  baniu.  Y  mae  yn  wir  fod  angau  yn  ddy- 
chrynllyd  ar  lawer  ystyriaeth ;  eithr  yr  ystyriaeth  bwysicaf 
yw  goríbd  sefyll  prawf  yr  ochr  draw.  "Wedi  hyny  bod 
barn."  O  bechadur,  pa  fodd  y  gelli  edrj^ch  yn  wyneb  y 
Barnwr  digUawn?  Bydd  ei  ymddangosiad  mor  ddychr^^nllyd, 
nes  y  byddai  yn  esmwythacli  i'th  deimiadau  oddef  unrhy w 
boenau  yn  hytrach  na  gorfod  sefyll  yn  ei  wyneb.  Amser  o 
gyôawnder  fydd  hwn,  nid  amser  o  drugaredd;  dydd  cyíiawn- 
der,  nid  dydd  gras,  Mae  amser  i  ddatguddio  ao  eglurhau  yn 
gyflawn  bob  \in  f)'r  ddau.  Mae  dydd  gras  wedi  dadblygu 
goruchwyliaelh  ;j^ras  o  flaen  y  byd,  ac  y  mae  yn  rhaid  bod 
dydd  barn  i  ddatguddio  cyfiawnder  yn  gyflawn  hefyd.  Mae  y 
Bod  anfeidrol  yn  estyn  teyrnwialen  truti;aredd  allan  yn  awr; 
eithr  yn  y  dydd  hwnw  bydd  wedi  ymarfogi  yn  erbyn  gwrth- 
odwyr  trugaredd.  Nid  teyrnwialen  fydd  yn  ei  law  mwyach, 
ond  cleddyf  dysglaer  cyiiawnder ;  y  mae  yn  cael  ei  hogi  yn 
bresenol,  ond  yn  angau  bydd  yn  ei  gyflawn  awch,  pryd  y 
dechreua  dori  y  pechadur  truenna  yn  llapran.  Meddyiiwch 
fod  afon  wedi  cael  ei  hatal  yn  ei  rhedfa  am  ddeng  mlynedd 
ar  ugain ;  byddai  yn  anhawdd  dirnad  pa  gymaínt  o  ddwfr 
fyddai  wedi  ymgasglu  yn  ystod  yr  amser  byny ;  a  pbwy  hefyd 
tUai  ddimaa  nerth  y  fath  gorph  dirfawr  o  ddwfr  pan  doxai 
•Uan,  gan  fyned  â'r  cwbl  o'i  flaen?  Ysgubai  drefydd  a 
dínaaoedd,  íe,  gwledydd  cyíáin«  yn  ddirwystr  o'i  ílaen.  Y 
ttae  cyfiawnder  Duw  yn  cael  ei  gydmam  i  afon  o  dân^  jr 
hon  sydd  wedi  bod  yn  ymgasglu  dcg  ar  ugain,  íe,  triugain  o 
flynyddoedd ;  ac  y  mae  erbyn  heddy w  wedi  myned  yn  rhy 
drwm  i'r  cloddiaa  sefyll:  hi  fydd  wedi  cario  y  cwbl  o'i  blaen 
oyn  pen  nemawr  o  fisoedd  eto,  ao  wedi  myned  à'r  pecbadnr, 
vuan,  o'i  blaen  i'r  eigion  tragywyddol.  '^Edryohais  hyd 
oni  íWriwyd  i  lawr  y  gorseddfeydd,  a*r  Hen  ddihenydd  a 
«ísteddodd:  ei  wisg  oedd  oyn  wyned  a'r  eira,  a  gwallt  ei  ben 

2t 


Digitized  by  Google 


OWAOTEB  T  BWVtD  HWíT, 


M  gwlKú  ptur,  ei  orseddfii  yn  fflam  d&ii«  a*i  olwynion  to  ákã 
poeth,  Afaa  danllyd  oedd  jn  rhedeg,  ac  yn  dyfod  allaa 
oddi  ger  et  fron  ef :  mil  o  íUoedd  a'i  gwasanaethent,  a  myrdd 
fyfddiwn  a  aaílBiit  ger  ei  fron ;  y  fiou  a  eisteddodd,  ac  agor- 
wyd  y  llyfrau,"  Dan.  vii.  10,  11.  O  fy  Nuw,  pa  beth  a  ddaw 
o  annuwiolion  ein  byd  pan  bydd  yr  afon  danllyd  hon  yn  cael 
ei  gollwng  yn  rhydd?  "Pwy  a  saii  pau  enyno  ei  lid  ef?'* 
a  saif  yn  nydd  raaw  ei  ddigtor  ef?  Pa  faint  o  bt)bl  y 
Casnewydd,  pa  faint  o  drigolion  Mynwy  fyfld  yn  sefyll  y 
diwrnod  ofnadvvy  hwnw?  ''O  na  bai  fy  mhen  yn  ddyíroedd, 
a'ni  llygaid  yn  ífynonau  o  ddagrau,  fel  yr  wylwn  ddydd  a  nos 
am  anwireddau  mcrch  fy  inliobU'  Arglwydd  mawr,  tru- 
garha  wrthym. 

Bydd  golwg  ofuadwy  ar  Dduw  y  dydd  hwnw.  pan  yr  ym- 
ddengys  fel  dialydd  trugareddau.  Mae  y  baruau  yu  ditigya 
yn  drymach  o  herwydd  gwrthod  tinigareddau.  Bechadur, 
hen  wTtbodwr  trugaredd  faddeuol  y  Nefoedd,  pwy  a  gymer 
dy  blaid?  Neb.  Bydd  pawb  yn  dy  erbyn;  ni  fydd  gan  neb 
ddim  i  ddweyd  yn  erbyn  dy  ddamnio ;  y  mae  dy  fater  yn 
ddigon  eglur:  o  flaen  llygaid  y  Barnwr  yr  ydwyt  wedi  cyf- 
lawni  dy  holl  ffieidd-derau.  Bydd  dy  gydwybod  dy  hun  yn 
dy  erbyn,  a  bydd  satan  wedi  troi  yn  gyhuddwr;  ac  fe  aliai 
yr  angylion  hefyd.  O  farn  ofnadwy,  pryd  y  bydd  pawb  yn 
dystion  yn  dy  erbyn,  a  neb  o  dy  blaid.  O  sesiwn  rhj^edd ! 
V  pethau  hyny  y  darfu  i'r  pechadur  feddwl  fuasai  o'i  blaid 
ydynt  i  gyd  yn  troi  yn  ei  erbyn.  Y  mae  yr  hen  liunan- 
gyíiawTiderau  yn  troi  allan  yn  druenus:  O  gywilydd  IVdd 
ymddangos  o  Haen  y  Barnwr  yn  y  fath  garpiau  Itiaiddl  Pe 
gosodid  iin  o' th  bechodau  lleiaí* — a  gadael  y  mwyaf  yn  llon- 
ydd — yn  ei  holl  'ysgelerder  dychrynUyd  o  flaen  dy  feddwl, 
byddit  wedi  dai*fod  son  am  nefoedd  trwy  dy  gyfiawnder  dy 
hun.  Pe  gwelit  dy  bechod  fel  y  mae  yn  erbyn  Duw  yn 
Drindod  o  bersonau,  fel  y  mae  y  reraonau  çogoneddus  wedi 
eu  clwyfo  ganddo,  a'th  enaid  dy  hun  wedi  ei  yabeilio  o'i  hoU 
brydferthwch,  fel  y  mae  yn  erbyn  rheewm,  cyfraith,  aV 
efengyl,  nis  gellit  hyth  ymddiried  mewn  dim  o'r  eiddot  dy 
hun.  Mae  yn  rhaid  cael  y  cwbl  o'r  newydd,  neu  harw  byth 
mewn  pechod.  Beth  dàl  i  chwi  sou  am  hunan-gyflawndeiaiif 
pe  byddech  yn  euog  ond  o  un  pechod,  a'r  peohod  hwnw  yn 
un  o*r  rhai  lleiaf  a  gyflawnasoch  erioed,  y  mae  yn  ddigon  i'ch 
damnio  byth ;  ie»  &mnio  yr  holl  fyd.    Ymaith  am  byth  à'eh 


Digitized  by  Google 


A  8YLWEDD  YB  HWN  A  DDXVT,  523 

Iftúnan-gyfíawiidefaii,  eanys  y  maent  yn  damnio  dynion  wrth 
y  miloedd  yn  yr  0€6  hou. 

Y  mae  pccliod  yn  ddrwg  rhy  fawr  i'w  symud  ymaith  oddiar 
y  pechadur  trwy  uiirhyw  foddion  ond  *'pjwacd  lesu  Grist  ei 
Fab  ef."  Yn  nihob  maii  lie  y  mae  daioni  a  t]irui»aredd  y 
Duw  anfeidrol  yn  ymddatiíj^os,  y  mae  pechod  yn  tafiu  dirmyg 
ar  hyny.  Mae  yn  dinnyí^u  y  Creawdwr  yn  ngwaith  cread- 
igacth.  Pe  bai  genyt  ond  un  Uaw,  mor  ddiolchgar  y  byddit 
yn  teimlo  i  ryw  un  a  aliai  rhoi  Uaw  arall  i  ti.  Paham  na 
ddiolehit  i  Dduw  am  ddwylaw,  traed,  llygaid,  clustiau,  coiph 
àc  enaid,  a'r  cwbl  sydd  gcnyt  mewn  trefn  ?  Nid  yn  uníg  yr 
wyt  wedi  eael  bod,  ond  hefyd  wedi  cael  y  bod  goreu  aydd  yn 
y  greadigaeth  yr  wyt  yn  perthyn  iddi.  Nid  bod  o  angcn* 
rheidrwydd  ond  o  drugaredd  yr  "wyt  wedi  ei  gael.  Pe  byddai 
cant  yn  tíiflu  coelbren  am  ryw  swydd  anrhydeddus,  mor 
ddedwydd  y  cyfrifai  yr  enillwr  ei  hun!  Yr  ydwyt  ti  wedi 
dy  gteu.  yn  uchel;  yr  ydwyt  yn  arslwydd  yn  nghanol  y 
greadigaeth,  yr  ydwyt  wedi  dy  greu  à  r  goron  ar  dy  ben,  a*r 
deyrnwialen  yn  dy  law  i  lywodxaetliu  yn  nghanol  hoU  ani- 
feiliaid  y  mães;  ac  eto  yr  wyt  yn  cablu  dy  Greawdwr  wrth 
fwynhau  y  rhagorfiraint.  Yr  wyt  wedi  cael  enaid  á  delw 
Duw  amo  yn  moreu  y  greadigaeth,  a  rhoddodd  ei  hun  1  ti  yn 
brif  didyben,  ac  yn  berffiuth  ddedwyddwch.  Ac  er  dy  kmI 
wedi  pechu  \n  ei  erbyn,  y  mae  heb  dy  dori  i  lawr  a*th  fwrw 
rulfem  byd*>T  awr  hon.  Mae  wedi  torí  rhai  i  lawr  gyf- 
lawnodd  Ud  o  bechodau  na  thi,  ac  y  maent  yn  dyoddef  o'tt 
plegyd  yn  uffern  yr  awr  hon:  dyna  yr  hyn  a  haeddodd  dy 
bechodau  dithau,  eithr  y  mae  efe  yn  ei  drugaredd  anféidr<d 
wedi  dy  arbed.  Maent  hwy  heb  feddyginiaeth  am  bytb, 
íeithr  y  mae  efe  yn  dy  alw  di  i  edifeirweh  hyd  yn  hyn,  ac  yn 
addaw  maddeuant  o'r  boU  bechodau. 

Yr  ydwyt  yn  nyled  Duw  am  dy  grcu  ac  am  dv  gynal;  ao 
nid  wyt  yn  deilwng  oV  cymcriad  o  ddyn,  os  nad  wyt  yn  ei 
addoli,  ac  yn  teimlo  yn  ddiolehgar  iddo.  Yr  ydwyt  yn  fwy 
eto  mewn  dyled ;  yr  ydwyt  dros  dy  ben  mewn  dyled  i  ras  am 
dy  arbed  cyhyd,  ac  am  barhau  i  alw  ar  dy  ol  hyd  yr  awr  hon. 
Os  nad  wyt  yn  ddiolchgai*  yn  wyneb  yr  hoU  ddaioni  hyn,  nid 
yn  unig  yr  ydwyt  yn  annlu  ilwng  o'r  enw  dyn,  ond  yr  wyt 
yn  deilwng  o*r  enw  cythraul  yn  nghroen  dyn.  Yr  wyt  yn 
rhodio  mewn  gwagedd  yn  y  byd,  ac  yn  dibrisio  sylweddau 
tragywyddoldeb.   Mae  Duw  wedi  daa&>n  ei  Fabi'r  bydi 


Digitized  by  Google 


624  GWAGTEB  Y  BYWTD  HWK,  ' 

Inryiiu  peohaduríaid,  wedi  rhoddi 

ion  i  bregethu  yr  efengyl,  ac  wedi  addaw  ei  Yebr^  d  i  argy- 
boeddi  a  dyddaim,  ao  arwaiii  trwy  yr  aaialweb.  Pa  beth 
oedd  yn  boeilil  iddo  wneyd  yn  ychwaneg?  Qallesit  ti  wneyd 
yn  weU  iddo  e£,  ond  ni  wnaethost.    Cei  dy  alw  i  gy&if  nid 

yn  unig  am  dy  fy wyd  dy  hun,  ond  hefyd  am  ddiystyru  bywyd 
ac  ang^au  yr  Arj^^lwydd  lesu.  Mae  y  Uofrudd  yn  crynu,  er 
nad  y  w  ond  wedi  Uadd  dyn  drvvg.    Ti  fyddi  yn  crynu  o  flaen 

Ífainc  am  lofruddio  y  Cyíian  n,  gan  i  ti  wrthod  Mab  Duw  yr 
achawdwr.    Yr  ydwyt  yu  bamu  çwaed  Crist  yu  beth.  aílai!» 
piis  a  gwerth  }t  hwn  sydd  yn  anfeidrol. 

O,  féí  y  bydd  y»  hwn  oedd  yn  gryf  yn  dirroygn  y  groes  yn 
erynu  ger  bron  }t  orseddfiiiiic!  Ynwyneb  fod  yr  Arglwydd 
wedi-  iboddi  baul,  Uoer,  awyr,  dwfr,  a  phob  daioni  arcdl  i^rdd 
yn  angenrheidiol  i  fywyd  a  chysur,  nid  ydwyt  yn  gwneyd 
dim  ond  defiiyddio  yr  holl  ddaioni  hyn  i  ymladd  yn  ei  erbyn. 
Bydd  bron  cywilyda  ar  satan  i  arddel  dyn  aimuwiol  yn  nydd 
y  iam,  hyd  ikes  y  caiff  ef  i'r  pwH  tywyU;  yna  bydd  yn  hyf  i 
symeiyd  me^Uant  amo.  iBydd  satan  ya  dywedyd  wiih 
Dduw,  ^'Ti  greaist  yr  adyn  yna  er  dy  fwyn  dy  hnn;  ae  wedi 
iddo  bechu  ti  ddan&naist  Qeidwad  ir  byd  ermwyn  ei  achub, 
yr  hwn  a  ia  fyw  mewn  traffertbion  a  gofidiau,  ac  a  fa  fiurw 
ar  bren.  Am  danaf  fi,  nid  wyf  wedi  gpvrneyd  dim  drosto  ond 
eeísio  ei  suddo  i  dmeni  byth,  a'i  gloi  yn  dragywyddcA  mewn 
oell  yn  uffem;  etomyfi  y  mae  yu  ei  garu,  myfi  j  myn  waa- 
anaetbn.  Mae  yn  wéQ  ganddo  fy  ngwasanaetb  i  heb  wol»v 
na  dy  wasaoaeib  di  &  gpnrobr  dragywyddol  yn  nglyn  à  bi;  íe» 
y  mae  yn  well  ganddo  fy  ngwasanaeth  i,  er  eaei  angau  yn 
gyflog,  na  dy  wasaaaeth  dí,  er  eael  bywyd  tragy wyddol  yn 
wobr.  Mae  bron  cy wilydd  amaf  i  gael  dim  i  wneyd  â'r  fiitb 
jmfytyn,  a*r  fath  adyn  diegwyddor.  Ond  gan  ei  fod  yn  fy 
ngharu  yn  fwj  na  thydi,  gâd  iddo  fod  jn  eiddo  i  mi ;  gwneir 
r£yw  beth  o  hono  yn  y  tywyllwch  eithaf."  Y  mae  y  Burnwr 
yn  dywedyd,  "Y  mae  wedi  rhoddi  ei  hun  i  ti  mor  fj-nych» 
cymer  ef  i  dâa  a  brwmbtan  i  dragywyddoidebJ' 

Wel,  fy  nghyfeillion,  dyma  y  fbment  y  mae  y  byd  yn  dar- 
jfod,  a  pba  betb  yw  dyngwell  o'r  boll  kfor  y  mae  wedi  -ei 
gymeiyd  dan  bani  ?  li^le,  y  mae  yn  gadael  y  cwbl  ar  ol; 
y  maent  oU  yn  bethau  meirwon  iddo  mwyaeb.  Beth  yw  dyn 
gwell  o  syfoeth,  ae  yntau  yn  gadael  y  ewbl  ar  ol?  Beth  yw 
gweU  o  dãerbyn  anniydedd  y  byd,  pan  y  mae  yn  ei  adael  am 


Digitized  by  Google 


▲  BTLWBBB  TB  HWK  A  DBAW 


626 


bythí  Y  mae  y  cwbl  yn  awr  fel  pe  na  byddai»  a*r  '«dyddiau 
£eí  eyflgod  wedi  oilio."  Ysgrifenwoh  enwaa  yr  anDuwiol 
mewu  pres,  hwy  a  bydrant  byth  serch  hyny.  Am  byny 
**rhoddwch  eich  serch  ar  bethaasydd  uchod,  ac  nid  ar  bethau 
sydd  ar  y  ddaear/'  Mae  angaa  un  dyn  yn  ddyohiynllyd; 
ond  beth  yy^  hyny?  y  mae  angau  pob  dyn  yn  agos. 
wedd  pob  peth  a  nesaodd;  am  hyny  byddweh  Bobr  a  gwyl- 
iadwnis  i  weddiau."  Trowch  oddiwrui  ofbredd;  diangwoh 
o  dan  adenydd  Duw  tragy  wyddoldeb  oyn  i'r  cysgod  íyned 
beibio* 


Digitized  by 


526 


PREGETH  XX. 

T  UBDDXG  AICFFA£L£DIO. 

^'▲'r  I09O  A  «tebodd  ac  a  ddywedodd  wrthynt,  Nid  rhaid  i*r  rlifti  itob  Wiih 

feddygi  ond  i'r  rhai  cleition,"  Luo  t.  31.  • 

T  KA£  y  geiríau  hjn  yn  caél  eu  llefiora  mewn  atebíad  i  rwv- 
BMhrwydd  yr  luddewon;  ya  benftf  yr  ysgrifenyddioa 
PharíscMid.  Yr  oeddynt  hwy  yn  ystyried  eu  hunoin  yn  rhy 
làn  i  ymgymysgu  gydaV  publicaood  a'r  pechaduriaid,  ac  yn 
cyhttddo  yr  Arglwydd  lesu  o  bechod  o  Herwydd  gwneyd 
hyny.  ^^Paliain  yr  wyt  ti  ya  bwyta  ac  yn  yfed  gyda  phech- 
aduriaid  ?  Y  mae  pawb  sydd  y n  ymgy inysgu  â'r  cyfn' w  yn 
cyfranogi  o*u  hanwiredd."  **Na,  ebe  Crist,  **yr  wyf  fi  yn 
meddwl  eu  gwella  hwynt;  nid  oes  dim  ynof  fi  i  gymerj  d  y 
dolur  oddiwrthynt ;  cithr  y  mae  rhy w  bcth  ynof  i*w  gwella 
hw^'nt.  Mac  vn  rhaid  i'r  doctor  fyncd  at  y  cleifion  yn  mhob 
sefyllfa,  ac  nid  oíiii  a  ehilio  oddiwrthynt.  Piithr  am  danoch 
cliwi,  -yr  ydych  yn  iach;  o  leiaf  yr  ydych  yn  tybio  eich  him- 
ain  felly,  fel  nad  ydych  yn  teimlo  un  angenrheidrwydd  am 
fcddyg:  yr  ydych  chwi  yn  gyfiawn,  nid  oes  arnoch  eisiau 
C}'fiawnder  y  Messiah ;  yr  ydych  chwi  yn  rhyddion,  nid  oes 
arnoch  cisiau  Gwaredwr;  yr  ydych  chwi  yn  lân,  nid  oes 
arnoch  eisiau  ffynon  i'ch  golchi:  yr  ydych  chwi  yn  ddifai, 
nid  oes  arnoch  eisiau  maddeuant  pechodau,**  "Nid  rhaid  i'r 
rhai  iach  wrth  feddyg,  ond  rhai  cleifion.*' 

Y  mae  yr  Arglwydd  lesu,  yn  y  testun,  >ti  edrj^ch  ar 
bechod  o  dan  y  gydmariaeth  o  ^j^lc  fyd  inarwol;  ac  yn  cdrych 
amo  ei  hun  yn  feddyg  anffiu  ledig  gogyfer  aV  elefyd  hwn. 
Ni  gnwn  ninau  cdrych  ar  bechod,  a  gwneyd  rhai  sylwadau 
arMo  o  dan  y  gydmariaeth  hono.  Clefyd  enaid  yw  pecliod; 
ac;  y  mae  clefydau  yr  enaid  yn  fil  gwaeth  na  chlefydau  y 
corph.  Mae  dyfodiad  pechod  i'r  byd  wedi  gwneyd  y  natur 
ddynol  yn  anufudd ;  y  mae  Uygredigaeth  yn  baint  sydd  wedi 
ymledu  trwy  yi*  holl  deulu,  a  marwolaeth  yn  ei  ^uilyn  yn 
anwrthwyneboL  Yr  oedd  dyn  yn  ei  greadigaeth  yti  iaeli»  yn 
heini,  ac  yn  an&rwol;  yn  berfikitb  mewn  tegwch,  ac  yu 
aidderchog  mewn  gogoniant.  Yr  oedd  ei  lygaid  yn  bur  ae 
yn  syml,  ei  galon  yn  santaidd  a  glàn,  a'i  serchiadau  wedi  eu 
gosod  mewn  hwyl  nefolaidd  ã  bysedd  Duw  ei  hun ;  yr  oedd 
y  cwbl  mewn  cydgordiad  perfiãiith  ag  ewyllys  y  Qoruchaf. 
'LGwnaeth  Duw  ddyn  yn  uniawn/'    Yr  oedd  yn  Ueser  byd 


Digitized  by  Google 


T  XEDBTO  ASnÁXXJSDia, 


627 


y  nod  gan  yr  angylion  i  cdiych  g-yrla  syndod  a  rhyfcddod 
ai'  masterpiecc  y  greadigaeth,  y  breiíin  newydd,  ac  ymeiuw- 
dwr  ^T  holl  ddaear;  the  sole  monarch  of  the  glohe^  wedi  ei 
"goroni  à  gogoniant  ac  â  harddwch."  Ond  och  o'r  diwr- 
nod!  trwy  fwyta  ffirwyth  y  pren  gwabarddedig  sjTtliiodd 
j  dyn,  çollodd  yr  ymerawdwr  ei  lywodiaath;  ^'syrthiodd 
ei  goron  oddiar  ei  ben,"  a  dacw  ef  yn  awr  mewn  dy&ider 
erehyll;  Ue  y  buasai  ef  a'i  hiliogaetk  yn  marw  byth,  oni 
buasai  i'r  Nefoedd  gael  áUaa  ^Bordd  a  waredigaeth  a  meddyg- 
iniaeth. 

Ya  bresenol,  fy  ngbyfeillioii»  ni  gawn  wneyd  rbai  sylw- 
adau  ar  becbod  dan  y  gydmariaeth  o  glefyd. 

I.  Y  mae  tebygobm^dd  ya  y  dull  o'i  dderbyaiad. 

1,  Y  mae  cleffdM  ya  eael  ea  dal,  neu  yn  cydio  yn  y  cyf- 
«naoddiad,  o  herwydd  eegeuliiadod.  Mae  dyxiion  yn  eael 
anwyd  trwy  dynn  en  dilkdt  a  xbot  eu  bnnain  mewn  dutt 
anmbiiodol  yn  agored  i'r  tywydd.  CoUodd  Adda  ei  wug  o 
gyfíawnder;  agarodd  bi  wrtb  ddeobxeu  darad  à'r  cythmol 
yn  nghylch  y  pren  eedd  yn  ngbanol  yr  ardd,  ac  yn  fiian  dy« 
cmwyd  ef  yn  llwyr,  nea  iddo,  yn  nghanol  gw}^t  afiacbua 
n&rn,  ddal  elcfyd  aarwoL  Fel  nyn  y  gw-nawd  paradwys  yn 
ysby  ty,  a'r  palaa  ardderdiog  a  drowyd  yn  glafdy  afiachns. 

2.  Y  laae  el^rd  yn  ead  ei  aebott  trwy  anngbyrnedroldeb, 
CoBodd  ein  xbieni  nrwyn  aaraidd  <miedroldeb,  a  bin^tasant 
j  ttmyúí  gwa]ua*ddedig,  nee  iddynt  bwy  a*u  biliogaew  alaru 
a  myned  yn  glaf.  Yr  oedd  clefyd  ac  angau  o  dan  ddail  y 
|Kren.  Yr  oedd  y  pren  yn  ymddangos  yn  dda,  yn  fwyd  iachus, 
ac  yn  deg  mewn  golwg,  ac  yn  ddymunol  i  beri  deall;  eithr 
yr  oedd  clefyd  luarwol  yii  llechu  yn  nghudd  o  dan  ci  ddail. 
Mae  ufFem  a  marwolaeth  yn  ymguddio  o  dan  ddail  Ilawer  o 
brenau  hyfryd  yr  olwg  arnynt;  ac  y  mae  dynion  yn  llyncu 
tân  a  brwmstan  yn  nbameidiau  melusion  anwiredd.  Y 
meddwon  sydd  yn  llyncu  uffern  yn  y  cwrw,  aV  ieuenctyd  yn 
llyncu  angau  tragywyddol  yn  eu  pleserau.  Y  llygredigaetb 
sydd  yn  felus  i'r  gonau,  ond  yn  chwerw  i'r  boi.  Bydd  mil- 
oedd  yn  gwaeddi  allan  mewn  gwaew  byth  wedi  bod  yn 
gwledda  )ti  felus  ar  ddanteithion  pecbod,  "Fy  mol,  fy  mol; 
gofidus  wyf  o  barwydenau  fy  nghalon,  y  mae  fy  nghalon  }ti 
terfysgu  >Tiof.**  Pechod  sydd  yn  deg  i'r  llygad,  ond  yn 
wenwyn  i'r  cyfisinsoddiad.  Achqsodd  anngliymedroldeb  Adda 
newyn  a  cblefyd;  ac  yr  ydyni  wedi  dal  y  dolur;  y  mae  y 
defyd  wedi  cydio  yn  ein  boU  gyíansoddiad.  .  Er  iddo  ef  ei 


Ijiyiiiz 


62B  Y  MEDDYG  ANFFAELEDIG. 

acho6Í,  yr  ydym  ni  yn  ei  gynyddu  yn  barhaua;  felly  yr  ydyiii 
yn  myued  wàeth  waetb.  ^^Éitlir  drwg-ddynion  a  thwyilwyr 
a  ànt  rhagddyot  waeth  waeth,  ^n  dwyllo,  a  òhael  eu  twyUo.'' 

II.  Y  mae  pechod  yn  debyg  i  glefyd  o  ran  ei  nator. 

L  Y  mae  o  nator  gynydooL  Mae  elefydaay  cofphyit 
rhedeg  trwy  yr  holl  ranau ;  y  pen,  y  cylla,  a'r  cwhL  Nid 
ydyw  peehod  yn  effeithio  ar  nn  rhan  yn  unig,  ac  yn  caitrefe 
mewn  nn  lie;  eithr  wedi  rhedeg  trwy  yr  holl  gyfanaoddiad 
naturíol  ac  ysbrydol;  corph,  enaid,  ae  ysbrydl  Holl  gy- 
neddfau  yr  enaid,  a  boU  ranau  y  corph  ydynt  yn  afíacbns  a 
dolurus.  "  Oh  genedlaetb  bechadurus,  pobi  llwytbog  o  an- 
wiredd;  had  y  rhai  drygionus,  meibion  )Ta  llygru;  gwrthod- 
asant  yr  Arglwydd,  digiasant  Sant  Israel,  cíliasant  yn  cl! 
I  ba  beth  y'ch  tarewir  mwy?  cildynrwj^dd  a  chwanegwch: 
y  pen  oll  sydd  glwyfus,  a'r  holl  galon  yn  Uesg.  O  wadn  y 
troed  hyd  y  pen  nid  oes  dim  cyíaii  ynddo ;  ond  archollion, 
a  chleisiau,  a  gwelíau  crawnllyd;  ni  wasgwyd  hwynt,  ac  ni 
rwymwyd,  ac  ni  thynerwyd  ag  olew,"  Esay  i.  4 — 6.  Mae 
pechod  wedi  effeithio  ar  y  deall;  y  mae  snuffers  pechod 
gwreiddiol  wedi  rhoddi  lamp  dealltwriaeth  ysbrydol  allan;  y 
Uygaid  sydd  wedi  eu  twyllu,  a'r  dynion  yn  ymbalfalu  fel 
"deillion  a'r  pared."  Nid  ydym  yn  adnabod  Duw  ein  Cre- 
awdwT  a*n  C^Tialiwr ;  ac  nid  ydym  yn  ein  badnabod  ein  hun- 
ain ;  yr  ydym  yn  dywyllwch.  Nid  ydyw  dyn  yn  gall  i  ddim 
ond  gwneuthur  dr^^gioni:  y  mae  hyny  fel  pe  dywedech,  '""Nid 
yw  dyn  yn  gall  i  ddim  ond  bod  yn  ffol,  a  gwneyd  ynfytyn 

0  hono  ei  hun."  Och !  arswydus  yw  dywedyd,  mai  yr  holl 
synwyr  sydd  gan  ddyn  yn  ei  gyflwr  natur  yw  sjTiw\'r  i'w 
ddamiiio  ei  hun.  Nid  yw  yn  galhi  synied  a  baniu  gair  Duw 
yn  briodol,  mwy  nag  y  gall  dyn  dali  ddirnad  a  barnu  lliwiau. 
Fel  y  mae  ffon  gymhwys  mewn  dwfr  yn  ymddangos  yn  gam, 
felly  y  mae  UineUau  cymhwys  geiriau  Duw  yn  ymddangos  yn 
gam  i  becbadur  aj^  sydd  wedi  tywyllu  ei  ddeall.  Y  mae  y 
âefyd  hwn  wedi  eileithio  befyd  ar  y  co£  Yr  oedd  y  cof  ar 
y  eyntaf  yn  gist  auraidd  yn  mha  un  y  ced>vid  gwiríonedd 
Duw  yn  ddirgel,  dan  glo ;  eithr  yn  awr  y  mae  fel  liestr  metk- 
edig,  yn  colli  pob  peth  Duw  allan;  y  maefel  gogr  yn  gollwag 
^  blawd  allan,  ac  yn  cadw  yr  eisin  i  mewn.  MÍeíc  yn  ^^gollwng 

1  goUi''  wirioneddau  eadwedigol,  ac  yn  cadw  i  mewn  soth- 
ach  damniol.  Och,  y  mae  dyn  wedi  myned  yn  ddyohrynllyd; 
y  mae  yn  annghofio  pob  peth  ond  drwg.  Nid  yw  yn  cofio  ei 
ddyledswyddy  nid  y  w  yn  cofio  gwneyd  da ;  y  mae  yn  an« 


Digitized  by  Google 


ir  KfiDBTO  ▲KFFA£L£I>ia. 


529 


nghofio  Duw,  ara  hyny  y  mae  yn  anii^liuíio  pob  daioni. 
*'Nid  yw  Duw  yn  ei  hoU  feddyliau  ef;"  ac  iiid  yw  iachawd- 
wriaeth  ei  enaid  anfarwol  ei  hunan  yn  ei  holl  feddyliau :  y 
mae  yn  coUi  y  blawd  i  gi*d,  ac  eto  y  mae  llonaid  y  gogr  o 
eisin.  Mae  y  cof  yn  Ilawn  o  bob  cymysg;  y  mae  yno  bridd 
a  chery^,  tom  a  llaid,  yn  ngliyda  phob  llygredigaeth  uífemol; 
eithr  nid  oes  dim  da  yn  trigo  ynddo.  Mae  yn  cofio  hen 
chwedl  neu  hen  ganu,  ac  eto  yn  annghoôo  ei  fara  beunyddiol; 
yn  annghofio  ei  weddi  a*i  holl  ddyledion. 

Y  mae  yr  ewyllys  hefyd  o  dan  elfeithiau  y  clefyd  hwn. 
Ffrwyn  aur  oedd  yr  ewyllys  i  lywodraethu  ac  arwain  Adda; 
yr  oedd  ewyllys  y  dyn  yn  ateb  i  ewyllys  Duw  fel  adsain  i  lais. 
Ar  ol  clywed  beth  oedd  ewyllys  Duw,  yr  ydocdd  yn  Ilawn  o 
lawenydd  i*w  gwblhau,  ar  yn  dywedyd,  ''Da  ^enyí  wncuthur 
dy  ewyllys,  O  fy  Nuw:  a' th  <i^yfraith  sydd  o  fewn  fy  nghalon/* 
Sal.  xl.  8.  Mae  genym  haiarn  wedi  dj^fod  i'r  galon  trwy 
bechod ;  nid  yw  yn  gallu  plygu  i  ewyllys  y  Goruchaf :  ac  y 
mae  y  talcen  yn  bres,  Esay  xlviii.  4.  Mae  yn  well  gan  y 
dyn  íarw  na  dyfod  at  y  Meddyg  i'w  wella  yn  wyneb  telerou 
efengyl.  Pan  y  bydd  genym  iiaiarn  yn  yr  ewyllys,  y  mae 
yn  anmhlygadwy;  a  dyma  y  creadur  sydd  yn  siarad  am 
ewyllys  rhydd.  Ymaith  â'ch  ewyllys  rhydd;  y  mae  eicb 
ewyllysíau  yn  eich  damnio  vrrth  y  miloedd.  Deuwch  at  y 
Meddyg  i  gael  eieh  gwella.  Beth  dàl  i  chwi  ddy wedyd  wrth 
ddyn  olaf  sydd  yn  methn  oodi  o'r  gwely,  Cerddwoh  i  weithio? 
Nonsensê;  deuwch  ag  ef  at  y  Meddyg  i*w  wella,  yna  gweithn 
ied  a  fyno  wedi'n. 

Cofiweh,  fy  nghyfeilHon,  nadyw  ^bosibl  i  ohwiwneyd 
gormed;  y  mae  yn  anmhosital  i  chwi  fod  yn  rby  ddiwyd  yn 
ngwinllttn  eicb  Harglwydd,  ond  y  mae  yn  rbaid  eicb 
gwneutbor  yn  iach  yn  gyntaf.  Dewcb  à'r  claf  at  y  Doctor 
yn  g>ntaf,  ac  yna,  ar  d  ei  adferyd,  dywedwcb,  ^^Doa, 
gweilbia"  bellacb  ''yn  y  winllan/'  Gwnewcb  ryw  betb,  ae 
nid  siarad  am  wneyd,  a  pheidio  gwneyd  dim  yn  y  diwedd. 
Tr  ydyob  yn  siarad  am  ewyllys  rbydd,  a'cb  eneidiau  mewn 
eadwynau  ar  yr  un  pryd.  Y  mae  y  sercbiadau  befyd  o  dan 
efibithiau  y  clefyd  bwn.  Bydd  Ilawer  claf  mewn  twymyn  yn 
d3rmnno  am  ryw  betb  iV  gymeryd;  ond  pe  rboddid  iddo  yr 
byn  y  mae  yn  ei  ddymuno,  byddai  yn  ddrwg  iV  ddolnr,  ae 
fe  aliai  yn  farwol.  Mae  yr  enaid  claf  mewn  newyn  a  sycbed 
ara  ryw  beth  yn  gyson ;  eithr  nid  am  y  gwir  fara  a'r  dwfir 
bywiol;  qnd  am  ryw  beth  sydd  yn  sicr  o  wneyd  clefyd  yu 


Digitized  by  Google 


580 


waeth;  ie,  rhyw  beth  iydd  yn  angau  tragywyddol  iddo 
íban.  Mae  yfever  yn  dyrysu  y  synw^TBU  a'r  lioli  deúnladaa, 
fe  lyncai  y  peth  fyddai  yn  angau  iddo.  Am  fwy ta  pechod  y 
mae,  nid  bara  y  bywyd;  ac  yfed  anwiredd,  nid  dwfr  pura 
*'gwin  a  Ilaeth"  yr  efengyl.  Ocli  I  yíed  gwenwyn  y  mae,ae 
yn  ^wrthod  y  ícddyginiaeth.  Mao  y  ^ydwybod  heíyd  o  daa 
ertoitliiau  y  clefyd  hwn.  lé,  y  mae  hi  i'r  lath  raddau,  felag 
y  mae  brou  yn  annheimladwy.  Nid  ydy  w  yn  dywedyd  dim 
am  glefyd  yn  y  cyfansoddiad ;  y  mae  wedi  ei  serio  à  iiaiarn 
poeth ;  y  mae  yn  debyg  i  lien  bregetlwvr  wedi  ci  daro  yn  fud, 
a'r  teimlad  o  bechod  wedi  ei  gymeryd  ymaith  yn  yr  aríeriad 
o  bechod. 

2.  Y  mae  clefyd  yn  gwanychu  y  corph  ;  felly  mae  pechod 
yn  gwanhau  yr  enaid.  Yr  oedd  dyn  cyn  pechu  fel  angel 
mewn  rhy w  ystyr ;  yn  gryf  i  ym wneyd  â  Duw ;  eithr  y  inafi 
pechod  wedi  ei  wneyd  yn  wan  ac  yn  eiddil ;  nid  y w  yn  graUu 
dim.  Yr  annuwiol  sydd  weiniaid;  ac  y  mae  y  saint  heíyd  yn 
bur  wan,  oud  y  maent  o  dan  law  y  meddyg  yn  dechreu 
gwella  :  hwy  a  ddeuant  yn  giyfion  yn  y  man,  Nid  yd^nt 
mor  giaí  ag  y  buont;  y  maent  yn  dechreu  gwella  yn  rha^orol; 
eto  y  maent  yn  weinion  hyd  ya  hyn.  Nid  ydyw  eu  gweddiau 
eto  ond  rhy w  sibrwd  gwan  yn  nghlustiau  y  Goruchaf :  ac  oni 
bai  fod  Crist  yn  eu  gweddio  diosodd  drachefn,  ni  chlywid  mo 
bonynt  byth.  Mae  pechod  yn  gryf  heddyw,  a  gweddiau  yn 
weinion ;  ond  íe  ddaw  y  dydd  y  bydd  gweddiau  yn  gryf,  a 
phechodatt  yn  trengu.  Gogoniant !  A  minau  jàwyí  eiddil 
heddyw,  er  fy  eneinio  yn  frenin ;  aV  gw^r  hyn,  meibion  Ser- 
fiah,  sy  rhy  galed  i  mi/'  2  Sam.  iii.  39.  Ond  bendigedig! 
ddaw  y  dydd  y  byddaf  fi  )ti  rhy  galed  iddynt  hwy;  caf  eu 
aathru  oU  o  dan  draed  am  byth.  Mae  yr  anadl  yn  íyr  heddyw, 
y  mae  yn  wir ;  a'r  dymmiiadau  yn  wan  ;  y  syched  am  yr  Ar- 
glwydd  yn  fach.  Y  mae  peehod  wedi  ein  dwyn  yn  iael  iawa; 
le,  wedi  ein  dwyn  hyd  at  hyrÚí  marwolaeth;  ond  yr  ydym 
wedi  oyfiurfod  à'r  Meddyg  anffiieledig;  ao  y  mae  y  dolur  yn 
dechreu  troi.  Baidigedig  íyddo  Duw  am  obaith  ájioàft 
holl-iach. 

S.  Y  mae  clefyd  yn  dinystrio  barddwck  y  wyneb.  Y  ibê» 
pr}^ed  yn  dinystrio  harddwch  y  dillad,  a  omefyd  barddwcb  y 
corph ;  ond  j  mae  pediod  yn  dinystrio  harddwch  j 
corph  ao  enatd.  Mae  clefyd  yn  y  corph  yn  dinyatno  M* 
wcn  y  wyneb  hardd;  yn  tynu  y  liiosyn  coch  oddiar  y  gnA 
•Q  yn  ei  droi  yn  las-wyn.   '^Fa  fodd  y  tywyllodd  yr  aarl  J 


Digitized  by  Google 


nèwidiodd  yr  aur  coeth  da!  taflwyd  ceryg  y  oyaegr  yn  rahen 
pob  heol,"  Galar.  iv.  1.  Mae  pcchod  wedi  aiuiwyo  pob  hardd- 
wch,  a  gwneyd  jr  holl  ymddangosiad  yn  hen.  Cyn  pechu 
yr  oedd  y  deall  yn  hardd  ac  yn  11a  wn  gol  eu :  yr  ewyllys  â 
choron  hardd  ar  ei  phen,  yn  teymasu  mewn  i  liyddid ;  y  serch- 
iadau  fel  cynifer  o  seraphiaid  yn  llosgi  o  gariad  at  yr  Ârgl- 
wydd. Yn  awr  y  mae  y  gogoniant  wedi  ymadael;  y  mae 
pecbod  wedi  ti-oi  gogoniant  a  harddwch  yn  anfertíiwch. 
Mae  rhai  wynebau  wedi  eu  Imnharddu  "-ymaint  o  htTwvdd 
clefyd,  fel  braidd  y  gellir  eu  haduabod;  íelly  y  mae  yr  enaid 
wedi  ei  anharddu  gymaint  giin  boehod,  fel  y  gellir  yn  hawdd 
ei  gymeryd  yn  He  y  cythraul.  Y  ddelw  hardd,  yr  hon  oedd 
gynt  fel  haul  yn  dysgleirio  mewn  prydferthwch,  sydd  yn  awr 
Wedi  ei  throi  yn  Aipht  o  dywyllwch :  a  Ue  y  mae  gras  wedi  ' 
ei  roi  y  mae  hyd  yn  hyn  fel  haul  o  dan  gwmwl. 

4.  Y  nme  clefyd  yn  cymeryd  ymaith  yr  archwaeth.  Y  áyn 
claf,  er  iddo  fwyta,  nid  ydyw  yn  mwynhan,  oblegyd  fod  yr 
archwaeth  yn  ddrwg;  y  mae  y  melus  yn  fynych  yn  chwerw. 
Mae  yr  archwaeth  at  Dduw  a  phethau  ysbrydol  a  thragy- 
iqryddol  wedi  ei  goUi ;  fel  nad  oes  dim  melusder  yn  ngair  yr 
Ârglwydd  ac  ordinhadau  yr  efengyl.  Mae  yn  taílu  did>yyU 
laeui  y  gair**  o*i  enau,  ac  yn  bw^^a  prídd  a  chalch,  yn 
ngbyda  phethau  afiachus  eraill.  Y  gaír  santaidd,  yr  h^Ti 
sydd  yn  dyferu  rhyw  beth  i*r  cristion  sydd  yn  felusach  na'r 
meV*  sydd  yn  cbwerwder,  yn  fustl,  ac  ynwermod  iddo  ef. 

5.  Y  mae  clefyd  yn  cymeryd  ymaith  gysuron  bywyd.  Nid 
oes  gan  ddyn  claf  hyfrydweh  mewn  dmi;  y  mae  bywyd  yn 
myned  yn  boen.  Mae  y  pechadur,  yr  hwn  sydd  yn  ngharael  • 
clefyd  pechod,  yn  amddi^ad  o  wir  gysur;  nid  ydyw  yn  gallu 
tynu  ples^r  allan  o  ddim,  er  ei  geisio  yn  mhob  man.  Nid  yw 
el  chwerthln  ond  breuddwydion  byfiyd  dyn  claf;  mae  y 
pecliodau  heb  eu  maddeu,  a  gáll  yntau  íbd  yn  i^em  yn 
nga&el  yr  aS  ílurwolaeth  cyn  boren  fory,  am  ddiíp  j  mae  yn 
ei  wybod.  Chwerthin  heddyw,  a  syrthio,  fe  aliai,  i  fflamiau 
tragy wyddol  em  pen  wythnos !  Duw  a'n  gwaredo  rhag  y 
fath  freuddwymon  ofiiadwy. 

6.  Y  mae  clefyd  yn  rhagredegydd  marwolaeth.  Pechod 
ac  angau  sydd  wedi  eu  cysyUtu  yn  agos  â'u  gilydd;  y  maè  y 
naill  ar  sawdl  y  llall.  Os  na  cbewch  ryw  beth  yn  fhan  at 
bechod  er  ei  wella,  bydd  }t  ail  fÍem;rolaeth  wedi  cydio,  ac  yna 
bydd  yn  rhy  ddiwcdckr  i  geisio  meddyg. 

Yn  aw^,  fy  nghyfeilliou,  gadewch  i  ni  ymholi  pa  fath  a 


Digitized  by  Google 


532 


Y  MEDDYG  ANITFAELEDIG. 


pha  Tai  ydyw  dLefydau  jt  enaid  f  >  Torodd  Adda  flweh  Wh 
aidd  cyfiawnder  gwireiddiol,  a  Danwyd  ein  byd  ni  â  rliyw 
aneiríf  o  glefydan  marwol.  Dy^^ed  physygwyr  fod  y  corph 
dynol  yn  ddaroetyngedig  i  dro6  dair  mil  o  gleíydau;  eto  y 
mae  dãuríau  yr  enaid  yn  Uawer  mwy  lluosog.  x  maent  yn 
amiach  na  thywod  y  mòr,  yn  amlach  na  ser  y  nefoedd;  le^ 
**anwifeddauJawer  ydjTit,  medd  y  Salmydd,  Mae  genym 
cliw}  dd  gwyn  baldider;  y  mae  hwn  yn  liadd  miloedd  bob 
blwyddyn ;  mae  y  bobl  yn  ehwyddo  nes  hoDti  yn  chwilfriw. 
Tr  ydym  hefyd  yn  ddarostyngedig  i  lawer  o  dwymynan  oddi* 
wrth  chwantau  aflywodraethus;  Uawer.  sydd  yn  marw  o  gancr 
cyfeiliornadau ;  Uawer  o  ddolur  y  galon ;  mae  y  dUease  ofthê 
heart  yn  ddychry nllyd  yn  y  dyddiau  hyn ;  calon  ddrwg  an- 
nglirediniaeth ;  y  mae  miloedd  yn  trengu  yn  ngwlad  efengyl 
o'r  clefvd  dinvstriol  hwn ;  y  niae  vn  bla  oíiiadwv,  ac  vu  angail 
dychrjmllyd  o  boenus.  Ni  welwn  lawer  yn  dyoddef  ac  3^  ; 
marw  o  «ci/rfy  rhagrith,  ac  o'r  icolf  in  the  breast^  cenfigenft 
malais;  o'r  dropsi/,  cybydd-dod;  a  lethargy^  cysgadrwydd 
ysbrydol;  a'r  epilepsy,  clefyd  y  cwympo,  y  gwrthgilio,  a 
thynu  yn  ol  i  golledigaeth.  Dyma  rai  o  gleíydau  yr  enaid, 
y  rhai,  pan  y  deuaut  i*w  11a wn  rym,  sydd  yn  ofnadwy  ac  jti 
farwol  oll.  Y  mae  pechod  yn  glefyd  gwaeth  yn  yr  enaid  na  , 
hoU  gleíydau  y  corph  yn  un.  Byddai  yn  well  i  gorph  fod  o 
dan  dair  mil  o  gleíydau  ar  unwaitli,  a  liyny  am  dragywydd- 
oldeb,  na  suddo  i  uffern  o  dan  bwys  un  pechod.  Y  mae  corph 
yn  Uawn  o  glefydau  yn  ddigon  poenus ;  ond  y  mae  enaid  yn 
11a wn  o  bechodau  yn  fil  mwy  poenus.  O  Arglwydd,  dyro 
.  ddiangfa  i'r  bobl  yma  rhag  eu  pechodau.  Y  Duw  anfeidrol, 
tywallt  yr  Ysbryd  Glân  ar  y  wlad,  i  droi  ei  hwyneb  at  y 
Meddyg.  Pcth  posibl  yw  i'r  corph  fod  yn  glaf,  ac  ar  yr  un 
pryd  y  gydwybod  yn  dawel  a  heddychol ;  o  ganlyniad  y 
beichiau  yn  ysgafnhau.  "Ac  ni  ddywed  y  preswylydd,  Claf 
ydwyf :  maddeuir  anwiredd  y  bobl  a  drigant  ynddi,"  í^say  1 
xxxiii.  24.  Y  mae  teimlad  o  faddeuant  pechod  yn  feddygin-  ' 
iaeth  i  gorph  ac  ysbryd ;  ac  y  mae  ystorm  yn  y  gydwybod  yn 
waeth  na  holl  gleíydau  y  byd.  Ni  bydd  beddwch,  medd 
Nuw,  i*r  rhai  annuwicd,"  Esay  lix.  21.- 

Gall  fod  genych  gyrph  aíiach,  a  Duw  yn  eiek  caru;  y  mae 
Uawer  o  gyfeillion  anwylaf  yr  Arglwydd  lesa  yn  glaf  heblaw 
£4azaru8  gynt;  ond  y  mae  clefydau  yr  enaid  yn  tynu  gwg  ac 
anfoddlonrwydd  yr  HoUalluog;  nid  oea  heddwch,  na  chysur,  1 
na  dyogelwdh.   Qoddefir  defydau  y  coKph  yn  aml  i  £)d  ya 


uiQiiized  by  Google 


Y  H£DDYG  ANFi  AELEDIG. 


533 


féddyginiaeth  i'r  enaid,  o  dan  fendith  y  Nefoedd.  Gall  fod 
genych  eaeidiau  iachus  mewn  cyrph  afiachus;  eneidiau  yn 
ffwella  bob  dydd  mewn  c}  i  pli  sydd  yn  gwaelu  bob  dydd* 
^id  y  w  clefyd  corphorol,  ai*  y  gwaetbaf,  ond  yn  ein  gwahanii 
oddiwrth  gymdeithas  cyfeiUion;  ond  y  mae  pechod  yn  eia 
gwabanu  oddiwrtb  ddynion  da»  angylion  da,  a  Duw  da.  T 
mae  yn  cau  drysau  y  nefoedd  yn  ein  herbyn,  ac  yn  agor  pyrth 
macrwdlaeth  dragy wyddol  o*n  blaen.  "  Nid  à  dim  aâan  i 
mewn  yno."  Bydd  Ue  i'r  rhai  hyn  i  gyd  yn  mhlith  cythreul- 
iaid.  Ond  i'r  rbai  ofiiog,  a'r  digred,  a*rffiaidd,  a'r  llofrudcí- 
ion,  a*r  puteinwyr,  a*r  8wyn-gyfareddw3rr,  a'r  eilun-addolwyr, 
a'r  hoU  gelwyddwyr,  y  bydd  eu  rhan  yn  y  llyn  sydd  yn  llosgi 
à  thàn  a  brwmstan,  yr  hwn  yw  yr  ail  íarwolaetli,  '  Dat.  xxi.  8. 
Derbyniwch  y  Meddyg  mawr  i'cli  t^ii,  yr  hwn  sydd  yn  <4\v(.  lia 
yr  boll  glefydau  eneidiol  hyn.  Prentisiaid  yw  gweinid()L!:ion 
*  y  gair,  neu  ryw  fath  o  is-feddygun,  wcdi  eu  danfon  allan  i'r 
boll  ddaear  i  gynyg  y  cytferi  yn  rhad  i  bob  dyn.  "  l  ^vch  gau 
byny,  a  dvsí^wch  yr  holl  geiu dloedd,  gan  eu  bedyddio  yn 
enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Y.sbryd  Glàn;  gan  ddysgu  iddynt 
gadw  pob  peth  a'r  a  orchymynais  i  chwi.  Ac  wele,  yr 
ydwyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd. 
Amen,"  Mat.  xxviii.  19, 20.  Dyma  addewid  y  Meddyg  mawr 
i  fod  gyda  r  is-íeddygon  bob  amser,  gyda  ])hob  claf  hyd 
ddiwedd  y  byd ;  canys  ni  wna  ein  cyforwyddiadau  a'n  plas- 
terau  ni  v  tro  heb  iddo  ef  eu  cvinhwyso.  Ni  aliai  yr  holl 
feddygon  is  y  nefoedd,  na'r  holl  angylion  yn  y  nefoedd  wella 
ysbryd  eystuddiedig  heb  y  ^leddy^  mawr  p^yda  hwynt.  Gall 
yr  is-fcddygon  ddweyd  am  féddyginiaeth  iuillaeledig,  baliu 
Bydd  yn  gwella  pob  dolur,  a  sovcreiyn  cure  throvijh  the  bíood 
if  thò  greai  Physician;  ond  rhaid  cael  y  Meddyg  mawr  gyda 
hwjTit  i  gymhwyso  y  féddyginiaeth.  Wel,  y  mae  wedi  addaw 
bod  "bob  amser.  hyd  ddiwedd  y  byd."  Çiiwn  alw  eich  sylw 
am  ycbydig  at  ddau  beth:— 

1.  Fod  Crist  yn  Feddyg.    2.  Paham  y  mae  yn  Feddyg? 

1,  y  mae  Crist  yn  Feddyg.  Ún  o  ditlau  yr  Argíwydd 
lesu  yw  Meddyg.  **0s  gan  wrando  y  gwraudewi  ar  lais  yr 
Argíwydd  dy  Dduw,  ac  os  gwnai  di  yr  hyn  sydtl  uniawn  yn 
ei  olwg  ef,  a  rhoddi  clust  i'worchymyni()n  ef,  a  chadw  ei  holl 
ddeddfau  ef ;  ni  roddaf  arnat  un  o'r  clefydau  a  roddais  ar  yt 
Aiphtiaid;  o  herwydd  myfi  yw  yr  Argíwydd  dy  laehawdwr 
di/'  £x.  XT.  26.  Yr  oedd  yr  Argiwydd  yn  meddyginiaethu 
cyrph  ao  eneidiau  dynion  pan  oedd  yma  yn  y  byd,    ''Ac  wedi 


Digitized  by  Google 


534 


T  M£BOTO  ANFFJLELEDIO 


d^rfod  yr  lesa  i  mewn  i  Capernaimi,  daeth  ato  ganwríad,  gan 
ddeisyfu  amo,  a  dywedyd,  Argl\\7dd,  y  mae  fy  ngwas  yn 
fçorwedd  gartref  yn  glaf  o'r  parlys,  ac  mewn  poen  dirfiiwr. 
A  r  lesu  a  ddywedodd  wiiiho,*  Mi  a  ddeuaf  ac  a'i  iachaf  ef." 
Efe  yw  Arglwydd  yr  holl  ddaear,  Creawdwr  pob  peth,  yr 
hwu  yn  unig  sydd  wedi  trefiiii  rbinwedd  meddygol  mewn 
llvsinu,  mwnau.  a  phctluin  eraill  i  fod  yn  feddyginiaeth  i 
ddyiuoii  yn  holl  oesotdd  y  byd;  eithr  prif  waith  Crist  fel 
Meddy^í  yw  pwtlla  cneidiaii.  Iacbawd>\T  y  byd  ydyw. 
**Efc  sydd  yu  iachau  y  rhai  briwedig  o  galon,  ao  yn  rhwymo 
eu  doíuriau."  Yr  ydyni  fel  cynifer  o  greaduriaid  elaf  a 
chlwvfus  yn  dyíod  at  y  Meddyg.  Y  mae  un  mewn  fever 
boeth,  mae  y  Hall  yn  y  pahy,  y  nesaf  â  d>^erlif  gwaed ;  íe, 
clcfydau  aneirif.  l^to  y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  Feddyg 
sydd  yn  gwella  y  rliai  hyn  i  gyd.    Dewch  ato,  fy  nirbytVillion. 

Y  mae  rhinweddau  rtieddyginiaetbol  yr  Arglwydd  lesu  yn 
cael  ou  liegluro  trwy  lawer  o  bethau;  ond  nis  gellir  mynegi 
a  L^osixl  allan  yr  haner  trwy  ddim.  Yr  oedd  y  stirph  bres  }ti 
y  tliííaetlnvcb  yn  rhyw^  arwj  ddhm  gwan  o  hono.  Byddai  yr 
luddewon  yn  eaol  cu  í^wella  oddiwrth  rwygiadau  y  seirpli 
tanllvd  drwv  edrvch  ar  v  sarT)h  l)rcs.  *'Ac  mej^vs  v  dvrcbaf- 
odd  Moses  y  sarijh  yn  v  ditiaethwch,  fclly  y  mae  yn  rhaid 
dyrebafu  Mab  y  dyn  :  fel  na  clmller  pwy  bynag  a  gredo  ynddo 
et*,  ond  caffael  o  hono  fywyd  tragywyddol,"  loan  iii.  14,  15. 
Un  olwg  ar  Grist  yn  marw  ar  y  groes  sydd  yn  ddigon  eíieith- 
iol  i  wella  holl  glwyíau  yseirph  tanllyd.  Mae  seirph  tanllyd; 
vffem  wedi  eich  rhwygo  yn  fanvol,  bechaduriaid;  edni  ehwck 
o*r  man  yr  ydycb  ar  Grist  }'n  marw :  y  mae  yma  feddygin* 
iaeth  yn  rhedeg  allan  o4  ystlys  sydd  yn  t3mn  gwenwyn 
marwol  y  seirph  allan,  ac  rhoddi  bywyd  tragywyddol  i 
nu  wn .  Bendigedig  !  Laok,  and  he  êaved,  Ond  i  chwi  edrych 
byddwcli  yn  iach.  _  Yr  oedd  y  Samaritan  da  yn  debyg  i  Grist 
gellwch  ei  weled  yn  hwnw^  er  fe  aliai  mai  nid  eglnro  Grist 
yw  amcan  y  ddameg.  Wedi  i  ryw  ddyn  Sjrrtliio  yn  mhlith 
iladron,  ei  glwyib,  a'i  adael  yn  haner  marw,  y  mae  pawb  yn 
myned  heibio  à'i  adael  i  drengu  heb  ddangos  dim  trugaredd 
iddo,  ac  y  mae  yntau  yn  ymdrybaeddu  yu  ei  waed  yn  ddi- 
obaith.  Nid  oedd  dim  gwahaniaeth  rhwng  of^iiad  na 
Lefiad,  yr  oeddynt  oll  yn  myned  keibio  iddo  a'i  adael  yn  ri 
waed;  nid  oeddynt  am  gaiel  traff<»rth  ^dag  ef,  na  thranl 
vohwaith.  Eithr  rhyw  Samanad  a  ddaeui  i  waered  y  ffordd 
nono;  ^*a  phan  ei  gwelodd,  a  doaturiodd;  ac  a  aeth  ato»  ae  .a 


Digitized  by  Google 


T  MEDDXG 


58$ 


rWymodd  ei  ardioUioii  ef,  gan  dywallt  ynddynt  olew  a  gwin; 
ac  a'i  gosododd  ef  ar  ei  anifidl  ei  hun,  ac  a'i  dyg  ef  i'r  Ucty,  ac 
»  a'i  hymgeleddodd,"  Luc  x.  33,  34.  Chwychwi  sydd  o  dan 
law  y  Meddyg  yn  bresenol,  yn  gorwedd  yn  eich  gwaed,  wedi 
eich  clwyfo  gau  bechod  a  satan  y  cafwyd  ckwi,  a  buasech  yn 
trengu  byth  oni  buasai  i*r  Meddyg  mawr  dosturio  a  chynieryd 
at  eich  gwellhau.  "Ac  am  dy  enedigaeth,  ar  y  dydd  y  th 
anwyd  iii  thorwyd  dy  fo«;ail,  ac  raewn  dwfr  ni'th  ulchwyd 
i*tli  íeddiílhau;  iu'tli  «j^yweiriwyd  ychwaith  u  lialen,  ac  ui'th 
rwymwyd  à  rhwyniyii.  Ni  thosturiodd  llygad  wrthyt,  i 
wneuthur  i  ti  uii  o  hyii,  i  dosturio  wrthyt;  ond  ar  wyneb  y 
maes  v'th  daíiwyd,  i  ífieiddio  dv  einioes  ar  v  dvdd  v'th  aiied. 
A  phau  dramwyais  heibio  i  ti,  a' th  weled  yn  yiudrybaeddu  yii 
dy  waed,  dywedais  wrthyt  yn  dy  waed,  Bydd  fyw.  Pan 
aethuin  heibio  i  ti,  ac  edrych  amat,  wele  dy  araser  yn  amser 
serchawgrwydd ;  yna  Ucdais  fy  adcn  drosot,  a  chuddiais  dy 
noethni;  tyngais  hefyd  i  ti,  ac  aethum  mewn  cyfamod  â  thi, 
medd  yr  Arti^lwydd  Dduw,  a  thi  a  aethost  yn  eiddof  fi.  Yna 
mi  a' th  olchais  â  dvvfr;  íe,  j^olchais  dy  waed  oddi wrthyt,  ac 
irais  di  ag  olew,"  Ezec.  xvi.  4 — 9.  Diolch.  Dyma  drugar- 
edd  fel  y  niôr,  y n  ddihysbj^dd ;  dyma  dynerwch  calon  Jehotah. 
Bendi*i:edig.  Dyma  le  i  bechadur  dwyfussydd  wedi  eiadael* 
gan  bawb  i  ddyfod  yn  iach  byth. 

Yr  oedd  premiu  y  evsei^r  yn  arwyddo  Crist  fel  Meddyg; 
ond  yr  oedd  y  cwbl  yn  nghyd  yn  anfeidrol  ry  fach.  "Ae 
'  wrth  yr  aton  y  cyfyd,  ac  wi*th  ei  min  o'r  ddau  tu,  pob  prea 
ymborth,  ei  ddalen  ni  syrth,  a'i  ffirwyth  ni  dderfydd :  yn  ei 
nsoedd  y  dwg  ífrwyth  newydd;  o  herwydd  ei  ddyfroedd,  hwy 
a  ddaethant  allan  o'r  cysegr :  am  byny  y  bydd  ei  flrwytb  yn 
ymbortb,  a'i  ddale  n  yn  feddyginiaeth,"  Ezec.  zlvii:  12. 
Croes  ein  Harglwydd  lesu  Grist  y w  pren  y  bywyd ;  yr  hwa 
y  mae  ei  ffrwyth  yn  fara  bywiol,  a'i  ddail  yn  íeddygiaiaeth. 

Yn  nghanol  ei  heol  hi,  ac  o  ddau  tu  yr  afon  yr  oedd  pren  y 
bywyd,  ya  dwyn  deuddeg  rhyw  ífrwyth,  bob  mis  yn  rhoddi 
ei  íirwyth;  a  dail  y  pren  oedd  yn  iaebau  y  cenedloedd." 
Dyma  ymborth  iachus  i  nususau,  a  meddyginiaeth  i  bob 
olefydau.  Gogoniant!  Dewoh  yma,  dyma  le  i  wella  hen 
chwydd  gwyn  balchder,  surni  malais  a  chenfigen,  hen  seun/jf 
rhagrith,  íe,  pob  elefyd  ao  afiechyd  ysbrydol.  Dyma  feddyg- 
iniaeth  a  gwledd;  dyma  iechyd  a  nerth.    Bendigedig ! 

2.  Sylwn  paham  y  mae  Crist  wedi  ymgymeryd  à*r  swydd 
o  fòd  yn  Feddyg.  LÍieth  yn  feddyg  mewn  ufudd-dod  i  alwad 


Digitized  by  Google 


5â6 


t'i  Dad;  vr  ocád  ei  Dad  yn  ewvllysio  iddo  arfer  meddv<nn- 
liicth.  Yshryd  \r  Aríílwydd  sydd  arnaf  fi.  o  herwydd  iddo 
fy  encinio  i;  i  bregethu  i  r  tludioii  yr  anfonodd  fi,  i  iachau  y 
drylliedii^  o  jíalon;  i  brej^etliu  <çollyii<;dud  i'r  caethiou,  a 
chatiiu  liad  gohvg  i'r  dcillion.  i  ollwrii»:  y  rhai  ysig  mewn 
rhydd-deb,"  Luc  iv.  18.  Entnuiwyd  ef  at  y  gwaith  o  iachau: 
dueth  iT  hyd  a  throdd  y  ^Nyall«i:oídy  hwn  yu  ysbyty  i  \vella 
encidiau  cUitiou.  Gan  eiu  bod  ui  yn  seíyll  me\yii  antren 
meddyjç,  ac  licb  un  i  gaol  a  wnclai  y  tro.  daeth  yr  Arglwydd 
lesu  atom  fel  gweithred  o  drugaredd.  Ni  ddaeth  o  herwydd 
ein  bod  ni  yn  dymuno  iddo  ddyfod,  oiid  o  herwydd  bod 
anioiii  ei  aiigeií.  Nid  ein  teiljmjijdod  ni,  ond  ei  drugaredd  ef, 
dd  ieth  ag  ef  o'r  nefoedd  i'r  ddaear  i  arfer  meddygiuiaeth. 
liuasein  yu  marw  yn  ein  í?waed  a'n  elwyfau  vn  dra^^ywydd 
oni  bnasai  iddo  vi\)i  autbi(h  ol  drugaredd  ddyfod  utom,  a  ehy- 
lueryd  at  ein  ;j,wcllh;id.  Yr  oeddyin  nid  ynunig  yn  gl;it"  iawn, 
ond  wedi  marw,  ac  nid  oedd  neb  ond  (Vist  yn  nudru  adíeryd 
i  fywyd  draehefn.  Ffrwyth  pren  y  bywyd  yn  uuig  allaíiai 
fod  yn  feddyginiaethol  i  ni.  Trugarogrwydd  yr  Arglwydd 
lesa  at  y  byd  ddaeth  ag  ef  i  arfer  meddyginiaeth,  trugaredd 
at  y  cleiâoa  ddaeth  ag  ef  yma.  Mae  y  meddygon  yn  dyfod 
er  eu  mwyn  eu  hunain  ya  benaf,  ac  nid  er  mwyn  çysur  y  dyn 
claf;  enili  arian,  ac  md  gweUa  y  clefydau  yw  y  prif  bwne; 
dyfod  er  rawyn  helpu  eu  huuaiu  yn  fwy  na  nelpu  y  dohniis; 
ond  fe  ddaeth  lesu  Ghrist  o  gydymdeimlad  a  chariad  at  y 
eleifion.  Nid  oedd  dim  jrnom  ni  yn  ei  demtio  i'u  gwella;  nia 
oedd  cymaint  ag  un  dyinuniad  am  Grist,  ac  nid  oedd  genvni 
ddim  i  dalu.  Daeth  Meddyg  mawr'  ein  heneidiau  o  gariad 
pur;  canys  cafodd  ni  nid  yn  unig  yn  glaf  a  chlwyfus,  ond 
he^d  heb  ddim  i  dalu,  yn  hollol  dlawd.  ^^Meddyginiaethaf 
•u  hymchweliad  hwynt;  caraf  hwynt  yn  rhad.'*  Oariad  a'i 
gosododd  ef  i  weithio;  a  derbyniodd  awdurdod  oddiwrth  y 
Tad  i  drin  meddyginiaeth.  Tostorí  at  y  eleifion  tlawd  ddaetn 
ag  ef  i'r  ysbyty.  Âlltudiodd  y  brenin  Dafydd  y  dali  a*r  oIoÍT 
állan  o'r  ddinas,  eithr  y  mae  y  Brenin  lesu  yn  dyfod  at  y  daU 
a'r  cloff  iV  gwellhau.  dywedodd  Daíydd  y  dwthwn 
hwnw,  Pwy  b;^^ag  a  elo  i  fyny  Vr  gwter,  ao'  a  darawo  y 
Jebusiaid,  a*r  cloffion  a'r  deiUion,  y  rluíi  sydd  gas  gan  enaid 
Dafydd,  hwnw  fydd  blaenor.  Am  hyny  y  dywedasantv  Y 
dali  aV  oloff  ni  ddaw  i  mewn  i'r  tf**  2  Sam.  t.  S.  Bendig- 
edig  !  ymaeOríst,  Mab.Dafydd,  yn  dyfod  at  y  eloffion  9?r 
deiUion,  ac  yn  eu  hiachau.     Y  mae  y  deiUion  yn  gwekd 


Digitized  by  Google 


T  MEDDTG  ANFFAfiLEDia. 


537 


eilwaith,  a'r  cloffion  yi\  rhodio,  a'r  clcifioii  gwahanol  wedi  eu 
glanhau,  a'r  byddariaid  yn  cdywed;  j  mae  y  meirw  yn  cyfodi, 
a  r  tlodion  yn  cael  pregethu  yr  efeng)'l  iddynt,'*  Mat.  xi.  5. 
Mao  (jwt  y  ty  yn  gorchyinyn  i'r  gweision  am  gymhell  pawb 
yii  ddiwahan,  beth  bynag  íyddo  eu  doluriau,  i  ddyfod  i  gaol 
meddyginiaeth.  "  Dos  allau  ar  frys  i  heolydd  ao  ystrydoedd 
j*  ddinas,  a  dwg  i  mewn  yma  y  tlodion,  a'r  anafus,  íi'r  cloff- 
ion, a'r  deillion,"  Luc  xiv.  21.  Mae  Mab  Dafydd  yn  rhagori 
filoedd  o  weitliiaii  ar  ei  dad;  y  mae  tynervvch  aníeidrol  yn  ei 
galon,  a  meddygiuiaeth  o  dan  ei  esgyll  at  bob  cleíyd  ac 
afiechyd. 

Yr  unig  Fcddyg  effeithiol  ac  anflílieledig  yw  lesu  Grist. 
"Ac  nid  oes  iachawdwriactli  yn  neb  arall:  canys  nid  ocs  enw 
arall  dan  y  iief,  wedi  ei  roddi  yn  mhlith  dynion,  trwy  yr  hwn 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn  f2;ad\vedig,"  Art.  iv.  12.  Y  Pab- 
vddion  vdynt  yn  ceisio  doctoriaid  eraill  heblaw  yr  Arglwydd 
Ii'su;  y  niaent  liwy  yn  niyned  at  Doctor  Angel  a  Doctor 
Sant,  a  Iluaws  o  bethau ;  ac  yn  dymimo  ar  y  rhai  hyn  i  wella 
eu  clwyfau.  Fy  nghyfeillion,  nid  oes  gallu  yn  yr  holl  angyl- 
ion  a'r  Baiat  yn  nghyd  i  wella  un  o'cli  chvyfau  marwol  chwi. 
Mae  yn  wir  fod  gau  yr  angylion  adenydd  ardderchog,  eithr 
nid  oes  meddyginineth  o  danynt.  Mae  y  Pabyddion,  nid  yn 
unig  yn  myned  at  saint  ac  angylion»  ond  hefyd  yn  troi  yn 
leddygcm  iddynt  eu  hunain,  ac  yn  ceisio  gwella  eu  doluriau. 
trwy  weitbredoedd  da,  a  theilyngdod  dynol.  Och,  y  raaent 
yn  marw  byth  yn  nghanol  eu  ^asterau  o  deilyngdod.  Bwyt- 
Bodd  Adda  yn  Eden  tSrwyth  y  pren  gwaharddedig;  a  gwnaeth 
y  irwyth  ef  yn  glaf,  mewn  corpli  ac  enaid,  yn  nghyda'i  holl 
hilic^aeth.  Methwyd  à  chael  Ily8ieu3rn  yn  mhlith  holl  lysiau 
paradwyci  allasai  wella  y  dolur  hwn.  Yniaith  â'ch  teilyng- 
dod ;  y  mae  eich  gweitnredoedd  eoreu  yn  dcUimniol,  ac  nid 
yn  feddyginiaethol.  Mae  y  qfiocka  ysbrydol  hyn  yn  Uadd 
miloedd  trwy  gymhwyso  cyfferi  marwol  ac  nid  meddygin- 
laethol.  Peth  peryfldus  hefyd  y w  cymysg^  moddion  y  crach- 
leddygon  a'r  gwir  Feddyg'  yn  nghyd.  Mae  fel  pe  bnafiai 
Israel  yn  codi  sarph  heblaw  yr  hon  a  gododd  Daw,  er  ei 
chynorlhwyo.  Beth  fíiasai  y  oanlyniad  i  hyny  ?  Marw  heb 
dragaredd;  oanys  ychwanegu  pechod  y  buasai  hyny,  ac  nid 
ychwanegu  meddyginiaetli.  Mae  yn  bcryglus  ceisio  llawar 
o  fedd}'gun.  Os  ydy w  yr  enaid  daf  yn  chwenyeh  meddygon 
heblaw  Críst,  y  mae  hyny  yn  arwyddo  marwolaeth  sioir. 


Digitized  by  Google 


638 


T  H£DDTG  ANFFAXLEDIO. 


Yr  yd}Tii  yn  canfod  Crist }  n  arfer  meddyginiaetli  trwy  am- 
rywiol  ffyrdd. 

1.  Trwy  ei  íí\t.  "Anfonodd  ei  air,  a  iachaodd  hwvnt,  ac 
a' II  gwaiedíxld  o  u  dinystr,*'  Sal  cvii.  20.  Mae  y  gair  o  enau 
vi  weision  vii  nieddviíiniaethu :  y  mae  yn  aros^l  bvwyd  i 
fy^yd"  i'r  rhai  sydd  yn  ci  dderbyn,  a  "marwolaeth  i  tarwol- 
adh"  i'r  rhai  syild  yn  ei  wrthod.  Pan  y  bydd  ystorni  yn  y 
^ydwybod,  y  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  creu  íirwyth  y  gwe- 
fusau  i  lelhi  u  heddwch  er  ei  dawelu.  "Myfi  sydd  yn  creu 
ffrwyth  y  ^wefusau;  heddwch,  heddwch,  i  bell  ac  i  agos, 
medd  yr  Aiglwydd;  a  mi  a'i  iachaf  ef,"  Esay  lyii.  19.  Mae 
y  íjair  ys^iifenedij;  yn  ystordy,  yn  mha  un  y  mae  yr  Argl- 
wvdd  lesu  wedi  trysori  i  fyny  ei  olew  ponaf.  Dyma  lie  v 
C(  w  (  h  y  balsams  digyíFelyb  ar  g^^^fer  hoU  ghvyfau  yr  enaid. 
Prt  ^ethu  y  gaír  yw  ei  roddiad  allan  o'r  ystorfa:  a'i  arllwys- 
iad  i  niewn  i  ghvyfau  y  dolurus.  Trwy  bregethu  y  cymhw^-sir 
y  plastr  at  y  oornwydydd.  Yr  eglwys  ar  y  ddaear  yw  yr 
hospital^  a  r  socictt/  yw  y  snrgeri/.  lie  y  chwilir  ac  y  glanheir 
V  clwyfau,  ac  y  cyuihwysir  y  cytferi.  Yma  y  torir  vmaith  y 
cnawd  marw,  a'r  aelodau  <j^wywedig,  i'r  dyben  o  ddyogolu  y 
bywyd.  Y  pwlpud  yw  shop  y  doctor,  "  Daníbnodd  ei  air, 
ac  a'u  haohubodd  hwynt.'* 

Yr  yd\ch  chwi  yn  edrych  ar  bregethu  yr  cfengyl  yn  beth 
bach,  ac  yn  barod  i  ymholi,  ''Beth  ali  fod  yn  y  geiriau a 
siaredir  gaa  ddyn  marwol  at  achub  dyn  arall  ?"  Mae  yn  wít 
fod  geiriaa  dyn  yn  rhy  iaeh  i  achub  dyn;  eithr  yma  dyn 
sydd  yn  siaraa  geiríau  y  Duw  Goruchaf  ar  ei  orchymyn;  yn 
dyweyd  dros  Dduw;  a'r  Arglwydd  wedi  ymrwymo  i  fod 
gyda'i  eiriau  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd,  er  achub  a 
meddyginiaethu.  Recipes  y  Meddyg  mawr  yw  y  geiriau; 
çy&rwyddiadau  meddygol;  geiriau  y  bywyd  tragywyddoL 
Dail  prrn  y  bywyd  yw  y  geiriai»,  y  rhai  ydynt  yn  Ilawn  o*r 
oils  a'r  balsams  gwerthíawrocaf.  Here  are  the  reeipes^  and 
theif  are  aii  certain  cures.  Mae  y  Meddyg  yn  bresenol  gyda*i 
holl  prescriptionê^  i  roddi  efifeithioldeb  ynddynt,  a'u  gwTieyd 
yn  eertain  cures,  A  bu  ar  ryw  ddiwmod,  fel  yr  oedd  efe  yn 
athrawiaethu,  fod  y  Pharíseaid  a  doctoriaid  y  gyíraith  yn 
eistedd  yno,  y  rhai  a  ddaetbant  o  bob  pentref  yn  Galika,  a 
Judea,  a  Jerusalém;  ac  yr  oedd  gallu  yr  Arglwydd  i'w 
hiaohau  hwynt,"  Luc  v.  17.  Yr  ydym  ni  yn  y  pwlpud  i 
rhoddi  oy&rwyddiadau  yn  ol  y  gair,  ac  y  mae  yntau  yn  bres- 
enol i  g^^hwyso  y  prescnpiions^  a*u  gwneyd  yn  etfeithioL 


Digitized  by  Google 


T  msmrre  AxnxELEDJB, 


Geiriau  yr  Arglw^^dd  losii  sydd  \ti  cjmwys  poh  meddygin- 
iaeth ;  y  mae  pob  penod  yn  Ilawn  o  falm ;  pob  adnod  yn 
c^Tiwva  rhvw  botei  yn  Ilawn  o  feddviriniaeth  ysbryclol.  Eto, 
mvvyaf  y  trueni,  nid  yw  y  geiriau  hyn  yu  íeddyginiaetli  i  rai, 
ond  yn  hytrach  yn  wenwyn;  nid  ydynt  yn  ciriau  y  bywyd 
trag}'wyddol,  eithr  yw  ciriau  marwolaeth  dragywyddol. 

2.  Y  mae  gwinleii  Crist  yn  feddyginiacthol.  le,  y  mae 
miloedd  \t  awr  lion  o  dan  y  wialen,  ae  yn  j^wolla  yn  hylryd 
ar  ol  pob  tflangelliad.  ^'Adarawodd  eto  ef  fel  y  tarawodd  y 
rhai  a'i  tarawsai  ?  a  laddwyd  ef  fel  lladdta  ei  laddedigion  ef  ? 
Wrth  fesur,  pan  èl  allan,  yr  ymddadleu  ag  ef :  y  mae  yn  atai 
ei  wjTit  garw  ar  ddydd  dwyrein-wynt*  Am  hpiy  trwy  hyn 
jr  glauheir  anwiredd  Jacob;  a  dyma  yr  boll  jSrwyth,  tynu 
ymaith  ei  borhod,"  Esay  xx^4i.  7 — 9.  Nid  ydyw  yr  Argl- 
wydd  lesu  byth  yn  clwyfo  ond  i  feddyginiaethu;  defhyddÍB 
gwialen  cystudd  i  wella  eneidtau  claf.  Drylliwyd  esgym 
Dafydd  i  gadw  ei  enaid  yn  gyfan.  Bydd  yr  Arglwydd  yn 
defiiyddio  eystiidd  fel  y  bydd  y  llaw*feddyg  yn  dânyddio  y 
kmee;  i  ollwng  allan  y  gwenwyn,  y  gweliau  crawnilyd,  a 
gwneyd  fibrdd  i'r  feddyginiaeth. 

3.  Y  mae  dwy&u  Crist  yn  feddyginiaetbol.  **Efeaar- 
choUwj  d  am  ein  camweddau  ni ;  efe  a  ddrylliwyd  am  ein 
banwilreddau  ni:  cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  amo  ef; 
a  thrwy  ei  gleisian  ef  yr  iachawyd  ni/'  Gogwyddwch  eieh 
olust  a  denwch  ataf ;  gwrandewch,  a  bydd  byw  eich  enaid;*' 
Eeay  liii.  5;  1t.  6.  Gwnaeth  Críat  gpSisn  o'i  waed  ei  hnn; 
bu  y  Meddyg  farw  i  wella  y  elaf.  Yr  oedd  yn  ddy wediad  ani 
}  pelican,  pan  y  brethid  ei  rhai  bach  gan  seirph,  ei  bod  yn  eu 
portbi  à'i  gwaed  iV  gweUa.  Mae  hyn  yn  ddigon  çwir  am 
yr  Arglwydd  Icsu;  canys  pan  brathir  y  saint  gan  ddiafoL  yr 
hen  sarph,  y  mae  yn  cymhwyso  ei  waed  ei  hnn  Tw  meddyg- 
iniaetíin.  Mae  gwaed  lesu  Grist,  yn  gymaint  a'i  fod  yn 
waed  y  nator  ddynol  mewn  undeb  a  Pberson  tragy  wyddol  y 
Gair,  yn  cynwyg  ynddo  rinweddau  anfeidrol.  Mae  ynddo 
ddigon  i'r  Nefoedd  ae  i*r  ddaear,  i  Ddnw  a  dynion.  Mae 
3mddo  heddwch  i  Dduw,  a  meddyginiaeth  i  ddyn.  Dyma  y 
balm  o  Giload  sydd  yn  gwella  yr  enaid  doluriis  wedi  i  bawb 
a  phob  peth  fethu.  Ffrwyth  matb  o  fanwydden  yw  y  balm, 
yr  hon  wedi  y  torir  â  gwydr  sydd  dyforu  y  sucíd  meddyg- 
iniaethol  hwn  allan.  Gcllir  dvwtdyd  niai  £»;wac'(l  y  fau- 
wyddí^n  ydyw.  yr  liwn  a  liía  allan  o'r  clwyfau.  Yr  oedd  y 
maiiwydd  liyu  mewn  bri  mawr  gynt;  yr  oedd  eu  barogl  yn 

1^ 


Digitized  by  Google 


640  T  KSDOTO  ▲NFFA£I*£DIQ« 

hyfryd,  a'u  rliinwedd  meddygol  yn  enwog  trwy  yr  holl  wled- 
ydd.  Mao  y  balm  hyn  yn  debyg  i  waed  Crist,  yr  hwn  sydd 
yn  cynwys  ihiiiweddâu  at  bob  clefyd  a  phob  aíicchyd  yn 
mblith  y  bobl.  Dyma  y  balm  sydd  yn  gwella  hen  goinwyd- 
ydd  pechod  a  bratbiadau  seirpb.  Yr  oedd  y  balm  gpit  vii 
werthfawr,  ond  nid  vdyw  i  íívdmaru  mewn  cjwcrth  i'r  í^waed 
trwy  yr  hwn  yi'  ydym  yri  derbyn  maddeuant  pecliodau.  laehaa 
oddiwrth  ein  holl  jflefvdau,  rhvddhad  a  í^waredii^aeth  hoUol 
oddiwrth  angau,  oddiwrth  uífern,  oddiwrtli  ddiafol.  ac  yn  caei 
mvnedta  i  dir  v  bvwvd  trwy  y  môr  coch  hwa  o  waed  Crist 

0  Arglwydd.  cymhwj-sa  y  balm  hwn  at  oin  clwyfau. 

4.  Y  mae  Crist  yn  gweinyddu  meddygiiiiaeth  trwy  ei 
Ysbryd.  Crist.  trwy  ei  waed,  sydd  }ti  u^wolla  euogrwydd,  a 
thrw>'  ei  Ysbrvd  vn  iachau  oddiwrth  haloiçrwvdd.  Cvdmerir 
.Ysbrvd  I)uw  i  olew ;  nc  v  mae  eneiniad  vr  Ysbrvd  vn  medd- 
yginiaethu  ac  yn  Uaesu  poenau  yr  tMiaid.  Ysbryd  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  sydd  arnaf,  o  herwydd  yr  Arglwydd  a'm  hen- 
einiodd  i  efengylu  i*r  rhai  Uariaidd;  efe  a'm  hanlbnodd  i 
rwymo  y  rhai  ysig  eu  calon,  i  g}'hoeddi  rhyddid  i*r  caothion, 
ac  agoriad  carchar  i*r  rhai  sydd  yn  rhwym  :  i  gyhoeddi 
blw>'ddyn  gymemdwy  yr  Arglwydd,  a  dydd  dial  ein  Duw  ni; 

1  gysuro  pob  galarus :  i  osod  i  aUurwyr  Sion,  ac  i  roddi  iddynt 
ogoniaot  yn  lie  liudw,  olew  Ilawenydd  yn  lie  galar,  gwisg 
moliant  yn  lie  ysbryd  cystuddiedig;  fel  y  gelwid  hwynt  ya 
brenau  cyfiawndcr.  yn  blanhigion  yrArglwydd,  fel  y  gogpo^ 
edder  eíj*  Esay  Ixi.  1—8.  Mae  yr  olew  hwn  yn  aisgyii 
odfltwrth  yr  Ysbryd  Glân  ar  yr  lesu,  a  thrwy  lesa  ar  glwyta 
y  cystuddiedig.  **  Mae  fel  yr  enaint  gwerthfawr  ar  y  pen,  yn 
dÍ8g\Ti  ar  hyd  y  fárf,  sef  barf  Aaron ;  yr  hwn  oedd  yn*dÍ8gyA 
ar  hyd  ymyl  ei  wisgoedd  ef.  Fel  gwlith  Hermon^  ae  fiã  y 
gwlith  yn  disgyn  ar  fynyddoedd  Síon :  oanys  yno  y  gorchy- 
mynodd  yr  Ai^lwydd  y  fendith,  sef  bywyd  yn  dragywydd.** 
Mae  olew  yr  Ysbryd  yn  tyneru  y  gakn  gareg,  yn  ystwytho 
yr  ewyllys,  ac  yn  meddyginiaethn  yn  dyner  yr  hcXL  natur. 
£r  nad  ydy  w  pechod  wedi  ei  íwyr  iachau,  eto  y  mae  y  fedd* 
yginiaeth  yn  gwneyd  ei  waith  yn  raddol.  Bydd  yn  rhai^ 
tynu  y  1  lawr  i  gael  y  gwahan-glwyf  alhCn  o  hono  yn  hoIM; 
er  byuy  y  mae  ^  cy^rí  wedi  oael  blaen  y  dolur  eisoes;  y 
mae  pechod  wedi  ei  ddarostwng,  y  mae  wedieiíranychu,  mM 
y  defyd  wedi  troi,  nid  ydyw  mwyach  i  fitrwolaeth. 

Bin  Harglwydd  lesu  yw  y  Meddyg  goreu;  efe  yir  y 
Meddyg  mwyaf  gwybodus  a  medrus;  nkl  aeth  yr  vn  àe^ 


Digitized  by  Google 


Y  MEDDYG  AlíFFAELEDIG.  541 

erioed  yn  vhy  galed  iddo.  "Yr  hwn  sydd  yn  maddeu  dy 
hoU  anwireddau,  yr  hwn  sydd  yn  iaehau  dy  holl  lesgedd." 
Yr  oedd  Uyn  Bethesda  yn  rnyw  arwydd  gweok  o  iacbawdwr*» 
iaeth  drwy  Ghrist,  eithr  yn  nynod  o  anmherffiiith:  canys  ar 
amserau  yr  ydoedd  yn  rninweddol,  pan  ddisgynaí  yr  augel; 
eithr  y  mae  gwaed  lesn  Qrist  yn  rhinweddol  bob  amser, 
ddydd  a  no^.  Ni  l  o  di  llyn  Bethe  da  yn  gwella  dim  ond  y 
corph;  eithr  y  mae  jj;\vaed  Crist  yn  gwella  corph  ac  ysbryd. 
Nid  oedd  ilyn  Bethesda  yn  gwella  ond  un  ar  unwaith  ''yr 
hwn  a  ài  i  raewn  gyntaf;''  eithr  y  mae  Crist  yn  ddigon  rhin- 
weddol i  wella  \r  holl  íVd  ar  unwaith,  ond  iddo  ddvíod  ato. 
Mae  rhyw  gleíydau  yn  y  corph  ag  v  niae  y  meddygon  yu 
methu  eu  gwella:  nid  ocs  ganddynt  ddini  i  roi;  nid  oes  gan- 
ddynt  feddyginiaeth  ar  eu  cyfer.  Pwy  glywodd  ani  un  cleíyd 
ddyrysodd  fedrusrwydd  y  Meddyg  mawr?  Mae  yn  gwella 
y  doluriau  mwyaf  anhawdd  ac  ystyíhig;  y  mae  yn  gwella 
nid  yn  uuig  hen  ddíduriau,  ond  hen  ddoluriau  y  galon — dís- 
eases  of  the  heart — wedi  iddvnt  sefyll  vn  hir  iawn.  Gwell- 
haodd  Magdalen  o  anniweirdeb,  a  Saul  o  hunan-gyfiawnder; 
yr  oedd  y  gwellhad  mor  rliyfeddol,  fel  yr  oedd  pawb  yn  sefyll 
dan  synu  a  chodi  dwylaw  uwch  ben  yr  yscil  feddygol.  Yr 
oedd  yr  apostol  ei  hun  yn  synu  trwy  ei  oes  uwch  ben  grym  y 
cvfferi  a  drodd  ei  ddolur  mor  svdvn.  ''Yr  hwn  oeddwn  o'r 
blaen  yn  i^ablwr,  ac  vn  erlidiwr,  ac  yn  drahaus.  Eithr  mi  a 
g^efais  dru<2^aredd,  am  i  mi  yn  ddiarwybod  ei  w^ueuthur  trwy 
annghrediniaeth.  A  gras  ein  Harglwydd  ni  a  dra-amlhaodd 
gyda  ífydd  a  chariad,  yr  hwn  sydd  yn  Nghrist  I(»su.  Gwir 
yw  y  gair,  ac  yn  haeddu  pob  derbyniad,  ddyfod  Crist  lesu  i'r 
byd  i  gadw  pechaduriaid;  o  ba  rai  penaf  ydwyi'  ii,"  1  Tún. 
i.  13—15. 

Y  mae  Crist  yn  gwella  dolur  y  pen  a  dolur  y  galon ;  íe, 
holl  ddoluriau  cnawd  ac  ysbryd.  Bechadur  crjTiedig,  paid 
anobeithio.  "Xe,"  ebe  v  elaf,  "ni  bu  neb  erioed  mor  elwyfus 
ac  anafas  a  myfi."  Enaid,  paid  edrych  cymaint  ar  dy  glwyf- 
au,  eithr  cwyd  dy  olwg  at  y  Meddyg,  yr  hwn  ni  fethodd 
erioed.  Mae  ganddo  halsnm  sydd  yn  sicr  o  fod  yn  ddigon 
efifeithiol  i  weUã  dy  hen  glwyfau  di.  Mae  yn  toddi  y  galon 
galetaf,  ac  yn  gwella  oddiwrth  holl  halogrwydd  pechod,  trwy 
ei  waed  ei  hun.  Er  fod  d^  glwyfau  yn  ddyftiion,  ao  wem 
eael  sefyll  yn  hir,  eto  gobeithia  yn  berfBsiith,  canys  y  mae  y 
eyfferi  yn  giyfáeh  na'r  dolnr.  Eithr  y  mae  un  clefyd  nad 
jrw  gwaed  Gríst'  yn  ei  feddygtniaethu.   Y  mae  ii»,  fól  n^ 


Digitized  by  Google 


Ò-Í2  T  M£DD¥G  ANFJb  AELEDIG. 

rhyfygoch;  nid  oes  ond  im,  fel  na  anobeithiocH.  Y  pechód 
yu  crbyn  yr  Ysbryd  Giàn  sydd  yn  anfiiddeuol.  Os  gwyddoch 
am  ryw  rai  wedi  cyflawni  y  peoliod  hwn,  yr  ydych  iV  cai» 
allan  o'ch  gweddiau.  *^0s  gwel  neb  ei  frawd  yu  pechu  pecbod 
nid  yw  i  fiurwolaeth,  efe  a  ddeisyf,  ac  efe  a  rydd  iddo  fy  wyd, 
i'r  rhai  sydd  yn  pecha  nid  i  âtfwolaech.  Y  mae  pechod  i 
fiurwolaeãi;  nid  am  hwnw  yr  wyf  yn  dywedyd  ar  ddeisyf  o 
hono,"  1  loan  t.  16.  Dyma  nn  clefyd  anfeddyginiaethol;  ac 
mid  oes  yr  un  duedd  yn  neb  ag  sydd  wedi  ei  gyiílawni  i  dder- 
byn  maddeuant.  Ni  fyn  fywyd;  y  mae  yn  well  ganddo 
drengu  gan  ddiystjTu  gwaed  Crist,  a  difenwi  Ysbryd  y  gras ; 
am  hyuy  nid  oes  obaith  mwyach  wedi  ei  adael,  gan  ei  fod  yn 
dinuygu  yr  unig  un  sydd  mewn  bod.  Caiiys  os  o'i)  íi^wir- 
fodd  y  pechwu,  ar  ol  derb\  n  u^wn  bodaetli  y  g\vii'ionedd,  nid 
oes  aberth  dros  becbodau  wedi  ei  adael  mwyach ;  eitbr  rhy w 
ddysgwyl  ofnadwy  am  farnedigaeih,  ac  angerdd  tàn,  yr  hwn 
a  ddiía  y  gwrthwynebwyr, '  Heb.  x.  26,  27. 

Gocbclweh  gellwair  à'r  feddyginiaeth,  rbag  i  cbwi  gael 
eich  gadael  yn  eich  clwyfau  i  bob  tra<;ywy(ldoldeb.  Crist 
yw  y  Medd}  troreu ;  am  hyuy  trowch  eich  wyncbau  ato. 
Efe  yn  unig  sydd  yn  gwella  dohiriau  yr  onaid,  y  rhan  bwys- 
icaf  o'r  dyn.  Gall  meddygon  eraill  wella  dohiriau  yr  afu,  y 
priidd-glwyf,  a  Ilawer  eraill:  eithr  y  mae  Crist  yn  iachau  y 
galou,  yn  gwella  cydwybod  euog  a  halogedig.  '"Canys  ag  un 
otfrwm  y  pei'tteithiodd  efe  yn  dragywyddol  y  rhai  sydd  wedi 
eu  saiiteiddio,"  Heb.  x.  14.  "Mae  nieddyi^on  eraill  yn  gallu 
gwella  y  gareg  yn  yr  arenau,  eithr  y  mae  Hwn  yn  «^allu 
gwella  y  gareg  yn  y  galon.    Yr  enaid  sydd  fod  urddasol  yu 

Lgreadigaeth,  yn  gymaint  ag  iddo  gael  ei  greu  ar  ddelw 
uw;  ac  y  mae  y  meddyg  sydd  yn  gaUu  gwella  clefydaa 
enaid  o  angenrheidrwydd  yn  urddasol  yn  mhUth  meddygon. 
Y  mae  efe  yn  gwneyd  i'r  cleifion  deimlo  eu  doluriau.  £r 
fod  pechod  yn  ddamniol,  cto  y  mae  yn  anweledig  ac  yn  an- 
nheimladwy  i  íiloedd  o  bechaduriaid,  Mae  y  cythraui  wedi 
rhoddi  cyfferi  marweiddiol,  fel  y  mae  y  pechadur  claf  yn  huno 
hún  marwolaeth;  ac  nis  ji^all  hoU  felldithion,  mellt.  a  tharanan 
Sinai  ei  ddihuno  ef  Pjithr  y  mae  yr  Arglwydd  lesa,  y 
Meddyg  mawr,  yn  ei  ddihuno  o*i  gwsg  ysbrydol,  ac  yn  peri 
iddo  deimlo  ei  ddolur;  felly  y  mae  yr  achos  yn  dyfod  yn 
obeithiol.  Yr  oedd  arwyddion  bod  y  dolor  yn  troi  ar  geidwad 
7  carchar  wedi  iddo  ddihuno  o'i  gwflg  ysbrydol»  a  dechrea 


Digitízed  by  Google 


T  MEDDYG  ANFFAELEDIG. 


543 


gwaeddi  allan,  *^Betli  sydd  raid  i  mi  ei  imeuthur  fel  j  bydd* 

wyf  í^dwedig?*' 

Y  mae  yr  Arglwydd  lesa  yn  dan^  mwy  o  gariad  tuag  at 
ei  gleifion  nag  un  meddyg  arall,  yr  Iiyu  sydd  yu  ymddangos 
mewn  pump  ffordd: — 

1.  Yn  y  daith  bell  a  gymerodd  o*r  nefoedd  i'r  ddaear  i 
ymweled  a  hwynt  yn  eu  sèfyUfo  isel. 

2.  Y  mae  yn  dyfod  heb  neb  yn  ei  geisio.  Mae  y  claf,  neu 
ryw  un  drosto,  yn  danfon  am  y  meddyg;  «itlir  mae  Crist  wedi 
dyfod  i  chwilio  am  gleifion  i'w  gwella.  Ceisiwyd  fi  gan  y 
rluu  iii  yinoíyiiasant  am  danaf;  cafwyd  fi  ^an  y  rhai  ni'm 
ceisiasant:  dywedais,  Wele  fi,  wele  fi,  wrth  genedlaeth  ni 
alw}  (l  ar  íy  enw.  Est}Tiais  fy  llaw  ar  hyd  y  dydd  at  bobl 
wrtiii  >  ibljíar,  y  rliai  a  rodiant  v  ftbrdd  nid  oedd  dda,  yn  ol 
eu  meddyliau  cu  hun."  llhyfeddol  bytb!  y  mae  efe  yn 
dyfod  atom  mewn  trugaredd  a  thosturi,  gan  ddeisyf  arnom  i 
dderbyn  y  fcddyginiaetb. 

3.  Tywalltodd  yModdyg  bwn  ei  waed  i'n  mcddyginiaetbu; 
agorwyd  ei  ystlys  ar  y  preu  fel  y  gallai  y  byd  weled  "ymys- 
garoedd  tmgareddau.** 

4.  Nid  yw  aniiiolchgarwcb  y  cleifion  yn  peri  i  Grist  eu 
rboi  i  fyny  a'u  gadael.  Y  mae  meddygon  eraill  yn  troi  eu 
eefnau,  ac  yn  Mjadael  v  ck  iiioii  i  farw  o'u  rban  bwv.  ^fae 
eu  banniolchirarwcb  a'u  ceintaehrwvdd  yn  treulio  allan  eu 
hamyuedd,  fel  y  maent  yn  ymadael  mewn  pang,  ac  yn  jx  idio 
dyfod  yn  aí?os  bytb  mwyacb.  Yr  ydMii  wedi  cam-ymddwyn 
at  Grist,  ac  wedi  ci  ddio^io  lawer  o  weitbiau;  eto  y  mae  yn 
parhau  i  ddy fod  atom ;  nid  yw  yn  ein  rboddi  i  fyny ;  a  pban  y 
mae  y  drws  yn  ngbau  yn  ei  erbyn,  y  mae  efe  yn  amyneddgar 
yn  sefyll  ac  yn  curo,  ac  yn  fynycb  yn  aros  yn  bir  am  dder- 
byniad.  Pobl  y  rhai  a'm  Uidiont  i  yn  wastad  yn  fy  wyneb." 
Mae  efe  wedi  dodi  i  fyny  gydag  anniolehgarweb  ac  aníbes- 
garwcb;  ac  er  y  cwbl  ya  pcnderfynu  i  **gwbl  iachau." 

5.  Y  mae  Crist  yn  Feddyg  rhad.  Petb  yw  clefyd  sydd 
nid  yn  Tinig  yn  treulio  y  corph,  on^  y  gôd  hefyd.  Yr  oedd 
y  wraig  bono  â'r  dyferUf  gwaed  wedi  treulio  pob  dimau  a 
íeddai  wrth  gei«io  cael  gwellhad.    Mae  clefyd  trwm  mewn 

.  teulu  yn  costio  yn  ddrud  mewn  Ilawer  ffordd.  "A  gwraig, 
yr  hon  oedd  mewn  dyferlif  gwaed  er  ys  deuddeg  mlynedd,  yr 
hon  a  drenliasai  ar  y  physygw^yr  ei  hoU  fywyd,  ao  nig  gallai 
gael  gan  neb  ei  hia<ãiau,  a  ddaetii  o'r  tu  cefn,  ac  a  gy%rddodd 
ag  ymyl  ei  wisgef:  ao  yn  y  fan  y  safodd  dyferlif  ei  gwaed  hi. 


Digitized  by  Google 


544 


T  XSDDT0  AKRABLBBie. 


A  dywedodd  yr  lesu,  Pwy  y w  a  gyff}Tddodd  à  mi  ?  Ac  a 
phawb  jn  gwadu«  y  dywedodd  Pedr,  a*r  rhai  oedd  gydag  et 

0  Feistr,  y  mae  y  bobloedd  yn  dy  wasgu,  ac  yn  dy  fino; 
ao  a  ddy wedi  di,  Pwy  a  gyffyrddodd  â  mi  ?  A'r  lesa  a 
ddy wedodd,  Bliy  w  un  a  gyffyrddodd  à  mi :  canys  mi  a  wn 
íyued  rhiawedd  allan  o  hoiioll  A  phan  welodd  y  wndg  aad 
oedd  hi  guddiedig,  hi  a  ddaeth  dan  grynu,  ac  a  syrthiodd 
ger  ei  fron  e£.  ac  a  fyneç>dd  iddo  yn  ngwydd  yr  hoU  bobl  m 
Sa  achoe  y  cyfiPyrddasai  hi  ag  df,  ac  fel  yr  iachasid  hi  yn 
ebrwydd.  *  Yntaú  a  ddy wedodd  wrtlu,  Cymer  gysnr,  ferch; 
dy  ffydd  a*th  iachaodd:  dos  mewn  tangnefedd,"  Luc  yííl 
48 — 48. '  Hi  a  oddefasai  lawer  gaa  feddygon,  medd  Maie; 
ac  a  dreuliaaai  gjrmaint  ag  oedd  ar  ei  helw*  ac  ni  chawaii 
ddim  Uesâd,  eithr  yn  kytraeh  mvned  waeth  waeth.  '*Faá 
glybu  hi  am  yr  lesu,  bi  a  ddaetn  yn  y  dyrfa  o*r  tu  ol,  aca 
gytfyrddodd  â'i  wisg  ef."  Yr  oedd  y  wraig  hon  wedi  dyoddef 
Ilawer  o  boeii  yn  ei  chorph  oddiwrth  feddygon  trwy  gymeryd 
eu  cvfierí;  yr  oinld  hyiiv  yn  yehwanecriad  dolur  at  yr  hyn 
oedd  arni.  Yr  uedd  y  cytferi  yn  gwueyd  y  clefyd  yu  waeth 
ac  yn  fwy  annyoddefbl.  "'Ni  chawsai  ddim  llesâd."  Dyoíld- 
efodd  lawer  oddiwrth  v  meddyoron  yn  ei  hanij^ylchiadau 
hefyd:  er  nad  oeddyiit  yn  gwneyd  dim  llesâd  iddi  hi,  }T 
oeddynt  yn  gwneyd  llesàd  iddynt  eu  hunain ;  yr  oeddynt  yn 
mynu  eu  biliau,  llesàd  neu  beidio.  Felly  hi  a  "^dreuliasai 
gyraaint  ag  oedd  ar  ei  hehv."  Fe  aliai,  pe  buasai  gauddi 
swllt  yn  ychwaneg.  y  buasai  yn  troi  at  ryw  gwac  eilwaith; 
oud  yr  oedd  yn  annihosibl  cacl  doctor  wedi  i'r  arian  ddarfod: 
ani  hyny  nid  oedd  »;obaith  am  wella  byth,  nid  oedd  ond  marw 

1  fod.  Yn  y  eyíyngder  mawr  hyn,  hi  a  glywodd  am  yr  lesu, 
ac  a  ddaeth  ato;  a  ehwi  welwch.  d>Tna  iechyd  perllaith  jn 
cael  ei  adferyd  ar  uu\vaith.  ac  heb  un  hill  i  dalu.  Yr  oedd 
clywed  son  am  lesii  yn  jiyíryd :  yr  }'doedd  yn  wawr  gobaith 
o'r  newydd  ar  ol  niothu  \i\  mhob  man. 

Y  mae  y  claf  yn  holi  am  y  meddyu^oii  í^oreu  yn  mhob  man, 
yn  mhell  ac  yn  agos:,  eithr  am  yr  iach,  nid  ydynt  hwy  yn 
gvvybod  nemawr  am  y  doctoriaid.  Gleifion  ysbrydol.  dcuwch 
at  yr  lesu;  y  mae  eich  setyllía  yn  anobeithiol  yn  mhob  mm 
aralL  Bendigedig  am  y  dydd  y  clywodd  fy  enaid  tlawd  a 
chlwyfus  am  yr  leau^,  nes  ifurfio  ynddo  benderf^noiad  i  dd  y  fod 
ato.  Mi  glywaia  am  yr  leau  pan  yn  las-fachgenyn  yn  ^íor- 
ganwg.lawer  o  weithiau  cyn  croesi  trosodd  i  Fynwy;  eithr 
yr  oedd  fy  enaid  heb  deimlo  ei  ddolur,  am  hyny  nid  oedd 


Digitízed  by  Googli 


T  MEBDYG  ANFrAELEDTa.  Ò4iã 

dím  gwerth  jnddo.  Ond  pan  y  deohreuais  deimlo  fy  nghlefyd, 
te  heb  wybod  beth  i  wneyd;  ao  wedi  bod  ^yda*r  holl  fcdd- 
y^n,  a  metbu  cael  dim  Uesâd,  ac  wedi  rhoi  fyny  i  farw  byth, 
ie  gly wodd  fy  enaid  tlawd  son  am  lesu  yn  liope  Chapei,  yn  y  # 
Casnewydd,  a  phenderíyimis  fyned  ato  fel  yr  yiugyrclifa 
ddiweddaf.  Go*^ouiaut !  cyniiTodd  y  Meddyg  mawr  at  fy 
ni]^wcllhíid  }n}h  oiyii  dim  yn  nj^hylch  arian.  Bendigedig  am 
y  diwiiiod.  Yr  oeddwii  wedi  treulio  y  cwbl  oedd  ar  íy  elw, 
ac  wedi  dyoddef  Ilawer  hefyd  oddiwrth  yr  holl  feddyí»;oii: 
bu  eu  cyfferi  yn  agos  a  fy  lladd.  Bum  yn  ymgynghori  à 
Doctor  Sosinus,  a  Doetor  Infidelius,  a  Doctor  Armiiius;  ie, 
)T  holl  feddví^on  yn  Lloegr,  a  Ffrainc,  ac  Itali,  a  Germaiii,  a 
pliob  luau  arall  lie  y  clywswn  am'  feddyg,  nes  treulio  y  cwbl, 
ac  mewn  poen  dirfawr;  yn  hytraeh  yn  luyiud  waeth  waeth. 
Diolch!  yn  ílope  Chapei,  yn  y  Casnevvydd,  mi  glywais  am  y 
Meddyg  antíaeledig  pan  oedd  íy  enaid  yn  y  teimlad  o'r 
angen  o  hono ;  a'i  íod  yn  Feddyg  rhad,  nes  oedd  fy  enaid  yn 
llamu  o  lawenydd.  Aethum  ato,  ac  yr  wyf  yn  ei  law  o  hyd; 
yr  wyf  mewn  <j^obaith  cryf  fy  mod  yn  gwella,  ac  y  byddaf  yn 
berfíaitli  iaeh  yn  y  man :  ac  y  mae  y  Mcddy*^  wedi  dweyd 
wrtliyí"  na  fydd  uu  òi/l  i  dalu.  Hendigedig  yn  oes  oesoedd! 
ar  ei  ben  y  byddo  y  ^oron  yr  awr  hou  ac  yn  dragywydd. 
"Oh  deuwch  i  r  dyíioíMld,  bob  nn  v  mav  syehed  arno:  ie,  yr 
hwn  nid  oes  arian  ganddo ;  deuwch,  prynwcb  win  a  Uaeth, 
heb  arian,  ac  heb  wertli,"  Esay  Iv.  i.  Doucd  y  cleilion  yn  y 
bken,  y  mae  eich  gwellhad  yn  sicr;  er  eyniaint  sydd  wedi 
eu  gwella,  y  mae  y  rhinweddau  meddygol  yn  parhau. 
Diolch !  **Ain  hyny  efe  a  ddichon  hefyd  yn  gwbl  iachau  y 
rhai  trwyddQ  ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw,  gan  ei  fod  ef  yn 
byw  bob  amiser  i  eiríol  di*o8tynt  bwy,''  Heb.  yii.  25.  Nid 
yw  ein  doctor  ni  yn  marw;  y  mae  "yn  byw  bob  amser.'* 
Nid  yw  byth  yn  metbu  iachau;  "efe  a  ddichon  heiyd  yn 
gwbl  iachau.''  Gogoniant!  er  maint  fy  nolur,  y  mae  yn 
obeithiol;  y  mae  y  clefyd  yn  troi.  Nid  yw  yr  lesu  yn  gorv 
chymyn  i  ni  ddyfod  à  dim  ato  ef  ond  ealonau  drylliog,  ac 
ysbrydoedd  cystuddiedig :  ac  ar  ol  ein  gwella  yn  holl-iach 
nlfl  yw  yn  ceifiio  dim  tâl  ond  "Uoi  ein  g^welusau,"  sef  mawl  a 
4iolchgarweh« 

6.  Y  mae  yn  laohau  yn  esmwythaoh  na  meddygon  eraill* 
Y  maent  hwy  yn  eymhwyeo  plasterau,  yn  riioddi  pelem,  yn 
gwaedu,  a  Ilawer  o  bethau  eraill,  sydd  ynnurim  cynddrwg  a'r 
4alur  ei  hon.   Bydd  y  Meddyg  mawr  yn  gwelhi  yn  fynych 

2  Y 


Digitized  by  Google 


546 


â  gair  o*i  enan.  Gwellbaodd  y  bacbgen  oedd  à  cbythraid 
ynddo  â  gair.    Rhyw  gytbraol  ofíiadwy  oedd  bwn  hefjrd. 

'*A  pha  le  bynag  y  cyraero  ef,  efe  a*i  rhwjga;  ac  yntan  a 
fwrw  ewyn,  ac  a  ysgymyga  ddaiiedd,  ac  y  mae  yn  dihoem. 
A  mi  a  ddywedais  wrth  dy  ddysgyblion  ar  iddynt  ei  fwrw 
allan,  ac  nis  gallasant.  A  rnynych  y  taflodd  efe  ví  yn  y  tàn, 
ac  i'r  d^'froedd.  fel  v  dvfethai  efe  ef ;  ond  os  scelli  di  ddim, 
C^nnliorth  ni,  gaii  dosturio  wrthym.  A  phan  welodd  yr  lesu 
fod  y  d}Tfa  yu  cyd-redcg  ato,  efe  a  geryddodd  yr  ysbryd 
adan,  gan  ddywedyd,  1  ydi  ysbrjd  mud  a  byddar,  yr  wyf  yn 
gorcb\Ti\yn  i  ti,  Tyred  allan  o  hono,  ac  na  ddos  nnn*  iddo 
ef."  Mare  ix.  18.  Y  mae  rbinwcdd  a  nertb  yn  u^íÚv  vr  ítsu. 
Dvma  V  dyn  bwn  yn  derbyn  rliyddid  a  iacbad,  ond  \n  unig 
iddo  d(ly\>  edyd  y  gair.  Mae  Crist  nid  yn  nnig  yn  meddyg- 
iniaetbu  trvvy  ei  air.  ond  hefyd  trwv  ei  edrychiad.  Mae  yn 
ddiffon  i*r  Ar<ílwydd  lesu  edrveb  arnocb  i  beri  i'eh  dolunau 
fíbi  o'i  flaen,  a  ])]ieidio  dycliwelyd  bytb  mwyacb.  Toddodd 
Pedr  mewn  ediCt  irwch,  ond  i  Grist  edrycb  arno.  *'A'r 
Arglwydd  a  drodd  ac  a  edrychodd  ar  Pedr.  A  Pedr  a  gof- 
iodd  ymadrodd  yr  Arjj^lwydd,  fel  y  dywedasai  efe  wrtho,  C}ti 
canu  O' r  eeiliog  y  t^wedi  fi  deirgwaith.  A  Pedr  a  aeth  allan, 
ao  a  wylodd  yn  clnverw-dost,''  Luc  xxii.  61,  62.  Yr  oedd 
yr  edi  yehiad  yn  feddyginiaethol :  y  mae  un  edrycbiad  oddi- 
Avi  th  Grist  yi\  ddigon  i  ddarostwng  yr  enaid  i'r  llwch,  a'i 
godi  i  fyny  i  ogoniant.  Y  mae  Dafydd  yn  gweddio  yn  daer 
ara  i  Dduw  echycb  arno.  "Edrycb  amaf,  a  tbnígarba  wrthy^ 
yn  ol  dy  arfer  i'r  rhai  a  garant  dy  enw,"  Sal.  cxix.  132. 

7.  Crist  yry  y  Meddyg  mwyaf  calou-dyner.  Y  mae  ei 
ddyoddefiadau  ef  wedi  dybenu,  ond  y  mae  ei  gyd-oddef  yn 
parbau.  Mae  ei  g)'dymaeimlad  mor  fawr  a'i  wybodaeth  a'i 
fedmsrwydd.  O,  fel  y  mae  yn  tosturio  wrtb  enaid  claf  a 
ohlwyfus!  "Pa  fodd  y'tb  roddaf  ymaitb,  Epbraim?  y'tli 
roddaf  i  fyny,  Israel?  pa  fodd  y*th  wnaf  fel  Adma,  ac  y'th  | 
osodaf  megys  Seboim?  Trodd  fy  nghalon  ynof,  a'm  hedi- 
feirwcb  a  gyd-gyneuwyd .  Ni  eb3ríiawiiaf  angerdd  fy  Uid,  ni 
ddycbwelaf  i  ddinystrío  £phraim ;  canys  Duw  yáwyí  fi,  ac 
nid  dyn;  y  Sanct  yn  dy  ganol  di;  ac  nid  à£  i  mewn  i*t 
ddinas,"  Hos,  xi.  8,  9.  O,  y  Duw  anfeidrol,  y  mae  dy  àtOr 
garedd  yn  annbraetbadwy  I  Nid  yw  efe,  fel  y  meddygon  ya 
gyffredin,  yn  ddibrís  am  deimladau  a  bywydau  y  cleifion,  ae 

21  gwneyd  experimenta^  kiU  or  eure^  nia  gwaetb  pa  un,  ryw 
wer.   r^a;  y  mae  efe  yn  cyfiurtalu  y  cyffc^  à  nertk  €yta- 


• 

Digitized  by  Google 


T  MJfiDDYQ  AlCf  rA£L£Dia*  647- 

soddiad  y  claf,  vn  ^wylio  eu  hefieithiau  bob  moment;  ac  nid 
yw  yn  ymddiried  yr  achos  i  neb  o'i  law  ci  hun.  Mae  cytferi 
yii  nwylaw  yr  auughytarwydd  wedi  Uadd  yn  agos  cymniiit  a 
chlefydau;  y  macnt  weithiau  yn  rhy  gryf,  wcithiau  sn  ihy 
wau,  weithiau  yn  annghymhwys ;  ac  o  ganlyniad  yn  niweicl- 
iol  ac  vn  farwol.  Nid  oes  yr  un  camsvniad  byth  íjran  ein 
Meddyg  niawr  ni:  y  niae  pob  peth  yn  ei  le,  a  phob  peth  }  n 
ateb  y  dyben  anieanedig.  Eíea  rydd  weithiau  gyrteri  gwein- 
ion  ac  adfywiol,  brydiau  eraill  rhai  cryfion  iawu;  yu  ol  fel  y 
byddo  natur  y  dohn%  a  grym  y  cyfansoddiad. 

Y  mae  yn  ysi<];o  y  claf:  eithr  nid  ydyw  byth  yn  tori  y 
gorsen  ysig,  nac  yn  ditlòdd  Uin  yn  mygii;  ele  a  ddeil  eu 
penau  a'u  calonau  pau  yn  llesiueirio;  ac  a  geidw  yr  ( naid 
rhag  niarw  â  chordiah  ei  addv  widion.    Weithiau  y  niae  y 
peleni  yn  ehwerwon,  eto  y  niaent  yn  sicr  o  feddyginiaethu. 
**F.fe  sydd  yn  lachau  y  rhai  briwedig  o  gah)n."    A  phan  y 
maent  niewn  j)oeu  diríawr  yn  griddfan  o  dan  ei  hnv,  O  lei  y 
mae  yn  cydynideimlo  ac  yn  cyd-oddef,  fel  pe  bai  pob  uchenaid 
yn  inyiied  trwy  ei  galon.    Ni  chàut  ond  cymaint  ug  sydd  yu 
eisiau  i*r  dim ;  ni  roddir  un  gronyn  yn  y  c)  fferi  yn  fwy  nag. 
a  fydd  yn  iachuâoL     Wrth  íesur^pan  èl  allan,  yr  ymddíadleu' 
ag  ef :  y  mae  yn  atai  ei  vr^nt  garw  ar  ddydd  dwyrein-wynt** 
Am  hyny  trwy  hyn  y  glanheir  anwiredd  Jacob;  a  dynia  yr. 
holl  iffirwyth,  tynu  yniaith  ei  bechod,"  Êsay  xxvii.  8,  9.  Pan 
y  mae  yn  gorfod  rhoi  ambcll  belen  chwerw  i  ddadwreiddio. 
rhyw  hen  ddolur,  o  herwydd  tru^aredd  anfeidrol  ei  galou  y 
mae  yn  cyfranogi  yn  y  teimlad  c  hwerw  y  mae  yn  aehosi  i'r 
claf.     ''Canys  nid  oes  i  ni  Arch-offeiriad  heb  fedru  cyd- 
ddyoddef  gyda*n  gwendid  ni;  ond  wedi  ei  demtio  yn  mhob 
peth  yi  nn  iRmud  a  ninau,  eto  heb  bechod/'  Bendigedig! 
O  dan  law  y  Meddyg  mawr  y  byddom,  fy  nghyfeillion,  nes 
dyfod  yn  berífaith  iach.    *'Am  hyny  awn  yn  hyderus  at 
orseddiainc  y  gras,  fel  y  derbyniom  dnigaredd,  ac  }  caffom: 
ras  yn  gymhorth  cyfomseroU"  Heb.  iv.  15,  16. 

8.  Y  mae  Crist  yn  berffiiith  gydnabydduB  â*ch  doluríau. 
Bydd  meddygon  yn  cam83mied  yn  fynych  nattir  y  clefyd,  ac 

0  gatilyniad  yn  cynihwyso  pethau  annghymhwys  ac  anmhri- 
odol,  y  rhai  sydd  yn  lladd  y  claf,  ac  nid  ei  wella.    Maent,  o. 
herwydd  eamsynied  y  clefyd,  yn  rhoi  pethau  i  boethi  a. 
gwresogi,  yn  lie  pethau  i  oeri,  ac  felly  yn  cynorthwyo  y  dolur' 

1  ladd  y  dyn,  ac  nid  cynorthwyo  y  dyn  i  ladd  y  dolur.  A 
chwi  wyddocb,  pau  y  byddo  fever  a  spleen  yn  cydgyfarfod,  y 


Digitized  by  Google 


548 


T  MEDDYO  ANFFAELEDIQ. 


miie  y  pethau  sydfl  yn  ^wella  un  yn  p^waetliu  y  Hall,  ac  feUy 
y  mae  yn  anhawdd  iawn  i  iacliau  v  dyii  hwnw.  Eithr  y  mac 
cyfferí  y  Moddyi^  mawr  yn  g^wella  bob  cynyfj^:  nid  ydyntyn 
cyduno  aq:  un  dolur:  y  maent  yn  liadd  yr  holl  ddoluriaii, 
iachaii  oddiwrth  yr  holl  í^lelydau  ;  y  maent  yn  anffacledijí  vn 
eu  g>vcithre(liadaii.  Bcndiíiedi^ç  !  Os  balchder  fydd  y  dolur, 
gweinydda  jijyftori  cystuddiau  iw  wella  ;  ac  y  mae  hyny  f}Ti- 
ycliaf  yn  cortai n  cure.  Fe  drodd  y  breniu  Nebuchodonosor 
i'r  borta  i  s:ael  ei  wella  o  chwydd  ^^vyn  balchder,  ac  fe  ateb- 
odd  y  moddion  yr  amcan;  daeth  yr  holl  chwydd  i  la\^T; 
braidd  y  irallesech  ei  adnabod  pan  ydoedd  yn  dychwelyd 
gíirtreí'  o'r  borfíi.  Yr  oedd  wedi  dyíbd  ato  ei  liun.  ac  i  faint- 
ioli  cymetkol,  ac  yn  edrych  ac  yn  gweithredu  yn  debyg  i 
ddyn  rhesymol,  ac  yn  ei  iawn  bwyll.  "  Yr  awr  hono  y  cyf- 
lawnwyd  y  gair  ar  Nebuchodonosor,  ac  y  gyrwyd  ef  oddiwrth 
ddynion,  ac  y  pni  odd  wellt  fel  eidionau,  ac  y  y-wlychwyd  ei 
gorpli  cf  gan  wlith  y  nefocdd,  hyd  oni  thytbdd  ei  flcw  ef  fel 
plu  eryrod,  a'i  ewinedd  fel  ewinedd  adar.  Ac  yn  niwetld  y 
dyddiau,  myfi  Nebuchodonosor  a  ddyi*chefais  íy  llygaid  i'r 
nefocdd,  a'm  gwybodaeth  a  ddychwelodd  ataf,  a  bendithiais 
Goruchaf,  a  raolienais  a  gogoneddais  yr  hwn  sydd  yn  byw 
yth^  am  fod  ei  lywodraeth  ef  yn  Ilywodraeth  dragywyddol, 
a'i  freniníaeth  hyd  genedlaeth  a  chenedlaeth,"  Dan.  iv.  í33, 34, 
Fe  ddarfa  Tr  Meddyg  mamr  prescnhio  porfa  at  wella  balchder; 
ac  y  mae  y  driniaeth  yn  ateb  y  dyben ;  y  mae  y  chwydd  vn 
dyfod  i  lawr,  a  dyma  y  brenin  yn  yBtwytho,  ac  wedi  dyfod  i 
ddeall  mai  Duw  sydd  omchaf,  ac  yntau  yn  greadur  gwael. 

Os  diogi  fydd  y  dolur,  y  mae  yn  ei  wella  trwy  gymhwyso 
rhyw  wirionedd  cynihyrfiol  ac  adfywiol.  "  Ac  efe  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Pa  ddyn  o  honoch  fydd  à  chanddo  im  ddafad, 
ac  os  syrth  hono  mewn  pwll  ar  y  dydd  Sabbath,  nid  ymeifl 
ynddi  a'i  chodi  allan  ?  JPa  faint  gwell  gan  hyny  ydy w  àyn 
na  da&d  ?  felly  rhydd  y w  g^vneuthur  yn  dda  ar  y  Sabbathau/' 
"  Ymdrechwch  am  fyned  i  mewn  trwy  y  porth  cyfyng :  canys 
Ilawer,  meddaf  i  chwi,  a  geisiant  fyned  i  mewn,  ac  nis  gaíl- 
aat."  "Ac  os  braidd  j  mae  y  cynawn  yn  gadwedig,  pa  le  yr 
ymddengys  yr  annuwiol  a*r  pechadnrr"  Mat.  xii.  11;  Luc 
xiii.  24;  1  Pedr  iv.  18.  Os  y  dolur  fydd  y  gareg  yn  y  galon; 
y  mae  efe  weithian  yn  cymeryd  gordd  y  ddeddf  yn  ei  law,  ac 
yn  ei  iharo  yn  ddrylliau  mân,  a  phrj  diau  eraiU  yn  arllwys  ei 
eariad  í't  fynwes,  a'i  ihoddi  yn  fw^aidd.  He  disiolveê  ihe 
heart  in  injinite  hve.    Os  llesmair  annghrediniaeth  yw  y 


^Digitized  by  Google 


T  MEDDTO  AXFFAELEDIQ. 


549 


dohnr,  y  mae  ganddo  gordial  adgyfbertliol  yn  yr  ysgrythyrau 
i  fywiooâu  ao  adnewyddu.  Mae  yn  dywedvd,  **Wele  fy 
ngwaaanaethwT,  yr  hwn  a  ddewisais;  fj  anwylyd,  yn  yr  hwa 
j  mae  íy  euaid  yn  foddlon:  gosodaf  fy  Yabryd  axno  \  ao  efe 
a  draetha  &m  Tr  Cenedloedd.  Nid  ymrysou  efe,  ao  ni  lefain; 
ao  ni  ohlyw  neb  ei  lais  yn  yr  heolydd.  Corsen  ysig  nis  tyr, 
m  Uin  3m  mygn  nia  di£^dd,  hyd  oni  dd^^go  efe  alkn  fem  i 
fiiddugoliaeui.  Ao  yn  ei  enw  ef  y  gobeitbia  y  Cenedloedd. 
Canys  fel  byn  y  dywed  y  Goruchel,  a'r  dyrcbafedig,  yr  hwn 
a  breswylia  drágy  wyddoldeb,  ac  y  mae  ei  enw  yn  Santaidd, 
Y  gomchelder  a'r  cysegr  a  breswyliaf ;  a  chyda'r  cystudd- 
iedifj^  a'r  isel  o  ysbryd,  i  fywhau  y  rhai  iscl  o  ysbryd,  ac  i 
fywhau  calon  y  rhai  cystuddiediti^.  Canys  nid  byth  yr  ym- 
rvsonaf,  ac  nid  vn  dra««:vwMl(l  v  ditjriaf :  o  íierwydd  yr  vsbrvd 
a  bailai  o'iii  blaen  i,  a'r  eneidiau  a  wnaethuni  i.  Ei  rí'\  rdd 
a  welais.  a  mi  \x  i  iachaf  ef:  tywysaf  ef  lufyd,  ac  adleraf 
gysur  iddo,  ac  i'w  alarw  yr."  Esay  Ivii.  15 — 18. 

9.  Nid  y\v  y  cyfferi  byth  yn  ancíltúthiol  yn  llaw  y  Meddyg 
mawr.  Er  holl  fedrusrwydd  y  nieddygou  goreu  sydd  yn  y 
byd,  y  mae  Ilawer  Vdvrn.  o  aílwyddiant.  Yn  fynych  y  mae  y 
cleifiou  yn  meirw  o  dan  eu  dwylaw.  Ond  ni  bii  neb  farw 
erioed  o  dan  ddwylaw  yr  Ar^i^lwydd  lesu;  mor  sicr  ag  i  ti 
ddyfod  yno,  ti  ài  ixldiyno  wedi  cael  perífaith  wellhad.  Os 
cvmerwyd  di  i  mewn  i  vsbvtv  Mab  Duw,  ti  ddeui  allan  nid 
ychydig  yn  well,  eithr  wedi  dy  wella  yn  llwyr ;  dy  ";j.  wl)l 
iachau.'*  "^Tra  fum  gjda  hwynt  yn  y  byd,  mi  a*u  cedwais 
yn  dy  enw :  y  rhai  a  roddaist  i  mi  a  gedwais ;  ac  ni  chollwyd 

0  honynt  ond  mab  y  golledigaeth ;  fel  y  cyflawuid  yr  ys- 
grytbyr.  Ac  yr  awr  hon  yr  wyi  yn  dyfud  atat  ti:  a'r  ])ethau 
hvn  yr  wyf  yn  ou  llcíaru  yn  y  byd,  fel  y  cattbnt  fy  Ilawenydd 

1  yn  gyliawn  ynddynt  eu  hunain,"  loan  xvii.  12,  13.  Nid  oedd 
Judas  wedi  ei  roddi  iddo,  ni  dderbyniwyd  ef  fel  elaf  i'r 
ysbyty,  onide  buasai  yntau  hetyd  wedi  ei  iachau.  Fy  ni;hyf- 
eillion,  rhoddwch  eich  hunaiu  iddo,  y  mae  yn  ddigon  sicr  na 
wnewch  farw  byth  o  dan  ei  ddwylaw,  eithr  fe'cli  gwelir  wedi 
eich  iachau  yn  llwyr  yn  y  man.  Fe  aliai  y  byddwch  yn  sàl 
iawn,  yn  ^dd&n  lawer  diwmod  o  dan  bwys  trwm  eich  cya- 
tuddiau;  ae  y  teimlwch  y  nos  yn  hir  ac  yn  drymaidd,  gan 
ymdroi  yn  fynych,  a  djrmuno  gweled  y  cy f-ddydd ;  a'ch  gwely 
yn  foddfa  gan  ddagrau  o  herwydd  eich  doluriau;  er  nyn  i 
gyd,  cymerwch  gysur,  y  mae  y  Meddyg  yn  drech  na'ch 
dolunau;  gwcUa  ac  nid  marw  a  wnewoh.   Mae  Crist  yn 


Digitized  by  Google 


•Y  MEDDTG  AWFFAELEDIG 


«rllwys  ei  haííam  anffaeledig  i'r  dwy&a,  ac  hefyd  jn  tywallt 
ei  weddiau  per-aroglaidd  drosot  i'r  nefoedd,  j  rbai  sydd  jn 
unòhaxí  awyr  yr  ystafell  fel  y  mae  iecbyd  yn  cael  ei  dynii  i 
mewn  gyda  phob  ana^.  €k>goiiiaiit !  y  mae  yr  ystafdl  jn 
cael  ei  pher-arogli  bob  dydd  â  gweddiku  y  Meddyg  mawr. 
"Ac  nid  wyf  mwyaeb  yn  y  byd,  ond  y  rbai  hyn  sydd  yn  y 
byd :  a  myfi  sydd  yn  dyfod  atat  ti :  y  Tad  santeiddiol,  cadw 
hwynt  trwy  dy  cnw,  y  rhai  a  roddaist  i  mi;  fel  y  byddont  un 
nio^ys  ninnii."  loan  xvii.  11. 

Ni  chaill'  s;itau  ddaiiod  byth  i  Grist  fod  ueb  o'i  glcífion 
wedi  luiirw.  Na:  *'chwi  y  rhai  ocddycli  yn  glvnu  wrth  yr 
Arghvydd  vica  Duw,  byw  vdvch  hcddyw  oll.  Nid  à'n  tadau 
ni  y  p^wnaeth  yr  Arglwydd  y  cyfamod  hwn,  ond  à  nyiii; 
nyni,  y  rhai  vdym  yn  íyw  bob  iin  yma  heddyw;"  Deut.  iv,  4:  ' 
V.  3.  Glynwch  wrth  s^yfarwyddyd  y  Meddyg.  fy  njih)  feill- 
ion:  os  ydyw  y  ddracht  yn  chwerw,  y  mae  yn  feddygin- 
iacthol:  y  mae  y  bywyd  yn  ddyoffel.  Diolch  !  **Ni  byddaf 
farw,  ond  byw;  a  my negai"  weithredoedd  yr  Ai-jghvydd. 
Crist  yw  y  "'bara  bywiol."  *'0s  bwyty  neb  o'r  bnra  hwn, 
efe  a  fydd  byw  yn  dragrywydd:  a'r  bara  a  roddaf  íi  yw  ff 
nghnawd  i,  yr  Invn  a  roddaf  dros  fywyd  y  byd.  Byw  wyf  fi, 
a  byw  fyddweh  chwithan  hefyd.  A  phwy  bynag  svdd  }ti 
fyw,  ac  yn  crcdn  ynof  fi,  ni  bydd  raarw  yn  dragywydd. 
(anys  nis  gallant  iarw  mwy,"  Sal.  cxviii.  17;  loan  jd.  26;  i 
Luc  XX.  36.  j 

10.  Y  mae  y  Meddyg;  hwn  yn  fjwella  nid  \uú^  ein  ; 
clofydau,  ond  hefyd  ein  haíiuneiddrwydd.  Eithat"  yr  hoU 
feddygon  yw  gwneyd  dyn  yn  iach;  ond  os  bydd  wedi  ei 
aflnneiddio.  nis  gallant  ei  brydferthu.  Fe  wellodd  llawer  yn 
dda  o'r  frech;  eto  y  mae  ei  hol  hi  yn  drwm  amynt;  y  mae 
eu  hwynebau  wedi  anmhrydferthu.  Gweliwyd  y  clwyíau 
gafwyd  ar  y  pen  a*r  wyneb ;  ond  y  mae  y  creithian  yn  aros,  i 
y  rhai  sydd  yn  anafu  prydferthwch  y  wedd.  Eithr  Crist  sydd 
nid  yn  nnig  yn  rhoddi  iechyd,  ond  harddwch  hefyd.  Nid  yn 
nnig  y  mae  peehod  wedi  ein  gwneyd  yn  glaf,  ond  hefyd  yn 
anmbrydferth ;  y  mae  wedi  ein  hanífuríio  a'n  gwneyd  jn 
atgas.  Bendigedig  fyddo  enw  ein  Meddyg  mawr,  yrhwn 
sydd  yn  ein  gwella  a'n  pr)'dferthu ;  yn  ein  gwneyd  nidyn  nnig 
yn  ddibechod,  ond  hefyd  yn  ddifrychan.  Nid  yw  efe  yn 
meddwl  ein  bod  wedi  ein  gwella  yn  Uwyr,  nes  y  mae  wedi 
ein  llunio  yn  hollol  ar  ei  ddclw  <^neddu8  ei  hun.  "Y 
ffigysbren  a  f wriodd  allan  ei  ffigys  irion,  a'r  gwinwydd  â*ii 


Digitized  by  Go 


.Y  MEDDYa  AKFFAELEDip.  651. 

grawn  a  roddaaant  arcgl  teg.  Cyfod  di,  fy  anwylyd, 
a  myred  di,  fy  mlirydferth.  Fy  ngholomen,  yr  hon  w/k  yn 
holltau  y  graig,  yn  lloches  y  grisiau,  gàd  i  mi  weled  OT 
wyneb,  gâd  i  mi  glywed  dy  lais;  canys  dy  lais  sydd  beraidd, 
a'th  olwg  yn  hardd,"  Caa.  ii.  18,  14. .  Y  mae  yr  anwylyd  yn 
edx^ch  yn  dda  yn  awr;  yn  liardd  ac  yn  ogoneddus;  eithr 
gvisgoedd  hardd,  a  jewêh  arddercbog  y  Meddyg  sydd  yn  ei 
gwneyd  felly;  y  mae  efe  nid  yn  unig  yn  meddyginiaethu, 
ond  nefyd  yn  addomo.  Mae  efe  yn  Haul  cyfíawnder,  à 
meddygiuiaeth  yn  ei  esgyll :  ac  nid  yn  unig  meddyginiaeth, 
ond  hetyd  gwisgoedd  cyfiawnder,  i  ddilladu  yn  brydferth  yr 
hwn  gynt  fuasai  yn  glaf  ac  anafas,  tlawd,  a  noeth,  fel  yr  ym- 
ddangoso  mewn  prydtV  rtlwvch  anfarwol  gcr  bron  Duw,  a  cher 
bion  vr  angrvliou  santauld.  ''A  rhvfeddod  mawr  a  wchvyd 
yxi  y  nef;  gwraig  wcdi  oi  gwisu;o  iVr  haul,  a  r  llcuad  dau  ei 
tiiraed,  ac  ar  ei  plien  gorou  o  ddcuddeg  seren/'  Dat.  xii.  i. 

1 1 .  Crist  y w  y  Meddyg  mwyaf  haelfrydig.  Y  mae  cleifion 
eraill  yn  cyfoethogi  y  meddygon,  ond  yma  y  mae  y  meddyg 
yn  cyfoethogi  yr  holl  gleifioií.  Mae  efe  yn  evi  dyrcbafu  o'r 
cystudd  mawr  i  uchder  gojjouiant  Duw ;  yn  eu  gwclla,  ac  yn 
eu  coroni.  "Nac  ofua  ddim  o'r  pothau  yr  ydwyt  iNv  dy- 
oddef.  Wele,  y  cytliraul  a  fwrw  rai  o  lionocli  ohwi  i  garcbar, 
fel  y'ob  profer;  a  cbwi  a  gewcb  gystudd  ddtMig  niwrnod. 
Bydd  Ifyddlon  byd  angau,  a  mi  a  roddaf  i  ti  sj^oron  y  byvvyd." 
Nid  yn  unig  y  niae  yn  eu  codi  i  fyny  oddiar  wcly  cystudd, 
a'u  dyrcbafu  o  fedd  pechod,  ond  bcfyd  eu  dyrcbafu  i  fyny  i'r 
orseddfaiuc;  y  mae  efe  yn  rlioddi  nid  yn  unig  iechyd,  ond 
nefoedd. 

Yn  olaf.  Y  mae  Crist  yn  cymer}'d  at  ben  glcfydau,  ac  yn 
iicrbau  eu  gNvellliad.  Bydd  nicddygon  yn  d^yeyd  yn  aml  fod 
y  dolur  wedi  myned  yn  rliy  licn,  íbd  yn  anmliosibl  ei  welia, 
ei  fod  wcdi  gwreiddio  yn  rby  ddwfn  yn  y  cyfansoddiad.  ÍV'1 
hyn  y  mae  Uawer  wedi  eu  gadael  gan  y  meddygon  i  farw 
heb  geisio  eu  gwella  mwy,  ja  ^ymaint  a  bod  eu  cleíydau  wedi 
myned  yn  rhy  hen  ac  ystyfnig.  Ac  wrth  y  rban  fwyaf  o'r 
cleifion  y  maent  yn  dy wedyd,  "  Yr  ydoedd  bron  wedi  myned 
yn  rhy  ddiweddar ;  pc  buaseeb  ychydig  oríau  yn  h^y  cyn 
danfon  am  y  doe  for,  buasai  yn  ali  over^  Mae  yn  \inr  fod 
hen  glefydau  pechod  yn  ystyàiiff,  ac  wedi  cymerya  gafael  yn 
yr  holl  gyfansoddiad;  er  hyny  íeuweh  at  yr  lesu,  y  mae  efe 
yn  dywedyd  y  cymer  at  eicb  gwellbad.  Ni  ddywed,  Pe 
Duasit  yn  dyfod  yn  gynt  buasai  gobaitb;  ond  yn  awr  y  mae  y 


« 


Digitized  by  Google 


dolur  yn  rhy  ben,  y  mae  yn  anwelladwy.  Na ;  tyred  fel  yr 
wyt  ti,  a  thjrred  yn  eon  hefyd;  ti  âi  yn  iach  o  ba  glefyd 
bynag  a  pba  oodran  bynaff.  Yr  oedd  y  lieidr  ar  y  groes  yn 
ngafi^l  ben  glefyd  marwol.  ac  wedi  myned  yn  ben  iawn;  ac 
oni  buasai  iddo  gyfaríbd  â  Gbrist  ar  y  groes,  buasai  wedi 
m}Tied  yn  rhy  hen  iV  wella;  buasai  wedi  marw  yn  di*agy* 
wyddol.  Yr  oedd  ei  glwj-f  yn  hen  ac  yn  grawnllyd;  ya 
ystj-fnig  ac  anwelladwy  i  bawb  oedd  ar  y  ddaear,  nac  yn  y 
nefoodcí  ychwaith ;  y  mae  yr  unig  feddyg  a'r  unig  feddygin- 
iaeth  yn  ei  ymyl,  a  dyna  safiodd  ei  fywyd.  Yr  oedd  yn  dda 
iddo  y  diwmod  hwnw  fod  meddyg  o  hyd  galw,  oni  de  yr  oedd 
bi  aã  over  am  bytb  mwy.  Galwodd,  pan  oedd  ar  drengu,  ar 
y  Meddyg,  ao  efe  a  waredodd  ei  fywyd  o  ddystrjrw.  **Aigl- 
wydd/'  eb  efe,  cofia  fi;"  a  cbyda  byny,  dyma  y  feddygíii- 
iaetb  yn  rhedeg  o  glwyéiu  y  Meddyg  i  glwyfau  y  lleidr,  nea 
ydoeèd  yn  berãaitb  iacb  cyn  pen  nemawr  o  onaii.  Heddyw 
y  by ddi  gyda  mi  yn  mbaradwys."  Gogoniant !  Pwy  a  iijí 
na  olcbir  finau?*  Mae  yr  ben  leidr  wedi  ei  gwbl  lacbau; 
aeth  y  cyfibri  yn  gryíacb  na  ben  glefydau  marwol  pecbod. 
Bendigedig !  mi  ymddiriedaf  ynddo  bytb. 

Mue  fifynon  hyfryd  lawn  o  waed, 
A  redodd  ar  y  bryn ; 

Y  ])ec])ii(luriai(l  dua*  gáed 
A  okhir  yndUi'ii  wyn. 

Bu'r  ll8idr'aflun  un  prydnawQ 

Yii  edrych  arni'ii  llon  ; 
A  luinau  olchir,  svdd  yn  Ilawn 

Mor  frwnt     et,  yn  boa. 

Auwylaf  Oeu  !  dy  werthfawr  waed 

Ni  chyll  ei  rinwedd  tnwy, 
Nes  bo  prynedig  dculu  Duw 

Yn  iacb,  heb  bla  na  ohlwy  I 

Yr  oedd  Zacbeus  ynbenbecbadur;  yr  oedd  ei  glefyd  wedí 
sefyUyn  bir;  orgamc  dtseaae  ydoedd,  ac  wedi  ben  s^dluyn 
ei  gyánsod^ad,  a  pbob  arwyddion  marwolaetb  yn  ei  natur. 
Hen  dwyllwr,  ben  gam-acbwynwr,  ben  gribddeíliwr  ydoedd; 
16,  yr  oedd  yn  baner  Ueidr,  oe  nid  ycbwaneg ;  yr  ydoedd  yn 
ben  bob  peth  ag  oedd  yn  ddrwg.  Ond  dan&nodd  yr  Argl- 
wydd  lesu  bclen  iddo  gymeryd  ar  ben  y  sycamorwydden,  ac 
wedi  iddo  lyncu  hono  y  mae  arw^^^ddion  uniongyrchol  fod  y 
dolur  yn  dechreu  troi,  a'r  hen  bcswch  o  pjam-achwj-n  yn 
gwellhau:  y  mae  yn  disí>^yn  yn  y  fan  wedi  eolli  yr  hen  asthma 
broa  yn  llwyr.    *'Ac  efe  a  ddÍHgyuodd  ar  írys,  ac  a  dderbyu- 


Digitized  by  Google 


Y  M£DDTO  ANFFJLSLJBDIO. 


553 


iodd  yr  Arglw^Md  Icsu  yn  Uawen.  A  Zaclieus  a  safodd,  ac  a 
ddywedodd  wrth  yr  ^Viglw^ydd,  Welc,  haner  fy  na,  O  Argl- 
wydd, yr  ydvvyf  yn  ei  roddi  i'r  tlodion :  ac  os  dygais  ddim  o'r 
eiddo  neb  trwy  gam-achwyn,  yr  ydwyf  yn  ei  dalu  ar  ei  bcd- 
werydd.  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrtho,  Heddyw  y  daeth 
iachawdwriaeth  i'r  t^  hwn,"  liUC  xix.  6 — 8.  Bvddai  yr 
Arglwydd  lesu  yn  gwella  cyrph  ac  cneidiau  dynion  bob  dydd, 
a  phob  awr  o'r  dydd  a'r  nos:  yn  foreu  ac  yn  hwyr.  Yr  oedd 
wedi  myned  yn  hwyr  ar  lawer;  mor  ddiweddar  a'r  pump 
mynyd  olaf;  eto  os  cyfarfyddent  â*r  lesu  yn  hwyr  y  dydd, 
yr  oedd  gwawr  a  gobaith  ar  eu  hachos.  Yr  oedd  efe  yn 
athrawiaethu  yn  y  synagog  yn  Capcrnaum.  yn  iachau  ac  yn 
bwrw  allan  írvthrculiaid;  ac  wedi  hyny  yn  myncd  i  mewn  i 
dy  Pedr,  ac  yn  gwella  chwegr  Pedr  o  gryd  blin:  ac  felly  yn 
parhau  wi-thi  nes  wedi  machlud  haul.  ''A  phan  íachludodd 
yr  haul,  pawb  a'r  oedd  ganddynt  rai  cleifion  o  amryw  glefydau^ 
a'u  dygasant  hwy  ato  ef ;  ac  efe  a  roddes  ei  ddwylaw  ar  bob 
un  o  hon3mt,  ac  a'u  hiachaodd  hwynt.  A'r  cythreuliaid  hefyd 
a  aethant  o  lawer,  dan  lefain  a  dy wedyd.  Ti  yw  Crist,  Mab 
Duw,"  Luc  iv-  40, 41.  O  Arglwydd  lesu,  tyred  yn  nes  atonit 
canys  y  mae  bron  wedi  myned  yn  faohlud  haul.  Y  mae  yn 
iachau  rhai  pan  y  byddo  haul  bywydyn  machlud;  eithr  nid 
wedi  iddo  íaehlud.  Achubir  rhai  ar  yr  unfed  awr  ar  ddeg;' 
ond  peidiwoh  ymddiried  yn  yr  awr  hono.  Dywedir  hyn  wTtb 
j  rhai  ag  sydd  wedi  bod  mor  anffortonus  ag  esgenluso  eu 
t3rmhor  goreu  ar  y  ddaear,  ag  sydd.eisoes  yn  yr  awr  bono, 
fel  na  byddont  yn  digaloni  ao  anobeltbio;  ao  nid  Vr  dyben  o 
beri  i  obwi  esgeuluso  eiob  amaer^  gan  ymddiried  i'r  awr  bono 
»  am  iaobawdwriaetb. 

Yn  awr,  gwnawn  ychydig  gasgliadau  oddíwrtb  yr  hyn  a 
ddywedwyd. 

1.  Peidiwcb  ouddio  eicb  clefydau.  Dangoswcb  bwynt  i'r 
Meddyg.  Mae  dynion  wedi  dvoddef  a  marw  o  berwydd  fod 
amynt  gywilydd  arddel  eu  clefydau,  a'u  dangos  i'r  doetor. 
Bydd  7  cuygionus  yn  ddiau  yn  cymeryd  mwy  o  boen  a  tbra* 
ffertb  o  lawer  i  guddio  eu  def^dau  na'u  eyffesu,  a  gweddio 
am  wellhad.  Y  neb  a  guddio  ei  becbodau,  ni  Iwydda;  ond 
y  neb  a'u  haddefo,  ac  a*u  gadawo,  a  gaiff  drugaredd.'* 

2.  Bydded  i'th  glefyd  dy  ddarostwng  i'r  11  web.  Pe  byddai 
wynieb  hardtl  gan  fen3'w,  ond  y  cancei-  yn  y  fion,  ni  byddai 
yw  debyg  o  fyned  yn  falch  byth  o  berwydd  ei  thegwch,  y 
mae  y  câncer  yn  ddigou  byth  i'w  chadw  yn  ostyngedigj 


Digitized  by  Google 


y  M£DUYG  AM  i  AELEDIGK 


byddai  poen  y  finem  yn  ddigon  i  gadw  y  galon  rhag  ymfdohio* 
o  herw^dd  prydferthwch  y  wyiicb.  Yr  ydym  yn  darllen  am 
j  bremn  Uxziah*  iddo  godi  i  enwogrwydd  annghyfi^edi]lol;• 
**Callyi5  yu  rhyfedd  y  cynorthwywyd  ef,  nes  ei  gadarnhau. 
Ond  pan  aeth  yn  gryf,  ei  gakm  a  ddyrchafw^  d  i*w  ddinystr 
ei  hun;  canys  efe  a  dioseddodd  yn  erbyn  yr  Arglwydd  ei 
Dduw ;  ac  efe  a  aeth  i  mewn  i  deml  yr  Arglwydd  i  arogl- 
dMTthu  ar  aUor  yr  arpgl-darUi/'  Cariodd  ei  Mender  ef  mor 
bell  ag  anturio  yu  groes  i  bob  rbeol  i  ymgymeryd  â'r  awydd 
offeinadol,  ac  ni  fynai  wrando  ar  neb.  Yr  ydoedd  yn  digio 
ac  yn  ffromi  wrth  bawb  oedd  yn  beiddio  dywedyd  wrtho  am 
beidio  cytfwrdd  â'r  swyddau  santaidd ;  felly  yn  mlaen  yr  aeth 
yn  ei  ben-rhyddid  a'i  huimuoldeb  i  draws-feddianu  y  swydd 
ottoii  i;idol.  ac  arogl-darthu  ger  bron  yr  Ar<ijlvvydd.  Eithr  y 
nidv  yr  Arglwydd  yn  dytod  allan  i'\v  gytaríocl ;  os  ydoedd  va 
dreeh  na  dynion,  y  mae  Un  sydd  yn  drech  nag  et'  yn  dylod 
allan  i'\v  gyfarfod  yn  awr.  Dacw  y  brenin  balch  yn  cael  ei 
daro  à  gwuhan-glwyf  yn  ei  dalcen  ger  bron  yr  holl  olieiriaid. 
Nid  gwiw  son  ani  grytder,  mawredd,  a  gogoniant  bellach;  y 
mae  y  gwahan-glwyf  yn  y  talcen;  dyma  ddigon  i  ddod  â 
pliob  mawredd  i  lawr  i'r  llwch.  Och  !  dacw  y  gwychder  a*r 
ardderchogrwydd  a  phob  peth  yn  warth  ac  yn  f!ieidd-dra. 
"Ac  Uzziah  y  brenin  a  fu  wahan-íílwyfus  liyd  ddydd  ei  farwul- 
aeth,  ac  a  drigodd  yn  walian-glwyfus  niewn  ty  m-iilduol; 
canys  efe  adorasid  yniaith  o  dv  yr  Ar^íhwdd,"  2Cron.xxyi.  21. 
Yniostyngwoh,  peidiwch  codi  eich  trwynau  ac  ediycli  i  f}Tiy 
i'r  awyr;  canys  yr  ydych  yn  walian-yjlwyfus.  Peidiwch 
cdrvcli  ar  eich  dilUid  hardd,  a'çh  tlysau  gwcrtlifawr,  a  niyncd 
yn  ícilcliion;  canys  y  niae  y  gwahan-giwyí"  o  danynt.  Peid-  ^ 
iwch  ymddiried  i'ch  aur  a'ch  arian,  a  plieidiwch  ymfalchio 
yn  eich  tai  a' eh  tiroedd;  yr  ydych  yn  wahan-glwytus;  ac 
oddieithr  i  chwi  gyiarfod  à'r  Meddyg  anfíaeledig,  byddwch 
yn  rhy  gywilyddus  i  gael  eich  derbyn  i  d^  yr  Arglwydd; 
oewõh  eich  cau  allan  o'r  palas  breninol,  a  marw  yn  dragy wydd 
mewn  gwarth  a  chywilydd. 

Yr  oedd  Naaman  y  Syriad  yn  wr  mawr  yn  ngolwg  eí  argl- 
wydd, ac  yn  anrhydeddus;  canys  trwyddo  ef  y  rhoddasai 
yr  Arglwydd  ymwared  i  Syria:  ac  yr  oedd  yn  wr  codam 
nerthol,  ond  yr  oedd  yn  wahan-glwyíús.  Er  ei  holl  ragor- 
iaethau  i  gyd,  y  mae  un  ond  yn  dinystiío  y  cwbl,  ac  3rn  di- 
ílasu  yr  holl  fwynhad.  "Ond  yr  oedd  efe  yn  wahan-glwyfiis." 
§aint  y  Goruchaf,  ymostyngwch;  peidiwch  gadael  i^ch  dou* 


Digitized  by  Google 


555 


iau  a' eh  ^lasusau  ysbrydol  eich  tra-dyrchafu.  Y  mae  yn  wír 
fod  p^enych  ddoniau  a  ^rasusau  aiddercho<i^  a  go^oneddus; 
y/?u  c/v  y  drydedd  uefydynt;  y  maent  fel  cadwynau  ain  eich 
gyddíau;  oiid  y  mae  y  gwahan-ghvyf  yn  drewi  o  d;in  y  ewbl. 
Peidiwch  b)i;h,  fy  ngiiyfeillion,  a  cholli  eich  golwg  ar  y 
gwahan-glwyf ;  na  cholli  eich  tcimlad  ychwaith  o'i  atgas- 
rwydd.  Y  teinilad  o'n  bod  yn  wahan-glwyfus  a'n  gwnelo  yn 
ostyiigedig  gyda  phob  pcth  ac  yn  mhob  nian,  yn  enwedig  ger 
bron  yr  Arglvvydd.  Y  mae  y  gwahan-glwyf  wodi  dinystrio 
ein  heddwch,  aui  hyny  dylai  hefyd  ddaroatwng  eiu  balehder. 

3.  Gan  fod  peehod  y  fath  glefyd  niarwol,  oíiiwch.  Pan  y 
mae  clefyd  mewn  ty  bydd  y  teulu  yn  ofni  rhag  iddo  ddybenu 
yn  angeuol.  Ofned  y  meddwyn,  rhag  i'r  clefyd  ddybenu 
mewn  marwolaeth;  ofned  y  tynfi^r,  rhag  i'w  Iwon  fod  yn 
'  farwol;  ofned  y  godiuebwr,  ofned  y  torwr  Sabbathau;  íe, 
ofoed  pawb,  rhag  i'r  doluriau  hyn  ddybenu  yn  an^au  diddi- 
wedd.  Yr  wyf  yn  ofni  fod  y  dwymyn  wedi  codi  i  benau 
miloedd,  nes  ydynt  yn  annheimladwy  o'u  clefydau ;  maent 
yn  teiralo  eu  hunain  yn  berffaith  iach,  a  hwythau  yn  mron 
tynu  yr  anadliad  olaf.  Mae  y  /ever  wedi  codi  i  benau  mil* 
oedd  o  hen  feddwon  Cymini  yn  y  dyddiau  hyiit  a  hen  d}!!^* 
wyr  a  hen  fasweddwyr  hefyd,  o  ran  hyny;  *ie,  pechaduríaid 
o  bob  math;  j  maent  yn  oredu  eu  bod  yn  iach,  fod  pob  peth 
jm  dda  ac  •  yn  gysurus,  a  hwythau  o  fewn  ychydig  i  syrthio 
i*r  '*llyn  sydd  yn  llosgi  à  thân  a  brwmstan.*'  Gwelir  hwynt 
à'r  cwpan  yn  eu  dwylaw  yn  yfed  iechyd  da  i'w  cyd-feddwon 
yr  wythnos  hon,  a  chyn  yr  wythnos  nesaf  yn  drachtio  o 
gwpan  digofaint  Duw  yn  oes  ocsoedd.  Bechaduiriaid,  beth 
ydych  yn  fed  lwl  am  ddrachtio  byth  o*r  cwpan  ofnadwy  hwn? 
Ni  chewch  hamdden  i'w  dynu  oddiwrth  eich  min,  i  yfed 
iechyd  da  i  neb  byth  mwyach.  Bobl,  diangfa,  diangfa! 
Trowch  eich  wynebau  at  y  Meddyg  mawr  cyn  iddo  gau  y 
nop  i  fyny.  Bydd  Ilawer  yn  sjnrthio  i  ryw  fath  o  drymgwsg 
yn  eu  hafieohyd,  fel  y  maent  yn  hoUoI  annheimladwy»  ac  yn 
cysgu  hún  marwohieth  heb  deimlo  eu  hangau.  Mae  ainaf 
dfo,  y  maeyr  Arglwy^d  yn  gw^^bod,  fod  miloedd  ynNghymrn 

Ldyadiau  hyn  wedi  syrthio  er  ys  amser  i  drymgwsg  calon— 
lhargy  of  nearí — ac  y  byddant  feirw  heb  deimlo  eu  doluriau 
erioed;  ac  mai  tàn  anniffoddadwy  fydd  yn  eu  dihuno  byth. 
ICae  y  dyn  yn  cysgu  yn  8wn  taranau  Sinai,  yn  cysgu  yn  swn 
Ue&u  cryf  a  dag:rau  Mab  Duw,  yn  cysgu  yn  swn  y  gaár  ^^gw* 
phenwyd/'  yn  cysgu  yn  swn  oymhelliaâau  taer  yr  efengyl, 


* 

Digitized  by  Google 


656  T  MEDDTO  ANF^AKLi^DIO. 

ja  (^gu  yn  8wn  gweddiau  y  saint^  yn  cyagu  yn  swn  y  fará 
ddiweddaf  yi\  ngweinidogaeth  y  gair,  yn  cysgu  yn  swn  aogau 
ei  gymydogion;  och,  y  mae  fy  nghalon  yn  crynu  rJbag  nad 
068  dim  a*i  dihnna  ond  cwymp  i'r  pwU  diwâdod,  i  ganol 
fflamiau  na  ddif^dd  byth!  Beth  fydd  diwedd  y  rbai  nad 
ydynt  yn  ufndâhaa  i  efengyl  ein  Harglwydd  lesa  Qrist?'' 
Gellwch  ganu  y  gloch  uwch  ben  y  dyu  hwnw  «ydd  ã  chalon 
annghrediniol,  a  chydwybod  ei  serio  à  hmarn  poeth;" 

nid  ydyw  yn  mhell  o'r  pwll  diwaelod,  y  mae  dydd  ei  gladd- 
edigacili  yno  yn  sicr  o  fod  gerllaw.  Y  Nefoedd  a  drugaihao 
vrrth  y  wlad  annuwiol. 

4.  Coíiwch  íod  terfyn  i  foddion  gras  fod  yn  iachawdwr- 
iaeth.  Deuwch  mewn  pryd  at  y  !Meddyg,  cyu  fod  y  Meddyg 
wedi  rhoddi  hei  bio  y  fusues.    Mae  ainser  yn  fyr,  cofiwch,  ac 

y  mae  angau  yn  cerdded  yn  gyflym;  (/eath  ta  on  the  quick  ^ 
march;  ac  nid  oes  meddyginiaeth  \ti  y  bedd,  lie  yr  ydych 
chwi  yn  myned.  Mae  rhai  yn  lueddwl  y  gwna  ychydig  o 
ddagrau  a  gweddiau  ar  wely  angau  y  tro  i  feddyginiacthu 
holl  dduluriau  a  chlwyfau  ocs.  Otli,  twvll  vdyw  i  p-yd. 
Deuwch  at  y  Meddyg  yr  awT  hon,  onide  gall  fod  yn  rhy  ddi- 
weddar  yr  awr  ncsaf.  Bydd  pangfeydd  marwola(^th  yn 
11a wn  ddigou  i'w  dyoddef,  heb  fyned  o  dan  bangfeydd  vr 
adenedigaeth  lieíyd  ar  yr  un  pryd.  Gobeithio  y  bydd  pang- 
feydd argyhoeddiad  wcdi  dariod  pan  y  bydd  pangfeydd  marw- 
olaoth  vn  cvdlo  yuom.  Peidiweh  meddwl  v  bydd  vn  betii 
hawdd  1  waedu  yr  hen  Adda  i  farwolaeth  pan  y  bycldoch  yu 
rhy  wan  i  ymdroi  yn  y  gwely:  cewch  wolod  fod  yr  hen 
Adda  yn  gryf.  a  bod  eisia\i  crytder  niawr  iW  ladd.  Nid  yw 
y  gwahan-glwyf  mor  hawdd  iSv  wclla  ag  y  riifio  miloedd  yn 
tybied ;  am  hyny  diangwch  yr  aw  r  hon  at  y  Meddyg. 

5.  Peidiweh  beio  y  pregethwr  sydd  yn  eich  cbwiiio,  ac  yn 
eioh  deífroi  o'ch  cwsg.  Pwy  yn  ^  synwyr  ali  feio  y  meddyg 
am  rhoddi  peleni  ohwerwon,  pan  y  mae  yr  amean  i  achub  y 
bywyd?  Nid  yw  y  claf  yn  rhoddi  pwys  ar  chwerwder  y 
oyâérit  ond  iddynt  fod  yn  cuSeithioI  i  ladd  y  dcdur  a  iachau  y 
corpb.  Yr  wyi*  yn  ofni  fod  y  meddygon  yn  rhy  wan  yn 
flEihwlpudau  Cymru  i  weUa  y  clefyd  cryf  hwn;  le,  y  mae 
canoedd  o  bwlpadaa  yn  ei  gryfhau,  yn  He  ei  wanhaa  a'i 
ladd.  Gyda  phwys  yr  wyf  yn  dywedyd,  fod  canoedd  o  bireg* 
etíiwyr  yn  Nghymru  a  Lloegr  nad  ydynt  ddim  amgen  na 
gweisio^  baeh  i'r  cythraul,  i  siglo  y  cryd  i  roddi  dynion  i 
gy£^  yn  eu  pechodau  hOn  manolaeth  dragywyddoL  Mat 


Digitized  by  Google 


T  M£DDTO  jLKf  £*A£I«SDIG.  ÔÕ7 

yr  is-feddygon  hyn  yn  cymysgu  y  cyfFeri  sydd  yn  cryf  hau  y 
dolur,  ac  yn  Iladd  y  dyn.  Maent  yn  cymysgu  gweithredoedd 
da  a  gwaed  y  groes  am  ben  eu  gilydd;  yn  tynu  Duwdod 
Crist  allan,  ac  yn  rhoddi  ei  ddynoliaeth  yn  unig  yn  y  belen  ;  yn 
tynu  yr  Ysbryd  Glân  allan,  ac  yn  rhoi  evvyllys  rhydd  yn  ei 
le  yn  y  belen:  felly  os  ceir  dynion  i  lyncu  y  peleni  hyn,  bydd 
y  feddyginiaeth  yn  waeth  na'r  clwyf.  Y  mae  y  cyfFeri  yu 
farwol,  yn  wenwyn  perffaith,  yn  lladd  fel  na  byddo  meddyg- 
iniaeth.  O  bobl,  dewch  at  y  Meddyg  mawr  ei  liun,  deweh 
"at  y  gair  ac  at  y  dystiolaeth;  oni  ddywedant  yn  ol  y  gair 
hwn,  hyny  yw  ani  iiad  oes  oleuni  yiiddyiit."  Gwell  yw  i'r 
moddion  fod  yn  chwerw,  a'r  effeithiau  yn  felus,  nag  i'r  modd- 
ion  fod  yn  felus,  a  r  effeithiau  yn  chwerwder  tragywyddol. 

6.  Ymwrthodwch  à  phob  pcth  sydd  â  thuedd  i  gryfhaa 
eich  clefydau.  Bydd  y  meddygon  yn  cynghori  y  eieifioa 
beth  i  fvryta  a  phcth  i  yfed  mewn  gwahanol  ddoluriau,  canys 
y  mae  rhyw  fwydydd  a  diodydd  yn  cryf  hau  clefydau.  Bydd- 
aot  yn  cvnghon  y  rbai  sydd  mewn  fevers  i  beidio  cyífwrdd  à 
éhig  halft,  ae  à  gwin»  na  dim  arall  fyddo  yn  poethi.  Fel  hyn 
ymdreehir  newynu  y  clefyd,  a  cíiryfhau  y  cyfansoddiad. 
Pwy  yn  ei  synwyr  a  bortna  elyn?  Gelyn  eich  eneidiau  yw 
peckod;  ymdrechwch  ei  ne>yynu,  onide  fe*ch  newyna  chwi 
am  dragywyddoldeb.  Meddwon,  newynwch  eich  meddwdod 
tewy  ymwrthod  yn  Uwyr  à  thafamdai,  onide  byddwch  mewn 
sycned  bytb,  ao  heb  ddim  i'w  dori  yn  íuan.  leuenotyd, 
newyniroh  eioh  ohwantan  trwy  ^o  oddiwrthynt,  onide  bwy 
8  ymgryfhant  o'r  diwedd  yn  ddigon  i'eh  satbru  bytb  o  dan 
dfáed.  Mae  bwyta  peebod  yn  cryfhau  peehod,  aeyn  lladd 
j  peohadnr. 

7.  Ymogelwcb  rhag  ibyw  f&n  beebodan.  Cofiwob  fod 
defydau  cyfiTredin  vn  lladd  fel  y  pia  dinystríol.  Fj  nghyf- 
efllion,  ymnnweb  a  mi  i  fendithio  y  Meddyg  mawr  am  ei 
dniçaredd,  ei  o&l,  a'i  amynedd,  yn  glynn  wrthym  er  ys 
cjmtfer  o  flynyddoedd,  ac  yn  penderfynn  glynu  hyd  nes  y 
delom  yn  ber&itl}  iach.  *'  Denwch,  gwrandewch,  y  rhai  oU 
a  ofawch  Dduw,  a  mynegaf  yr  liyn  a  wnaeth  efe  i'm  henaid." 

Y  mae  wedi  gwella  fy  enaid  clwyfus.  Bendigcdig!  dewch 
yn  y  blaen,  y  rhai  oll  sydd  yn  ofni  yr  Arglwydd,  i  edrych  ar 
y  gwellhad.   Edryehwch  ar  y  cure,  a  ehanmulw  ch  y  Meddyg. 

Y  mae  11a wer  o'm  cyfoedion  wedi  myned  i  uíFem  yn  eu 
clwyfau;  ond  o  drugaredd  yr  Arglwydd  dyma  fi  o  dan  law  y 
Meddyg,  ac  mewn  gobaith  cryf  y  caf  wella  yn  holl-iaclx* 

2  w 


Digitized  by  Google 


658  T  UZDDXQ  ÁXWFAZLEmO. 

Diolch !  Cf ^vne^^ eh  íVl  y  bydd  djmiuii  yii  gwneyd  yn  gTflft'ed5ll 
ar  ol  dorbyii  j^  wcllhad  rhyícddol ;  dywedwch  wrth  bawb  am 
y  moddiou  u  ch  nioddyginiaethodd,  a  cliauinolvvcli  y  Meddyg 
ddurtu  roddi  i  chwi  y  prescription. 

'SinQ  y  Meddyg  wedi  eicli  gwella  o  gysgadrwydd  a  maiw- 
cidd-dra :  ijrochclwch  syrthio  vn  ol  eto,  clwyfo  eich  hunain 
o'r  newydd,  a  gorfod  luyncd  o  daii  eich  clwyfau  i  ryw  fesur 
i'r  bedd.  Gochelwch  glafycbu  mewn  gwrthgiliadau.  (jan 
fod  pecbod,  fel  clefydau  eraill,  yii  beiutus,  cedwch  yii  mhell 
od(li\\Ttbo.  Bydd^^  c  h  fel  Lot  yn  Sodom ;  er  ei  fod  yn 
nghanol  auniwair  yiiiarweddiad  yr  anniweiriaid,  eto  ni  chy- 
merodd  clefvdau  y  ddinas  aíael  amo;  diang^odd  oddi\xTth>nt 
oU.  Cvnit  rwrh  ofal  yn  y  ffeiriaii  íiV  niarclmadoedd,  a  phan 
eicli  gelw  ir  i  biith  y  medd>yon,  oblegyd  y  mae  clefydau  pcchod 
yn  beintus  iawn,  Gocbelwcb  hefyd  glefydau  protfeswyr 
ysgafn;  ''ciliwch  oddiwrth  y  cyfrj^w,"  canys  y  **mae  ymddy- 
ddanion  drwg  yn  liygru  moesau  da.*'  Y  mae  clefydau  dy- 
chrynllyd,  'íe,  marwol,  yn  ngl^n  à  pbroffeswyr  y^afo- 
Deuwch  allan  o'u  canol  hwynt.  Ymdiecbwch  yn  erbyn 
pechod  yn  mhob  rby^v  fodd.  Deuwch  bob  dydd,  ao  yn  anil 
bob  dydd,  at  y  Meddyg;  a  chewch  deindo  eich  hunain  yn  y 
man  ^-n  rhydd  oddiwrtti  eich  holl  glefydau,  ao  oddiwrth  y 
pen  gl  o'u  cael  b3rth  mwyach.  Yr  wyf  yn  crcdu,  fy  nghyf- 
eillion,  fod  moddion  yr  efengyl  yn  cytuno  yn  dda  â  nolur ; 
y,  mae  hi  yn  gwella  fy  nghorph  a  fy  enaid.  Gogoniant !  Yr 
oeddwn  yn  teimlo  fy  hun  yn  sal  iawn  wrth  ddyibd  tuag  yms 
hedd^w  yn  nghorph,  ao  y^  sâl  hefyd  o  ran  fy  enaid;  ond 
bendigedig!  y  mae  y  cwrdd  hwn  vedi  fy  ngwella;  nid  irrf 
teimlo  dim  ond  rhinwedd  y  feddyginiàeth  yn  gweithredu 
lachawdwriaeth  dragywyddol.  Bendigedig  yn  oes  oesoedd! 
Yr  wyf  fi,  fel  y  gwyddoch,  yn  ddarostyngedig  i  amryw  ddo- 
luriau ;  y  maent  yn  mron  wedi  bwyta  fy  nghnawd  oddiar  fy 
esgym  eisoes,  fel  na  fydd  gwledd  fowr  i  bryfed  màn  y  Uweh; 
er  hyny  yr  wyf  }ti  meddwl  y  "caf  weled  Duw  yn  fy  nghnawd, 
yr  hwn  a  gaf  i  mi  fy  hun  ei  weled,  a*m  llygaid  a'i  gwela&t, 
ac  nid  arall;  er  Tm  harenau  ddarfod  ynof.  Gogoniant!  Ni 
b3rdd  gway w  yn  y  pen,  na  phruddglwyf,  na  dim  o'r  cyírf^» 
^  Yr  hwn  a  gyftiewidia  ein  corph  gwael  ni,  fel  y  gwneler  ef 
yn  un  fiurf  â'i  gorph  gogoneddus  ef ;  yn  ol  y  nerthol  weith- 
rediad  trwy  yr  hwn  y  dichon  efe,  íe,  ddarostwug  pob  pctli 
iddoeihuii/'  Phil.  iii.  21. 

•  Dyma  foreu  y  bydd  y  corph  cgwaii  bwn  sydd  o'ch  blaea 


Digitized  by  GoogI( 


V 


Y  MEDDYO  ANFFAELEDTO.  559 

beddyw  yn  berffitith  iach,  yn  giyf,  lieb  wendid,  yn  gymhwys 
at  wasanaethu  Duw  ddydd  a  nos.  Dyma  foreu  y  gwelir  fy 
enaid  tlawd,  Uygredig  heb  symamt  ag  im  meddwl  Uygrcdig 
yiiddo.  Henffych  y  boreu!  Bydd  oíon  Duw,  er  yn  eiddu 
beddy w  yn  ymlusgo  trwy  yr  anialwcb,  yn  wertb  ei  gweled  y 
dydd  bwnw.  ^*Fel  y  santeiddiai  efe  bi,  a'i  glanbau  ft^ 
olob&  ddwfr  trwy  y  gair ;  fel  y  gosodai  efe  bi  yn  ogoneddus 
iddo  ei  hun,  yn  eglwys  heb  ami  na  brycheuyn  na  chrychni, 
na  dim  o'r  cyfryw;  oiid  fel  y  byddai  yn  santaidd  a  difeius." 
Dyma  ddydd  y  bydd  y  Meddyg  wcdi  diieu  pob  clefyd  o'r 
holl  gyfaiisoddiad :  ni  bydd  clefyd  mw}'ach.  '*Ac  i'v  sych  Duw 
yniaith  bob  dcigr  oddiwrth  eu  Uygaid  livvyiit ;  a  marwolaeth 
ni  bydd  mwyach,  na  thristwch,  na  Ilefain,  na  phoen,  ni 
bydd  mwyach;  oblegyd  y  pethau  cyntaf  a  aeth  heibio,"  Dat. 
xxi.  4.  Mae  y  Meddyg  yn  dywedyd  eich  bod  yn  hollol  allan 
o  berygl  yn  awr,  ond  eich  bod  yii  wciuion,  a'r  dolur  heb 
ymadael  â  chwi  yn  llwyr;  eithr  yn  fuau  byddwoli  yn  ddi- 
boeni,  ac  yn  gryíion  am  dragywyddoldeb.  O  dan  law  y 
Meddyg  y  byddo  yr  holl  g^^uUeidiia  hou.  Aiuen. 


Oigitized  by  Google 


560 


PKEQETH  XXL 

OWYNFTDBDIOBWTDD  T  XEISW  YN  TU  ABOI.WTI>l>. 

**Ac  mi  a  gh  waif^  lef  o'r  nef  yn  dywedyd  wrthyf,  Ysgrifena,  Gwyn  eu  byd 

fmeírw  y  rhai  sydd  yti  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn  allao,  medd  vr 
sbryd,  fel  y  gtrphwysont  oddiwrth  eu  Uiifur;  a'u  gwettlmd«edd  syod 
yn  eu  ouilyn  hwynt,*'  i>»i*  xít.  13. 

Yb  yd}^  yn  darllen  yn  y  benod  hxm  am  ehweeh  angel  ya 
pregethu  bob  un  o  honynt  bregeth  arddercbog.    Yr  angel 

cyntaf  sydd  yn  pregethu  dan  ehedeg  yn  nghanol  y  nef.  Mae 
hwn  yu  cyhorddi  iacliawdwriacth  ar  chedeg,  yn  frysiog,  a 
cbyda  sei  taidlyd.  **  A  mi  a  welais  angel  arall  yn  uliedeg  yn 
nghanol  y  nef,  a'r  efengyl  dragywyddol  ganddo,  i  efcng}'lu 
i*r  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear,  ae  i  bob  cenedl,  a  llwyth, 
ac  iaith,  a  phubl;  gan  ddywedyd  â  llef  uchel,  Ofhwch  Dduw, 
a  rhoddweh  iddo  ogoniant;  oblcgj-d  daeth  awr  ei  fam  ef:  ac 
addolwch  yr  hwn  a  wuaeth  y  nef,  a'r  ddaear,  a'r  môr,  a'r 
flTynonau  dyfroedd.'*  Mae  yr  ail  angel  yn  pregethu  pregeth 
ar  gwymp  Babilun,  y  butain  fawr.  **Ac  angel  arall  a  ddy- 
lynodd,  gan  ddywedyd,  Syrthiodd,  syrthiodd  Babilon,  y 
ddinas  fawr  hono ;  oblegyd  hi  a  ddiododd  yr  holl  genedloedd 
à  gwin  Ilid  ei  godineb.'*  Mae  y  trydydd  angel  yn  pregethu 
pregeth  ar  y  perygl  o  wasanaethu  y  bwystfil  Rhufeinig,  a 
derbyn  ei  ddelw.  "A'r  trydydd  angel  a'u  dylynodd  liwynt, 
gan  ddywedyd  â  llef  iiehel.  Os  addola  neb  y  bwystHl,  a'i 
ddelw  cf,  a  derbyn  ei  nod  ef  yn  ei  dalcen,  neu  yn  ei  law ; 
hwnw  hefyd  a  ^f  ô  win  digofaint  Duw,  >t  hwn  yn  ddigymysg 
a  dywalltwyd  yn  phiol  ei  lid  ef ;  ac  efe  a  boenir  mewn  tán  a 
brwmstan  yn  ngolwg  yr  angylion  aaataidd,  ao  yn  ngolwg  jr 
Oen.''  Y  pedwerydd  angel  sydd  yn  pregethu  ar  addfedrwydd 
y  ddaear  x  farn ;  ac  yn  anog  Mab  j  dyn,  yr  hwn  oedd  yn 
eistedd  ar  y  cwmwl,  i  fwrw  ei  gryman  i  mewn,  a  tharo  yn 
nghyda'r  cynhauaf  yn  imiongyrehol.  "Ac  angel  arall  a 
ddaeth  allan  o'r  deml,  gan  lefain  à  llef  uchel  wrth  3rr  hwn 
oedd  yn  eistedd  ar  y  CMrmwl,  Bwrw  dy  gryman  i  mewn,  a 
meda;  canys  daeth  yr  amser  i  ti  i  fedi;  obleg>'d  addfedodd 
cynhauaf  y  ddaear."  Y  pumed  angel  sydd  yn  dyfod  allan  á 
chryman  yn  ei  law  yn  barod  i  dori  i  íawr  y  gwinwydd  di- 
ffirwyth;  ac  y  mae  y  chweehed  angel  yn  dyfod  aÚan  oddiwTth 
yr  lulor,  yn  gorchymyn  iddo  fwrw  ei  gr^nnan  i  mewn  ya 
ddioed.  ^*Bwrw  i  mewn  dy  gryman  Ilym,  a  chasgl  gangenau 
gwinwydden  y  ddaear;  ^obkgyd  adcífedodd  ei  grawnhi." 


Digitized  by  Google 


Y  MEIBW  YN  TR  ARGLWYDD.  5G1 

Bydd  yn  amser  ofiiadwy  yn  y  byd  pan  y  bydd  y  gerwyn  yn 
cael  ei  sathru,  a'r  gwaed  yn  Ilifo  allan  o  honi^  *^hyd  at 
ffirwyaau  y  meirch.''  Och  o*r  diwmod !  Eitlir  nghanol 
y  cwbl,  y  mae  y  ^^rhai  sydd  yn  cadw  gorchymynion  jSuw  a 
ffydd  lesu"  yn  ddyogel.  Diolch.  "  Ac  mi  a  gly  wais  lef  oV 
nef  yn  dywedyd  wrthyf,  Ysgrífena,  Gwyn  eu  byd  y  meirw  y 
rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn  allan,  medd  yr 
Ysbryd,  fel  y  gorphwysont  cddiwrth  eu  Ilaíur;  a'u  gweitk- 
zedoedd  sydd  yn  eu  canlyn  hwynt." 

Y  mae  geiriau  y  testun  yn  rban  o  bregeth  y  tryílydd  angel. 
Y  testun  sydd  mewn  cysyUtiad  agos,  ac  yn  ymcldíbynu  ar  t 
geiriau  blaenorol;  y  mae  y  cwbl  yn  lleferydd  yr  un  angel. 
Angel  oedd  y  pregethwr  y  tro  hwn;  yr  oedd  Duw  y  nefoedd 
yn  danfon  cenadwri  at  ei  wasanacthwr  loan,  a  holl  ocsocdd  y 
byd,  trwv  angel  o*r  nef.  Llwybr  eyffiredin  y  Nefoedd  i  breç- 
ethu  i  ddyn  yw  trwy  ddynion;  ond  yma  y  mae  yn  defhyddio 
angel  o*r  nefoedd.  Angel  yw  y  pregethwr  y  tro  hwn,  y 
nefoedd  yw  y  pwlpud,  loan  oedd  y  gwranoawr.  "Mi  a 
glywais  lef  o*r  nef  yn  dywedyd  wrthyf."  Gwrandawodd 
loan  droato  ei  hun  yn  y  Ue  cyntaf,  ac  yna  gorchymynwyd 
iddo  ysgrifenu  y  bregeth  i  ni. 

"Ysgrifena."  Y  mae  loan  yn  Uytijad-dyst,  ac  yn  glust-dyst 
o  athrawiaeth  y  llyfr  hwn:  y  mae  efe  yn  dywedyd  yn  aml, 
"Mi  a  edrychais,  ac  wele  Oen  yn  sefyll  ar  fynydd  Sion;" 
ac  yn  yr  ail  adnod  y  mae  yu  dyw.dyd  iddo  glywed:  *'Ac  mi 
^  glywais  lef  o*r  iiof,  fel  llef  dytiocdd  lawer,  ac  fel  Uef  taran 
fawr:  ac  mi  a  glywais  lef  telynorion  yn  canu  ar  cu  telynau." 
Yn  y  drydcdd  adnod  ar  ddcg,  sef  adnod  ein  testun,  y  mae  yn 
clywed  eto:  "Ac  mi  a  glywais  lef  o'r  nef,  yn  dywedyd 
wrthyf,  Ysgrifena,  Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rliai  sydd  yn 
marw  yn  yr  Arglwydd;"  ac  yn  y  bedwaredd  adnod  ar  ddee 
y  mae  yn  edrych;  "Ac  mi  a  edrychais;  ac  wele  gwmvrl 
gwyn ;  ac  ar  y  cwmwl  im  yn  eistedd  tèbyg  i  Fab  y  dyn."  Felij 
y  mae  loan  yn  edrych,  yn  gweled,  ac  yn  clywed  ryw  lawer  o 
weithiau  yn^baid  y  gweleíligaethau  sydd  yn  gynwysedig  yn 
y  llyfr  hwn.  Yr  ydym  yn  darllen  yn  y  seithfed  adnod  fod 
y  pregethwr  angylaidd  yn  cyhoeddi  y  pethau  hyn  à  "Uef 
uchel."  **Gan  ddywedyd  â  llef  uchel,  Ofnwch  Dduw;,  a 
rhoddwch  iddo  ogoniant."  Yr  oedd  yn  anmhosibl  i'r  gwran« 
dawr  gamsynied  a  chamddeall,  canys  yr  oedd  y  geiriau  yn 
<^  eu  Uefiiru  yn  uchel  ac  yn  eglur.   Mae  pregeth  yr  angel 


Digitized  by  Google 


568  OWTKVTDBDIOBWTBB 

hwn  yn  i^ytiwys  y  geiriau  o*r  nawfed  adnod  hyd  ddiwedd 
adnod  ein  testun.   Pwno  y  bregeth  yw, — 

1.  I>in3rstr  y  dn-gionus  yn  y  byd  hwn  a*r  byd  nesaf. 

2.  Gwaredigaeth  y  duwiol  allan  o'u  holl  brofedigaethau  yn 

y  byd  prescnol,  u'u  gwaredigaeth  byth,  yn  nghyda^u  ded-  | 
wyddwch  me>vu  byd  dyfodol.  j 

3.  Trofa  y  bregetih,  yr  hxm  sydd  yn  athrawiaeth  a  ehy- 
mhwysiad. 

Y  rban  athrawiaethol  sydd  yu  c^nwys  adnodau  8, 9, 10, 11. 
Mae  cwymp  Babilon  yn  cael  ei  dnn  a'i  fynegi ;  Syrtbiodd, 
ayrthiodd  Babilon/*  kc.  Bydd  y  plãan  mwyaf  dycbrynllyd 
ac  oiuadwv  yn  disgyn  ar  annghrist,  a  pbawb  a  ymiynant 
mewn  unrnyw  ddim  wrtb  ei  fywodraetb,  yn  ngbydaV  hoú, 
annuwiol  o  bob  matb.  Y  mater  bwn  sydd  yn  cael  ei  egluro 
yn  y  nawfed  a'r  ddcgfed  adnod ;  y  rhai  sydd  yn  gosod  allan 
helaethrwydd  a  Ilymdostrwydd  y  gospedigaeth.  Os  addola 
neb  y  bwystfil,  a'i  ddelw  ef,  a  dcrbyn  ci  uod  ef  yn  ei  díJcen 
neu  yn  oi  law;  hwnw  befyd  a  yf  o  win  di<;oíaiiit  l)uw.  yr 
hwn  yn  ddigyiiiysg  a  dywalltwyd  yn  i)hiol  ei  lid  ef ;  ac  efe  a 
boenir  mewii  tán  a  brwinstan  yn  ngolwg  yr  angylion  santaidd, 
ac  yn  ngolwg  yr  Oen."  Gwin  digofaint  Diiw;  gwin  madron- 
dod  ydyw;  gwin  a  wna  i  bwy  bynag  a  yfo  o  hono  gael  ei 
daro  á  syndod,  ac  yn  wallgof  byth.  lê,  gwneir  pwy  bynag 
a'i  hyfo  yn  gynddeiriog;  bydd  yn  wylo  a  rhincian  danedd 
mewn  poenau  tragywyddol  heb  wybod  beth  i  wneyd.  Bydd 
y  gwin  yn  ddii^yniysg,  heb  gymaint  a  dyferyn  o  drugaredd. 

Canys  barn  ddidrugaredd  fydd  i'r  hwn  ni  wnaeth  eh  iigar- 
edd,"  Iago  ii.  IH.  Mae  yn  wir  fod  tân  a  brwmstan  vn 
gymysg  íi'r  gwin  hwn:  und  ychydig  o  gysur  sydd  yn  y 
cymysg  hwnw;  y  mae  yn  gwneyd  y  cwpan  yn  fwy  ofnadwy 
bvth.  Bydd  vfed  mawr  vn  iittorn:  eithr  drachtio  tàn  a 
brwmstan  y  bycldis.  ac  nid  dwír  oer:  yfed  y  peth  sydd  yn 
cjTiyddn  y  syehed  byth,  ac  nid  yn  ei  dori.  Mae  yr  unfed 
adnod  ar  ddeg  yn  datgan  tragywyddoldeb  y  gospedigaeth. 
"A  mwg  eu  ])oenedigaeth  sydd  yn  esgyn  i  fyny  }ti  oes  oesoedd : 
ac  nid  ydynt  hwy  yn  cael  gorpbwysara  ddydd  na  nos."  Nid 
yw  trueni  yr  annnwiol  yn  y  bywyd  hwn  ond  "dechreuad 
gofidiau Ijydd  y  diwedd  yn  ddiddiwedd.  Nid  oes  desgrifiad 
o  gospedigaeth  mwy  ofnadwy  yn  Uyâr  Duw  na  bwn.  O  Argi- 
wydd  daiònus,  gwared  ni,  er  mwyn  cospedigaeth  angau  y 
groes,  rbag  bod  yn  ngafael  y  gospedigaeth  ofnadwy  hon. 


Digitized  by  Google 


Y  MEIBW  YN  YB  AB.GLWYDD. 


« 


Õ63 


Cymliwysiad  yr  athrawiaeth  yn  mbi^geth  yr  angel  sydd 
yn  ddeublyg^. 

(1.)  Y  mae  €&  yn  Uefimi  mewn  fiK»dd  o  hyshysiad  ya  y 
ddeuddegfed  adnod:  Yma  y  mae  amynedd  y  saint."  Dyma 
yr  amser  y  bydd  eu  liamyuedd  ya  weledig  mewn  ymarfeiiad. 
Pan  y  bydd  baraau  Duw  ar  y  ddaear  yn  gospedigaetliol  ar  yr 
annuwiol,  y  maent  yn  cael  eu  de&yddio  hefyd  yn  brofion  ar 


for  tawel  a  Uyfn ;  ond  i'r  dyben  i  gyfaifod  ag  ymcbwydd 
tOQau  cynddéíriog,  ac  ystormydd  a  tbymestloedd  geirwon,  heb 
fyned  yn  ddrylliau,  a  gwneyd  llong  (Idrylliad  am  y  ífydd  a 
chydwybod  dela,  sydd  yn  gryn  bwnc.  Nid  oes  neb  ond  crist- 
ionogion  '*cwbl  oU"  yn  myncd  trwy  y  profion  hyn  yn  ddy- 
ogel;  wedi  "  jiudi-ecliu  ymdrech  de^,  a  chadw  y  fFydd.*'  Y 
cristion  '*o  fewn  ychydig"  sydd  yn  rliy  wau,  fel  A<:^rippa; 
y  mae  yn  rhaid  fod  yn  gwbl  oU  fel  Paul,  onide  yr  ydyni  )ti 
sicr  o  syi  thio  fel  B:ibilon  fa\^T,  fel  maen  melin  i  ddyfnder  y 
mòr.  Pan  y  byddo  barnaii  ofnadwy  ar  y  ddaear,  y  mae 
amynedd  y  saint  yn  cael  cyíleusdra  i  jTiieglurhau ;  y  pryd  hwn w 
y  mae  y  rhai  ag  sydd  yn  cadw  gorchymyuion  Duw  a  Ifydd 
lesu  yn  dyíbd  fwyaf  i'r  golwg. 

Ond  fc  aliai  y  gofyn  rhyw  rai,  "  Pa  fodd  y  mae  eu  ham- 
ynedd  yn  cael  ei  brofi  trwj^  y  barnau  a  dywelltir  ar  (U  yrnas 
y  bwystfil?"  Pa  bryd  bynag  y  mae  y  drygionus  yn  gorfod 
yfed  cwpan  digofaint  yn  y  byd  hwn,  y  maent  yn  ymlanw  â 
chabledd  yn  erbyn  Duw,  ac  nid  oes  yr  un  tfbrdd  i'w  ollwng 
allan  ond  mewn  ymddial.  trwy  erledigaethau  gwaedlyd  ar 
saint  y  Goiíichaf.  Yn  mhob  oes  o'r  byd  yr  ydvm  wedi 
gweled  liyu:  Duw  yn  ty  wallt  ei  farnau  ar  y  «^au  grefyddwyr, 
ac  ar  yr  annuwiolion  yn  gyííredinol,  a  liwythau  eu  digofaint 
hyd  yr  eithaf  ar  y  saint.  Os  bydd  yr  Arglwydd  yn  ty  wallt 
ei  famèdlgaetbau,  fe  brofir  amynedd  y  saint.  "  Wel,  os  felly," 
ebe  rbywun,  ''nid  oes  gwahaniaeth  rhwng  y  daa'rdrwg; 
gallwn  ddywedyd  gyda  y  dynion  llygredig  yn  y  prophwyd 
Malachi,  'Oferedd  yw  gwasaaaethu  Duw;  a  pha  lesiant  sydd 
er  1  ni  gadw  ei  orcbymj-nion  ef,  ao  er  i  ni  rodio  alarus  ger 
bron  Arglwydd  y  lluoedd  V  Os  gwna  yr  Arglwydd  oddcf  y 
cyfiawn  i  gael  eu  lladd  gan  y  drygionus,  y  mae  yn  well  i  ni 
fod  yn  ddrygtonus  nag  yn  gj-fiawn."  Cofiwoli  y  testun,  fy 
ngbyfmlliou,  ao  yna  oewoh  weled  y  gwahaniaeth  sydd  rhyng- 
ddynt.  Mae  y  testun  yn  dyibd  i  mewn  yn  ddefnydd  eysur 
yn  ngbanol  drygfyd  dychrynllyd.    Os  gwna  y  gorthrymwyr 


Digitized  by  Google 


èdé  ,  OWTKVTDSDIOBWTDD 


Kafog  o'cli  cyrph,  fe  g\Tiier  Duw  ofal  am  eich  eneidiau;  os 
Ucddir  eich  cvrph  «^au  ddwvlaw  <^waedlyd  y  gorthrvinwyr,  os 
coUwch  eich  bywydau,  yr  hyn  a  ystyrir  y  golled  tw}  af  yn  y 
byd  hwn;  eto  y  mae  gwynfydedigrwydd  yn  canlyn  yn  íuan: 
"Gwyn  eu  byd  y  meirv  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Argl- 
wydd,  o  hyn  allan,  medd  yr  Ysbryd»  fél  y  gorphwysont  oddi- 
wrth  eu  llafur." 

Gogoniant  l  y  mae  y  testun  yn  cynwys  çysnr  a  nerth  i  bobl 
yr  Arglwydd  yn  eu  hoU  ddyoddeâadau  mewn  cysylltiad  à'i 
achos  bendigedig  ar  y  ddaear.    Os  oes  gwaith  i  amynedd  yn 

Sr  adnodau  bhienoroU  y  mae  ymborth  i  amyiiedd  yn  yr  adnod 
on,  iV  nerthu  i  ymadael  nid  yn  unig  ag  im  aelod  o'r  oorph, 
eithr  yr  hoU  aelodau;  *ie,  yr  hoU  goiph,  er  mwjTi  yr  Ar- 
glwydd lesu,  y  Pen.  Cynwys  y  testun  ddigon  i  beri  i  ni 
adael  yn  ewyllysgar  ac  ^  Ilawen  bob  peth  sydd  ar  y  ddaear» 
oanys  y  mae  coron  annifianedíg  yn  y  neíbedd  mewn  golwg. 
GaUwn  goUi  ein  bywydau  ^'n  ilawen,  ac  ymadael  à  glyn 
wylofidn  yn  gysurus,  os  bydd  bywyd  tragywyddol  mewn 
golwg  ar  fynydd  Ston.    Pan  byddo  bamau  Ihiw  ar  y  ddaear 

Ímaent  yn  profi  nid  yn  unig  amynedd  y  saint,  <md  eu  ífydd 
efyd.  Y  maent  yn  iyioà  à  ffydd  i  weithrediad  mwy  grymus, 
íel  ag  i  edrych  ar  y  nefoedd  trwy  ganol  uffem;  and  aee  éter» 
nai  li/ê  in  preseniaeaih,  Bendigedig !  y  mae  ffydd  yn  gweled 
dedvvyddwch  y  nef,  a  gorphwysfii  dawel  y  saint,  ^wy  ganol 
tân  a  brwmstan  bamau  Duw.  Yr  oedd  %dd  y  metthyron, 
yn  ngbanol  tàn  y  ddaear,  yn  credu  Duw  ar  ei  air,  na  chollid 
nn  o  wallt  eu  penau,  gan  eu  bod  oU  dan  gy&if.  Credwch, 
gan  hyny,  ei  íbd  ef  yn  gofalu  am  danoch  chwi  a  tlirosoch 
chwi.  Cyuierwch  gysur  yn  n^i^hanol  mwg  a  thàn  ;  yr  ydych 
yn  werthíawr  yn  ngohvg  eich  Tad;  y  mae  pob  deigryn  yr 
ydych  yn  wylo  ger  ei  fron  ef  yn  berl ;  pob  daíh  o  waed  a 
goUir  mewn  cysylltiad  â'i  enwa'i  achos  yn  rubi,  yn  ddianwnd 
i'w  gosod  yn  nghoronau  eich  gogoniant  yn  dragywydd. 

Cafodd  y  merthyron  waith  caled  i  gredu  yn  Nuw  pau  oedd 
yr  holl  ddaear  a  holl  uíFern  yn  eu  herbyn,  ac,  mewn  ym- 
ddangosiad,  yr  holl  nefoedd  hefyd.  Eithr  i  gadarnhau  eu 
ffydd  a'u  hamynedd  yn  y  fath  amser  profedigaethus,  y  niae 
yr  Arglwydd  lesu  yn  cyhoeddi  o'r  nefoedd  ei  fod  yntau  ei 
hun  wedi  bod  yn  druenus  yn  y  bywyd  hwn,  ond  ei  fod  yn 
awr  wedi  myned  trwy  angau,  a  sefydlu  yn  gysurus  yn  nghanol 
gwynfyd(»digr\vydd  tragywyddol ;  ac  y  cânt  hwythau,  er  yn 
druenus  yu  y  l^yd,  fod  yu  gysurus  yn  angau»  wrth  ymadael 


uigiiized  by  Google 


ir  KEI&W  YS  T&  AHGI^WTDD. 


66é 


à'r  byd,  ac  yn  wynfydedig  byth  y  tu  draw  iddo.  Y  peth 
gwaethaf  y  gall  eich  gelynion  wneyd  i  chwi  y w  Uadd  y  corph, 
ac  ni  bvdd  hvnv  na  mwy  na  liai  na'ch  ffosod  ar  unwaith  mewa 
dedwyddwcli  tragywyddol.  Beth  bynag  y  mac  yv  onaid  yn 
ddywedyd  yn  groes  i  farw,  ac  am  loesion  chwerwon  uu^ílu,  y 
mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  dywedyd  yn  uwcli  o  lawer,  "Gwyn 
eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn 
allan,  fel  y  gorphwysont  oddiwrth  eu  llafur."  Y  mae  cnawd 
yn  dywedyd  fod  marw  yn  arswydus,  cithr  yr  Ysbryd  sydd  yn 
dywedyd  fod  marw  yn  gysurus;  y  mae  cnawd  yn  dywedyd 
fod  marw  yn  dywyllwch,  ond  yr  Ysbryd  sydd  yn  dywedyd 
fod  "goleuni  yn  yr  hwyr;"  y  mae  cnawd  yn  dywedyd  fod 
marw  yn  ddadbd,  y  mae  yr  Ysbryd  yn  dywedyd  fod  raarw 
yn  ddechreu ;  y  mae  cnawd  yn  dywedyd  fod  marw  yn 
ddrwg  mawr,  y  mae  yr  Ysbryd  yn  dywedyd  fod  marwolaeth 
yn  well  na  p^enedigarth — "dydd  marwolaeth  yn  w  ell  na  dydd 
genedijj^acth;"  y  mae  cnawd  yn  dywedyd  fod  marwolaeth  yn 
gwy wo  pob  gobaith,  y  mae  yr  Ysbryd  yn  dywedyd  fod  marw 
yn  ddrws  gobaíth,  yn  boiih  y  nef,  ac  yn  fynediad  i  mewn  i 
dragy wyddol  deyrnas  eín  Harglwydd  a'ii  Hiachawdwr  lesu 
Grist,  yr  hwn  a  ddyddimodd  angau,  ac  a  ddyg  fywyd  ac  an- 
Uy^eoigaeth  i  oleuni  trwy  yr  ef«:igyl."  *'Gwyn  eu  byd  y 
meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Aiglwydd,  o  hyn  allan, 
medd  yt  Ysbryd."  Bendi^edig!  y  mae  yr  Ysbryd  yn  Uefimi 
yn  uwch  iia'hoU  gnawd  y  byd,  yn  boddí  swn  y  ddaear  yn  et 
leferydd,  ac  yn  codi  fy  enaid  gwan  oV  dyfnderoedd  i  fyny. 
Diolch !  Yr  wyf  yn  meddwl  y  olywaf  ei  lais  y  fynyd  hon  yn 
dywedyd  yn  ngeiriau  yr  efengyl,  nes  y  mae  ofti  angau  wedi 
gorfod  ffi>i  o'm  corpU  a'ni  hysbrjrd.  Yr  oeddwn  bron  marw 
y  boreu  heddyw ;  tybiais  nas  gallwn  byth  esgjm  i  rísiau  y 
pwlpud  yma,  ao  yn  o£bi  mai  marw  y  bnaswn  cyn  pen  nemawr 
o  amser  bellach,  a  chael  fy  ngboddio  mewn  l>edd  ty  wyll :  yr 
oedd  y  pruddglwyf  yn  mron  ff  Uadd.  Qogoniant!  y  mae 
Ueferydd  yr  Ysbiyd  wedi  gwella  fy  nghorph  a*m  hysbryd; 
wedi  gym  ofii  allan  o'm  cyfensoddiad,  wedi  curo  yr  hen 
liruddglwyf  droB  y  drws»  ac  wedi  ymlid  ty wyllwch  y  bedd 
yn  mhell  odd^wrttiyf.  Diolch!  y  mae  Ue^  yr  Ysbryd  wedi 
fy  ngbodi  ar  fy  nbraed;  yr  wyf  yn  teimlo  fy  hun  yn  gon* 
owerwr  mawr,  i'e,  yn  '*nry  na  ohoncwerwr  '  ar  angau  a'r 
bedd.  O  Ysbryd  Glàn,  dywed  heddyw  nes  codi  dy  bobl 
uwehlaw  ty  wyllwch  pruddaidd  y  bedd. 

Ni  adawn  y  meitkyron  yn  bresenol,  fy  nghyíViUiou,  a 


Digitized  by  Google 


666 


OWYIírYDEDIGEW¥DD 


deuwn  at  y  tertoa,  i  ediych  ano  fd  cordial  hyfryd  f  r  htA 
eglwys,  ac  i  bob  aelod  unigol  ^nddi,  yn  mbob  oes  o'r  byd,  ac 
yn  mhob  sefyllfa  a  ^lad.  Nid  yn.  anig  y  mae  y  meirw  9jáà 
yn  marw  manrolaeth  annatnríol  3^  W3nifydedig,  ond  yr  nofl 
mrw  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  bydded  eu  marwolaeth 
yn  naturiol  nen  yn  annaturíol.  Y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr 
Arglwydd  ar  eu  gwelyau  ^rtref  yn  gystíd  a'r  rhai  sydd  yn 
marw  niewn  tau  a  fFa<íodau.  Nid  yn  nnv^  v  rhai  svdd  yn 
murw  dros  yr  .Vr>;l\yydd,  eithr  y  rhai  ddichou  llirw  unrhyw 
ffordd  arnll,  ond  yn  marw  yn  yr  Arjçlwydd.  Y  mae  marw 
mewn  undeb  à"r  Arglwydd  yn  wynfydedig,  er  marw  me^vn 
newyn  a  noethui,  marw  ar  y  domen,  neu  yn  y  lie  gwacthaf 
yn  y  byd.  '''Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  }ti  marw  yn 
yr  Arglwydti."  Mae  hyu  yii  (jordial  eythertliol,  fy  nghyf- 
eillion;  yn  enwedig  pan  ystyriom  yr  hyu  sydd  yn  myned  o'r 
blaen  a'r  hyn  sydd  yn  canlyn.  Y  mae  llef  o'r  nef  yn  myned 
o'r  blaeu,  ji^an  gyhoeddi  gwynfydedigrwydd  y  meirw  y  rhai 
sydd  yn  marw  yn  yr  Ar<^lwydd."  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi 
hawl  a  içrym  yn  y  titl  i  ddedwjddwch.  Rhagymadroddir  y 
breiçeth  à  llef  o'r  nef.  **Ac  mi  a  «j^lywais  lef  o'r  nef  yn  dy- 
\ye(lyd.  Ysgrifena,  Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  ^ti 
marw  yu  yr  Art^lwydd;"  ac  yn  canlyn  y  mae  tystiolaeth  yr 
Y^sbryd  yn  sei  "wrth  y  dystiolaeth.  "  O  hyn  allan,  medd  vr 
Ysbryd,  fel  y  gorphwysont  oddiwrth  eu  llafur,  a*u  gweitk* 
redoedd  sydd  yn  eu.  canlyn  hwynt."  Bendigedig,  y  mae  y 
titlê  deed  yn  dda;  nis  gall  holl  lysoedd  y  pwll  diwaelod  eí 
dori  byth.  Mae  y  llef  o*r  nef  a  thystiolaeth  yr  Ysbryd  yn 
yn  dyfod  at  yr  eglwys  gyda  gosgordd  fawr  iawn,  yn  debyg 
fel  yr  oedd  y  frenines  Seba  yn  dyibd  at  Solomon.  ''A  hi  a 
ddaeth  i  Jerusalém  â  llu  mawr,  a  meini  gwerthfawr."  Eithr 
beth  yw  holl  drain  y  firenines  Seba  at  y  train  o  fendithiou 
diddiwedd  y  mae  yr  efengyl  yu  eu  dwyn  at  beehaduriaid. 
Dyma  **lef  o*r  nef/'  a*r  holl  nelbedd  yn  osgordd  ogon- 
eddus  yn  eu  dylyn.  Yn  eín  testun,  fy  nghyfeillion,  y  mae 
rbyw  drysorau  anmhrisiadwy,  cylòetb  na  dderfydd  byth,  a 
gwynfydedigrwydd  perfihith* 

1.  Dyma  etneddiaeth  &wr:  *'gwyQ  eu  byd  y  meirw.'* 
Edrychwch  ar  uchder,  dyfhder,  hyd,  a  Ued,  yt  etifeddiaeth 
yn  y  geii*iau  hyn:  maent  yn  gorphwys  oddiwrth  ea 
uafor,  a'u  gweíthredoedd  sydd  yn  eu  canlyn  hwynt." 

2.  Dyma  etifeddiou  yr  etifeddiaeth;  *^y  rhai  sydd  yn  manr 
ynyr  Arglwydd," 


Digitized  by  Google 


T  MEIIIW  YK  YB  AEOLWYDD.  ÒÚ7 

3.  Yr  amser  y.maent  yn  dyfod  i  hawl  gyflawn  o'r  etifedd- 
iaeth:  yn  angau,  pan  y  maent  vn  ^'marw  yn  yr  ArglwydcL" 
Maent  y  pryd  hwnw  yn  myned  i  mewn  i*r  etifeddiaeth  dra- 

gywyddol,  a'r  orphwysfa  dawel. 

4.  Trag3'wyddolcleb  y  mwynhad:  "o  liyu  allan."  Y  maent 
yn  cymeryd  meddiaut  o'r  ystad  yn  angau,  ac  yn  cychwyn  ar 
y  mwjTihad;  eithr  ni  bydd  diwedd  yn  oes  oesoedd — y  mae  y 
Mie  yn  freehold  property — "o  hyn  allan,"  Tangucfedd  i 
bara  byth  ydyw. 

5.  Dynia  weithredoedd  yr  etifeddiaoth  mcwn  ysirrífen: 
"Ysí^rifena,  Gwyn  eu  bvd  y  meirw  y  rhai  svdd  yn  niarw  vn 
yr  Arglwydd,  o  hyn  allan."  Nid  hawl  draddodiadol  ydyw, 
eithr  hawl  gyfreitbiol  a  gwiríoneddol,  wedi  ei  hysgrifenu  a*i 
henrolio  yn  ílyfr  by wyd  yr  Oen. 

6.  Dyma  dystion  y  gweithredoedd.  Yr  hoU  nefocdd»  a'r 
hoU  ddaear,  Duw  a  dyn.  Llef  o'r  nef  yn  dywedyd yr  hoU 
nefoedd  yn  tystíolaetiiu  yn  y  llef  hon.   loan  a'r  Ysmyd  ar 

Íddaear.  Mae  digon  i  brofi  gwirionedd  y  gweithredoedd 
yn.  Chwi  welweh  fod  yma  dystiolaeth  ddynol;  y  mae 
loan,  ein  brawd  a'n  cydymaith  mewn  cystudd,  yn  un  o*r 
tystion  wrih  y  deed,  Eb  efe,  *^M1  a  edrycnais;  mi  a  welais; 
mi  a  glywais."  Dyma  hefyd  dystiolaeth  dd^vyíbl:  '^medd 
yr  Ysbryd."  Cly wodd  loan  **lef  o'r  nef  yn  dywedyd eithr 

Ímae  yr  Ysbrjd  yn  tystiolaethu  byth  ar  v  ddaear  o  hyny 
yd  yn  awi%  nid  trwy  lefidn  o*r  nefoedd,  ondtrwy  selio  gwir- 
ioneddau  yr  efengyl  yn  y  galon.  **  Yn  cyd-dystiolacthu  â'n 
hysbryd  ni,  ein  bod  ni  yn  blant  i  Dduw.  Wel,  fy  n<;hyf- 
eillion,  dynia  r  mater  yn  oleu  ;  y  mae  pob  petb  yn  dda ;  dyma 
hen  (Icfíds  y  drydcdd  nef  yn  berftaith;  dyma  ditl  ansijçledi":- 
"Cyfamod  tragywyddol  a  wnaetb  efe  â  mi,  wedi  ei  luniaethu 
ya  hollol  ac  yn  sicr/*    Gogoniant  yn  oes  oesoedd. 

**  Plíint  ydym  eto  dan  ein  hoed| 

Yn  dysffwyl  am  y  *stad; 
Mao  etifeadíaeib  i  ni*n  dod, 

*l!ÍQÍ  tettament  ein  Tad/' 

Y  mac  diafol  yn  ceisio  tori  yr  hen  diiiê  deeãsyn  fynych  trwy 
ddadlcu  yn  eu  hcrbyn,  ac  ymdrechu  fy  mherswadio  nad  oes 

genyf  un  rhaii  na  ehyfran  yn  fy  Nuw;  ac  yr  wyf  lawer  dii^T- 
liod  vil  jnrt)n  ildio  y  mater  iddo,  a  syrthio  i  au()baith  byth, 
guu  bendcrfynu  myned  i  garchar  tragy,\vyd(I()l.  Bcndigedig, 
yr  wyf  yn  teindo  fy  nhroed  ar  M  ar  y  gclyn  heddyw;  y  mae 
fy  âydd  mor  gryf  ug  eiddo  Abraham ;  mae  yr  hen  wirionedd- 


Digitized  by  Google 


568 


OWTNFYDEDIGRWTDD 


au,  jr  hen  Iwon,  yr  hen  addewidion  fel  mynyddoedd  cedym 
o  áia  fy  nbnted,  y  rhai  ni  syflant  b3rth. 

**  Dyf&is  favr  tragywyddol  çariad  ydyw*r  iachawdwriaeth  lawn, 
Stiil  cyfaniod  bedd  sy  gadarn,  ac  nit  derfydd  hytík  iiio*i  dikiwn ; 

Dyniu'r  fan  y  gorphwys  fenaid,  dyin;i*r  fan  y  byddaf  byw, 

Mewn  tangnefedd  pur  heddychoU  yn  mhob  'stormydd  gyda*iii  Duw. 

Svfled  iech yd,  syfled  bywyd,  cnawd  a  chalon  yi)  gytun ; 
ll|tb  DÍ  8yâa  amod  beddwch,  ben  gytundeb  Tri  yn  Un: 
llumifidal yVr  «ddewid,  eadarn  bytb  yw  oyngbor  Duw; 
Cysur  yw  i*r  neb  a  gr8do'ii  haeddiant  Imu  i  gael  by  w." 

Haleluia.  Eled  mynyddoedd  y  Birlwn  a'r  Garth  i  ganol 
y  môr;  "nid  ofnaf  niwed;  yr  wyt  ti  gyda  mi;  dy  wialen  a  th 
ffou  am  cysurant."  Diolcli.  Edrychwcli,  fy  nghyfeillion, 
ar  hcn  Fibl  yma  sydd  yii  fy  Uaw;  dyiua  hen  ditle  deeds 
jr  etifeddiíuth  draj^ywyddol,  y  rhai  a  bery  yn  oc\s  oesoedd. 
**Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd,  Os  gellwch  ddyddimu  fy 
nghyfamod  à'r  dydd,  a'm  cyfamod  à'r  nos,  ac  na  byddo  dydd 
a  nos  yn  eu  hamserau;  yna  y  dyddimii-  fy  nghyfamod  â 
Dafydd  fy  ngwas.  na  byddo  iddo  fab  yn  teymasu  ar  ei  deym- 
gadair  ef,  ac  à'r  Lefiaid  yr  ofFeiriaid  fy  ngweinidogion.  Megys 
na  ellir  cyfrif  llu  y  ncfoedd,  ac  na  ellir  mesur  tywod  y  mór; 
felly  myfi  a  amlhaf  had  Dafydd  fy  ngwas,  a*r  Lefiaid  y  rhai 
sydd  yn  gweini  i  mi.  Oni  weli  di  pa  beth  y  mae  y  bobl  hyn 
yn  ei  lefaru,  gan  ddywedyd,  Y  ddau  deulu  a  ddewisodd  yr 
Arglwydd,  efe  a'u  gwrthododd  hwynt  ?  felly  y  dirmygasant 
fy  mhobl,  fel  nad  ydjTit  mwyach  yn  genedl  yn  eu  golwg 
hwynt.  Fel  hyn  y  dywed  yr  Ar<;lwydd,  Os  fy  nfjhyfhmod 
â'r  dydd,  ac  â'r  nos  ni  saif,  ac  oni  osodais  i  ddefodau  y  nef- 
oedd  a'r  ddaear;  yna  had  Jacob  a  Dafydd  fy  ngwas  a  wrth- 
odaf  fi,  fel  na  chymerwyf  o'i  had  ef  lywodraethwyr  ar  had 
Abraham,  Isaae,  a  Jacob;  canys  mi  a  ddychwelaf  eu  caeth- 
iwed  hwynt,  ac  a  drugarhaf  wrth^-nt,"  Jer.  xxxiii.  20 — 26. 
DyvMLjr  hen  ditle  deeds^  fy  nghyfeillion,  nisdyddimir  hwynt 
yn  dzagywyddol;  y  maent  wedi  eu  selio  â  sei  fy  anwyl  Briod; 
dyma  y  sei  còch,  '*gwaed  lesu  Qrist  ei  Fab  ef  yn  glanhau 
.  oddiwrth  bob  peehod*''  "Haws  yw  i'r  nef  a'r  ddaear  fyned 
heibio,  nag  i  un  iot  na  thipyn  baliu.*'  Bendigedig !  y  mae 
satan, yn  gorfod  ffoi  allan  o'r  courts  y  mae  y  iruU  yn  myned 
3m  ^yn,  y  mae  hen  deeds  y  teulu  yn  rhy  eglur.  Here 
ure  the  old Jamily  papere^  satan;  hok  at  them.  Y  mae  yn  ÍSoi 
yngywilyddusoV  Uys;  henleidracysbeiliwr  ydyw.  Gogon- 
lant !  O  angau  pa  Ic  y  mae  dy  ffolynf  o  uIRsm  pa  le  y  mae 
dj  fuddugoliaeth  r 


Digitized  by  Google 

i 


t  HEIBW  Ylf  T&  A.BOLWYDD. 


569 


*  Y  mae  eín  hawl  i'r  ctifcddiaoth  dra'j:ywyddol  yn  cacl  el 
broô  hefvd  vn  cin  evdwvbodau  eiii  liuuain;  t/ie  court  of 
cunscicnce.  Mac  ^enym  ddadkiiwr  o  fewn  yn  cgluro  ein 
hawl  vn  wviiL^b  hen  dctils  v  teulu.  Y  mac  vn  profi  cin  bod 
ni  yn  blant;  *'ac  o.s  plant,  etifeddion  heíyd."  O.s  ydych  yn 
blaut  i'r  Ar^lwydd,  yr  Arglw3'dd  yw  cich  rhan  a'ch  etifedd- 
iaeth.  Pan  y  bvddoch  yi\  marw  ynddo,  cvliocddir  chwi  yn 
wynfvdedi«í  yn  dia^^vwvdd.  Yr  ydym  wedi  darllen  yn  v 
Bibi  fod  heddwch  i  r  saiut  yn  cu  diwedd,  a'u  bod  yn  niyned 
i  daníjnefedd;  ac  yr  ydym  wedi  í^wolcd  liyn  yn  rhai  o'r  duw- 
iolion  wrth  farw;  yr  oedd  yn  ddigon  amlwg  fod  y  nefoedd  yn 
llífo  yn  hclaeth  i'w  calonau  cyn  cu  bod  hwy  yn  niyned  i 
mewn  i'r  nefoedd:  yr  oeddynt  yn  ddedwydd  ac  vn  wynfyd- 
edig  eu  moddyliau  yn  yr  afon.  Yr  wyf  yn  gobeithio,  íy 
narhyfeillion,  na  fyddwch  bvth  vn  ainheu  v  ffwirioncdd  hwn 
mwyach,  ac  os  daw  satan  atoch  i  geisio  eich  dyrysu,  cerdd- 
wch  ar  cieh  gliniau,  ae  ysgubwch  y  llwch  yniaith  oddiar  yr 
hen  ditle  deeda^  a  rhowch  hwynt  iddo  i'w  darllen. 

Os  oes  arnoeh  eisiau  jrchwaneg  o  dystion  am  wynfy  dcdig- 
rwydd  y  meirw,  y  rhai  sydd  ya  "marw  j-n  yr  Arglwydd;'* 
gaUwn  ychwanegu  tystiolaethau  aneirif  allan  o*r  Ilen  Desta- 
ment  a'r  Testament  Newydd;  y  maent  yn  rhy  aml  i'w  gosod 
i  lawr  ynia.  Lluaws  o  ddynion  drwg,  a  chythrculiaid  uffem 
hefyd,  sydd  wedi  gorfod,  o*u  hanfodd,  gndaruhau  y  dystiol- 
aeth  hon,  fod  y  Aai  sydd  }ti  marw  yn  yr  Arglwydd  yn  wyn- 
fydcdig.  Balaam  y  dewin  sydd  yn  d\'wedyd  fod  y  cyfíawn 
yn  wynfydedig,  er  ar  yr  nn  pryd  yn  ceísio  eu  melldithio.  Y 
mae  hrfyd  yn  dymnno  marw  fel  hwythau,  }  n  yr  Arglwydd, 
et  byw  i'r  oytluianl  yn  ei  oes.  **Pwy  a  rif  íwch  Jacob,  a 
riiifedi  pedwaredd  ran  Israel?  Marwawnelwyf  o  íkrwol- 
aeth  yr  nniawn;  a  bydded  fy  niwedd  fel  yr  eiddo  yntau," 
Num.  xxiii.  10.  Mae  yn  rhaid  i  g^^brenliaid  uffem  ^r&ddef 
fbd  y  saint  yn  diano  o'u  gafael  hwynt  jn  angau;  maent  yn 
myned  i  tjyne  lie  y  mae  yn  anmhosibl  iddynt  hwy  gyffvrrdd 
à  hwynt  bytii  mwyach.  Unwaith  yr  elont  trwy  'iyn  cysgod 
angaii,''  y  mae  uffem  yn  coUi  ei  golwg  amynt  am  b^^tb ; 
gan  hyny  y  mae  yn  ddigon  sicT  eu  bod  wedi  c}Thaedd  taug- 
nefcdd;  a'u  bod  yn  wynfydedig  "o  hyn  allan." 

Yn  awr,  pa  fodd  y  mac  yn  bosibl  i  ddyn  ddyfod  i  hawl  o'r 
gwynfydedi<;rwydd  a'r  dcdwyddwch  tragywyddol  hwnr  Pa 
todd  y  gall  djTi,  yr  hwn  sydd  wedi  ci  eni  yn  druenus,  farw 
yn  wynlydedig  yn  yr  Arglwydd?    Riiaid  i  chwi  ffoi  at  lesu 

2  X 


Digitized  by  Google 


Ô7ô  OWTNFYDEDIGBWYDD  T 

Oríst ;  y  mae  digon  yn  ei  angau  ef  i*cli  caddio  rbag  y  drwg 
-aydd  yn  eich  angau  chwi:  y  mae cysgod  yn  angau  Icsu;  ondt 
dyfod  yno,  chwi  deimlwch  heddwâi  yn  yr  Arglwydd  ytt 
ngbanol  holl  ystormydd  y  byd;  ae  fe  wna  jt  imdeb  hwn  a'r 
Ai'glwydd  yn  Nghrist  lesu,  "ddyffryn  Achor  yn  ddrwa 
gobaith,*'  a  phorth  angau  yn  borth  y  bywyd.  Gadewch  i 
angau  (Iclyfod  yn  ei  ffurfiau  mwyaf  dyclirynllyd  ac  ofnadwy, 
y  mao  y  (Imi  liwn  yn  wyiifydcdig.  Mae  yn  wir  ei  fod  yn 
marw  Icl  craill;  y  mae  corpli  ac  enaid  yn  ymwahanu  oddi- 
wrtli  eu  <;ilydd,  ond  y  mae  yn  "marw  yn  yr  Arglwydd,"  ac 
y  mae  marw  yn  yr  Arglwydd  yn  gwneyd  marwolaeth  yu 
fenditli,  ac  nid  yn  felldith.  Dyma  (Idyn  sydd  yu  byw  ya 
gj'stal  a  marw  yn  yr  Arglwydd. 

.  Y  mae  y  testun  hwn  mor  werthíawr  a  cliynwysfawr,  fel  na 
ddylem  fyned  heibio  un  sill  heb  sylwi  yn  fanwl  arni.  Un 
liais  o'r  nef  ydy w  y  cwbl,  ac  y  mae  rhyw  beroriaeth  neíbl  yn 
y  liais;  y  mae  yn  rhyw  fiwsig  sydd  yn  codi  fy  enaid  o'r  llaid 
i'r  Lm.  Gogoniant!  Dyma  beroriaeth  y  nefocdd,  yr  honu 
çydd  yn  fwy  cerddgar  a  soniarus  i'r  enaid  pruddglwyfus  na 
holl  fiwsig  y  bvd  yn  un.  "A  mi  a  glywais  lef  o'r  nef  yn 
dywedyd,  Gwyn  cu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yu  yr 
Arjilwvdd."  Gadewch  i  ni  eistedd,  lei  v  weiiyneii,  ar  holl 
flodau  V  testun,  fel  na  chollom  v  dvferyn  lleiaf  o  r  mel 
jfwerthfawr  sydd  yuddynt.  Bydd  y  wenyneu  yn  ddiwyd 
lawn  yn  tynu  melusder  o  holl  flodau  uatur ;  eithr  yr  ydym  ni 
yn  amcanu  tynu  mèl«  yr  hwn  sydd  yn  fil  melusach,  o  íiodatt 
hyfryd  goruwch  natur.  "0£h  yr  Arglwydd  sydd  làn,  yn 
parnau  yn  drogywydd;  bamau  yr  Arglwydd  ydynt  wirion* 
edd;  cyfiawn  ydynt.i  gyd.  Mwy  dymunol  ynt  nag  aur,  "íe,  nag 
âur  coeth  lawer :  melusach  hefyd  na*r  mêl,  ac  na  dyferiad 
diliau  mèl,''  Sal.  xiz.  9, 10.  Y  mae  pob  deilen  a  phob  blod> 
euyn  yn  mhaxadwjrsy  testun  yn  Ilawu  o'r  mêl  mwyaf  de wisol; 
am  hyny  ni  amcanwn  aros  ychydig  ar  bob  8Í11«  i  geisio  sugno 
y  melusder  tragywyddol  sydd  ynddo. 

1.  Yr  ydym  yn  darllen  am  dri  dyn,  y  rhai  sydd  yn  cael  eu 
gEdw  yn  anwyl  ganyr  Arglwydd,  sef  Solomon,  Daniel,  a  loan; 
a.c  i'r  rhai  hyn  y  datffuddiod4  efei  yn  helaeíh  ddirgelion  ei 
deyrnas.  "Dirgelwch  yr  Arglwydd  sydd  gyda*r  rhai  a'i 
hofiiant:  aH  gyéunod  hefyd  i'w  c^farwyddo  hwynV'  SaL 
xzT.  14.  Y  mae  efe  yn  datguddio  ei  ogoniant  i*w  rhai 
anwyl,  ac  yn  dywedyd  dirgelion  ei  fynwee.  •  Clywodd  loan 
ryfeddodau  y  llyfr  hwn  pan  çedd  yn  yr  ysbryd  ar  ddydd  yr. 


Digitized  by  Google 


T  MSIEW  TK  ABOLWXDD. 


Arglw3'dd.    Os  ydym  ninau  yn  ysbryd  yr  t  fen^yl  yn  yin-« 
drechu  i  gadvv  dydd  yr  Arglwydd  yn  grcfyddul  ac  yn  dduw- 
iol,  gan  fyf)TÍo  yn  ei  gyfraith.  cawu  ninau  keiyd  glywed 
Uefau  o'r  nefoedd  )ti  eift  heneidiau. 

2.  Mi  a  glytcais.    Y  mae  yn  rhaid  aros,  fel  y  dywedasoin, 
ar  bob  sill,  canys  y  mac  pob  blodeuyn  yn  ilawn  o  lêl.  Dy- 
wedais  o'r  blaen  i  loan  weled  a  chlywed;  eithr  à  pha  glust- 
iau  y  darfu  iddo  glywed  y  Uef  hon  oV  neíbeddr  '*Yn 
gymaint  a  i  fod  raewn  per-lewyg  ysbrydol,  yr  hyn  yn  íryfF- 
redin  sydd  yn  cau  i  fyny  yr  hoU  syuwyraii  oorphorol,  pa 
fodd  vr  vdoedd  yn  clywed?"    Y  mae  talodau  i  siarad  «^an 
ysbrydion;    y  mae  yr  apostol  Paid  yn  son  ani  ''dalbdau 
anoylion      felly  liefyd  y  mae  ííauddynt  glustiau  i  glywed  y 
naill  y  Hall;  hyny  yw,  cyneddtau  ysbrydol  yn  eyfateb  i*w 
sefyllfa  a'u  bodolaeth ;  fel  y  mae  ein  cyneddfau  corphorol  ni 
yn  ateb  i*r  sefyllfa  a'r  duU  o  fodoli  yn  y  byd  hwn.    Yr  oedd 
loan  ar  y  pryd  yn  yr  ysbryd;  yr  ydoedd  mor  llwyr  íelly  a- 
phe  na  bnasai  yn  y  cnawd ;  gan  byny  efe  a  çly wodd  yr 
ydbiyd,  ac  a  ivelodd  yjk  yr  ysbryd,  efe  a  siaradodd  yn  yr 
ysbryd;  jrr  oedd  pob  symudiad  a  pliob  awgrymiad  yn  yr 
ysbryd,  a  ddatguddir  yn  y  llyfr  bwn.    Cipiwyd  Paul  i  fyny  i 
baradwys,  a  chly wodd  "  bethau  annhraothadwy,  y  rliai  nid» 
yw  gyâ^ithlawn  i  gnawd  en  hadrodd."    Efe  a  welodd  yn' 
ddiau  y  gwrthddrjThau  ysbrydol  hjmy  nid  â  synwyrau- 
cnawdol,ond  à  chyneddfau  ysbrydol,  synwyrau  y  meddwl;  ac 
felly  y  darfu  i  loan  glywed  y  líef  hon  o'r  nef,  yn  dywedyd, 
Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Argl-  * 
wydd."    Fy  nghyfeillion,  y  mae  genym  glustíau  i  glywed,  a 
llygaid  i  weled  yr  anweledig ;  llygaid  y  meddwl,  a  cblustiau* 
y  meddwl.   Mae  meddwl  dyn  yn  gallu  cynwys  ynddo  y  byd* 
a*i  symudiadau,  pan  y  mae  synwyrau  y  corph  wedi  eu  cau  i  > 
fyny  mewn  cwsg.    Y  meddwl  sydd  yn  clywed  a  gweled  yr 
anweledig  beb  lun  na  delw  weledig  o  ddim  a*r  j  sydd  ar  y  • 
ddaear  iaod,  nac  yn  y  nefoedd  uchod.   Rhaid  i  ni  weled  à  > 
llygaid  y  meddwl  M  }  r  ydys  yn  gweled  goleu  à  llygad  y 
corph,  héb  lun  dim.   Rhaid i  ni  glywed  à  chíustiau  y meddwl 
fel  yr  ydym  yn  clywed  y  gwynt  â'n  clustiau  corphorol,  heb » 
weled  dim.    Dywedodd  dyn  wrthyf  unwaith,  fod  yn  an- 
mhosibl  n^anddo  ef  i  weddio  ar  lesu  Grist  lieb  wneyd  Ilun  y 
grues  yn  ei  feddwl,  a'r  lesii  wedi  li  hoelio  arui;  neu  gwiicyd 
pictiwr  o'r  orsedd,  a  lesii  Grist  yn  eistedd  arni.    Nis  gallasai 
weddio  ar  y  Tad,  medd  efe,  heb  dynu  rhy w  luu  yn  ei  feddwl 


Digitized  by  Google 


672  OWTNi'TB£DIGBWTDD 

o'r  Bod  anfeidrol  ac  anweledicç  hwnw.  Dy wedais  inau  wrtho 
fod  hvny  oU  vn  eilun-addoliaeth  ffiaidd  a  brwnt,  ac  \ti 

drosedd  vn  erbvii  vr  ail  orchvmyn,  **Na  fydded  it*  dduwiau 
craill  ger  fy  mron  i.  Na  wna  it'  ddelw  gcríiodig,  na  Uun 
dim  a'r  v  svdd  ^^l  v  neíbedd  uchod,  nac  ar  y  ddaear  isod,  iiac 
a'r  y  sydd  yii  y  dwtr  tan  y  rldaear.'*  Y  mae  yn  becliod  niawr 
i  lygaid  y  corpli,  na'r  mcddwl  yohwaith,  gael  dim  a  wnelont  â 
Uuniau  o  iin  natur  yn  addoliad  y  Duw  niawr  ac  anweledig. 
O  Arirlwydd,  dyro  i  ni  syiiwyrau  ysbrydol,  fel  yr  addolom  dy 
fawredd  mewn  modd  ysbrydol,  yn  ol  fel  y  mae  dy  air  yn 
cyfarwyddo.  Bydded  i  ni  ymwneyd  â  byd  ysbrydol  mewn 
dull  ysbrydol;  ac  â  phethau  byd  ysbrydol  "mewn  ysbryda 
gwirionedd." 

■  3.  LleJ.  Mi  a  glywais  hf.  SjTidod  !  Y  mae  llef  o'r  ncf- 
oedd  yn  gyflPredin  yn  ddychryn  a  gwae  i'n  byd  ni.  Yr  oedd 
rbai  ()'r  dysgedigion  paganaidd  yn  dywedyd  fod  y  cyrph 
nefol  yn  eu  symudiadau  rheolaidd  yn  gwneyd  seiuiau  cyng- 
haneddol  a  soniarus.  Beth  bpiag,  mae  y  snlmydd  yn  eia 
dysgu  fod  y  nefoedd  "yn  datgan  gogoniaut  Duw;  a'r  ffurf- 
afen  yn  mynegi  gwaith  ei  ddwylaw  ef.  Dydd  i  ddydd  a 
draetba  ymadrodd,  a  nos  i  nos  a  ddengys  wybodacth.  Nid 
oes  iaith  nao  ymadrodd  lie  ní  ehlybuwyd  eu  Uefeiydd  hwynt. 
Eu  Ilinyn  a  aeth  trwy  yr  holl  ddaear,  a'a  geiriau  hyd  eithaf- 
oedd  byd."    Llef  y  nefoedd  weledig  yw  hon  )ti  datgan  go- 

goniant  a  mawredd  ei  Chreawdwr  mewn  liais  dystaw ;  eithr 
llef  y  testun,  nid  llef  y  nefoedd  ydyw,  ond  llef  o*r  nefoedd: 
nid  iaith  natur  yn  canmol  Duw,  ond  cenadwri  Duw  at  ddyn. ' 
Clywodd  loan  y  Ucf,  nid  yn  allanol,  à'i  glustiau  corpborol; 
ond  yn  dufewnol^  à  chlustiau  y  meddwl.  Yr  ydym  yn  darllen 
am  lef  yn  gorcbymvn  i'r  prophwyd  Esay  waeddi;  llef  Duw  yn 
dywedyd  wrth  y  dyn  am  leforn.  llef  a  ddywedodd, 

GÍwaedda.  Yntau  a  ddywedodd,  Beth  a  waeddaf  ?  Pob 
onawd  syddwellt,  a*i  holl  odidawgrwydd  fel  blodeuyn  y  maes. 
Gwywa  y  gwelltyn,  syrth  y  blodeuyn ;  ond  cair  ein  Duw  ni  a 
saif  byth,"  Esay  xl.  6,  8.*  "Gwellt  yn  ddwu  vw  y  bobl." 
Dyma  lef  o'r  nef  yn  melldithio ;  ond  y  llef  a  giywodd  loan 
oedd  yn  bencHithio.  Swn  melldith  yr  hen  gyfàmod  sydd  yn  y 
Uef  glywodd  Esay,  ond  swn  bendith  y  cyfamod  o  hedd  sydd 
yn  y  lle£  glywodd  loan.  Y  llef  gyntaf  sydd  yn  bygwth  maVw, 
a'r  ail  lef  yn  cyhoeddi  heddwch  i'r  rhai  sydd  yrx  marw. 
*'.Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd." 
Yroedd.y  Uef  gyutaf  yu  cyhoeddi  dediyd  marwolaeth;  y 


Digitized  by  Google 


T  HKIRW  YN  YB  ARGLWYDD.  573 

^màé  jTBxl  yn  cyHoeddi  wyd  yn  angau.  Diololi !  Y  maa 
y  dcuweddaf  lion  wedi  tori  awch  y  Uef  gyntaf;  weditroi 
an^u  yii  fywyd;  ''dyffirya  Aohor  yn  ddrws  gobaitb wedi 
troi  y  nos  yn  ddydd,  a  plierí  i  oleuni  dysglaer  godi  yn  yr 
hwyr.  Bhoddodd  y  Uef  gyntaf  glwyf  marwol  i  ni ;  ac  y  mae 
ymchwiUad  manwl  wedi  bòd  trwy  hoU  ardd  natur  am  blasir 
iV  wella,  eitbr  yn  aflwyddianos.  Buasai  yn  rhaid  i  bawb 
&rw  heb  feddyginiaeth,  a  marw  yn  dragywydd  oni  fuasai  i 
Dduw  ddanfon  cyíferi  i  wolla  ein  dwyfau  marwol  mewn  Uef 
o'r  nef.  Yr  hwn  a*n  taflodd  i  lawr  ya  y  llcf  s^ntaf,  yw  yr 
hwn  hefyd  sydd  yii  ein  codi  i  fyny  yn  yr  ail  Ict'  i  iichdcr 
gogoniaut.  Ikndigedig  am  yr  ail  lef  lion,  "Gwyu  eu  byd  y 
ineirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arjíhvydd." 

Clywvd  Uef  o'r  neíocdd  ar  fvnydd  Sinai,  er  scfydlu  awdur- 
dod  ddwyíbl  y  gyfraith  foesol,  a  chadaruliau  ein  íFydd  yn 
Nuw  y  Creawdwr.  Llef  oiaadwy  oedd  hono:  yn  nghanol 
mw^  a  thân,  dychryn  ac  ars\yyd.  "  A'r  trydydd  dydd,  ar  y 
borcu-ddydd,  yr  oedd  taranau,  a  mellt,  a  chwrawl  tew  ar  y 
m ynydd,  a  liais  yr  udgorn  ydoedd  gryf  iawn ;  fel  y  dyehryn- 
odd  yr  holl  bobl  oedd  yn  v  ":wei*syll.  A  mynydd  Sinai  oedd 
i  gyd  yn  mygu,  o  hcrwydd  dis^^yn  ()'r  Arglwydd  arno  mewn 
tàn:  a'i  fwg  a  ddyrcliafodd  fel  mwg  tíPwrn,  a'r  holl  fynydd  a 
grynodd  yn  ddiríawr.  Pan  ydoedd  liais  yr  nd^orn  yn  hir, 
ac  yn  cryfhau  fwy  fwy,  Moses  a  leíarodd,  a  I)in\'  a  atebodd 
mewn  liais."  '"(Aiiiys  ni  ddaetlioeli  ehwi  at  y  invTiydd  teiml- 
adwy,  sydd  yn  llosgi  gan  dàn,  a  elnvnnvl,  a  thy\vyllvvch,  a 
tbymhcsti.  A  sain  udgorn,  a  llef  geiriau,  yr  hon  ])\vy  bynag 
a'i  clywsant  a  ddeisyfasant  na  chwanegid  yr  ymadrodd  wrth- 
ynt.  Oblegyd  ni  allent  hwy  oddef  yr  hyn  a  orchymynasid. 
Ac  mor  ofnadwy  oedd  y  golwg,  ag  y  dywedodd  Moses,  Yr 
ydwyf  yn  ofni  ac  yn  crynu;"  Ex.  xix.  16 — 19;  Heb  xii, 
18 — 21»  Llef  arall  o'r  nefocdd  oedd  ar  y  mynydd  santaidd, 
yn  ngwedd-newidiad  yr  Arglwydd  lesu,  jrrbonoedd  i  sefydlu 
awdurdod  yr  efengyl,  a  chadamhau  ein  ifydd  yn  Nuw  ein 
Owaredwr.  *'Canys  nid  gan  ddylyn  cbwedlau  cyfr\^'}^s  yr 
hysbysasom  i  chwi  nerth  a  dyfodiad  ein  Uarglwydd  leaà 
Grist,  eithr  wedi  gweled  ei  fawredd  ef  à'n  llygaid.  Canya 
efe  a  dderbyniodd  gan  Dduw  Dad  baroh  a  gogoniant,  paa 
ddaeth  y  cyáyw  lef  ato,  oddiwrth  y  mawr*ragorol  Ogoniant, 
Hwn  yw  fy  anwyl  Fab  i,  yn  yr  hwn  y*m  boddlonwyd.  A'r 
llef  yma,  yr  bon  a  ddaeth  o'r  nef»  a  glywsom  ni,  pon  oeddym 
gydag  ef  yn  y  mynydd  santaidd/'  2  f  edr  i.  16 — 18. 


uiQiiized  by 


574 


OWYNFYBEDIGBWYDn 


Ltef  aiall,  neu  swn,  fel  y  djwedir,  a  gljwyd  ar  ddydd  jr 
Pentecost,  er  cacbumluni  d&  màá  m  Nuw  Ysbryd  Glàn  y 
Dyddanydd.  Ao  yn  dâifljm.wtn  y  oaeth  swn  o'r  nef»  megys 
gw3nit  nertbol  yn  rhuthxo,  ac  a  lanwodd  yr  holl  áfUBvr 
ocddynt  yn  cistêdd,*^  Act.  ii.  2.  Llef  araU  oV  nefbedd  oedd 
yn  niedydd  yr  Arglwydd  lesu,  er  cadarnhau  ein  fFydd  yn 
nhrindod  ac  undeb  y  Duwdod.  "  A*r  lesu,  wedi  ei  fedyddio, 
a  iu  th  yn  y  fan  i  fyny  o'r  dwfr:  ac  wele  y  nefoedda  a^orwyd 
iddo,  ac  ctb  a  welodtl  Ysbryd  Duw  yn  disojyn  fel  colomen,  ac 
yn  dyfod  aino  ef.  Ac  wele  lef  o'r  nefoedd  yn  dywedyd, 
Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd/'  Mat. 
iii.  16,  17.  Llef  arall  o'r  nefoedd  a  glywyd  gan  Pedr,  mewn 
g^veledigaeth  yn  uhy  Simou,  cr  cadarnhau  ein  li\  dd  mcN^Ti 
perthynas  i'r  eglwys  gatholig,  ac  e<j;luro  fod  luddewon  a 
Chenedloedd  yn  un  corph  trwy  y  Lz;rocs.  "Ac  efe  a  welai  y 
nef  yn  a^ored,  a  rhyw  lestr  yn  disgyn  arno,  fel  llen-llian 
fawr,  wedi  rhwymo  ei  phedair  congl,  a'i  goUwng  i  waered 
•h3'd  at  y  ddaear;  yn  yr  bon  yr  oedd  pob  rhyw  brdwar- 
camolion  y  ddaear,  a  gwylltfilod  ac  ymlusgiaid,  ac  ehedinid  y 
nef.  A  daeth  llef  at#,  Cyfod,  Pedr,  lladd  a  bwyta.  A  Phedr 
a  ddywododd,  Nid  felly,  Ar<»;lwydd:  canys  ui  fwyteais  i 
.erioed  ddini  cyífredin  neu  aílan.  A'r  llef  dracliefn  a  ddy- 
>vedodd  wrtho  yr  ail  waith,  Y  pethau.  a  lanhaodd  Duw,  na 
.alw  di  yn  gyíiredin,"  Act.  x.  11 — 15. 

.  Yn  y  testnn  y  mae  y  Uef  o'r  nef  yn  sefydlu  ein  ífydd  yn  jr 
erthygl  ddiweddaf  o'r  gredo;  sef  y  fiirn  ddiweddaf,  a  gwyn- 

Sdedigrwydd  a  sefyUfa  ogoneddus  y  saint  yn  y  byd  a  ddaw. 
yma  lefau  o'r  nefoedd  mewn  pertbynas  i  bob  peth  hanfodol 
y  dati^uddiad  dwyfol.  Llef  ar  Sinai  i  sefydlu  ein  ffydd  yn 
•nwyfoldeb  y  ddeddf  foesol;  llef  ar  y  mynydd  santaidd  i 
sefydlu  ein  ffydd  yn  Nuw  ein  Gwaredwr;  llef  neu  swn  ar 
ddydd  y  Pentecost  i  sefydlu  ein  ffydd  yn  Nuw  ein  Dyddan- 
ydd; llef  yn  medydd  Crist  i  sefydlu  ein  ffydd  mewn  Tiindod 
mewn  Undod ;  llef  yn  nhy-  Simon  i  sefydlu  ein  £^dd  mewn 
perthynas  Vv  cglwys  gatholig;  a  dyma  lef  yn  y  testun  i  eef- 
.ydlu  ein  flydd  mewn  perthynas  i'r  eglwys  orfoleddus.  A 
.mi  a  gl3rwais  lef  o'r  nef  yn  dywedyd,  Gwyn  eu  byd  y  meinr 
y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn  allan." 

Os  ydym  am  gael  gwybod  ansawdd  eglwys  Crist  yn 
Sumatra,  nen  Japão,  rhiwl  i  ni  3rmgyfeillachu  à  rhai  o  bobf  y 
^ledydd  hyn\%  neu  à  rhyw  xai  sydd  wedi  bod  yn  teithio 
drwyddynt.   Os  ydym  am  wybod  am  gyflwr  a  sefjllfa  dinsa- 


Digitized  by  Google 


ydâkmv  Jerusalém  nefol,  eullno8(^rwydd  dirifedi,  euliurddau 
ardderenog,  eu  rhagorfreintiau  mawrion,  eu  Ilawenydd  digy- 
inysg,  eu  gwleddoedd  danteithiol,  eu  gwisjii^oedd  gwychiou, 
eu  palmau,  eu  coronau,  a'u  cauiadau,  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
ymholi  à  rhyw  rai  sydd  yu  byw  yno,  neu  ryw  rai  ag  sydd 
"wedi  bod  yao,  a  gweled  yr  holl  drefniadau.  Dyma  lef  o'r 
nefoedd  yn  hysbysu,  ac  yu  e<?luro ;  yr  hon  lef  sydd  yn  Uawn 
ddigon  i  dynu  ein  sylw  odcliwrth  bob  peth  at  y  dirgeledig- 
aetbau  nefol.  Y  mae  oi  pheroriacth  wrth  seinio  gwynfyded- 
igrwydd  y  "meirw  y  rliai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd/' 
yn  ddií^on  i  beri  i'r  byw  ddawnsio  o  lawenydd  yn  nghanol  y 
gwterydd.  Gogoniant!  Llef  o'r  nef,  rpv  ddydd,  fydd  yn 
gosod  nid  yn  unig  y  byw  i  ddawnsio  o  lawenydd,  ond  hefyd 
yn  codi  y  meirw  o'r  llweh  i  r  Ian,  a'u  gosod  liwythau  i  lamu 
a  dawnsio  mewn  goríoledd  o  flaen  wyneb  y  Prynwr  a'r  Priod 
bendigedig.  "Efe  a  Iwnc  angau  mc  wii  buddugoliaeth ;  a'r 
Arglwydd  Dduw  a  sycb  ymaith  ddai^rau  oddiar  bob  wyneb, 
ac  efe  a  dyn  ymaith  wartlirudd  ci  bobl  oddiar  yr  holl  ddaear: 
canys  yr  Arglwydd  a'i  Ueíarodd.  A'r  dydd  hwnw  y  dywodir, 
Wele,  dyma  ein  Duw  ni;  gobeithiasoni  ynddo,  ac  efe  a'n 
ceidw;  dyma  yr  Arglwydd;  gobeithiasom  ynddo,  goríoledd- 
wn  a  Ilawenyehwn  yn  ei  iachawdwriaeth  ef,"  Esay  xxv.  8,  9. 
Bendigedig  am  obaith  ííemí  yn  mblith  y  teulu  byw  yn  y  dydd 
-mawr  a  ddaw,  yn  neidto  ar  Iwch  j  byd,  gyáBL  Uef  yr  arch- 
ungel  ac  udgom  Duw. 

4.  Y^grifena.  "Mi  aglywais  lef  }ti  dywedyd,  Ysgrifena.? 
Dyma  air  arall  o  werth  anfeidrol;  dyma  âodeuyn  eto  yn 
llawn  o  f(èl  hyfryd.  Ysgrifena.  Ni  ewyllyaiodd  yr  Arglr 
'Wydd  ddysgu  ei  eglwys  drwy  ysgrifeniadan  am  laweroedd  o 
<oesau;  yr  oedd  y  tadau  cyn  y  diluw  yn  byw  cyhyd,  fel  yr 
oedd  yn  gwasanaethu  yn  Ue  Uyfr.  Fel  hyn  y  bu  cyn  y  diluw, 
ac  ychydSg  wedi  hyny ;  yr  oeddynt  yn  trosglwyddo  o  un  i'r 
'Hall  yr  hanerion,  oanys  nid  oedd  ganddynt  ddatguddiad  Duw 
mewu  ysgrifen  hyd  ddyddiau  Moses.  Yr  oeddynt  yn  cael 
-datguddiedigaethau  dwyfpl  o*r  nefoedd  yn  awr  ac  eUwaith, 
drwy  weledigaethau  a  breuddwydion:  'íe,  mewn  '^Uawer  duU 
•a  Ilawer  modd."  Eitbr  pan  y  byrbawyd  dyddiau  dyn  ar  y 
•ddaear,  gwelodd  yr  Arglwydd  yn  dda  i  roddi  y  gair  yn  y^grif- 
-enedig,  a  dysgu  yr  eglwys  trwy  yr  ysgrifeniadau  hyny.  Nid 
yw  ysgrifenu  y  gair  yn  yohMpanegiad  at  ei  awdurdod ;  yr  oedd 
yn  awdurdodol  mewn  tntddodiad  yn  gystal  ag  mewn  ysgrifen ; 

yr  oedd  yu  rbaid  uftiddbau  i*w  orchymynion,  neu  dderbyn 


Digitized  by  Google 


•  76  GWYlíFYDEDIGliWYDD 


^  go8pl)ytlL  Eto  yr  yàym  yn  bendithio  Duw  ei  fod  gettjn 
mewn  ysgrífen»  fel  y  ^allom  yingyrchu  at  lygad  y  íTynon  am 
bob  peth.  *'At  y  gyíraith,  ãc  at  y  dystíolaetli:  oni  ddywed- 
ant  yn  ol  y  gair  hwa,  h}'uy  syddaiaiiad  oes  oleuni  ynddynt," 
Esay  viií.  20.  Boasai  Ilawer  o  wirioneddau  dwyfol  wedi  ei 
troi  yn  gehvydd,  haaesyddiaetb  ddwyM  wedi  ei  throi  ya 
ehwedlaUt  pe  baaaent  yn  oael  eu  oadw  mewn  traddodiad  ya 
uniíç,  a*n  hestyn  i  lawr  o  law  i  law,  ac  o  ddyn  i  ddj-n. 

Yr  ydym  yn  diolch  i  Dduw  am  yr  ys^iythyrau,  a  phob 
rhan  ()'r  ysgrythjTau,  canys  y  mae  rhyw  beth  mawr  }Tiddynt 
yn  ngiiadw  i  ni.  "  Eitbr  nid  ys^rifenwyd  hyny  er  ei  fwyn  ef 
yn  unip^,  ddaríbd  ci  *i;yl'rií  iddo  ;  ond  er  ein  mwyu  iiiiuiu  hefyd, 
i'r  rhai  y  cvtriiir,  y  rbai  ydyin  yn  credu  yn  yr  hwu  a  íjyíod- 
odd  lesu  ein  liar<;hvydd  ni  o  feirw.  Canys  pa  betbau  bynag 
a  ysgritenwyd  o'r  blaeii,  er  addysg  i  ni  yr  ysfi^rifenwyd  hwynt, 
fel  trwy  aniynedd  a  dyddanwch  yr  ysj^rythyiíiu  y  gallem  ^ael 
gobaitb,"  Rhuf.  iv.  23,  24;  xv.  4.  Mae  pob  sill  a  bi*awddeg 
yn  vverthfawr;  y  maent  yn  cynwys  ewylly.s  Duw  yn  f^yflawn 
am  bob  peth  sydd  yn  angenrheidiol  er  ein  hiachawdwriaeth. 
Er  íbd  pob  sill  a  phob  gair  yn  wertbfawr,  eto  yr  ydym  yn 
darllen  yn  yr  ysgrythwau  fod  y  Duw  anfeidrol  yn  nodi  allan 
rai  pethau,  ac  yn  gosod  y  pwys  mwyaf  arnynt ;  ac  fel  pe 
byddai  yn  eu  nodi  allan  â4  lys,  Cotiwch  ysgrifenu  y  pethau 
byn.  Mae  y  testun  yn  yniddangos  yn  un  o'r  brawddegtiu 
liyny;  cyíeirir  ati  à  bys  y  Goruckaf,  gan  ddywedyd,  }'^^- 
rijena,  Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yu  yv 
Arglwydd,  o  hyn  allan.'*  Rhoddir  gorchymynion  yn  gyíf- 
redinol  am  ysgrifenu  yr  holl  wirioneddau  dwyfol,  a  gorchy- 
myn  yn  benockil  i  loan  yagrifeau  yr  hoU  Ddatguddiad  sydd 
yn  y  liyfr  hwn ;  eithr  y  mae  bwn  yn  orehymyn  neillduol,  yn 
fi^yfeiriol  at  y  frawdd^  bon.  Fel  pe  buasai  yr  Arglwydd  ya 
dyweyd,  "loan,  oofia  oaod  y  perl  hwn  yn  y  blwch»  er  dim. 
Yagrifena  y  Uyfr,  yagrifena  yr  holl  lyfir;  eithr  cofia  ysgrífemi 


III 1 

[•1 

Uafur,  a'u  gwcithrcdoedd  sydd  yn  eu  canlyn  hwjut." 

Ystyrir  geiriau  ImninocNid  y  byd  bwn  yn  bur  bwysig,  ^ 
enwedig  eu  prockmationa;  nid  yoynt  fel  pob  aiarad  cyflmia 
a  diystyT.  FeUy  y  mae  yr  boU  lefau  o'r  nefoedd  yn  teilynga 
yatyríaetbau  pwyaig  a  dífirifòl,  ao  yn  galw  am  uíudd-dod;  elo 
y  mae  rhyw  betbau  fel  pe  byddai  yr  ucbel  lya  wedi  rboddí 
awdurdod  dwbl  wrtbynt.    Ún  o'r  brawddegau  hyn  yf(  y 


Digitized  by  Google 


T  HEI&W        YB,  JLSGX.WY DD 


577 


testirn.  D}  ma  y  Brenin  tragywyddol,  anfarwol,  ac  anwel- 
edig,  yn  cyhocddi  â  llef  o'r  nef,  Ysgi*ifena  y  pjeiriau  hyn  yn 
benodol.  Gwyn  cu  bvd  v  meirw  y  rhai  svdd  yn  mnrw  yn 
yr  Art^lwydd.'*  Mae  pob  rban  o  bre<2;eth  yran^^el  yn  bwysi^ 
a  difriful  iawn ;  cithr  y  mae  rhyw  beth  yn  y  rhau  hon  fel  pe. 
dywedasai  Duw  íod  arno  chwant  cadwlivn  o  flaen  ein  llví?aid 
bob  amsor.  Mae  y  gair  hwn,  ysgrifena,  fel  rhyw  fyneg-bys, 
yn  cyíeiíio  at  ry\v  ran  benodol  yn  ngbanol  y  cwbl.  Ysg- 
rifeiia."  Mae  fel  rbvw  seron  ddysjjlaer  vn  eiu  liarwain  at 
diysorau  die^yffelyb  :  fel  v  st  ren  a  ymddangosodd  iVdoclliion 
yn  y  dwyrain,  ac  a'\i  liarweiniodd  i'r  man  lie  yr  oedd  Ceidwad 
y  byd  wedi  ci  droi  mewn  cadachau.  Ys(]jnícua."  Mae  fel 
canwyll  wedi  ci  goleuo,  a'i  gosod  ar  ganwyllbren  aur,  i  chwilio 
ani  y  diyll  a  gollasid.  13ydd  y  duwinyddion  yn  dywedyd 
fod  y  gair  wele"  o  âaen  ymadrodd,  a'r  gatr  ^^seUh"  ar  ei 
ol,  yn  dangos  fod  y  gwiríoneddau  liyny  yn  rhai  ardderchog, 
p\\y'sig,  a  gogoneddus,  ac  yn  teilyngii  sylw  pawb  yn  neillduol 
a^t.  Mae  rhj^w  beth  ynddynt  sydd  yn  galw  am  droi  atynt- 
euwaith  ac  oilwaith,  ac  edrych  i  mewn  i*w  trysorau  a'u  go- 
gjoníant.  FcUy  y  gallwn  ddywedyd  am  y  gair  hwn.  Ysg- 
rífenaà  phin  o  ddiamwnt,  fel  naellir  byth  ei  ddiieu.  Ysgrifena, 
fel  y  gall  pob  dyn  ei  ddarllen,  yn  enwedis  y  saint  oíhus,  y 
rhai  sydd  mewn  "caetliiwed  dros  eu  bywyo,  gan  ofn  marwol- 
aeth."  Ysgrífena,  fel  y  byddo  i'r  hwn  sydd  yn  rhedeg 
ddarllen,  drwy  holl  oesan  y  byd,  mal  **gwyn  eu  byd  y  meirw' 
y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd."  Ysgrífena  à  phin 
o  baiam  ar  geryg  beddau  y  rhai  oll  sydd  wedi  myned  o'r 
Waen,  ac  wedi  marw  yn  yr  Arglwydd  eísoes,  **Gwyn  eu  byd 
y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  liyn  allan." 
Mae  hyn  yn  cael  ei  ysgrifenu  yn  aml  yn  y  mynwentydd  ar 
geryg  beddau  yr  annuwiolion,  yr  hyn  sydd  yn  gysegr  ysbeiliad 
ofoadwy.  Dyiai  yr  ysgrifen  fod,  "Melldigedig  yw  y  meirw 
y  rhai  sydd  yn  marw  yn  eu  pechodau,  o  hyn  fdlan ;  y  maent 
yn  gorphwys  oddiwrth  eu  pleserau,  a*u  drygioni  sydd  yn  eu 
Canlyn  hwynt."  Ysgiifena,  fel  y  gallo  y  saint  tlawd  droi  ato 
yaeu  gortln  yniderau,  darllen  drostynt  eu  liunain,  a  tlii'oi 
•Cilwaitb  ac  oilwaith  i  edrych  dros  yr  uu  geiriau;  íe,  chwilio 
yr  ysgrythyrau  drostynt  eu  hiinain.  fel  y  gallont  gael  sicr- 
^ydd  am  fywyd  tragywyddol.  "Minau  a  welais  yn  dda/* 
medd  yr  efengylwr  Luc,  "wedi  i  mi  ddylyn  pob  peth  yn 
ddyfal  o'r  dechreuad,  ysgrifenu  mewu  trefn  atat,  O  ardderch- 


Digitized  by  Google 


578 


o  W  Y  N  F  Y  DEDI  Gli  W  Y  DB 


ocaf  Theopbilus;  fel  y  oait  wybod  sierwydd  am  y  pethau 
y^th  ddysgwyd  ynddynt." 

5.  Medd  yr  isbrifd.  Dyma  air  arall,  fy  nghyfeillion,  yn 
ddyddanwch,  blodeuyn  à  mèl  ynllifo  o  nono;  un  o  ddail 
melasion  ^pren  y  bywyd,  sydd  yn  ngkanol  paradwys  Duw/' 
*^Medd  yr  Ysbryd."  Yr  ydym  yn  daitten  yn  y  gyfraitli  a'r. 
prophwydi,  "Fel  byn  y  dywed  yr  Arglwydd;'*  yn  yr  Efeng- 
ykn,  "Felhyn  y  dywèd  yr  lesn;"  ac  yn  yr  Epistomn  a  Dat- 
guddiad  loan,  "Fel  hyn  y  dywed  yr  Yabryd."  "Yr  bwn 
sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei 
ddywedyd  wrth  yr  eglwysi.'*  Pan  oedd  Crist  yn  trigo  ar  y 
ddacar  yn  ní^hauol  ei  eojlwys,  efe  a  ddysgodd  eiriau  y  bywyd 
â'i  cn;ni  ei  Imii ;  ond  ocldiar  ei  ddyrcliafiad  i'r  drydedd  nef  i 
ddelieulaw  Duw,  y  niae  efe  yn  dysgu  trwy  yr  Ysbryd  Glân, 
ac  felly  yn  arwain  ei  e<j;lwys  i  bub  gwirioucdd.  Rhaglaw 
Crist  ar  y  ddacar  yw  yr  Ysbryd:  "mi  a  weddiaf  ar  y  Tad, 
ac  efe  a  rydd  i  cliwi  Ddyddanydd  arall,  fel  yr  aroso  ^yda 
ehwi  yn  dragywyddol;  Ysbryd  y  gwirionedd,  yr  hwu  ni 
ddichon  y  byd  ei  dderbyn,  am  nad  yw  yn  ei  weled,  nac  vn  ei 
adnabod  ef :  ond  chwi  a'i  hadw\aenoch  ef;  o  herwydd  y  mae 
yn  aros  gyda  chwi,  ac  >Tióch  y  bydd  efe.  Nis  gadawaf  chwi 
yn  amddifad:  mi  a  ddeuaf  atocli  chwi/*  loan  xiv.  16 — 18. 
Mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  pregethu,  ac  yn  iachau  yr  eglwys, 
yn  lie  yr  Arglw^ydd  lesu. 

"Medd  yr  Yshryd,^'  nid  medd  y  cnawd,  cofiwch.  Mae  y 
ddaear  yn  gwadu  y  gwirionedd  hwn,  eithr  y  mae  yr  Y^sbryd 
yn  parluiu  i'w  ddweyd.  Pan  symudir  dyn  allan  o'r  byd  hwn 
trwy  angau,  nid  yw  y  cnawd  yn  gallu  gweled  dim  ond 
corpb  marw  wedi  ei  roi  mewn  arch  a'i  daflu  i'r  bedd;  eitbr 
y  mae  y  ífydd  a  weitbredir  gan  yr  Ysbryd  Glân  yn  enaid 
y  credadyn  yn  gallu  gw^ed  ang^lion  yn  cario  jv  enaid  i  fyny 
i'r  dl ydedd  nef,  ac  yn  ei  roddi  i  gadw  yn  mynwee  Abraham 
byd  y  dydd  y  bydd  Tad  yr  ysbrydoedd  yn  ei  uno  eto  it'r 
corpb  sydd  yn  y  bedd,a  gwisgo  yr  holl  ddyn  mewn  gwisgoedd 
gogoneddus.  Nid  ocs  yr  un  atbrawiaeth  yn  cael  mwy  o 
wrthwynebiad  gan  y  diafol,  y  cnawd,  a*r  byd,  na*r  byn  a 
gyboeddir  gan  yr  Ysbryd  yn  ein  testim  yn  ngnylch  íi:wynfyd- 
edigrwydd  y  meirw  yn  yr  Arglwydd.  Y  mae  yr  holl  bagan- 
iaid,  atheistiaid,  Sadueeaid,  beretimid,  a  dynion  cnawdol, 
yn  gwadu  byn.  Mae  Ikttcer  o  bonynt  yn  gwadu  adgyfodiad 
y  . corpb  o*r  bedd;  rbai  o  bonynt  yn  g\vadu  anfarwoldeb  yr 
enaid.   Bydd  Ilawer  wedi  byw  mor  ddrwg  yn  y  byd  hwn, 


uigiiized  by  Google 


T  MEIBW  YN  YB  AXGLWYDD.  579 

ÍA  j  maent  yn  dyrnuno  na  fyddai  un  byd  araU.  Bydd  y  dyn 
yn  ymdreclia  liyd  yr  eithaf  i  dâiffoad  y  goleu  sydd  yn  ei 
gydwybod ;  goleu,  er  mor  wan  ydy  w,  pe  bai  dyn  y  u  agor 
lygaid,  canfyddai  ynddo  ei  huii  y  hxn  ddvfodd.  £r  ei 
eithaf  y  inae  yn  methu  diíTodd  y  goleu  bach  bob  amser,  canys 
y  mae  yn  crynu  i'r  gwaelod  yn  fynych,  rhag  mal  uffern  fydd 
ei  ran  mewn  byd  tragy wyddol.  Beth  byna*?,  dyweded  cnawd, 
dyvveded  dynion  drwg,  dyweded  pawb  y  peth  a  fynoiít  yn 
n<;hylcli  sefyllfa  y  meirw,  mae  Ysbryd  y  gwirioiícdd  yn  par- 
hau  i  dystiolac  ihu,  ''Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  riiui  bydd  yn 
marw  yn  yr  Arghvydd." 

"Yn  mha  le  y  mae  yr  Ysbiyd  yn  dywcyd  hynyr''  Mae 
çfe  yn  dweyd  yn  rhy  ainl  i  ni  allu  rhoi  cyfrif  i  chwi  yn  awr; 
nis  gallwn  ddy tbd  k  i  hoU  dystiolaethau  i  mewn  yma ;  eto  ni 
awn  dros  rai  o  hon^Tit.  Mae  yr  Ysbryd  yn  tystiolaethu  yn 
aml  yn  yr  Ileu  Destament  ac  yn  y  Testament  Newydd,  yn 
y  weledigaeth  bon  i  loan  hcíyd,  ac  yn  nghydwybod  pob  gwir 
gredadyn.  Rhyw  beth  cyffelyb  i  ddydd  priodas  yw  marvvol- 
aeth  y  saint  yn  nghyfrif  y  nef.  "Gwerthfawr  yn  nu;olvvg  yr 
Arglwydd  yw  marwolaeth  ei  saint  ef,''  Sabn  cxvi.  15.  Am 
hyny,  fy  nghyfeillion,  peidiwcb  plyp^u  eich  penau,  a  thristfiu 
yn  ormodol  gyda  gohv^  ar  íarwolaeth,  canys  ''fe  dry  cysgod 
angau  yn  foreu-ddydd."  Codwch  eieb  penau,  ac  edrychweh 
yn  siriol;  y  mae  marw  yn  yr  Arglwydd  yn  wynfydedip-wydd. 
Gogoniant!  "Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd;  Atai  dy  lef 
rhag  wylo,  a' th  lygaid  rhag  dagrau :  canys  y  mae  tâl  i'th 
lafur,  medd  yrr^glwydd;  a  hwy  a  ddychwelant  o  dir  y 
gelyn.  Ac  ymae  gobaitíi  yn  dy  ddiwedd  (diolch!)  y  dy- 
chwel  dy  blant  i*w  bro  eu  bun/'  Jer,  xxxi.  16,  17. 
'  Bendigedig!  Yr  wyf  yn  gwaeddi  bendigedig  weithiaa 
mewn  gwac  d  oer;  ond  yn  bresenol  yr  wyf  yn  teimlo  tystiol- 
aeth  yr  ^  sbi  yd  yn  fy  nhwymno  a  fy  ngwresogi  hyd  y  nod 
wrth  sefyll  uwchben  angau  creulawn,  aV  bedd  oer  a  rhewllyd, 
Diolcb  am  y  ''llef  o'r  nef/'  am  dystiolaeth  yT  Ysbryd  Glân; 
j  mae  yn  codi  f;f  enaid,  a  fy  nghorpb  befyd,  oddiar  y  ddaear 
i  ncbder  gogoniant.  Am  boll  lefau  y  ddaear,  y  maent  yn 
tynu  fy  enaid  i  lawr  i*r  "pridd  tew,  a'r  ciai  tomlyd;"  i  oerfel 

Ldyí£ryn  tywyll.  Diolch  am  dystíolaeth  yr  Ysbryd;  y  matt 
yn  taflu  goleu  ar  achos  tywyll,  ac  yn  "codi fy  mben  uwch- 
law  fy  ngel^on  oll,"  er  fod  tysiiolaeth  y  byd,  y  cnawd,  a 
■atan,  yn  ceisio  fy  ngwasgu  i  lawr.  **  By w  i  mi  y w  Grist,  a 
nvurw  sydd.elw."        mae  genyf  cbwant  Vm  datod,  ac  i  fod.. 


Digitizea  by  LiOOgle 


I 


580  OWYNFYDEDIGBWYDD  ' 

m 

gyda  Chríst:  canys  Uáwer  iawn  gwell  ydyw."  "Ystyr  y 
perfKiith,  ao  edrych  ar  yr  uniawn;  canys  diwedd  y  gwr  hwnw 
fydd  tanguefedd;*'  Phil.  i.  23;  Sal.  xuvii.  37.  Dymaasgaa 
yn  wcU  na  bywyd,  y  diwedd  yn  well  na'r  dechreuad;  dydd 
marwolaeth  yn  weil  na  dydd  genedigaetJi.  Diolch. 
•  Y  mae  yr  Ysbryd  yn  dywedyd  y  pethan  liyn  yn  nghalonan, 
a  chydwyoodau  y  credinwyr,  yn  ngbanol  gorthrymderan,  yn 
awr  angau,  yii  nghanol  tàn  a  ffagodau  wrth  yr  ystanciau.  Y 
mae  yi*  Ysbryd  wedi  selio  y  gwirionedd  hwn  yn  nghalonau  y 
mertbyron,  gan  lanw  eu  calonau  à  Ilawenydd  a  gorfoled  l  yn 
y  tcimlad  o  '*  obaith  bywyd  tragywyddol,"  nes  yr  occUl\  nt  yn 
crocsawi  inarwoliK  th,  er  yn  dvfod  atynt  mewu  lílamiaii:  ac 
yiicaiiu  hosaima.  hak  luia,  yn  nghanol  y  dyoddeíiadaii  nnvyaf, 
gan  iiiílduíj^oliaethu  ar  angau  pan  yn  ei  safn.  O  Arglwydd, 
cynorthwya  linau,  pan  yn  niarw,  i  íioeddio  yn  ngbanol  hon 
afon  yr  lorddonen,  **  O  angau,  pa  le  j  mae  dy  golyn  :  O  ufíom, 
pa  le  y  mac  dy  fuddugoliaetb  ?"  Pan  yr  oedd  Job  yn  iiyíhder 
ei  drueni  mawr,  yr  oedd  llef  yr  Ysbryd  yn  ei  tralou  yn  ei 
g}mortbwyo  i  wacddi  allan,  *'myíi  a  wn  fod  fy  Mhrynwr  yn 
fyw,  ac  a  saif  yn  y  diwedd  ar  y  ddaear.  Ac  er  ar  ol  fy 
ngbrocn,  i  bryfed  ddyibtba  y  corpb  liwn,  eto  caí"  wcle  d  Dmy 
yn  fy  n^rbnawd:  yr  hwn  a  gaf  fi  i  mi  fy  biin  ei  weled,  i\''m 
llygaid  a'i  gwelant,  ac  nid  arall,  er  i'm  harcuau  ddarlod 
ynof,"  Job  xix.  25—27. 

Llefarodd  yr  Ysbryd  yn  niirbalon  y  snlniydd  nos  ydoedd  yn 
gwaeddi  allan  yn  yr  olwg  ar  yr  hen  lorddonen  donog,  "lé, 
pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod  angaii,  nid  ofnaf  niwed: 
canys  yr  wyt  ti  gyda  mi;  dy  wialen  a' th  fíbn  a'm  cysurant,** 
Sal.  xxiii.  4.  Mae  Solomon  yn  dywedyd  am  raff  deir-caíno» 
mai  nid  ar  fiys  y  tyr  hon.  Rbyw  beth  felly  yw  y  testun; 
hen  raff  deir-cainc  y  drydedd  nef,  wrth  yr  hon  y  mae  an^jor 
eân  heneidiau,  gol^aith  bywyd  tragywyddol,  wedi  ei  chydio. 
Dyma  dair  tystiolaeth  wedi  eu  plethu  yn  nghyd,  yn  ihaff 
dmr-cainc;  a  bydd  yn  rhaid  i  nef  a  daear  fynea  heibio,  Duw 
ac  angylion,  cyn  byth  y  tyr  hon.  Mae  genym  dystiolaeth 
loan;  "Mi  a  glywais  lef  o'r  nef;"  tystiolaeth  yr  Ysbryd; 
*'medd  yr  Ysbryd;"  tystiolaeth  y  llef,  Ysgiifena,  Gwyn  eu 
byd  j  meirw  y  rhai  aydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd."  Dyma 
dystiolaeth  o*r  ddaear,  tystiolaeth  o*r  orseddfainc,  a  thystíolr 
aeth  o  gylch  yr  orsedd&inc,  wedi  eu  plethu  yn  rhaff  deii^ 
oaínc;  nid  ar  frys  y  tyr  hon.  Fy  eneidiau,  clymwoh  ansor 
gobaith  wrth  y  rhaff  hon,  ao  yna  byddwch  yn  sicr  o  ddal  y 


Digitízed  by  Google 


T  miEW  YN  TE  JLHGI.WYDD.  681 

ÇWjnt  a'r  tonau  heb  wneyd  llong-ddrylliad  am  y  %dd.  Mae 
loau  yn  clywed  Uef  o*r  nef  yn  ei  orchymyn  i  ysgrífenu.  Dy- 
wcdir  i  Austm  glywed  Uef  o*r  nef  yn  ei  orchymyn  i  ddarllen* 
-Sylweh,  pan  y  mae  y  nefoedd  yn  llefiura,  fe  ddylai  y  ddaear 
.ymwrando;  a  pban  y  mae  yr  Ar^lwydd  yn  gorchymyn 
ysgrífenu,  fe  ddylai  dyn  ddarUen.  Ni  dooetli  Uef  o'r  nefoedd 
ériood  nad  oedd  yn  perthyn  i*r  ddaear  glywed;  ond  y  mae  y 
llef  hon  jn  dwyn  cystiron  annhraethadwy  i*r  ddlEiw.-  Beth. 
oydd  yn  dyfod  o'r  nef?  ai  tân  a  brwmstan  f  Nage.  ^*Llef."  * 
Beth !  ai  taran-foUt  i'n  hy sgubo  oU  i  uffem?  Nage.  ""Llef." 
Pabeth  ydwyf  yn  ei  glywed  oV  nefoedd?  "Llef;"  a  Uef 
fendigedig:  Uef  yn  Ilawn  o  fendithion;  llef  yn  eyhoeddi 
gwynfydedigrvrydd  trap^ywyddol  uweh  ben  bro  marwolaeth, 
Pa  beth  yw  y  awn  a  gly  waf  yn  fy  nghlustian?  o  ba  le  y  mae 
Vllefyn  dytbd?  0'r  nefoedd.  I  ba  le  y  mae  yn  dj-fod? 
Vr  ddaear.  0*r  &inc  at  y  troseddwr  wrth  y  Òar;  oddiwrth 
y  Barnwr  at  y  truenus  haeddodd  ei  ddamnio.  "Os  llef  ydyw 
oddiwrth  y  Baniwr  at  y  troseddwr,  y  mae  yn  deby^ol  mai 
dedryd  inirwoluetli  sydd  yn  cael  ci  chyhoeddi;  u  thrwst 
traed  vii  dviod  â  dea^h  warrant  i'w  ddal,  a'i  liisjjo  i  aiiirau.** 
O  na  ;  cvmorwch  bwyll;  llef  vdvw  vn  dywedvd,  "Nidoes 
gan  hyny  yn  awr  (Idiíii  damnedigaeth  i'r  rhai  sydd  yn  Nghrist 
Icsii."  Gogoniant  byth  I  Xid  llef  yn  dywedyd,  *'Fe  gaiff  yr 
annuwiol  farw  yn  dragywydd;"  oithr  llef  yn  dywedyd,  **Gwyn 
eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  mai  w  yn  yr  Arghvydd,  o  hya 
allan/* 

"Gwyn  eu  byd,"  medd  y  llef  o*r  nefoedd.  Bendigedig 
fyddo  I)uw,  medd  ein  Uefau  gweinion  ninau  ar  y  ddaear. 
Yr  wyf  yn  mcddwl  fy  mod  yn  clywed  y  llef  fendi ^edit^  hon 
o'r  nef  yn  adsain  yn  ol  o'ch  calonau  i'r  nef  mewn  mawl  a 
diolehiadau  i  enw  y  Goruohaf.  Yn  gymamt  a  bod  bcndith 
yn  disgyn  yii  gawodydd  o'r  nefoedd  i'r  ddaear  atom  ni, 
bydded  i'n  bendith  ninau  es^^yn  o'r  ddaear  i'r  nefo.Hld. 
*'Fy  cnaid,  bendithia  yr  Arghvydd;  a  chwbl  sydd  ynof,  ei 
enw  santaidd  ef."  Bendigedig  fyddo  ei  enw  byth  am  obaith 
bywyd  yu  nglyn  angiui,  a  gobaith  gognniant  tragywydrlol 
y  tu  hwnt  i'r  bedd.  Beudi*;edig  am  y  irobaith  o  fod  byth  yn 
fendigedig.  Y  mae  yn  wir  fod  íingau  yn  belon  chwerw,  ond 
y  mae  y  nefoedd  wedi  danfon  melusder  i  lawr  i  cliwi  gymcryd 
y  belen  jmddo.  Mae  marw  yn  chwerw ;  ond  y  niae  marw  yn 
yr  Arglwydd  yn  felusder.  Y  mae  hen  fygy thiad  Eden,  "  Gan 
&rw,  ti  a  ffddi  íiufw,"  yn  chwerw;  ond  y  mae  "Gwyneu 


uiyiii^uLi  Ly  Google 


562 


OWTNFXDSDiaSW  XDD 


byd  y  meirw**  yn  fehis.  Dynia  driagl  Gilead,  fy  nghyfeilHoB, 
yn  yr  hwn  y  gellwch  lyncu  y  belen  cliwcrw  lion  heb  brofi  ei 
blas.  C\Tiierwch  ddi^ou  o'r  tiiagl,  gan  íud  digon  i  gacl,  i 
gymysgu  à'r  beleii  chwerw,  ac  yiia  chwi  lync  w di  y  cliwcrw- 
der  yn  rbwydd;  canys  y  mae  atgasrwjdd  y  bcien  yn  caei  ei 
ddvddinm  yn  mclusdcr  y  triasrl. 

Gwyníydedigrwydd  sydd  betb  ag  y  mae  pob  dyn  yn  ei 
ddymuno;  yr  hwn  sydd  yn  ewyllysio  byw  yTidruenus  nid  dyn 
*  mo  huno,  ond  angenfil.  Er  hyn  oll  y  mae  y  rhan  fwyafo 
bobl  yn  camsynied  yn  nghylch  y  mau  i  <íael  gaíael  ar  v^  yn- 
fydi  di«!:rwydd.  Bydd  rhai  yn  chwilio  am  dano  mewn  cyfoeth, 
rhai  mewn  anrhydedd,  rhai  mewn  pleserau  cnawdol,  rhai 
mewn  drygioni,  ac  eraill  mewn*  rhinwedd.  Dywed  nn 
awdwr  am  ddau  eant  a  pbedwar  ugain  ac  wyth  o  wahanol 
leoedd  yn  y  byd  hwn  sydd  yn  wynlydedig.  Peidiweh  ei 
gredu;  tíynonau  diddwfr  ydynt  oll;  pydewau  toredig;  ni 
ddaliant  ddim;  y  maent  yn  goUwng  y  cwbl  i  golli.  Chwi 
glywch  bob  pctli  y  byd  hwn  yn  gwaeddi,  **Nid  yw  gwyníyd- 
edigrwydd yina."  **Oudpaley  ceir  doethiueb?  a  pba  le  y 
ccir  Iri^^lc  deall?  Ni  wyr  dyn  beth  a  dàl  hi:  ae  ni  cheir  hi 
yn  nhir  y  rhai  byw.  Y  mae  y  dyfnder  yn  dywedyd,  Nid 
ydyw  hi  ynof  fi:  ac  y  mae  y  mor  yn  d)'wedyd,  Nid  ydyw  hi 
gyda  niyti.  Ni  cheir  )ii  er  anr  pur,  ac  ni  ellir  pwyso  ei 
gwerth  hi  o  arian.  CoUcdigaeth  a  marwolaeth  sydd  yn  dy- 
wedyd, Ni  a  glywsom  à*n  clustiau  son  am  dani  hi.  Duw  sydd 
yn  deall  ei  tfordd  hi,  ac  efe  a  edwyn  ei  Ue  hi."  Atolwg,  ya 
mha  le  y  ceir  gwyníydedigrwydd?    Yn  Nnw  ei  hun. 

Y  mae  dau  beth  yn  hanfodol  i  wyníydedigi  wydd.  G\vrUi* 
ddrych  hoU-ddigoaol,  ac  undeb  â'r  gwrthddiycli  hwaw; 
cymhwTsder  mewa  gwrthddrych,  a  meddiant  cyâawn  o*P 
gwrthddi  y  ch  hwaw.  Yr  uaig  wrthddiycb  a  ali  íy  ngwney d  ya 
dded\vydd  byth  yw  yr  hwn  sydd  ya  cyawj'8  yaddo  gyfaddas- 
rwydd  i  gyfiirfod  à  fy  holl  aageaioa,  ac  yn  ddigonol  i  ddiwalla 

Sf  hoU  ddyainniadau.  Ya  awr,  cya  y  gall  fod  uarhyw  wrtli* 
dxych  yn  gyfaddas  i*n  aa^aion,  ac  yn  ddigoaol  i  gyflawai 
ya  uwyr  ein  huU  ddymuniadau,  rhaid  iddo  fod  ya  íeddiaaol 
ar  y  priodoliaethau  canlynol : — 

1.  llhaid  iddo  fod  ya  dda,  heb  y  cymysgedd  lleiaf  o  ddrwg. 
Daioni  digymysg  yw  haníbd  gwyafydedigrwydd. 

2.  líhaid  iddo  fod  y  daioni  penaf,  onide  ni  rydd  foddldh 
rwydd.  Os  bydd  gwell  i  gael,  ni  ali  meddwl  dya  lai  aabodya 
drueaas;  gaa  y  bydd  yn  hii'aethu  o  hydam  y  petb  goreu  olL 


Digitized  by  Google 


Y  M£I&W  YN  TB  A&GLWTDD.  d83 

d*  Y  mae  yn  rhaid  iddo  fbd  yn  dda  digonol.  Nid  yn  nniç 
yn  dda  i  gyd«  ond  yn  gyfry w  aá&  na  fVdd  eisiau  dim  ond  ei 
iianan.    Nid  oes  dim  na  neb  yn  dda  felly  ^'  ond  un,  sef  Duw." 

Gan  byny  efe  yw  unig  Awdwr  gwynfydeJigrwydd,  unig 
fTynon  y  dyfroedd  byw.  Duw  yn  unig  sydd  wrtbddrych 
cyíaddas  i  wneyd  fy  enaid  yn  ddedwydd.  Ysbryd  yw  fy 
enaid;  ara  hyny  nid  oes  gyfaddasrw3^dd  mewn  dim  daearol; 
eithr  y  niae  Duw  yn  Ysbryd  ar  jj^yier  fy  ysbryd  i,  ac  yn 
Ysbrvíl  di^on  mawr  a  digon  da  i  laiiw  iioll  angcnion,  a  cliyf- 
lawrii  lioil  raid  fy  ysbryd  i. 

Y  luae  yv  víiald  yn  ^allu  mwyiiliau  daioni  yn  Nuw  yu 
g^'fartal  i'w  ddymuniadau.  Y  mae  gallu  aniiliraethol  mewn 
enaid;  y  mae  ei  angenion  yn  ddirfawr;  ond  dyma  Ddiiw  an- 
feidrol  ar  ei  gyfer;  dyma  ddigoii  i'w  wneyd  yn  ddedwydd 
byth.  Bydded  i'r  enaid  helaethu  ei  ddymuniadau  gymaint 
b3'th  a^  a  alio,  fe  fydd  yr  Ydwyf  mawr  yn  fwy  na  digon 
iddo  byth.  Pe  byddai  yr  enaid  yn  gallu  dymuno  deng 
ni\Tddiwn  mwy  na'i  alluocdd  presenol,  mae  digon  o  d  daioni, 
a  dijjjoii  yn  n^weddill,  yn  yr  Ydwyf  tragywyddol  i'w  wneyd 
yn  hapus.  Ynddo  y  mae  pob  peth  ag  sydd  yn  ddefnydd  ded- 
wyddwcli  y  ereadur  yn  cartrefu.  Gan  fod  ynddo  ddigon  i 
laiiw  ei  feddwl  anfeidrol  ei  hun  à  dedwyddwch,  beth  yw 
llanw  cich  dymuniadau  ehwi?  Y  mae  efe  yu  fòr,  a  tliitliau 
ond  cragen  feclian  ar  y  tractli,  mewn  cyinhariacth.  Fy  enaid, 
y  mae  y  môr  o  dy  ílaen,  cynier  ^)  maint  ag  yr  wyt  yn  ewyll- 
ysio,  ac  ymdrcigla  ynddo.  Bendigedig!  !NIao  di^j^on  mewn 
un  Bod  licb  «z^ynorthwy  dim  arall;  nis  gali  yr  enaid  ddymuno 
ych waneg ;  ani  liyny  dyma  wynfydedigrwydd.  '  •  Di^onir  fi,  pan 
ddibunwyf,  à'th  ddelw  di."    Gogoniant  am  ddigon  ryw  bryd. 

Y''n  gymaint  a  bod  yr  Arglwydd  yn  anfarwol,  y  mae  ynddo 
gyííiddasrwydd  at  ein  gwneyd  yn  ddedwydd.  Ein  beneidiau 
sydd  yn  anfarwol,  felly  y  mae  Rban  fy  enaid  befyd;  Duw 
fy  enaid  sydd  Dduw  tragywyddoldeb.  Y  Duw  byw,  y  Duw 
bendigedig  yn  oes  oesoedd  fydd  gwynfydedigrwydd  fy  eníiid 
tlawd  i  bob  tragywyddoldeb ;  bydd  yn  Úanw  i  fyny  boll  gell-. 
oedd  yr  enaid  à  hyfrydwcli  yn  dragy wydd  ger  ei  fron.  Mae 
oorpb  ac  enaid  yn  cyfarfod  à  hoU  ddefnyddiau  eu  dedwydd- 
wcn  yn  Nuw  mewn  cnawd;  hanfod  a  chartrefie  dedwyddwcb 
jw  Duw.  Efe  yw  y  cyntaf,  yr  boU-ddigonol,  yr  anfeidrol,  y. 
tragywyddol»  yr  annghyfnewidiol,  a'r  unig  Benaeth;  'ie»yr 
unig  dda, 

Yn  awr,  y  Uwybr  y  mwynbeir  y  gwynfydedigrwydd  hwn. 


Digitized  by  Google 


584  GWYNFYDEDIGliWYDD 

yw  trwy  undeb  a  chymundeb  y  ereadar  â  fF}i]oiiell  gwynfyd- 
edigrwydd.  Y  mae  yr  undeb  a'r  cymimdeb  hyn  yn  cymeryd 
Ue  trw  V  lesa  Gríst,  yr  hwn  yw  ehann^  y  cymundeb ;  y  bibell 
aur  sydd  yn  trosglwyddo  y  dyfiroedd  bywiol  hyn  o*r  il^ondl 
i'r  pydew;  felly  y  mae  Duw  a  dyn  yn  C3rfarfod  vn  Nghríst  y 
Duw-ddvn.  *^Pa  beth  a  ali  fy  ngwneyd  U  creadur  tlawd»  yn 
ddedwydd?"  Yr  nn  peth,  fy  iighyfiôlU  ag  sydd  yn  gwneyd 
Duw  yn  ddedwjrdd;  yr  un  peth  ag  sydd  yn  gwneyd  yr  angyl- 
ion  yn  ddedwyad.  Éeth  ydyw  hyny?  Mwynhad  o  Dduw 
TD  y  d}Ki  Crist  lesu.  Beth  a  ali  fy  ngwneyd  yn  ddedwydd? 
1  peth  y  mae.y  oythrenliaid  a'r  eneidiau  damnedig  wedi 
eu  diledoiaau  o  hono  yn '  Uwyr  am  bob  tragywyddoldeb : 
mwynhad  o  Ddúw.  Y  peth  sydd  yn  gwneyd  uffem  yw 
absenoldeb  gwenau  wyneb  y  Jeho&h,  a  phrawnoldeb  ei  wgau. 
Hell  Í9  the  absence  of  his  smilês^  and  ihe  presenee  of  his  Jrovm, 
Gwynfydedigrwydd  eydd  yn  gynwysedig  yn  y  wj^bodaeth, 
a*r  mw)'nhad,  a'r  olwg  ar  Dduw,  a'i  hoU  ragoriaethau  gogoii- 
eddus.  Y  mae  hefyd  paladrau  y  gogoniant  tra  rhagorol  hyn 
■yn  llewyrclm  ar  y  creadur,  trwy  yr  hyn  y  mac  efe  yu  cael  éi 
"wneyd  yn  hardd,  a  chydíiurí'  ag  ef  mewn  sauteiddrwydd. 
Dedwyddwch  sydd  yn  beth  anmhosibl  heb  gydlfurfiad  à'i 
ddelw  ef.  Yr  oeddyin  mewn  cydífuríiad  perífíxith  ag  ef  \ti 
Eden ;  ac  yr  oedd  y  by wyd  hwnw  yn  ddedwydd ;  eithr  mae 
y  dedwyddwch  hwnw  wedi  ei  goUi,  ac  ni  cheir  ef  byth  mwy- 
ach.  Bendigedig  !  y  mae  y  darivarian  wedi  ei  gael  eto,  ac  y 
mae  wedi  ei  roi  i  gadw  mewn  pwrs  newydd,  pwrs  mwy 
dyogel,  "gyda  Christ  Nuw."  Y  mae  yn  safe  bellach,  nis 
collir  ef  byth  mwyach. 

Yn  ol  fel  y  byddo  Duw  yn  ymegluro  y  mae  gwynfydedig-. 
rwydd ;  fclly  y  mae  graddau  yn  nedwyddwch  y  saint  ar  y 
ddaear ;  y  mae  yn  fwy  ac  yn  Uai  ar  brydiau,  yn  ol  fel  y  byddo 
efe  yn  gwelcd  yn  dda  i  egluro  ei  hun.  Yr  ydym  yn  gwybod 
fod  yr  ymeglurhad  lleiaf  o  Dduw  yn  moddion  gnis  yn  cynwys 
mwy  o  wir  wyiifydedigrwj^dd  na'r  mwynhad  helaothaf  sydd 
yn  bosibl  gael  o'r  byd  hwn.  Mwynhad  o  Dduw  yn  unig  sydd 
yn  wir  hapusrwydd  yn  y  byd  hwn,  er  nad  yw  hwnw  ond 
ychydig  mewn  cymhariaoth  i'r  mwynhad  o  hono  yn  y  b}  d  a 
ddaw.  Mae  gwynfydedigrwydd  deublyg;  gwynfydedig- 
rwydd mewn  dysgwyliad,  a  gwynfydedigrwydd  me^vn  mwyn- 
liafl  Gwynfydedigrwydd  gras  yma,  a  gwynfydedigrwydd 
gogoniant  yn  y  byd  a  dcíaw.  Gwynfydedigrwydd  yn  y  tfj^non, 
a  g  wyniydedigrwydd  yn  y  Srydiau.   Yr  hyn  y  mae  yr  eglwys 


Digitized  by  Google 


t  KBIBir  TH  TB  ABOLWYDD. 


filwriacthus  )ti  fwynhaii  yma,  a'r  hjn  y  raae  yr  cghyysi  orfol- 
eddus  yn  fNvynhau  mewn  <>ojíoniant.  Nid  yw  o  bwys  ])a 
ffordd  yr  ydyiu  yn  eu  gwalianiaethu ;  eithr  yr  ydym  yu 
gwybod  am  bwy  byna<]^  sydd  yn  fedrlianol  o'r  naill,  y  bydd  yn 
sicr  o  fod  yn  feddianydd  y  Hall;  canys  y  raae  gras  a  pjo;^on- 
iant  wedi  eu  cylvmu  wrth  eu  «íilydd.  Dylynwch  y  ffVvdiau, 
chwi  ewch  i'r  tfynon;  dylynwch  ras,  cliwi  cwch  i  onroniant. 
Ni  chaiff  neb  fendigedigrwydd  p^op^oniant,  hcb  gacl  beii(liiz;cd- 
i<^r\vydd  gras  yn  p^yntaf ;  ac  nid  oes  neb  sydd  wedi  dei  byii 
gwyntydedigrwydd  gras,  nad  yw  yn  sicr  o  dderbyn  gwyníyd- 
edigrwydd  gogoniant  mewn  corph  ac  ysbryd.  Y  mae  yn  wir 
y  bydd  y  corph  yn  pydru  yn  y  bedd  am  ryw  ysbaid,  ac  fc 
fydd  y  tymhor  hwnw  fel  rhy\v  hancr  neu  ail  radd  o  ogoniant. 

Oddicartref  o*r  oorpli,  a  chartref  gyda'r  Arglwydd/'  Ond 
pan  yr  ail-unír  yr  enaid  a'r  corph  ynnghyd,  acybydd  y  ddau 
gartref  gyda'r  Arglwydd  am  byth,  fe  fydd  hyn  yn  gyflawnder 
gwynfydedigrwydd.  "  Yr  hwn  a  gyfnewidm  ein  corph  gwael 
ni,  fel  y  gwneler  ef  yn  un  flPiírf  à*i  gorph  gogoneddus  ef,  yn  ol 
Y  nerthol  weithrcdiad  trwy  yr  hwn  y  dichon  efe,  ie,  ddaros- 
twng  pob  peth  iddo  ei  hun/'  Phil.  iii.  21. 

Yr  ydym  yn  cael  ychydig  o  gymundeb  à  Duw  ym^ ;  yr 
ydym  yn  gweled  ei  wyneb  grasol  raegys  "mewn  drych,"  yn 
nhrefn  fawr  yr  efengyl,  trwy  %dd;  "ond  yna,  wyneb  yn 
wyneb."  Tra  yr  ydym  yn  bresenol  yn  y  corpb,  yr  ydym  yn 
"absenol  oddiwrth  yr  Arglwydd;"  ris  gallwn  weled  ei  wyneb 
ond  trwy  ddrych,  a  "rhodio  trwy  %dd,  ac  nid  wrth  olwg." 
Nid  yw  ein  Uygaid  yn  glir  eto;  nid  yw  y  dagrau  wedi  eu 
mrcbu  ynuáth  eto;  nid  ydym  yn  gorpbwys  eto  oddiwrth  ein 
ibfàr;  nid  yd3mi  eto  yn  mwynhau  ein  Ilawn  wobr.  Nid  yw 
y  gwynfydedigrwydd  mewn  gras  yma  i*w  gydmairu  i'r  gwyn- 
fydedigrwydd  mewn  gogoniant  yr  ocbr  draw,  pan  y  byddwn 
"oddieartref  o'r  corph,  a  obartref  gyda*r  Arglwydd."  Mae 
yr  apostol  Paul  yn  dy  wedyd  y  bydd  bod  gyda  Christ  ynllawer 
lawn  gwell  na  bod  yn  nn  man  yn  y  byd  íiwn,  er  bod  "oddi- 
eartref  o*r  corph;"  eto  ni  fydd  hyny  yn  cynwys  cyflawn 
wynfydedigrwydd.  Bydd  hyny  yn  "lUiwer  iawn"  gwell  naV 
sefylifii  uebaf  o  ras  ar  y  ddaear;  eithr  y  goreu  oU  fydd  pan  y 
bydd  enaid  a  chorph  wedi  eu  hail-uno,  ao  wedi  eu  sefydlu  am 
byth    gartref  gyda*r  Arglwydd." 

Y  mae  yr  ysgrythyrau  yn  nodi  allan  wynfydedigrwydd 
bywyd,  gwynfydedigrwydd  angau,  a  gwynfydedigrwydd 
adgyfodiad,  a  bod  ''yuwastad  gyda'r  Arglwydd."    Y  mae 


Digitized  by  Google 


{ 


^86  «WTKFTDSBIOBWTDff 

Uof  yn  cyliooddi  gwynfydedigrwydd  bywyd.  "CFWyn  eu 
byd  y  bobl  a  adwaeiKiut  yr  hyíryd-lais;  yn  llewyrcb  dy 
wyneb,  O  Aru^Uvydd,  y  rbodiant  bwy,  ac  yn  dy  gyfiawnder  yr 
yniddyrchafíuit  beunydd."  Y  mac  llef  y  testun  yn  cyboeddi 
gwyniydedi^rwydd  augau.  "  Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rbai 
svií  l  vn  marw  yn  yr  Arjxhvvdd,  o  bvn  allan."  Y  mae  llef 
Mab  Duw  yii  cyboeddi  gwynfydedif;rwydd  yr  adgyfodiad: 
"Yna  y  dywed  y  Brenin  wrtb  y  rhai  ar  ci  ddeheulaw,  Deu- 
wch,  chwi  fendigedigion  fy  Nhad,  etifeddwch  y  dcyrnas  a 
barotowyd  i  chwi  er  seiliad  y  byd."  Y  mae  Duw  Dad,  yr 
hwn  yw  Tad  yr  holl  drugareddau,  ffynonell  fawr  yr  holl  fen- 
dithion,  yn  bs^dithio  yr  enaid  à  gras  mewn  bywyd,  â  bedd-^ 
Tf  eh  a  chysur  }ti  angau,  ac  â  gogoniant  yn  dragy  wyddol  yn  y 
nefaedd.  Uhued  uSem,  melldithied  cythreuliaid  a  dynion 
drwg  faint  y  fynont,  gwynfydcdig  byth  fydd  y  "meirw  y  rhai 
sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd." 

6.  Manr  j/n  yr  Arglwydd.    Dy  ma  flodeuyn  eto  yn  Uawn 

0  fêl,  fy  nghyfelllion ;  gadewcli  i  ni  ymsefydlu  ychydig  arno, 

1  dynu  y  nu  lusder  o  liono.  Mae  miloedd  o'r  saint  wedi  bod 
yn  tynu  mêl  dewisol  o'r  blodeuyn  hwn  cyn  yn  awr;  er  hyny 
y  mae  digon  i  ninau  hefyd.  ac  i  holl  oesoedd  y  byd.  "Marw 
yn  yr  Arglwydd."  *'  Ik  th  l  Marw  yn  yr  Arglwydd,  yr  hwn 
y w  Arglwydd  y  bywyd  ?  A  oes  ganddo  ef  aelodau  meirwon?*' 
Peidiwch  fy  ngham-ddeall,  f^  nghyfeillion.    Mae  yn  wir  y 

§all  aelod  gael  ei  dori  ymaith  o'r  corph  naturiol,  ein  cyrph 
^nol  ni,  a'r  corph  yn  fyw;  ond  nid  ydyw  felly  yn  nghorph 
dirgeledig  yr  Arglwydd  lesu;  canys  nisugall-wriid^ 
ioneddol  gael  ei  dori  ^mmthr^  corph' hwnw,  chwaithach 
marw  yn  y  corph.  "  Wel,  os  Ifelly,  pa  fodd  y  gall  dyn  íarw 
yn  yr  Arglwydd,  yn  gymaint  nad  oes  gan  y  Duw  byw  ddim 
aelodau  meirwon  T  Nid  ydyw  y  saint  yn  yr  ystyr  yna  yu 
marw  yu  yx  Arglwydd ;  y  maent  yn  fyw  i  gyd  ynddo,  ac  yn 
byw  iddo.  Pan  y  maent  yn  marw  yn  naturiol,  y  maent  yn 
parhau  i  fod  yn  aelodau  yabr^rdol  o'r  corph  dirgeledig. 
Maent  yn  anadlu  allan  eu  heneidiau,  ao  yn  myned  i  gysgu  yn 
mynwes  yr  lesu.  Pan  y  bydd  yr  enaid  yn  gollwng  ei  afael- 
ion  yn  y  corph  naturiol,  bydd  yn  cadw  ei  afael  o  byd  yn 
-Nghrist,  y  Pen  dirgeledig  ac  ysbrydol.  Bydd  ffydd  yn  cadw 
gafael  sicr  yn  yr  Arglwydd  Icsu  wrth  ddyosg  hen  ddillad  y 
ddaear;  gobaith  yn  dvsíjwyl  vvrtho  yn  liyderus,  a  chariad  yn  ci 
goneioio  byth.    Maent  yu  marw  mewu  undeb  u'r  xVighvydd. 


^  oj  by  Google 


Y  HEIB.W  YIÍ  YB  ABGLWYDI). 


'  Gadewch  i  ni  eâryoh  ar  yr  undeb  liwn  am  ycliydig,  fy 
nghyfeillioii;  a  gwedaiwcb  am  ei  adnabod  cyn  eich  marw. 

(í.)  Undeb  bendigedig  ydyw.  O,  y  £Ettb  ragor&aint  an^ 
nhraethadwy  i  bryfed  gwaeí  y  Uawr !  Dyn  tlawd  ar  j  ddaear 
yn  mwynbau  undeb  a  cbymimdeb  â'r  Duw  cyfoethog  yn  y 
nefoedd !  Syndod !  Ymae  uwcblaw  gwybodaetb,  y  tu  nwnt 
i  bob  deall ;  eto  y  mae  yn  wir,  canys  y  mae  y  saint  wedi  eu 
huno  a*u  cysylltu  à*r  Arglwydd  yn  T^ghrist  lesu. 

(2.)  Undeb  dirgeledig  ydyw.  Mae  gwybodaeth  berfibitb  o'i 
natar  yn  iigliadw  erbyn  y  sefyllfa  ogoneddus  yn  y  nefoedd, 
Bjdd  yn  rbaid  cael  y  nefoedd  i'w  csbonio,  a  nefoedd  i  dragy- 
wyddoldeb.  Mae  yn  haws  dy wcyd  betli  nad  ydyw  na  pha 
beth  ydyw. 

(3,)  Undeb  angenrheidiol  ydyw.  Mae  yr  boll  gredinwyr 
wedi  cu  huno  à  Duw  yn  ei  Fab;  ni  allent  fodoli  o  gwbl  fel 
credinwyr  oud  mewn  undeb  ffydd  â  Christ,  ac  â  Duw  yn 
Nghrist.  Undeb  ydyw  sydd  yn  haufodol  i'w  bodolaeth  fel 
credinwyr. 

(4.)  Undeb  cryf  ydyw.  Y  rhwymau  à  pba  rai  y 
rhwymir  Crist  a  pbechadur  yn  nghyd,  nis  gellir  eu  datod 
byth,  ac  nis  gellir  eu  tori  byth  ychwaith,  Pwy  a'n  gwa- 
bana  ni  oddiwrth  gariad  Crist  ?  ai  gorthrymder,  neu  ing,  nea 
erlid,  neu  newyn,  neu  noethni,  neu  enbydrwydd,  nou  ^leddyf ; 
megys  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Er  dy  fwyn  di  yr  ydys  yn  ein 
lladd  ni  ar  hyd  y  dydd:  cyfrifwyd  ni  fel  dcfaid  i'r  lladdfa. 
Eithr  yn  y  pethau  hyn  oll  yr  ydyra  yn  fwy  na  choncwerwyr, 
trwy  yr  hwn  a'n  carodd  ni.  Canys  y  mae  yn  ddyogel  genyf, 
na  ali  nac  angau,  nac  einiocs,  nac  angylion,  na  thywysog- 
aethau,  na  meddianau,  na  phethau  prescnol,  na  plicthau  i 
ddyfod,  nac  uchder,  na  dyfnder,  nac  un  cieadur  aralU  ein 
gwahanu  ni  oddiwrth  gariad  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  Nghrist 
lesu  ein  Harglwydd,"  Rhuf.  viii.  35 — 39.  Angau,  yr  hwn 
sydd  yn  ein  çwabanu  oddiwrth  bob  peth  gweledig,  yw  y 
peth  tebyoaf  i'n  gwabanu ;  ond  bendigedig  yn  oes  oesoedd» 
nis  gall  angau.  Chwi  -welwch  fod  angau  yn  gwabanu  dynion 
a'u  betifeddiaetbau  oddiwrth  eu  gilydd ;  yn  gwahanu  gw;^r  a 
gwragedd,  yn  gwahanu  rhieni  a  phlant,  yn  gwahanu  y  Baint 
oddiwrth  eu  gilydd  ar  y  ddaear;  íe,  yn  gwahanu  corph  ac 
enaid  oddiwrth  eu  gilydd  am  dymhor ;  elthr  nis  gall  ddatod 

Sr  undeb  sydd  rhwng  corph  ao  enaid  á  Duw  yn  ei  Fab. 
yma  undeb  rhy  ddyogel  i  angau  allu  cyfiWrdd  ag  ef.  Mae 
yn  wir  fod  y.  corph  yni  myned  i  gysgu,  eitbr  y  mae  yn  *'huno 


Digitized  by  Go  ^i.^ 


588  €^WYKrTDZDIO&WTlM 

yn  yr  lesa;''  yr  nndeb  sydd  yn  padhau,  er  i'r  anadl  baliu ;  y 
mae  yn  cys^  ci  hon  yn  dawel  yn  mhreicbiau  trugarog  Mab 
Duw.  Nid  datod  yr  undeb  sydd  rhwng  y  aaint  a'r  Arglwydd 
y  mac  angaii,  eiwr  yn  dynhau ;  canys  yn  angan  y  maent 

yn  dyfod  yn  agosach  ato  nog  eríoed. 

Y  mae  rhyw  beth  tebyg  yn  angau  y  eredadyn  i*r  byn  oedd 

yn  angau  C  rist ;  yr  oedd  angau  yn  datod  corph  ac  enaid  yr 
Arglwydd  Icstt  oddiwrth  eu  gUydd,  eitbr  ni  ddatododd  yr 
undeb  oedd  rhwn^  y  corpb  a*r  enaid  hwnw  â'r  Duwdod.  Êu 
Crist  fiirw  yn  wirioneddol;  ymwahanodd  corpb  ac  enaid  ar 
y  groes,  ond  ni  ymwahanodd  dyn  a  Bowdod.  Felly, 
ngby£eillion,  er  fod  angau  yn  gwabanu  y  eredadyn  oddiwrth 
bob  petb,  nid  y  w  yn  gallu  datod  yr  undeb  sydd  rnyngddo  a'r 
Arglwydd  yn  Nghrist  lesu.  Y  rhai  sydd  yn  Nghrist  yn  en 
by  wyd,  a  fyddant  yn  ncr  o  fod  yn  Nghrist  yn  eu  marwolaeth; 
a  r  rbai  sydd  yn  Nghrist  yn  eu  marwolaeth,  a  ^ddant  yn 
sier  o  fod  yn  "Nghrist  yn  yr  adgyfodiad;  a'r  rhai  fydd  yn 
Nghrist  yn  }t  adgyfodiad  oddiwrãi  y  meirw,  a  fyddant  yn 
Nghrist  byth.  Grogoniant!  Once  tn  ChrUt^  in  Christ  for 
.m>er,  *'Owyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr 
Arglwydd,  o  byn  allan,  fel  y  gorphwysont  oddiwrth  eu  liafíir, 
a'u  gweiihredoedd  sydd  yn  eu  canlyn  hwynt."  Maent  wedi 
marw,  nid  ydyut  yn  y  byd  hwn;  maent  wedi  marw,  nid 
ydjTit  rawyacli  yn  y  corph ;  maent  wedi  marw,  nid  edwyn  eu 
lie  hwynt  eto ;  maent  wedi  marw,  nid  ydynt  yn  eu  tai ;  maent 
wedi  marw,  nid  ydynt  yn  y  siop ;  maent  wedi  marw,  nid 
ydynt  yn  awr  yn  y  counting-honse ;  oiid  bcndigediu:  yn  oes 
^esoedd,  er  eu  bod  wedi  marw,  maent  yn  yr  Arglwydd  u  li)  d; 
ac  yno  y  byddant  i  bob  trag}^wyddoIdeb. 

Cydnierir  yr  undeb  liwu  â  Duw  yn  Nghrist,  i  roi  impjTi  i 
mewu  yn  y  pren ;  ac  y  mae  tri  pheth  yn  ofynol  i*r  oruchwjl- 
iaeth  hono.  Yn  gynt<if,  Y  mae  yn  rhaid  tori  y  pren  er  mw}Ti 
gosod  yr  impyn  i  gydio  yn  y  clwyf.  Yn  ail,  Khaid  i'r  impyn 
g;iel  ei  roi  i  mewn  yn  y  pren.  Yn  diydydd,  Wedi  y  gotíodir 
y  naill  yn  y  Hall,  bydd  5'  ddau  yn  cael  eu  gvvasgu  yn  eu 
gilydd.  Y  clwyfau  sydd  i  gyd  yn  barod  yn  mhren  y  bywyd; 
agorwyd  clwyfau  ar  y  grot  h,  y  maent  yn  agored  byth,  ac  yn 
agored  bob  amser  i  dderbyn  impyn  i  mewn.  Yr  Ysbryd 
Glân  sydd  yn  ein  himpio  yn  yr  Arglwydd  lesu  trwy  air  y 
gwirionedd,  a  thrwy  roddi  ffydd  yn  enaid  y  pechadur.  Bydd 
yr  Ysbryd  Glân,  a  tfydd,  yn  gwasgu  Crist  a'i  enaid  at  eu 

gilydd,  fel  y  maent  yn  ymgylymu  byth  yn  eu  gilydd.    Y  mae 


Digitized  by  Google 


T  MEI&W  Y2i  YB  ABOLWYDD.  589 

yr  Arglwydd  lesu  wedi  rhwymo  y  cwbl  i  fyny  â4  gariad  ati- . 

feidrol ;  nis  gall  y  cythraiil  chwythu  ar  j  man  gwan,  i  sychu 
i  fyiiy  y  rhinwedd,  ac  atai  yr  undeb  i  g3nneryd  lie.  Mae  efe 
hefyd  yn  rhwymo  ei  allii  anfeidrol  ara  y  cwbl.  **Y  rhai 
trwy  allu  Duw  ydych  ^dwedi|^  trwy  fFydd  i  iaehawdwriaeth, 
parod  i'w  datguddio  yu  yr  amser  diweddaf/'  1  iVdr  i.  5.  Os 
ydym  wodi  cin  himpio  yn  y  ''wir  winwyddcn,"  a'ii  rhwymo 
yn  dyn,  iii  a  gyíVanogwn  o  frasdcr  yr  olewydden,  ac  felly  ni 
gynyddwn  mewn  gras  fwy-fwy,  jj^au  ddwyu  lírwyth  i  fywyd 
tragywyddol.  Am  hyny,  gau  ein  bod  yn  byw  yn  y  wir 
winwydden"  yn  gangcnau  tii  wythlon,  ni  gawn  ail  flaguro 
ynddi  mewn  gogoniant  tragywyddol,  er  colli  ein  dail  o  dan 
Iwydrew  angau.  Bendigedig  fyddo  Duw  a  Thad  ein  llar- 
glwydd  lesu  Grist,  yr  hwn  yn  ol  ei  fawr  drugaredd  a'n  had- 
genedlodd  ni  i  obaith  bywiol,  trwy  adgylbdiad  lesu  Grist 
oddiwrth  y  meirw,  i  etiíeddiaeth  anllygjredig,  a  dihalogedig, 
a  diddiâanedig,  ac  yn  nghadw  yn  y  nefoedd  i  ni,"  1  Pedr  i.  â,  4. . 

7.  Fel  y  gorphicyaont  oddiwrth  eu  ilàfur,  Dyma  flodeuyn. 
arall,  fy  nghyfeillion,  yn  Uawn  o'r  mêl  mwjaf  dewisol.  Dewch 
à^cb  llestri  ynia  fel  na  choller  dim;  dewcb  yn  fuan,  canys  j 
mae  yn  dyfeni  yn  rbwydd  o'r  blodeuyn  i  lawr.  "Gorpbwys- 
ant  oddiwrth  eu  llaftir."  Gogoniant!  CaifP  eu  cyrph  or- 
phwys  yn  dawel  yn  y  bedd  am  dipyn,  a*u  heneidiau  yn  mynwes 
Abraham.  Diolch.  CaifF  fy  nghorph  tlawd,  egwan,  a  dolurus, 
gysgod  yn  mliriddellau  y  dyffryn,  a  chaifF  fy  enaid  orpliwyg 
yn  rahreicliiau  fy  Mhriod  a  m  Prynwr.  "Bydd  priddellau  y 
dyíFryn  yn  felus'*  i  fy  nghorph  eiddil  a  gwywedig:  vt'e  a 
orwedd  yn  dawel  yn  y  pridd,  *'a'r  prylud  a^i  <;oiclniddia.** 
Ni  bydd  y  pryfed  nemawr  gwcU  o  honof  íi ;  nid  oes  ynia  íawr 
iddynt  i  gael,  chwi  wolwch ;  eto  myíi  a  gat'  orphwys  yn  eu 
plith  hyd  foreu  yr  adgyíodiad.  Mae  yn  fil  gwell  íbd  yn 
mhlith  pryfed  yn  y  bedd  nag  yn  mysg  cythreuliaid  yn 
nghrwyn  dynion  ar  y  ddaear.  ^•Yno  yr  auiiuwiolion  a  bcid— 
iant  à'u  cyôio;  ac  yno  y  gorphwys  y  rhai  Uuddedig." 

Mi  g:yppifl,im  vTi  dawel 
Dros  euyd  va  y  grafeJ, 

Nes  datod  trefii  y  rbod 
Ao  yiift  mewn  hedd 
Y  codaf  o*r  bedd, 

Ar  ddyeglaer  wedd  íy  Mhriod." 

Henffycb  y  boreu.  Yr  wyf  beddyw  fel  Issacbar,  ^^jn  asyn 
esgymog,  yn  gorwedd  rbwng  dau  bwn/'    Bydd  y  teimlad  o 


Digitized  by  Google 


092 


XABW  YN  YS  AEOLWYDD. 


gredodd  i*n  h jmadrodd  ?  ac  i  bwy  y  datguddiwyd  braich  yr 
Arglwydd?**  Esay  liii.  1.  **'Yr  ydym  wedi  Ikfúrío  yn  ofer, 
ac  wcdi  trculio  ein  nei^th  am  ddim."    Cymerwch  galon; 

take  fresh  courage^  fn?/  friends,  "Bwrw  dy  fara  ar  wyneb  y 
dvfroedd;  caiiys  ti  a  i  cei  ar  ol  11a wer  o  ddyddiaii.  Y  boreu 
haua  dv  had,  a  phrvdiiawii  iiac  atai  i\\  h\\\  :  cam  s  ni  wvddost 
pa  un  a  lí\  na,  ai  hyn  yma  ai  liyn  acw,  ai  ynte  da  íycldant  ill 
dau  yn  yr  un  fFunud,"  Prcg.  xi.  1,  6.  Er  nad  wyt  yn  «^weled 
yr  had  yn  tyfu  cto,  er  liyny  fe  aliai  ei  fod  yn  gwreiddio  o  dau 
y  gwys,  ac  y  daw  i'r  golwg  wcdi  i  ti  fyned  i*r  nefoedd,  ac 
inai  yuo  y  byddi  yu  elywed  yr  hanes.  **Eu  gweitlircdoedd 
sydd  yn  cu  canh^l  hwynt."  Mae  y  tír  a  wlychir  â  dagrau 
wrth  hau  yn  dwyn  cynyrch  toreitbionr  bob  amser.  "Yrhai 
sydd  yn  liau  mewn  dagrau,  a  fedant  mewn  gorfoledd.  \t 
hwn  sydd  yn  myned  rhagddo,  ao  yn  wylo,  gan  ddwj-n  had 
gwerthfawr,  gan  ddyfod  a  ddaw  mewn  goríblcdd,  dan  gludo 
ei  ysgubau,"  Sal.  cxxvi.  5,  6.  Mae  atlirawiaeth  y  testun  yn 
gysur  cryf  yn  nglíanol  adtyd  y  byd  hwn;  y  mae  yn  ysgafn- 
hau  beichiau  y  ddaear  mewn  gobaith  am  y  nefoedd,  ac  yn 
ymlid  ymaith  bruddglwyf  angau,  trwy  addaw  cysur  yuddo,  a 
gwell  sefyllfa  ar  ol  myned  drwyddo. 

Wrth  ddybenii,  yr  wyf  am  eich  adgofio,  os  ydych  yn  mcddwl 
marw  yn  yr  Ai'glwydd,  fod  yn  rhaid  byw  yn  yr  Arglwydd,  a 
byw  iddo.  Nis  gellir  dywedyd  fod  un  dyn  wedi  marw  yn 
Llundain,  ac  yntau  heb  fod  yjx  byw  yno  crioed.  Felly  y  mae 
yn  beth  anmhosibl  i  neb  £Eurw  }ti  yr  Arglwydd  na  fti  yn  byw 
yuddo  erioed.  Pa  fodd  y  mae  ^  bosibl  marw  o  farwolaeth 
yr  uniawn  heb  fy w  bywyd  yr  imiawn  ?  Gweddiwch  am  cich 
cael  ynddo  ef  mewn  bywyd  ac  mewn  angau;  ac  yna  byddwch 
ynddÍQ  i  dragy wyddoldçb!  Amon* 


ABSUTAWT  :  1IOI38SU  A  WZLLUMS^  HEOL  FaWU. 


Digitizea  by  Google 


Digitizod  by  Go 


1 


